ÞUSUND OG EIN NÓTT. 


ARABISKAR SÖGUR. 


Fírus kóngsson og kóngsdóttirin frá Bengalslandi. 
„ 


IV. BINDI. 


KAUPMANNAHÖFN. 


ÚTGEFANDI PÁLL SVEINSSON. 


PRENTUÐ HJÁ LOUIS KLEIN. 


18bá. 


Frá 583. til 601. nætur. 
Sagan af hinum tíu vezirum. 


Einn af fornkonungum í Seistan á Persalandi hjet Asad-bacht*); 
hann rjeði fyrir voldugu ríki og var það öfluglega varið af fjöl- 
mennum hersveitum. Hann hafði tíu vezíra, er annast skyldu 
alla landsstjórn; einn þeirra hjet Sipehsalar**), og var hann afbragð 
annara manna að hreysti og harðfengi. það kvað svo mikið að 
karlmennsku hans, að það var almennt orðtak, að tunglinu óaði 
Svo við ljómanum af sverði hans, að það feldi sig á bak ved skýjin. 

þessi ráðgjafi átti eina dóttur barna; hún var svo fríð, að 
hún þar af rósinni að fegurð; hún var blíð og yndisleg einsog 
Stjarna, sem líður fram úr skauti næturskýjanna; hún var einsog 
sólin, sem dreifir geislum sínum yfir láð og lög. Faðir hennar 
unni henni hugástum, sefn eigi var mót von, og ljet sjer svo annt 
um hana, að hann mátti eigi af henni sjá. Samt hlaut hann stundum 
að fara frá henni sökum embættis anna, því hann varð að ferðast 
Um lönd þau, er lutu undir konung hans, til þess að sjá hverju 
fram færi, rjetta hlut þeirra, sem áttu að sæta afarkostum af 
Táðríkum landstjórum, og kippa í lag því er þurfa þókti. Sipehsalar 
Var lengi að heiman, og sendi hann því einn af trúnaðarmönnum 
sínum til að sækja dóttur sína. Segir eigi af ferðum sendimanns 
fyrr enn hann kom til dóttur húsbónda síns. Segir hann henni, hvers 
erindis hann sje kominn, að hann sjé sendur til að sækja hana. 
Síðan Útvegaði hann skrautlegan burðarstól og hesta svo marga 
sem þurfti til ferðarinnar; að því búnu lagði hann á stað með 
fjölmennu föruneyti. — Asad-bacht konungur var á dýraveiðum 


Sama daginn og sendimaðurinn tók sig upp með dóttur Sipehsalars, 
ÍR 


(Þ. e. mikil hamingja. **) þ. e.: hershöfðingi. 


6 


og sá til ferðar þeirra á heimleið sinni um kvöldið.  Fýsti hann 
að vita, hverjir það væru og reið til þeirra; spurði konungur hver 
það væri, er ferðaðist í svo fögrum burðarstól og hefði 5V0 
mikið og frítt föruneyti; þeir svöruðu konungi, að það væri dóttir 
Sipehsalars, ráðgjafa hans, og væri hún á leið til föður síns; reið 
konungur fast að burðarstólnum og fjellu þá allir förunautar 
hennar fram á ásjónur sínar til að sýna honum lotningu. Konungur 
bauð þeim að bera húsbónda þeirra kveðju sína; ætlaði hann því 
næst að halda heim, en þá lypti ráðgjafa dóttirin lítið eitt upp 
tjaldskörinni, því henni var forvitni á að sjá, hver valdið hefði dvöl- 
inni; varð henni þá litið á Asad-bacht konung. Fannst konungi þá 
svo mikið um fegurð hennar, að hann feldi þegar ástarhug til 
hennar, og bauð förunautum hennar að snúa aptur. „Farið þegar,“ 
mælti konungur, „með konuna aptur til bæjarins; siðan skal einn 
af ykkur fara og segja föður hennar, að eg muni ganga að eiga 
dóttur hans; býst eg við að honum muni þykja sómi að svo 
göfugum ráðahag.“ 

Einn af þrælunum laut konungi og mælti: „Guð lengi líf yðvart, 
konungur! Þþjer eruð drottnari heimsins, og ríkastur konungur. 
sem nú er uppi, og hlýtur því sjerhver að gera það, er þjer 
bjóðið. Eg veit að vísu, að faðir hennar muni taka fegins hendi 
þeim sóma, er þjer ætlið að sýna honum, en þó þækti oss hlýða, 
að þjer lofuðuð henni að fara á fund föður síns, svo allt gæti 
fram farið eptir lögum og lands sið; mundi Sipehsalar þá senda 
dóttur sína með fögru föruneyti og allri viðhöfn til hallar yðvarrar.“ 
Konungur gaf engan gaum að þessum mótbárum, og ítrekaði skipun 
sína, að hverfa aptur til bæjarins. þrátt fyrir það tók þrællinn 
aptur til máls og sagði: „Vier skorum á yður, konungur! að þjér 
gætið þess, hve mjög það getur hnekkt mannorði konunnar, ef vjr 
framkvæmum boð yóvart. Fjandmenn hennar munu ekki slepPð 
þessu tækifæri til þess að breiða út um hana hvers kyns óhróður.“ 

„Ertu svo ósvífinn, þrællinn þinn!“ mælti konungur og tók 
nú að síga í hann, „að þú dirfist að leggja konungi þínum ráð ? 
Eg skyldi drepa þig fyrir ósvífni þína, ef eg væri ekki hræddur 
um, að það mundi hryggja hina fögru mey, sem á þig.“ Síðan 
þreif konungur sjálfur í taumana á hestunum, sem báru burðarstól- 


7 


inn, sneri þeim við og hjelt heimleiðis. Kom konungur heim til 
kvennabúrs síns, um það leyti sem sól sje til viðar og næturskuggar 
færðust yfir jörðina. 

Daginn eptir kvaddi konungur alla dómendur, lærða menn og 
höfðingja höfuðborgarinnar á sinn fund; lýsti hann því þá yfir, 
að sjer væri í hug að ganga að eiga táðgjafadótturina. Allir 
tómuðu vel mál konungs, og bauð hann að efna skyldi þegar til 
brúðkaupsveizlu; fór brúðkaupið fram sama daginn og var mikið 
um dýrðir. 

Síðan ljet konungur skrifara sína rita fjölda af brjefum, er 
Senda skyldi víðsvegar út um ríkið, til þess að boða þegnum sínum 
þessi tíðindi. Einkum ljet hann rita ráðgjafanum tengdaföður sínum 
langt og rækilegt brjef, en ráðgjafinn varð fokreiður er hann las 
bað.  Asad-bacht konungur hafði. að vísu haldið brúðkaupið með 
Mesta veg og viðhöfn, en allt um það rann ráðgjafanum mjög 
til rifja, að konungur virti hann eigi meira enn svo, að hann hafði 
Bert þetta að sjer fornspurðum; honum þókti þetta því sárara, 
Sem hann nú varð að skilja við dóttur sína, er hann unni sem lífi 
sínu. þó leizt ráðgjafanum bezt að-bera harm sinn í hljóði. Ritaði 
hann konungi aptur og vottaði honum með fögrum orðum lotningu 
Sína og undirgefni. Brjefið var svolátandi: „Óvænt hamingja hefur 
hafið mig upp á efsta stig gleðinnar. Eg skil eigi, hvernig eg 
hefi getað gert mig maklegan þess sóma, er þjer hafið sýnt mjer, og 
hlýt eg að blessa fæðingarstjörnu mína, þar sem svo tiginn konung- 
Ur sýndi þá náð, að líta til þræls síns. Nei, konungur! mig skortir 
Orð til að lýsa því, hversu eg er þakklátur, og hversu mjög eg þrái 
þá Bæfustund, er eg fæ að falla fram fyrir fætur hátignar yðvarrar.“ 

Ráðgjafinn sendi konungi brjefið, og ljet eigi á öðru bera, enn 
að hann væri ærið glaður af gæfu þeirri, er honum hafði að höndum 
borið; hjelt hann ríkmannlegar veizlur til minningar um atburð 
Þennan, en það var reyndar eigi til annars, enn að villa sjónir fyrir 
Mönnum. Liðu svo þrír mánuðir, að eigi gekk á öðru enn veizlum 
og hátíðahöldum, en jafnframt hafði ráðgjafinn annað fyrir stafni. 
Hann dvaldi á landamærum ríkisins og þar kveikti hann samblástur 
og Samsæri gegn konungi, og reyndi á allar lundir að gera menn 
óánægða með stjórn hans. þegar hann þóktist vera búinn að koma 


8 


ár sinni svo fyrir borð, sem hann vildi, stefndi hann foringjum 
herliðs síns saman og mælti á þessa leið: „Eg ætla að segja 
yður leyndarmál; megið þjer af því ráða, hve mjög eg treysti 
slíkum mönnum sem þjer eruð. það hefur mjer lengi í brjósti búið, 
svo engann hefur grunað; nú ætla eg að gera yður það uppskátt, 
en þó með því skilyrði, að þjer vinnið mjer þess dýran eið, að gæta 
óbrigðanlegrar þagmælsku.“ 

þeir gerðu allir góðan róm að máli hans; sóru þeir og sárt 
við lögðu, að Þeir skyldu reynast honum trúir og auðsveipir. Tók 
Sipehsalar þá aptur til máls og sagði: „Yður er kunnugt, hversu 
mjög eg hefi ávallt lagt mig í framkróka um, að gera ríkið Seistan 
svo blómlegt, sem það nú er orðið.  þjer vitið að eg hefi verið 
konungi heilráður, og að tillögur mínar hafa jafnan reynzt heilla- 
drjúgar. þó hefur konungi farizt ódrengilega við mig; hann hefur 
illa launað mjer dygga þjónustu; hann hefur sært mig þar, er mjer 
var sárast; hann hefur eigi svífzt að svívirða mig og mína, já, 
sjálfan sig; hann hefur látið ræna varnarlausri mey á þjóðbraut.“ 
Nú þerrði Sipehsalar tárin, sem hrundu ofan eptir kinnum hans. 
Hershöfðingjunum rann til rifja, að hann skyldi hafa ratað í slíkar 
raunir, og sóru þeir, að þess skyldi hefnt verða. Síðan skipti 
Sipehsalar ógrynni fjár á milli þeirra, dró saman óvígan her, 08 
sagði konungi stríð á hendur. Braut hann undir sig hvert skatt- 
landið á fætur öðru og rjeði til áhlaups á höfuðborgina. 

Konungi þókti það hörmuleg tíðindi, er hann heyrði að Sipeh- 
salar, ráðgjafi hans, hafði gert uppreisn móti sjer; fór hann þá til 
drottningar sinnar til að leita ráða hjá henni, því hún unni honum 
hugástum. „Faðir þinn,“ mælti konungur, „hefur þín vegna ger 
drottinssvikari við mig; er eg nú kominn til þín að leita ráða 08 
huggunar, því nú er hánótt, og þori eg eigi að bíða unz dagur 
ljómar, því mjer þykir alls örvænt, að þessi hernaður megi til friðar 
snúast.“ „Mjer virðist eigi.annað fyrir,“ mælti drottning, „enn að 
við flýjum til einhvers af grannkonungum vorum og leitum þar 
liðs og trausts; mun oss þá eigi verða mikið fyrir, að þröngva 
landinu aptur til hlýðni og stökkva óaldarflokki þessum.“ 

Asad-bacht þókti þetta óskaráð; hugði hann konunginn í Kerman 
voldugastan og veglyndastan allra sambandskonunga sinna; mundi 


9 


hann fúslega veita sjer ásjá og hvorki synja sjer um lið nje 
fje; kvaðst hann því mundu leita þangað.  Leynidyr voru á höll 
konungs; það voru jarðgöng, er náðu allt til eyðimarkar einnar. 
Konungur ljet nú söðla tvo hesta í skyndi, og vopnaðist. Hann 
tók dýrmætustu gersemarnar úr fjehirzlu sinni og ljet í belti sitt. 
Síðan ljet konungur drottningu sína stíga á hestbak; riðu þau 
því næst út um jarðgöngin, og hjeldu til konungsins í Kerman. 
Á leiðinni varð þeim tíðrætt um hin þungu aðköst forlaganna, 
um það hve stopult væri að treysta auði og upphefð, og 
hversu ómissandi væri að sýna þrek og þolinmæði, hvað sem 
ábjátaði. þess var heldur eigi lengi að bíða, að þeim varð á 
hvorutveggja þörf. Drottning var þunguð og á þriðja degi eptir 
að þau voru farin að heiman, fann hún á sjer, að hún mundi 
bráðum verða ljettari; voru þau þá í eyðimörk við tjörn eina. 
Ætlaði hún nú að svala þorsta sínum, en vatnið var svo salt, að 
það var með öllu ódrekkandi. Allt umhverfis var eigi annað, enn 
Öræfi og eyðisandar og örvílnaðist hún í þessum dauðans vandræðum. 
Hún gat eigi svalað þorsta sínum, hún þjáðist af harmkvælum 
Og óttaðist komu fjandmanna sinna; hana hryllti við öræfunum, 
Er voru næsta ógurleg, en konungurinn varð sárhryggur, er hann 
sá hana kveljast. 

„Farðu og flýðu frá mjer“, mælti drottning. „Yfrgefðu þá 
konu, sem eigi getur fylgt þjer lengur; leitaðu hælis fyrir fjand- 
Mönnum þínum og vatns við þorsta þínum, Tefðu eigi, því þá ná 
Uppreistarmennirnir þjer; flóttinn einn getur frelsað þig andan grimd- 
aræði þeirra; þeir munu eigi fá annað enn mig, auma konu, til skeyta 
skapi sínu á. Líf mitt er eigi þess vert, að þú missir fyrir það eitt 
höfuðhár. Flýðu því og láttu mig enda hjer'hina grátlegu æfi mína.“ 

„Elskan mín!“ mælti konungur, „hvernig geturðu ætlazt til 
Þess? Auðæfi mín, ríki mitt, líf mitt er einskisvirði í samanburði 
við þig. Mjer þykir miklu vænna um þig, enn sjálfan mig.“ 

Meðan þau deildu þessu kappi elskunnar, elnaði sóttin drottn- 
ingar, og ól hún sveinbarn forkunnar fagurt. Hún tók barnið í 
faðm sjer, og ljet það á brjóst sjer, en Asad-bacht sagði harm- 
Þrunginn: „það er ekki til neins, að þú sjert að hjúkra barni 
Þessu; við getum ekki haft það með okkur á flóttanum; við verðum 


10 


að skilja það eptir hjerna á tjarnarbakkanum; guð almáttugur 
mun gæta þess og firra það öllu grandi.“ Síðan sveipaði konungur 
sveininn í glitofinn silkimöttul, og festi armband um handlegg hans; 
armbandið var úr tíu perlum og mesti kjörgripur. Að því búnu 
hjeldu þau konungur og drottning áfram til Kerman, hrygg í huga. 
Óðar enn konungurinn í Kerman frjetti til ferða þeirra, sendi hann móti 
þeim fjölmenna þrælasveit. En er þau komu, fagnaði hann þeim 
sem bezt og virdulegast og var þeim hinn blíðasti. Fyrsta daginn 
ljet hann efna til dýrðlegar veizlu og gerði allt hvað hann gat til 
að efla veg og virðingu Asad-bachts; meðal annars ljet hann son 
sinn og tvo hirðmenn þá, er göfgastir voru, ganga honum fyrir 
beina. þrátt fyrir allan glaum og gleði, sem fram fór í höllinni, 
flóðu augu Asad-bachts og drottningar hans í tárum. Konungur 
reyndi að hughreysta þau á allar lundir. „Með guðs hjálp,“ mælti 
hann, „munum vjer sjá einhvern veg til þess, að bæta úr böli 
ykkar. Eg skal á morgun hugsa um, hvað tiltækilegast sje í þessu 
máli. En takið nú þennan bikar og tæmið hann.“ 

„Æl! hvernig ætti eg að vera glaður í raunum mínum?“ 
svaraði Asad-bacht, og sagði honum upp alla söguna um flótta 
sinn. Konungurinn í Kerman komst mjög við, er hann heyrði 
hvernig á öllu stóð, ljet hann þegar skera upp herör um ríki sitt 
og dró í skyndi saman allan liðstyrk sinn. Reyndi hann með 
allskonar skemmtunum að hrinda harmi þeim, er angraði huga 
Asad-bachts og drottningar hans. 

Daginn eptir tók herinn sig upp frá Kerman og hjelt á stað 
til höfuðborgarinnar í Seistan.  Uppreistarmennirnir flýðu þegar, 
er liðið sókti að borginni; hjelt Asad-bacht því viðstöðulaust inn Í 
borg sína. Tóku bæjarbúar honum tveim höndum og óskuðu honum 
til hamingju, að hann væri kominn aptur í ríki sitt með ágætum 
sigri; lofuðu menn og liðið útlenda fyrir góða framgöngu. Leysti 
konungur liðið burt með góðum gjöfum og sendi konunginum Í 
Kerman marga dýrgripi í þakklætis skyni.  Stýrði hann síðan ríki 


sínu vel og viturlega. Nú sat hann í friði með drottningu sinni 


og undi sjer vel, er hann var áptur kominn til valda, en endur- 
minningin um sveininn, sem þau höfðu skilið eptir í eyðimörkinni, 
dapraði samt gleði þeirra.  Hjeldu þau hjónin vandlega spurnum 


1 


" 


11 


fyrir um hann, en voru þó jafn nær um það, hvað um hann hefði 
orðið, eða hvar hann væri niður kominn; þókti þeim líkast, að 
Óarga dýr hefðu rifið hann í sundur. þó fór því fjarri, sem nú 
Mun greint verða. 

Skömmu eptir að þau konungur og drottning fóru frá svein- 
inum og hjeldu áfram flótta sínum, kom flokkur stigamanna, 
Sem jvanir voru að ræna ferðamenn, er fóru um eyðimörkina; 
tjölduðu þeir á tjarnar-bakkanum, og fundu þar sveininn. Ræn- 
ingjaforinginn Farek-Servar") fjell í stafi, er hann leit sveininn; 
svo mikið fannst honum um fegurð hans; þóktist hann og sjá 
af klæðum sveinsins að hann mundi vera sonur konungs eða . 
einhvers tígins höfðingja. „ Ræningjaforinginn var sjálfur barn- 
laus, og rjeði því af, að taka sveininn sjer í sonar stað, og nefndi 
hann Khódadad. Fór hann með hann heim til. sín og fjekk 
honum fóstru. þegar Khódadad hafði aldur til, veitti ræningja 
foringinn honum. bezta uppeldi, en einkum ljet hann sjer um það 
hugað, að kenna honum riddaralegar íþróttir. — Tók Khódadad 
slíkum framförum, að hann var öruggur til vígs við fimm hundruð 


 fjandmanna, er hann var fimmtán vetra, þótt hann væri einn 


síns liðs.  Farek-Servar þókti svo vænt um fósturson sinn, að 
hann mátti eigi af honum sjá, og hafði hann ávallt með sjer á 
tánsförum sínum. 

Svo bar til einn dag, að Farek-Servar ætlaði að ráðast á 


lestamenn og vildi að fóstri sinn færi með sjer og hjálpaði til. 


- Khódadad var tregur til þess, því hann kenndi í brjóst um ferðamenn, 


€r þeir voru rændir, og hann heyrði kveinstafi þeirra; vildi hann 
Jafnan vera undanþeginn að taka þátt í ráninu. Farek-Servar ljet 
það og eptir honum, að hann þyrfti eigi að vera í atsókninni sjálfri, 
En bauð honum að vera viðstaddur og sjá hversu færi. Ræningja 
flokkurinn rjeðist á lestamennina, en þeir brugðust drengilega við 
98 vörðust vasklega; reyndist það brátt, að. ræningjarnir áttu 
þar við ofurefli að etja; særðist Farek-Servar sjálfur í atlögunni 
og lá við sjálft hann yrði handtekinn. Hleypti þá Khódadad 
fram á vígvöllinn og vó fjandmenn sína drjúgum; en ofur- 


x 
) Þ. e. hraustur riddari. 


12 


hugi hans varð honum til falls; fjell hann af hesti sínum og 
festu kaupmenn þá fang á honum og lögðu hann í viðjar; fluttu 
þeir hann síðan til Asad-bachts konungs einsog annan ræningja. 

Föðurhjartað viknaði ósjálfrátt, er konungur leit hinn unga 
mann, og fjekk hann eigi tára bundizt. „Ef sonur minn sá er 
eg skildi eptir í eyðimörkinni,“ mælti konungur við sjálfan sig, 
„lifði enn, þá mundi hann vera á reki þessa unga manns.“ Um leið 
og konungur mælti þetta, varð honum aptur litið á Khódadad, og 
sagði: „Hvernig gazt þú drengur minn! sem ert svo fríður sýnum, 
fengið af þjer að lifa á ránum og gripdeildlum og brjóta þannig 
guðs og manna lög? Hvað er nafn þitt?“ „Eg heiti Khódadad,“ 
svaraði kóngsson. Sór hann síðan og sárt við lagði, að hann hefði 
aldrei tekið þátt í ránum og væri hann hafður fyrir rangri sök. 
„Sje það satt,“ svaraði konungur, „mun eg gefa þjer líf, og auk 
þess skaltu gerast hirðmaður minn. 

Khódadad laut konungi og kyssti jörðina til merkis um þakk- 
látsemi sína. Ljet konungur síðan færa hann í fögur klæði, og fá 
honum skrautlegan túrban. 

„þú skalt,“ sagði hann, „heita Bachtjar*) og vera hestavörður 
minn.“ — Dæmdi hann því næst Bachtjar sýknan saka, ljet hina, 
ræningjana sverja þess dýran eið, að þeir skyldu hætta ránum, 0$ 
sleppti þeim lausum. 

Bachtjar varð konungi kærari dag frá degi. Hann gegndi 
embætti sínu svo vandlega sem verða mátti; kvað svo mikið að 
dugnaði hans, að eigi leið langt um, að konungur gerði hann að 
fjehirði sínum, Er þar skjótt frá að segja, að Bachtjar varð 
mesti trúnaðarmaður konungs; gerði hann ekkert að honum for“ 
spurðum og fylgdi í öllu ráðum hans. Fengu þá ráðgjafarnir brátt 
öfund á honum og tóku sig saman um, að sæta hverju tækifæri 
til að steypa honum úr tigninni, og beita öllum brögðum til að 
koma honum í óvild hjá konungi. 

Einusinni hafði Bachtjar drukkið meira, enn hann átti að sjer; 
og svaf allan daginn í fjehirzlu sal konungs. Um kvöldið vár 


öllum dyrum lokað. þegar Bachtjar vaknaði, fann hann að allar 
5 na 


*“) Þ. e. gæfu vinur. 


9 


13 


dyr voru harðlæstar; varð honum þá reikað að kvennabúri konungs 
og til þeirra herbergja, er innst voru í höllinni. Fann hann í einu 
herbergi fagra sæng uppbúna; þetta var svefnherbergi konungs; lagðist 
hann í rekkjuna og sofnaði. Kom konungur þar að honum og æpti með 
Ógurlegri rödd: „Hvað hefstu hjer að, vesæll maður ?“ Bachtjar heyrði 
að einhver var kominn og ætlaði að hafa sig á burt, en hnje aptur 
niður ljemagna.  Kallaði konungur nú á þræla sína. og bauð þeim 
að handsama Bachtjar og gæta þess, að hann eigi slyppi. Skundaði 
konungur þá til drottningar til að spyrja hana, hvernig á því stæði, 
að ókunnugur maður hefði getað komizt inn í svefnherbergi sitt; 
kvað hann það eigi hægt án vilja hennar og vitundar. Drottningu 
runnu til rifja þessi móðgunaryrði; kvaðst hún ekkert til þess vita 
og bað hún konung að láta hafa gætur á sjer um nóttina; gæti 
bann þá rannsakað málið og orðið þess vísari, hver sekur væri. 
Konungur gerði sem drottning rjeð honum; lá hann alla nóttina 
með heilabrotum um það, hvernig hann ætti að geta komizt að 
Sannleikanum, og gert atburð þennan heyrum kunnan. þegar ljóst 
Var orðið, settist hann í hásæti sitt, og kvaddi hina tíu vezíra á 
Sinn fund; var konungur þá svo reiður, að hann mátti eigi mæla. 
Æðsti vezfrinn spurði konung, hvort hann væri orðinn nokkru 
Vísari um atburð þann, er gerzt hefði um nóttina. Vezír þessi 
hafði lengi haft illan hug á Bachtjar, og gafst nú æskilegt tækifæri 
til að svala heipt sinni; þóktist hann viss um, að Bachtjar 
Mundi til dauða dæmdur, og fórust honum orð á þessa leið: 
„Vjer vezírar yðrir, konungur! þorðum ekki í móti að mæla, er 
Þjer tókuð við ræningja syni þessum; en nú er það orðið deginum 
ljósara, hvern mann hann hefur að geyma; vjer viljum því 
leyfa oss, að leiða yðar hátign fyrir sjónir, að það var með 
öllu ótilhlýðilegt, að hann fengi viðtökur í nokkurri konungs- 
höll, svo óguðlegu lífi sem hann hafði lifað.  Mannorði yðar og 
lífi er hætta búin. þjer verðið að hegna honum harðlega, til þess 
að leiða öðrum framvegis að fremja slíka fúlmennsku.“ 

Nú ljet konungur leiða Bachtjar fyrir sig, og mælti: „Vanþakk- 
látur Ertu, varmennið þitt! Eg fyrirgaf þjer glæpi þína, og hef 
Þará ofan hafið þig til svo hárrar tignar, að þú gengur nær því 
Jafnt sjálfum mjer, en þú hefur nú lanuað gott með illu og svikið 


1á 


mig í tryggðum; þú hefur eigi svifizt að brjótast inn í kvennabúr 
mitt, og ekki ætlað þjer minna enn að ganga í stað herra þíns.“ 

Bachtjar sveið svo sárt að heyra þessi ámæli, að hann felldi 
tár af augum; svaraði hann konungi aptur kjökrandi, að hann gæti 
ekki skilið, hvernig á öllu þessu stæði; en ef hann hefði fundizt 
inní svefnherbergi konungs, þá hlyti hann að hafa haft eitthvað 
illt í hyggju; kvaðst hann því eiga hegningu skilið. 

Ráðgjafinn beiddi konung leyfis, að mega fara til drottningar 
til að spyrja hana um atburð þann, er gerzt hafði um nóttina. 
Leyfði konungur það og fór ráðgjafinn þá á fund drottningar og mælti : 
„það eru ljótar sögur, sem ganga af yður, drottning mín! menn 
segja þjer haldið við ræningjason.“ 

Drottning varð óð og uppvæg við þessi sáru brígslyrði, og 
margsór sig saklausa, en ráðgjafinn, sem var mesti bragðarefur, 
hjelt áfram og mælti: „Konungur er bálreiður af öllu þessu, enda 
er það honum til hins mesta vansa. Nú er eigi nema eitt ráð til 
að spekja konung; það tjáir ekki annað enn að ákæra Bachtjar- 
Farið að ráðum mínum, því eg vil frelsa yður. Segið þjer kon- 
ungi, að þessi æskumaður hafi fellt ástarhug til yðar; hafi ástin 
svo mjög heillað hann, að hann hafi gleymt öllum velgjörðum, er 
konungur hafi veitt honum, og hafi viljað freista yðar til ósóma. 
þjer verðið jafnvel að segja, að hann hafi hótáð yður að beita hörðu, 
ef þjer ekki lofuðuð honum með góðu að framkvæma vilja sinn; 
hann hafi og sagzt hafa það í hyggju, að drepa konung og setjast 
svo sjálfur að völdum. þetta er eini vegurinn til þess, at vinna 
aptur hylli konungs og sefa geð hans. Gerið sem eg ræð 
yður. Þþjer þurfið ekkert að óttast; eg skal ábyrgjast a að ráð mín 
munu duga.“ ' ; 

Drottning varð hreint forviða, er hún heyrði hetta kvaðst hún 
eigi vilja hafa það á samvizku sinni, að hafa statt að því, að saklaus 
maður yrði til dauða dæmdur; guð mundi og láta ráðgjafanum 
hefnast fyrir það, að ráða sjer til slíkrar óhæfu. 

Ráðgjafinn sat við sinn keip og mælti: „það er eigi svo 807" 
því sje að skipta, að Bachtjar sje saklaus; hann er gamall stiga“ 
maður, og hefur fyrir löngu gert sig dauða sekan; mótbárur yðar aði 
því ástæðulausar. Annars er eg manna fúsastur til þess, að flytja 


15 


málið fyrir yðar hönd, er það kemur til dóms og laga. Á sá maður 
Meðaumkvun skilið, sem sjálfur er svo harðbrjóstaf að hann getur 
fengið af sjer að úthella blóði saklausra manna? þetta er auk þess 
eini vegurinn til þess, að frelsa líf og mannorð yðar hátignar.“ 

Drottning ljet sjer nú þetta að kenningu verða.  Ráðgjafinn 
fór aptur á fund konungs og var hróðugur af því, að hann hafði 
fengið illræði sínu framgengt. Konungur spurði ráðgjafann, hvers 
hann hefði orðið vísari. Ráðgjafinn kvaðst eigi geta sagt honum það, 
er hann hefði orðið áskynja um hjá drottningu; mundi hún sjálf 
Segja honum allan sannleikann. Konungur gerði nú boð eptir drottn- 
ingu, en hún sagði honum frá öllu, eptir því sem ráðgjafinn hafði 
lagt undir við hana. Konungur þóktist viss um, að drottning segði 
Satt frá öllu, og ámælti henni því eigi hið minnsta. Kvaðst 
hann eiga sök að sjálfum sjer, er hann „hefði tekið við syni 
Stigamanns, og gert hann að hirðmanni sínum. Bauð konungur 
að leggja Bachtjar í járn og varpa honum í dýflissu. Daginn 
€ptir ætlaði hann að hegna honum, og það svo harðlega, að flestum 
Yrði minnistætt. 

Bachtjar sat nú harmþrunginn og andvarpandi í myrkrastof- 
Unni og það til guðs, sem nú var hið eina athvarf hans. Fjandmenn 
hans voru aptur á móti að hugsa um, hversu þeir mættu fyrirkoma 
honum ; þeir vildu búa svo um hnútana, að honum yrði ómögulegt að 
umflýja dauðann. Daginn eptir kom því annar af vezírunum á fund 
konungs, laut honum og mælti: „Njótið herra! langra og farsællegra 
Úfdaga 1 Konungskórónan skreyti höfuð yðar en sút og sorg firrist 
höll yðar! Friður og farsæld blómgist í heiminum, en fjandmenn 
Yðar tortýnist! En þessi ósk mín getur eigi ræzt fyrr enn þjer 
eruð býnir að gjöra enda á óláni því, er hlotizt hefur af Bachtjar. 
Eg er enda hræddur um, að óorð leggist á hirð yðra ef þetta 
Skyldi kvisast til útlendra konunga.“ 

; Ásad-bacht bauð nú að sækja Bachtjar og böðulinn. þegar 
Þeir Voru báðir komnir, mælti konungur: „Eg hef boðið að uppræta 
blóm lífs þíns úr jarðvegi ríkis míns, til þess að þín víti verði 
öðrum til varnaðar, sem breyta vilja eptir þínu dæmi.“ 

„ CoGuð láti yðar hátign lifa lengi og farsællega,“ mælti Bacht- 
Jar; hann Játi stjórn yðar verða víðfræga; það er andláts ósk mín. 


16 


En leyfið mjer þó að sanna sakleysi mitt. Eg er saklaus, það 
sver og við sarfnan guð. En hvað stoðar þó eg segi þetta? Óham- 
ingjan steðjar að mjer, og ólánið eltir mig. það er líkt ástatt fyrir 
mjer og kaupmanninum, sem ekkert gat heppnast, af því hann 
var öllum heillum horfinn.“ 

„Í hvaða óhamingju rataði kaupmaður þessi?“ mælti konungur. 
„Mjer er eigi kunnugt, hvað á daga hans hefur drifið, og er mjer 
því forvitni á því.“ Bauð nú konungur Bachtjar að segja sjer 
sögu þessa, en hann varð glaður við, óskaði konungi allra heilla 
cg hamingju, og tók svo til frásagna. 


Sagan af kaupmanninum heillum horfna. 


„Herra! eitt sinn var kaupmaður nokkur í Balsora, vellauðugur, 
en það var skrifað i bók forlaganna, að hann skyldi hrapa niðrí 
yztu myrkur armæðunnar af hinu hægzta stigi auðlegðarinnar. Fje 
hans eyddist óðum og öll fyrirtæki hans mistókust. Eitt ár var 
korn mjög dýrt. Kaupmaðurinn bjóst við, að uppskera mundi 
verða ennþá. minni árið eptir; varði hann því fje sínu, því er eptir 
var, til kornkaupa; flutti hann kornið í hlöðu og bjó vel um; 
ætlaði hann að geyma það til næsta árs. Hvern daginn af öðrum 
var hann að vona, að korn mundi hækka í verði, en það brást, 
því árið eptir var ríkuleg uppskera; var korn þá selt gjafverði. 
Kaupmaður rjeði af, að geyma kornforða sinn þangaðtil árið eptir, 
en það átti heldur eigi að heppnast, því nú komu fjarskalegar 
rigningar, og gerðist svo mikill vatnagangur, að flest hús fóru á flot; 
lenti þá og vatn á kornhlöðu kaupmannsins, og vöknaði kornið. 
Lagði þegar svo megnan óþef frá hlöðunni, að nágrönnum hans 
þókti eigi viðvært; báru þeir sig upp um það við stjórn bæjarins, 
og lauk málinu svo, að kaupmaðurinn neyddist til að tæmd 
hlöðuna og fleygja korninu.  Kaupmanni lá nú við örvilnan yfir 
óförum sínum og hugsaði að bezt væri að koma í peninga því 
er eptir væri af fjármunum sínum, svo hann gæti haft "eitthvað 
fyrir stafni. Seldi hann hús sitt, er eitt var eptir af eigum hans 
tók sjer fari með öðrum kaupmönnum, til að vita, hvort sjer gengi 
ekki betur sjóverzlunin. Á þriðja degi fengu þeir andviðri 0$ 
gerðist allt í einu myrkt í lopti, og brast á bálviðri með fjarska- 


17 


legum sjógangi; brotnaði skipið og týndust flestir, er á því voru. 
Þó komst kaupmaðurinn og nokkrir aðrir til lands á fleka einum, 
alls lausir og mjög þrekaðir.  Ráfaði kaupmaðurinn lengi vel í óbyggð- 
um einum, en loksins sá hann mann skammt frá sjer; varð hann 
þá fegnari enn frá verði sagt, er hann sá að hann var kominn til 
Mannabyggða, og þóktist vita, að hann mundi geta saðt þar hungur 
Sitt og svalað þorsta sínum. Gekk hann á manninn og fann brátt 
þorp eitt fjölmennt; var fagur skógur allt umhverfis þorpið og 
kvísluðust þar tærar og svalandi lindir. 

Yfirmaðurinn í þorpi þessu var vellauðugur og hinn begti 
drengur; átti hann fagurt hús í grennd við bæinn og hittist svo á, 
að hann var þar; hafði kaupmaðurinn fyrst komið auga á hann. 
Yfirmaðurinn spurði kaupmann, hvort hann vildi eigi vistast hjá 
Sjer; skyldi hann segja fyrir verkum þar á heimilinu og fá sex 
rökmur í laun á degi hverjum. Kaupmanni þókti þetta stórmann- 
lega boðið og tók því feginsamlega; óskaði hann yfirmanninum 
alls góðs og fór þegar í vistina. "Tók kaupmaður nú við búsýslu; 
fór honum það vel úr hendi, og gekk hann hvervetna í stað hús- 
bónda síns. 

Nú leið og beið heilt ár og fór allt vel fram. En þegar kom 
að uppskeru tímanum, varð kaupmaðurinn hræddur um, að hann 
Mundi verða svikinn um launin. Tók hann því nokkuð af korninu 
03 skaut undan, og faldi vandlega; vildi hann vera viss um það. 
að bíða engan halla, þó húsbóndi sinn eigi vildi gjalda sjer kaupið. 
Síðan stóð hann húsbónda sínum skil á því, sem eptir var. En 
húsbóndi hans greiddi honum skilvíslega allt kaupið, og kvaðst 
Skyldu gera hið sama eptirleiðis.  Kaupmaður fyrirvarð sig fyrir 
ort yggni sína, er húsbónda hans fórst svo vel, og vildi eigi 
Íggja launin. Fór kaupmaður nú þangað, er hann hafði fólgið 
kornið, en brá í brún, er hann sá að því hafði verið stolið. Fjekk 
ann þá eigi dulið harm sinn, og fór til húsbónda síns og sagði 
honum satt frá öllu. Húsbóndi hans veitti honum harðar átölur 
08 rak hann burt í bræði sinni. 

Kaupmaðurinn lenti nú aptur á flækingi; ráfaði hann hingað 
08 þangað og vissi eigi, hvað hann skyldi til bragðs taka. Loksins 


hitti í 
ti hann menn, sem ætluðu að fara að safna perlum; spurðu þeir 
Þúsuna og ein nótt. IV. 2 


18 


hann, hvað ylli harmi hans, en hann sagði þeim frá öllum raununi 
sínum; kenndu þeir þá svo mjög í brjóst um hann, að þeir hjetu 
honum helmingi þess, er aflaðist í fyrstu leit. Vildi svo vel til 
að þeir fengu tíu stórar skeljar, er þeir köfuðu niður á mararbotn 
í fyrsta sinni; voru tvær stórar perlur í hverri skel. Gáfu þeir 
kaupmanni tíu perlur, einsog þeir höfðu heitið honum, og sögðu 
honum, að hann skyldi selja þær og fá fje fyrir.  Kaupmaður 
rjeði sjer nú eigi fyrir gleði; ljet hann tvær perlurnar upp Í Sig; 
en hinar átta saumaði hann í föt sín. þjófur nokkur var þar Í 
grennd við hann og fjekk veður af, hvað kaupmaður hafði fyrir 


2 


stafni; þókti þjófnum nú vel í veiði bera og fór til fjelaga sinna 
og sagði þeim til; komu þeir þá allir í einu og tóku frá kaup- 
manni perlurnar, hvað sem hann sagði. Svo hraparlegt sem þettð 
var, huggaði kaupmaður sig þó við það, að hann átti eptir þær 
tvær perlurnar, sem hann hafði upp í sjer.  Hjelt hann nú hið 
hraðasta til þess bæjar, er næstur var, og fjekk kallara einum 
perlurnar til að bjóða þær til sölu. Til allrar óhamingju var þar Í 
bænum gimsteinakaupmaður einn, sem stolið hafði verið frá tíu 
perlum, sem voru næsta líkar þeim, er kaupmaðurinn frá Balsorð 
hafði á boðstólum. Perlusalinn þóktist þar þekkja perlur sínar, 08 
styrktist í trú sinni, er hann sá, hve aumlega sá var til reika, €7 
perlurnar þóktist eiga; en til þess að ganga úr skugga um það; 
ljezt hann spyrja í grandleysi, hvað orðið væri af hinum áttað 
Kaupmaðurinn sagði einsog var, að hann hefði saumað þær Í föt 
sín, en ræningjar tekið þær af sjer.  Perlusalinn þóktist nú eigi 
lengur þurfa vitnanna við; tók hann kaupmanninn og leiddi han? 
fyrir dómarann og mælti: „Herra! hjer er eg kominn með þan! 
er stolið hefur perlum mínum. Hjerna eru tvær af þeim, er Það 
hafði fengið kallara til þess að bjóða til sölu. Hann hefur sjálfur 
játað, að hinum átta hafi verið rænt frá sjer.“ 

Dómarinn þekkti perlusalann eigi að öðru, enn ráðvendni og 
ljet því lemja kaupmanninn og síðan varpa honum í dýflisst; sat 
hann þar heilt ár. Einn dag komu nokkrir af. fiskimönnum þeim, 
er svo drengilega hafði farizt við hann, inn í dýflissuna, því þeim "2" 
forvitni á að skoða hana. Komu þeir þá auga á kaupmanninn og 


þókti undrum gegna að sjá hann þar. „Á, já já!“ sögðu þeir, „hjer 


19 


ert þú kominn, sem við ætluðum að gera að gæfumanni, en það hefur 
ekki átt úr að aka fyrir þjer. þú ert núna eins aumur, og þegar við 
sáum big fyrst.“ Kaupmaður svaraði og sagði, að eigi mætti sköpum 
renna; þeir, sem ólánið elti, ættu aldrei uppreistar von. þeir 
hefðu að vísu ætlað að gera sjer vel til, en hefðu með velgjörð 
Sinni gefið tilefni til þess, að hann hefði verið hnepptur í harða 
fjötra. — Sagði hann þeim síðan allt hvernig farið hafði. Fiski- 
Mennirnir hughreystu hann; kváðust þeir skyldu tala máli hans, 
Og hjálpa honum til að ná rjetti sínum. Enda fóru þeir samstundis 
á fund konungs þess, er þar var, og sýndu honum fram á, hversu 
mikil rangindi kaupmaðurinn hefði orðið að þola, og hversu allt hefði 
eins og lagzt á eitt, til þess að böndin bærust að honum saklausum. 
Konungur bauð þegar að láta hann lausan, og fjekk honum fje til 
Viðurværis og lofaði honum að búa í grennd við höll sína; gerði 
konungur það til að bæta honum upp rangindi þau, er hann hafði 
orðið fyrir. 

Nú hugði kaupmaður, að endað væri ólán sitt og naut nú 
Áhygginlaus alls góðs í skjóli konungs, en hjer kom að því, sem 
Mælt er, að fár veit hverju fagna skal. Hann fann í húsi sínu 
Slugga einn, sem hlaðið var í grjóti. — Var honum forvitni á að 
Vita, hvað væri hinumegin, og tók nokkra steina úr glugganum; sá 
hann þá, að húsveggurinn var rjett upp við hliðina á kvennabúri 
konungs. Skaut honum þá skelk í bringu, og hlóð hann í dauð- 
sag ofboði aptur upp í opið. Til allrar óhamingju varð hann 
"gi svo fljótur að koma öllu í samt lag, að menn fengju eigi veður 
al athófi hans.  Geldingur einn sá til hans og sagði konungi frá. 

Onungur vildi eigi fyrir nokkurn mun gera kaupmanni rangt til, 
og auka ólán hans að ófyrirsynju; fór hann því til kaupmanns, 
il að sjá með eigin augum, hvort geldingurinn segði satt. Sá 
"nungur þá gjörla, að steinar höfðu verið nýlega teknir úr veggnum, 
sm var á milli herbergja kaupmannsins og hallarinnar.  Kon- 
"gur Varð óður og uppvægur, er hann sá, hvað kaupmaður mundi 
ai haft í hyggju, og sagði við hann af mikilli reiði: „Óhræsið 
ir, 0 þetta launin fyrir velgjörðir þær, er eg hefi veitt þjer, 
ka Ji T€ynir til að brjótast inn í kvennabúr mitt? En þú skalt 

Makleg málagjöld fyrir ósvífni þína. Eg skal þegar í stað 


9 


A 
Sg 


20 


láta stinga úr þjer bæði augun, svo þú getir eigi illt gert eptir- 
leiðis.“ Voru síðan augun stungin úr kaupmanni vægðarlaust, að 
boði konungs. Hljóðaði kaupmaður þá upp yfir sig og sagði: „Æ, 
eg aumur maður! það var þá ekki nóg með það, að ólánið svipti 
mig öllum eigum mínum, heldur varð það líka að leggjast á 
sjálfan mig.“ 

Nú var kaupmaðurinn orðinn blindur og allslaus; var honum 
því nauðugur einn kostur, að fara á vonarvöl. Hann beiddi alla 
þá, er fram hjá fóru, ásjár og var þetta jafnan viðkvæði hans! 
„Allt er ónýtt ef lánið vantar; án guðs fulltingis megnum vjer ekkert.“ 

„þjer sjáið nú af dæmi kaupmannsins, hversu ólánið getu 
ásókt menn,“ mælti Bachtjar við konung. „Eg get ekki heldur 
spornað við gæfuleysi mínu,.og það er einsog allt styðji að því, 
að steypa mjer í glötunina.“ 

Konungi brá svo við, er hann heyrði sögu þessa, að honum 
rann reiðin um stund. *Frestaði hann lífláti Bachtjars, en ætlaði 
sjer þó að hegna honum síðarmeir. Daginn eptir kom þriðji 
vezírinn, sem einsog hinir var svarinn óvinur Bachtjars, og mælti: 
„Herra! oss ráðgjöfum yðar sárnaði ígær, er vjer sáum að þjer 
þyrmduð illmenni þessu, sem hefur svívirt allt landið með ódæði 
sínu. það er að vísu dyggð að vera brjóstgóður, en það er svo 
bezt, að það sje í hófi. Hunangið er að vísu mesta sælgæti, €n 
þó er hættulegt að neyta of mikils af því.  Vjer biðjum eigi um 
annað, enn það sem rjett er; yður er háski búinn, ef þjer frestið 
máli þessu.“ 

Konungur fjellst á þetta, ljet sækja Bachtjar og mælti: „Nú 
ætla eg ekki lengur að láta fresta dauðdaga þínum. þú hefur framið 
þann glæp, að eg hlýt að láta drepa þig, til þess að þegnar mínir 
láti sjer víti þín að varnaði verða.“ 

Bachtjar svaraði konungi stillilega einsog daginn áður og 
mælti: „Herra! þjer eigið ráð á lífi mínu, en hugsið yður vel 27 
áður enn þjer látið drepa mig. það hefur opt hlotizt illt af of- 
mikilli óþolinmæði og bráðræði, og menn iðrast opt eptir, að þr 
hafa eigi haft stillingu til að bíða. Hált varð konungssyninU!" frá 
Halep á óþolinmæði sinni; hann missti ríkið og unnustu SÍMA; st 
því hann óhlýðnaðist ráðum föður síns, og sat ekki á óðlæti sínu.“ 


21 


„Hver var þessi konungsson frá Halep ?“ mælti konungur. 
„Eg skal segja yður söguna af honum,“ svaraði Bachtjar. 


Nagan af konungsyninum frá Ialep, eða Behesad 
hinum óþolinmóða. 


„það er upphaf þessa máls, að konungur einn ríkti í Halep; 
Var það á þeim tímum, er Halep ennþá var höfuðborg í nokkrum 
Smáríkjum. Konungur þessi var svo ástsæll meðal þegna sinna, 
Sökum rjettvísi, lítilætis og ljúfmennsku, að það mátti heita að hann 
Væri hugljúfi hvers manns. Konungur var og einkar gestrisinn; 
Var því viðbrugðið, hve góðar viðtökftr hann veitti öllum útlendum 
Mönnum, er komu í ríki hans. 

Konungur átti einn son, Behesad að nafni, hinn efnilegasta 
Þann; var konungsson hvorttveggja, bæði fjölfróður og fríður sýnum. 
Þó hafði hann einn ókost. það var óþolinmæði í honum, hvað 
Sem hann hafði fyrir stafni, og var stundum hávær mjög, og það 
Þegar verst gegndi. Eitt sinn átti hann tal við kaupmenn nokkra, 
08 bar margt á góma. Einn af kaupmönnum sagði frá skrítnum 
atburði, sem komið hafði fyrir hann. „Fyrir hjerumbil þremur 
Árum „é mælti kaupmaður, „var eg á ferð með úlfaldalest, klyfjaða 
Varningi, sem eg átti. Í grennd við borg eina rjeðust stigamenn á 
Mig og rændu mig. Flýði eg þá sem fætur toguðu til að forða 

fi mínu, og tók eigi eptir, fyr enn eg var kominn inn í þykkan 
skóg, Nóttin datt á og sá eg eigi annað ráð vænna, enn að fara 
Upp í þjettlaufgaða eik, er var skammt frá þjóðbrautinni, og láta 
ar fyrirberast. Skömmu eptir að eg var kominn upp í eikina, sá 
8 björt ljós í allmiklum fjarska; ljósin færðust smátt og smát 
Mær mjór og loksins kom flokkur manna og fór fram hjá með glaum 
08 gleði. Þeim fylgdu menn með reykelsispönnur; var reykelsið 
St ilmsætt, að ilminn lagði um allan skóginn. því næst komu 
Margir menn með söng og hljóðfæraslætti, og þrælar með blys í 
En Í miðjum hópnum sá eg burðarstól, og í honum sat 

Mungsdóttir ein forkunnar fögur; hef eg aldrei á æfi minni sjeð 


afi 
Jafnfríða konu.  Ljóminn af andliti hennar var bjartari enn af 


22 


blysunum; gekk mjer svo mjög í augu fegurð hennar, að mjer 
hefur hún aldrei síðan úr minni liðið, og er æ sem eg sjái hana. 
Morguninn eptir fór eg niður úr trjenu og hjelt áfram ferðinni til 
borgarinnar. Var mjer sagt, að borgin væri Rómaborg, aðsetur 
keisaranna. —Spurðist eg fyrir um það, sem borið hafði fyrir mig 
um nóttina, og varð þess vísari, að það hafði verið Nikarína hin 
fagra, dóttir keisarans, er eg hafði sjeð fara framhjá. Hafði 
keisaradóttirin farið út í skemmtihöll eina út á landsbyggðinni, til 
að njóta þar sumarblíðunnar og hlýða á hin angurblíðu ástaljóð, 
sem næturgalarnir kveða við rósirnar.“ 

Behesad fannst svo mikið um sögu þessa, að hann fór þegar á 
fund eins af ráðgjöfum föður síns, og sagðist vera orðinn svo 
gamall; að mál væri orðið Áð sjá sjer fyrir einhverjum ráðahag, 
og að hann vildi kvongast. —Ráðgjafinn svaraði honum og sagði, 
að hann skyldi aðeins velja sjer gott konuefni, það er honum væri 
samboðið, og mundi konungur þá fús, að gera það, er hann beiddist. 

„Vel segir þú,“ ansaði Behesad. „Eg hef augastað á Nikarínu 
hinni fögru, dóttur keisarans í Rómaborg, en engri annari konu; 
verður faðir minn því að senda menn gagngert, til að hefja bónorðið.“ 

Ráðgjafinn flutti þetta mál við konung, en hann kvað þess 
engan kost, að gera það, er Behesad beiddist; mundi keisarinn 
eigi gefa dóttur sína neinum biðli, sem ekki hefði nema lítinn 
landskika til forráða og sem auk þess væri annarar trúar. 

Þegar Behesad heyrði, hvernig konungur tók undir málið, varð 
hann hamslaus, og strengdi þess heit, að ef föður sínum snerist 
eigi hugur, mundi hann taka til sinna ráða og fara sjálfur og biðja 
keisaradóttur.  Fjekk það konungi svo mikillar áhyggju, að hann 
ljet undan, og sendi menn með dýrum gjöfum til keisarans. Keisarinn 
tók mæta vel við sendiherrunum, en varð þó fár við, er þeir báru 
upp erindið. þó gerði hann Behesad kost á að fá dóttur sinnar, 
ef hann gæti sent sjer tíu miliónir gullpeninga. 

Sendiherrarnir sneru nú heim aptur, og sögðu konungi mála- 
lokin, en hann kvaðst eigi sjá neinn veg til þess að safna 
svo miklu fje. Síðan ljet konungur það að orðum sonar síns, að 
hann safnaði saman öllu því fje, er fengizt gat og varð það þrjár 
miliónir gullpeninga.  Behesad lagði æ fastara og fastara að föður 


23 


sínum, og loksins ljet konungur til leiðast og seldi mikinn fjölda 
Þræla og dýrgripa, og fengust fyrir tvær miliónir gullpeninga; neyddist 
konungur þessutan til að leggja aukaskatt á þegna sína, og fjekk 
með því sex miliónir gullpeninga að öllu samtöldu; sendi hann 
keisara fje þetta. Keisarinn tók við fjenu, og hafði sendiherrana í 
hávegum ; hjet hann þeim, að hann skyldi efna loforð sín, þegar 
hann væri búinn að fá allt fje það, er hann hefði áskilið sjer. 

Þegar Behesad heyrði þetta, fór hann þess á leit við föður 
Sinn, að hann legði að nýu skatt á þegna sína, einkum jarðeigendur 
9g kaupmenn. Konungur aftók það; kvaðst hann eigi leggja nýjan 
Skatt á þá fyr enn þeir væru búnir að ná sjer aptur eptir hinn 
fyrra skattinn. Behesad hótaði föður sínum þá, að hann skyldi 
fara burt úr ríki hans og stíga þar aldrei fæti framar, ef að hann 
Engi eigi vilja sinn. 

„þá verður þú að bíða minnsta kosti eitt ár, sonur minnl“ 
Mælti konungur. 

„Nei, eg fer,“ svaraði Behesad. 

„þá hálft ár.“ 

„Heldur ekki.“ 

„þrjá mánuði samt að minnsta kosti.“ 

„Nei, eg get ekki beðið þrjá daga.“ 

„Farðu þá, hvenær sem þú vilt,“ mælti konungur. 

Behesad fór nú inn í herbergi sitt og kallaði á tvo af trúnaðar- 
Mönnum sínum; bjóst hann síðan til ferða og lagði á stað. 

Fám dögum síðar mætti hann lestamönnum, er ætluðu til 
Rómaborgar, og höfðu hundrað úlfalda undir þungum áburði; rjeð 
ferðinni vellauðugur maður og aldavin keisarans. 

Behesad komst í kunningskap við mann þennan. Veitti hann 
Behesad húsrúm í höll sinni í Rómaborg og varð svo kært með 
Þeim, að Behesad sagði honum frá ástamálum sínum og ágreiningi 
Þeirra feðga, sem af því hefði risið. Bauð maðurinn Behesad þá 
að láng honum þær fjórar miliónir er upp á vantaði, ef hann vildi 
Sangast undir að borga sjer það síðarmeir, er hann yrði konungur 
á Sýrlandi, að föður sínum látnum. Behesad gekk að þessum 
kostum. Fór hann síðan í fögur klæði einsog konungssyni sæmdi, 
98 gekk til hallar keisara með veglegu föruneyti, og beiddist orlofs 


24 


að mega ganga á fund keisara, til að greiða honum fjeð. Keisari 
tók honum tveim höndum, og kvaðst fús á að gefa honum dóttur 
sína, en beiddi um tíu daga frest til að búa undir brúðkaupið. 
Behesad kvaðst vera svo óðfús að stíga á brúðarbeðinn, að slíkur 
frestur yrði sjer „með öllu óþolandi. Keisarinn vildi þá fá þrjá 
daga til undirbúnings, en Behesad vildi ekki gefa honum meira enn 
einn dag. Keisari skildi ekki í þessari óþolinmæði og bauð að 
halda skyldi brúðkaupið og efna til dýrðlegrar veizlu. *Behesað 
fannst hver stundin leið og löng, sem hann varð að bíða brúðar- 
innar; hann reyndi því til, að komast eptir, hvar hún byggi 
í höllinni. Fann hann loksins sal þann, er keisaradóttir hafði verið 
flutt í daginn áður. Inní salinn mátti sjá um rifu eina, og horfði 
Behesad inn um hana.  Nikarínu varð litið á rifuna og sá að 
einhver var þar á gægjum; bauð hún þá einni af þjónustukonum 
sínum að taka tvo járnteina glóandi, og reka úr honum bæði augun, 
svo hann hefði nokkuð fyrir forvitnina. þjónustukonan gerði sen 
keisaradóttir bauð; Behesad hrein hástöfum upp yfir sig og hnjé 
niður. Menn ætluðu að vísu til að hjálpa Behesad, en fengu eigi 
aðgert; það var ekki hægt að gefa honum sjónina aptur. Eigi var 
svo, sem hann gæti kvartað yfir hrakfalli sínu, því engum var í 
um að kenna nema sjálfum honum; ólánið hafði af engu öörl 
hlotizt enn bráðræði hans og óþolinmæði. Keisarinn kvaðst, sem 
von var, ekki geta gefið blindum manni dóttur sína. Nú varð 
Behesad, þó honum þækti súrt í brotið, að halda heim aptur ti 
Sýrlands og missa konu þeirrar, er hann unni hugástum. 

þegar faðir hans andaðist, vildu þegnar hans eigi hafa blindar 
konung. Varð Behesad þannig að lifa í sorg og sút það er eptir 
var æfinnar. þetta hlauzt af bráðræði hans og óþolinmæði. 

Af þessu sjáið þjer, konungur! hversu illt getur af hlotið; 
þegar menn hrapa að hverju einu. Ef Behesad hefði haft þolin- 
mæði til að bíða til næsta dags, hefði hann orðið einhver gæfumesti 
konungsson í öllum heimi. þetta slys hefði heldur eigi viljað til, 
ef brúðurin hefði betur athugað, hvað hún bauð þjónustukonunni 
að gera; þá hefði brúðguminn eigi misst sjónina af hennar völdum.“ 

Svo var að sjá, sem Asad-bacht kæmist við af sögu þessari ; 
sagði hann, að fresta skyldi lífláti Bachtjars til næsta dags. þeg" 


25 


konungur daginn eptir var seztur í hásæti sitt, kom einn af 
Vezírum hans og mælti: „Herra! glæpur Bachtjars er orðinn svo 
hljóðbær, að það má eigi lengur dragast, að honum sje hegnt. Menn 
undrar stórum, að þjer skulið fresta því að refsa manni, sem unnið 
hefur annað eins óbótaverk og þessi hefur unnið. —Virðing yðar 
Og velferð landsins liggur við, ef þjer eigi vindið bráðan bug að 
máli þessu.“ 

Síðan ljet konungur sækja Bachtjar og sagði honum, að það 
Væri ásetningur sinn, að láta drepa hann. 

Bachtjar svaraði konungi og mælti: „Herra! hafið biðlund og 
rasið eigi um ráð fram. Menn þakka opt sínum sæla fyrir, að 
beir hafa verið gætnir og varkárir. þolinmæðin er opt mikilsverð. 
Það var aðeins með þolinmæðinni, að honum Abú-Szaber tókst 
að komast upp úr djúpum brunni og í konungshásætið.“ 

„Hversu mátti það verða?“ mælti konungur. 

Bachtjar tók þá til frásagna. 


Frá Abú-Szaber*). 

Maður hjet Abú-Szaber; hann var auðugur að fasteignum, og 
bjargvættur nágranna sinna; þurfti mikinn mannafla til að yrkja 
akra hans, og gátu því margir fengið atvinnu hjá honum; fórst 
honum vel við þá, og þókti þeim svo vænt um hann, að hann 
Var sannkallað átrúnaðargoð þeirra. 

Einn af smalamönnum hans kom eitt sinn til hans með öndina 
hálsinum, og sagði honum, að það hefði orðið vart við ljón þar 
Srenndinni og hefði það rifið sundur nokkra sauði. Ljónið lagðist 
Á fjð, og fækkaði því óðum dag frá degi, svo eigi var annað 
Sýnna, enn að Abú-Szaber mundi verða sauðlaus. Kona hans taldi 
Um fyrir honum; hann skyldi reyna hvort hann gæti eigi lagt 
Meinvætt þenna að velli, en Abú-Szaber hugsaði með sjer: „það 
€r bezt að hafa þolinmæði, því þolinmæðin þrautir vinnur allar. 
Ljón Þetta, er leggst á fje mitt, er grimmt og illt viðureignar; 
jettlæti guðs, sem er hirtingarvöndur syndarans, -mun fyr eður síðar 
Wypta það. það er bezt að bíða, og sjá hversu fer.“ Skömmu 
ið 


í 
í 


) Þ.e. föður þolinmæðinnar. 


26 


síðar drap konungur á dýraveiðum ljón þetta, og rættist þannig 
það sem Abú-Szaber hafði sagt. 

Skömmu eptir þetta var maður einn veginn í þorpi því, er 
Abú-Szaber bjó í, og gat enginn af þorpsbúum sagt, hver valdur 
var að víginu; reiddist konungur þá og ljet ræna og rupla hvert 
hús í þorpinu. Abú-Szaber missti þannig hartnær aleigu sína. 

Kona hans eggjaði hann á, að fara til konungs og bera upp 
vandkvæði sín; mundi hverjum manni við hirðina vera kunnugt 
sakleysi hans, og mundi hann því fá bættan skaða sinn, en hann 
svaraði: „það er bezt að hafa þolinmæði. Hafi konungur rangt 
gert, þá mun honum einhvern tíma hefnast fyrir það. Sá sem 
sviptir náunga sinn eigum hans, mun og eitt sinn sjálfur missa 
sínar.“ 

Einn af óvildarmönnum hans hafði heyrt þetta, og sagði kon- 
ungi frá. — Varð konungur þá svo reiður, að hann svipti Abú- 
Szaber öllu því, er hann átti eptir af eigum sínum, og rak hann 
burt af bújörð sinni með konu og börnum. Kona hans ámælti 
honum; sagðist hún ávallt hafa sagt, að tómlæti hans og undandráttur 
mundu koma þeim á kaldan klaka. „Við erum vel stödd núna, 
hitt þá heldur,“ mælti hún, „þar sem við erum húsnæðislaus og 
allslaus.“ 

„Vertu þolinmóð, kona góð!“ mælti Abú-Szaber. „þolinmæðin 
mun fyr eða síðar laun úr býtum bera.“ Í því hann mælti þetta, 
rjeðust stigamenn á þau og ræntu þau eigi aðeins því litla, sem 
þau höfðu meðferðis, heldur færðu þeir þau og úr fötunum og tóku 
af þeim tvö börn, sem þau höfðu með sjer. Kona hans bað hann 
nú grátandi, að hlaupa á eptir ræningjunum, ef svo mætti farð, 
að þeir aumkvuðust yfir hann; sjer þækti líklegt, að honum sárnaði 
að sjá ræningjana fara burt með báða syni sína.  Abú-Szaber 
svaraði henni svofeldlum orðum: „Vertu þolinmóð, elskan mín! Sá 
sem illa breytir fær ill gjöld; ódyggð hans mun honum eitt sinn í 
koll koma. Ef eg elti stigamenn þessa, kynni einhver þeirra að 
drepa mig, og hvað yrði þá um þig, einstæða konu? Nei, þolin- 
mæðin, segi eg, er hin eina bót við öllu böli okkar.“ 

Nú hjeldu þau áfram ferðinni hrygg í huga, og komu að þorpi 


2 


einu í Kerman. Stóð þorpið á fljótsbakka og beiddi Abú-Szaber 


21 


konu sína að bíða sín á meðan hann skryppi inn í þorpið; kvaðst 
hann ætla að vita, hvort hann gæti. eigi komið þeim fyrir. Meðan 
Abú-Szaber var burtu, kom riddari að fljótinu og vatnaði hesti 
sínum; sá hann konuna og leizt vel á hana, og: spurði hana, hvort 
hún vildi eigi koma með sjer. Hún bar það fyrir, að hún væri 
gipt, og mundi manni sínum bregða í brún, ef hann eigi fyndi 
sig, þegar hann kæmi aptur. Riddarinn ljet sem hann heyrði það 
eigi; þrá hann sverði sínu og bauð henni að setjast á bak fyrir 
aptan sig. það var aðeins með naumindum, að hún fjekk tíma til 
að rita þessi orð í sandinn: „Abú-Szaber, nú ertu búinn að missa 
allar eigur þínar, börn þín og konu þína. Nú skulum við sjá, hvað 
Þolinmæðin þín hjálpar okkur.“ 

Þegar Abú-Szaber kom aptur, var kona hans öll á brottu; sá 
hann orðin í sandinum, og fjekk þá eigi tára bundizt. Samt 
harkaði hann af sjer og mælti: „Nú mun eigi veita af að vera 
Þolinmóður, því verið getur að enn verra taki við.“ Allt fyrir það 
rann honum konumissirinn svo mjög til rifja, að hann ráfaði hingað 
0g þangað í leiðslu og sinnuleysi. 

Á flakki þessu hitti hann menn nokkra, sem þröngvað hafði 
Verið til að reisa höll eina handa konungi; var hann þegar tekinn 
höndum, er hann kom til þeirra; gerðu þeir honum tvo kosti, að 
hjálpa til með hallarsmíðina eða sitja í ævarandi fangelsi. Varð 
Ábú-Szaber þá að ganga að vinnu með öðrum verkmönnum; fjekk 
hann eigi önnur laun, enn eitt lítið byggbrauð á degi hverjum, sem 
Aðeins nægði honum til viðurværis. 

Þegar Abú-Szaber hafði gengið að vinnu með þeim í þrjá 
Mánuéi, fótbrotnaði einn af lagsmönnum hans. *Hljóðaði hann 
þá aumkvunarlega, en Abú-Szaber mælti við hann: „Vertu þolin- 
Móður, kunningi !“ 

„Eg vil ekki heyra þetta bull,“ svaraði hinn; „hvað lengi á 
ég að vera þolinmóður ?““ 

„Ávallt,“ ansaði Ábú-Szaber, „því þolinmæðin getur komið 
Manni upp úr þrunni og í konungshásætið.“. 

Konungur stóð við einn gluggann í höll sinni og heyrði, hvað 
Abú-Szaper sagði; þókti konungi þessi orð tortryggileg, og bauð að 


28 


taka þann, er. þau hefði mælt, og renna niður í geysi djúpan brunn. 
Úr brunninum láu löng og flókin göng undir jörð niðri. 

Konungur gekk á degi hverjum fram á brunnbarminn og mælti 
til Abú-Szabers þessum skapraunar orðum: „Hvenær heldurðu að þú 
með allri þolinmæðinni komist upp úr brunninum og í konungssætið ?“ 

þó var þess eigi eins langt að bíða, og hann hugði. Konungur 
hafði fengið öfund á einum af bræðrum sínum, og hleypt honum 
niður í þetta sama jarðhús, og látið hann sitja þar í varðhaldi. 
Hafði hann látið þar líf sitt, bæði af illri meðferð og harmi. 

Eigi vissi alþýða þó annað, enn að hann væri á lífi, og þókti 
mönnum það mjög ranglátt, að konungur ljet bróður sinn sitja Í 
dýflissu. Loksins urðu menn svo óánægðir með stjórn konungs, 
að eigi þókti svo búið mega standa; gerðu þegnar konungs hverja 
uppreistina á fætur annari, og lauk svo, að þeir drápu konung. 
Ruddust menn síðan inn í jarðhúsið, til að frelsa bandingjann. 

þar var enginn annar, enn Abú-Szaber, og hugðu menn að 
hann væri bróðir konungs. Var það hvorttveggja, að þeir voru 
alllíkir, enda þókti mönnum líklegt, að konungs bróðirinn hefði breyzt 
í útliti eptir svo langa dvöl í dýflissunni. Einn af höfðingjum 
ríkisins laut honum og mælti: „Konungsson! bróðir yðar hefur 
fengið makleg málagjöld, og erum vjer nú komnir þess erindis, að 
bjóða yður konungdóm í hans stað.“ 

Abú-Szaber þóktist sjá, að þetta væru laun þolinmæði sinnar; 
fór hann þegjandi í konungsskrúðann, og settist á veldisstólinn- 
Hann var einkar rjettlátur í stjórn sinni, og varð hvers manns 
hugljúfi, sakir góðgirni, rjettsýni og samvizkusemi. Hann ljet sjer 
og mjög um það hugað, að hafa sem öflugastan her til landvarnar % 
nágranna konungum hans stóð því geigur af honum, og þókti ríki 
„hans eigi árennilegt. 

Nú víkur sögunni til konungs þess, er áður er umgetið, að 
gert hafði Abú-Szaber öreiga, og rekið hann burt úr þorpi því, €F 
hann hafði búið í. Konungur einn hafði farið með óvígan her 
hendur honum, unnið höfuðborgina, og rekið hann burt úr ríki 
sínu. Kom hann nú á landflótta til hirðar Abú-Szabers og beiddi 
hann fulltingis til að vinna aptur land sitt. Bauð konungur þá 
að taka hann höndum og flytja hann til landamæra ríkis síns 


29 


Enginn gat skilið, hvernig á því stóð, að konungi mót vanda fórst 
svo Óódrengilega við konung þenna, er leitaði á náðir hans, en kyn- 
legast þókti hirðmönnum, er Abú-Szaber mælti við hinn aðkomna 
konung þessum orðum: „Nú sjerðu hvað þolinmæðin orkar, því 
það or þolinmæðinni að þakka, að þú ert nú á mínu valdi.“ 

Einn dag er konungur var að mæla málum manna, var leiddur 
fram fyrir hann flokkur stigamanna, og þekkti konungur syni sína 
Í hópnum: „Hvaða sveinar eru þetta?“ mælti konungur.  Ræn- 
ingjaforinginn kvaðst hafa rænt þeim eigi alls fyrir löngu, en þeir 
hefðu aldrei viljað láta leiðast til að taka þátt í ránum með sjer. 
„Yður er óhætt,“ mælti ræningjaforinginn enn fremnr, „að taka þá 
Í yðar þjónustu, og vjer dirfumst enda sjálfir, að bjóða yður þjón- 
Ustu vora og auðæfi. Ef að þjer, k/nungur! viljið gefa oss grið, 
Munum vjer berjast drengilega í liði yðar, og selja yður í hendur 
þá fólgnu fjársjóðu, er vjer höfum dregið saman.“ 

Konungur vildi engum boðum taka af stigamönnum; ljet hann 
fara með sonu sína í höllina, en bauð að varpa stigamönnum í 
dýflissu; þó ljet hann þá áður segja sjer, hvar þeir hefðu fólgið 
fje sitt. 

Nú kom aptur illur kurr í menn, er konungur bauð að varpa 
læningjunum í dýflissu; tóku imenn að stinga saman nefjum, og 
Sögðu, að konungur væri næsta hlutdrægur, er hann færi vel með 
tvo af þeim, en hegndi öllum hinum harðlega, og það þótt þeir 
segðu honum til fólgins fjár. 


það er frá Abú-Szaber að segja, að hann fór til hallarinnar 
08 sagði sonum sínum hið sanna um, hver hann væri, og með 
hverjum atburðum hann hefði orðið konungur. þó grjetu þeir 
beisklega, er þeir heyrðu að móðir þeirra hafði verið brott numin; 
Móðurmissirinn var hið eina, sem gerði skarð í hamingju þeirra, 
Og svipti þá þeirri gleði, sem þeir ella mundu hafa notið. 

Skömmu síðar kom maður og kona til konungs. Maðurinn 
Ásakaði konuna fyrir það, að hún vildi eigi hlýða sjer og eigi 
býðast ástaratlot sín. Í stað þess að láta manninn ná rjetti sínum, 
bauð konungur að taka hann og hálshöggva. Með því svo leit út 
Sem þetta væri himinhrópandi ranglæti, urðu þegnar hans, bæði 


háir 00. 140; R % 
"og lágir, svo æfir, að til almennrar uppreistar horfði; gerði 


30 


Abú-Szaber þá heyrum kunnugt, hvernig á öllu stæði og mælti: 
„Nú er kominn tími til, að eg skýri yður frá nokkru, sem ég 
allt til þessa hef orðið að draga dulur á; nú neyðist eg til að 
gera það uppskátt, til þess þjer eigi ætlið, að dómur sá, sem eg 
hef upp kveðið, sje ranglátur. Eg er eigi bróðir konungs ykkar, 
sem fyr var, en eg varð, eins og hann, að kenna á harðýðgi hans. 
Eg sagði einusinni til að hughreysta einn af lagsmönnum mínum, 
að þolinmæðin gæti komið mönnum upp úr brunni og á veldisstólinn. 
Heyrði konungur orð mín og reiddist hann mjer þá svo, að hann 
ljet renna mjer niður í brunn einn, sem ganga má úr í jarðgöng 
þau, er þjer funduð mig í. þessu næst mun eg gera grein fyrir 
gjörðum mínum. Konungurinn, sem beiddi mig liðveizlu, var fyr- 
meir lánardrottinn minn; svipti hann mig þá ranglega aleigu minni 
og gerði mig útlægan um allt ríki sitt, svo eg neyddist til að leita 
mjer hælis í öðrum löndum. Hann átti það því aldrei nema skilið, 
að eg hegndi honum fyrir grimmd sína, jafnskjótt og eg fjekk færi 
á því. Stigamennirnir, sem eg ljet setja í varðhald, höfðu rænt 
mig sonum mínum; eg hefi fundið þá í flokki ræningjanna, og gefið 
þeim grið. Nú sjer hver heilvitamaður, að eg gat eigi fyrirgefið 
svo stórt brot, og eigi heldur hegnt sonum mínum; fje það, sem 
eg hef þröngvað ræningjunum að segja til, var allt ránsfje; hef 
eg því eigi gert annað enn rjett var og viðurkvæmilegt. þá virðist 
og svo, sem yður þyki ranglátt, að eg ljet drepa manninn, séð 
kvartaði um óhlýðni konu sinnar. En svo er mál með vexti, 29 
þessi kona var eiginkona mín; hafði hann numið hana brott 
skammt frá borg þessari, er eg var eigi viðstaddur. Eg get því 
eigi betur sjeð, enn að eg hafi í öllu þessu gert það eitt, er rjett var 

Allur þingheimur æpti í einu hljóði fagnaðar ópi, og gerði 
góðan róm að máli konungs; lýðurinn kepptist um, hver sem betur 
gat, að biðja fyrirgefningar á því, að hann hafði getið ills tl As 
rjettláts konungs.  Lifði konungur eptir þetta bæði vel og leng! ; 
var hann virtur og elskaður, eigi aðeins af vandamönnum, heldur 
og öllum þegnum sínum. 

„Konungur!“ mælti Bachtjar, „af þessu megið þjer ráða, 
affaragóð þolinmæðin er, og hve illt getur hlotizt af þráðræði jé 
flasfengni. Gætið þess, að það verður eigi aptur tekið ef þjer látið 


hve 


dl 


drepa mig; kynni þá svo að fara, að þjer sæjuð eigi fyr enn um 
Seinan, að yður hefði yfirsjezt og að þjer hefðuð gert mjer rangt til.“ 

Konungur sefaðist, er hann heyrði þetta; sagði hann, að fresta 
Skyldi lífláti Bachtjars til næsta dags. 

Daginn eptir gekk fimmti vezírinn fyrir konung og tók svo 
til máls: „Ef þjer, herra! frestið dauðdaga Bachtjars, þá mun illt 
af því leiða fyrir lönd og lýð. Stigamenn hafa látið sjer dæmi 
Bachtjars að góðri kenningu verða; þeir eru nú orðnir svo ósvífnir, 
að þeir segja: „Fyrst að honum helzt uppi, að laumast inn í svefn- 
herbergi konungs, þá þurfum vjer eigi að kvíða því, að oss verði 
Neitt gert fyrir athæfi vort.  Sakadólgurinn segir konungi sögu 
korn á degi hverjum og fær þannig frestað dauða sínum. Vjer 
Þurfum eigi annað, enn sletta í konung einhverri sögunni, ef í 
Mauðirnar rekur.“ 

Konungi þókti sárt að heyra þetta, enda sá hann að ráðgjafinn 
hafði satt að mæla. Ljet hann þá þegar koma með Bachtjar, 
Og mælti: „þú skalt eigi ætla það, að eg láti þig aptra mjer með 
Sögu þvættingi, og fresti dauðdaga þínum þangað til sakleysi þitt 
Sannast. Í dag skaltu drepinn verða, svo að dæmi þitt sje öllum 
Þeim til viðvörunar, sem leiðast kynnu til slíkrar óhæfu sem þú 
hefur í frammi haft.“ 

Bachtjar svaraði konungi svo feldum orðum: „Ef þjer, konung- 
ur! viljið lofa mjer að mæla nokkur orð, mun guð umbuna yður 
með eilífri sælu. Hvernig ættuð þjer, konungur! sem með návist 
Vðvarri veitið hvervetna yndi og ánægju, að gáta fengið það af 
Yður, að beita hörku og harðyðgi, við mig einan, og þartil sak- 
lausan, — því saklaus er eg; það sver eg við nafn allsvitanda 
Suðg 2 

Við þessi orð brá konungi svo, að það runnu á hann tvær 
Srímur, Mælti Bachtjar þá enn fremur. „Eg skora á yður, kon- 
Ungur! a5 gefa mjer nokkurra daga frest; mun eg þá sanna 
Sakleysi mitt með skýrum rökum. Látið þetta að orðum mínum; 
si „ munuð þjer verða eins feginn og konungurinn í Arabíu, sem 
átti auönu sína og upphefð því að þakka, að hann stillti sig, er 
hann var reiður þræl nokkrum, er hafði móðgað hann.“ 


32 


„Hvaða konungur var það?“ mælti Asad-Bacht. Bachtjar 
sagði honum sögu þá, er nú skal greina. 
bæ 


Sagan af konungssyninum frá Sangebar. 


Einusinni var konungur í Arabíu; hann var grimmur og 
harður, og undu þegnar hans því illa stjórn hans. Konungur hafði 
rænt sveini nokkrum á Sangebar-ströndinni og gert að þræl sínum. 
Sveinninn hjet Abraham og var sonur konungsins í Sangebar. 
Hann fór dult með ætterni sitt, og vissi enginn við hirð Arabakon- 
ungs, að hann var konungsson. Abraham komst brátt í mjákinn 
hjá konungi; fylgdi hann honum hvervetna og gætti vopna hans. 

Einu sinni „voru þeir konungur á dýraveiðum; voru þeir lengi 
að eltast við hjört einn; skaut konungur hvað eptir annað á hjört- 
inn, en hitti aldrei. Abraham skaut einnig, en þá tókst svo óheppi- 
lega til, að skotið kom í eyra konungs; nam skeytið nokkuð burt 
af eyranu, og blæddi mikið. Konungur var manna bráðastur, og 
varð því óður og uppvægur; bauð hann mönnum sínum að höggva 
þrælinn þegar í stað, en Abraham mælti: „þjer vitið. konungur! að 
þetta var óvilja verk; það er klaufaskáp mínum og engu öðru að 
kenna, að þetta slys vildi til, sem nú ætlar að ríða mjer að fullu- 
Virðist að fyrirgefa mjer brot mitt. Góðverk verður aldrei ólaunað, 
og þeim, sem fyrirgefur, mun fyrirgefið verða.“ Konungur kenndi 
í brjóst um þræl sinn, stillti reiði sína og tók aptur boð sitt: 
Hjelt Abraham svo aptur heim til borgarinnar og var fegnari enn 
frá verði sagt; þakkaði hann konungi fögrum orðum fyrir lífgjöfina- 

Konungurinn í Sangebar hafði lengi haldið spurnum fyrir $0n 
sinn, þann er rænt hafði verið, og varð þess loks vísari, hvar 
hann var niður kominn, að hann var sem þræll við hirð Araba 
konungs. Ekki þókti honum samt ráðlegt, að krefjast hans sem 
sonar síns, því hann sá að Araba konungur mundi þá heimtð 
geysimikið fje í lausnargjald. Fól hann því einum af mönnum 
sínum, þeim er honum þókti bezt til þess fallinn, þann starfa á 
hendur, að fara og freista, ef hann mætti ná sveininum, svo ekki 
bæri á. —Bjóst hann þegar á stað, og fjekk svo mikið skotsilfur 
til fararinnar, sem hann þurfti. 


33 


Hjelt hann síðan á stað og segir eigi af ferðum hans fyr enn 
hann kom til Araba konungs. Fjekk hann brátt færi á að sjá kon- 
Ungssoninn frá Sangebar og komst að máli við hann. Minnti hann 
kóngsson á átthaga sína og lýsti með fögrum orðum ást föður 
hans, og gat kóngsson þá eigi að sjer gert að gráta, og hrundu 
tárin títt af augum hans, einsog dögg á vordegi. Sendimaður sagði 
kóngssyni þá, hvers erindis hann væri kominn. Abraham var 
fús á að strjúka, og rjeðu þeir af að halda á stað samdægurs. Fóru 
Þeir í dularklæði, og var búningur þeirra líkastur þeim, er kaup- 
Menn tíðka. Hjeldu þeir á stað um kvöldið og komust klaklaust 
til höfuðborgarinnar í Sangebar. þegar konungur fregnaði komu 
Sonar síns, sendi hann sveit hermanna móti honum, og ljet efna 
til dýrðlegustu veilu; var mesti gleðibragur á öllu, er kóngsson 
hjelt innreið sína í borgina. 

Nú víkur sögunni til Araba konungs. Hann þóktist sakna 
Vinar í stað, þar sem uppáhalds þræll hans var horfinn svo svip- 
lega, og rjeði hann sjer ekki fyrir órósemi. Hugsaði hann eigi um 
Annað, enn hvernig hann ætti að ná honum til sín aptur. Ljet hann 
í því skyni seglbúa herskip eitt, dró að sjer lið mikið og sigldi 
því næst á stað til að leita Abrahams; var þetta skömmu síðar 
Enn hann hvarf. Fyrstu dagana gekk ferðin vel; mátti heita að 
konungi ljeki allt í lyndi, enda skorti ekkert á skipinu það er vera 
Mátti konungi til skemmtunar á sjóferðinni. En því var eigi lengi 
að fagna, því kvöld eitt laust á ógurlegu þrumuveðri, með geysi- 
stormi; gerðist þá sjógangur mikill, svo flest varð undan að 
láta. Varist skipið vel, en að lokum leysti það sundur í hafrótinu. 
Mundi konungur hafa týnzt þar, ef hann. hefði eigi náð í fleka; 
hrakti vindur og alda hann í sjö daga, en á áttunda degi skolaði 
honum á land, og var hann þá nær dauða enn lífi. Fundu 
Éskimenn nokkrir hann þannig á sig kominn. Ætluðu þeir að 
SPyrja hann, hver hann væri, en hann gat engu svarað, enda 
ES hann svo þrekaður eptir sjóvolkið, að hann var nær sem 
órendur.  Dreyptu fiskimenn þá já hann viðsmjöri og vaknaði 
hann við það úr rotinu, og varð þess vísari, að hann hafði 
beðið skipbrot: við strendur Sangebars. „;Fiskimenn sögðu honum 
8, að eigi væri nema þingmannaleið til höfuðborgarinnar.  Herti 

Þúsund og ein nótt. IV. 3 


34 


konungur þá upp hugann og hjelt á stað til höfuðborgarinnar; 
komst hann þangað um kvöldið, þreyttur og lúinn. Vissi konungur 
eigi, hvar hann skyldi leita sjer hælis, er hann var öllum ókunnugur; 
og varð sú niðurstaðan, að hann gekk undir þakbrún á hlöðu 
einni og ljet þar fyrirberast um nóttina. Sömu nóttina brutust 
þjófar inn í hús kaupmanns þess, er hlöðuna átti; drápu þeir hús- 
bóndann, konu hans og börn, og tóku allt fjemætt, er þeir fundu. 

Araba konungur hafði sakir þreytu sofið svo fast, að hann 
vissi ekkert af því, sem gerzt hafði um nóttina. Morguninn eptir 
fóru menn að leita að þeim, sem valdir voru að verkinu; fannst 
konungur þá undir þakbrúninni, og var þegar tekinn höndum. það 
var hvorttveggja, að konungur var blóðugur og ærið illa til reika, 
enda hugðu menn að hann væri vegandinn, og fóru með hann til 
konungs, og sögðu honum málavöxtu.  Reiddist konungur þá 08 
mælti: „Hjelztu, þorparinn þinn! að höfðingi sá, sem hjer ríkir, 
mundi vera svo skeytingarlaus, að þjer mundi haldast manndráp 
og þjófnaður uppi bótalaust? Hvað manna ertu? Segðu, hverjir 
hafa verið í vitorði og verki með þjer, og hvar þú hefur fólgið 
fje það, er þú hefur rænt.“ 

„Herra!“ svaraði Araba konungur, en þorði þó eigi að segja 
til sín, „eg er af konungum kominn. Mig langaði til að kannð 
ókunnuga stigu og sjá önnur lönd; stje eg því á skipsfjöl og ljéf 
í haf. — Hrakti stormur mig hjer að landi vóru, og brotnaði skip 
mitt, en sjálfum mjer köstuðu öldurnar á land upp. Eg kom 
hingað í gærkveldi; var mjög frammorðið, en eg öllum ókunnugur; 
var mjer því nauðugur einn kostur, að liggja úti. Sofnaði eg fasb 
en vaknaði við vondan draum; vissi eg eigi fyrri til, enn eg Var 
tekinn höndum, og mjer borið á brýn, að eg væri valdur að stór- 
glæp, sem eg er með öllu sýkn af. Var eg svo leiddur á fund 
yðvarn.“ þá mælti konungurinn í Sangebar: „þjer skal aldrei 
takast að villa sjónir fyrir mjer með ósannindum, hvað kænlegð 
sem þú lýgur; böndin berast að þjer, staðurinn þar sem þú 
varst handsamaður, blóðsletturnar á líkama þínum, allt sýnir 
það berlega, að þú ert sekur. Eg get ekki lagt neinn tránað 
á sögusögn þína, eða tekið afsakanir þínar til greina. Skal þjer 7“ 
grimmlega hegnt fyrir glæpi þína, svo að fjelögum þínum, sem gengið 


35 


hafa úr greipum mjer, skjóti skelk í bringu.“ „Herra!“ svaraði 
Araba konungur, „eg er af samma bergi brotinn og þjer; eg er konungbor- 
inn. þjer megið ekki geta svo ills til mín; guð sjer sakleysi mitt, 
þó þjer, ef til vill, ekki sjáið það.“ þóktist konungur nú sjá 
á svörum bandingjans, að hann mundi vera mikils háttar, og á 
hinn bóginn vakti fyrir honum, að eigi er allt sem sýnist; gaf 
konungur honum því grið, og ljet aðeins setja hann í varðhald. Bak 
Við fangelsið var garður einn skógi vaxinn; rann eptir honum lækur, 
en skugga mikinn lagði af trjánum; þangað var bandingjunum 
lofað að koma til að viðra sig. Einusinni sá Araba konungur, 
að kráka settist á garðmúrinn. —Hugsaði hann þá með sjálfum 
Sjer: „það er bezt að vita, hvort eg get ekki hæft krákuna með 
hnútunni þarna; hæfi eg hana, þá veit það á bráða lausn úr 
fangelsi þessu. En missi eg krákunnar, þá mun eg lengi mega 
Sitja í varðhaldinu. Að svo mæltu kastaði hann hnútunni af öllu 
afli til krákunnar, en hún flaug brott. 

Hinumegin við múrinn var kóngsson að kanna herlið á grösugu 
Sljettlendi. Tókst svo illa til, að kóngsson varð fyrir hnútunni; 
kom hún í eyrað og varð það allmikið sár. *Hljóðaði kóngsson, 
ér hann sá blóðið laga af sjer, og bauð að komast fyrir, hver 
hnútunni hefði sent. Komst þá brátt upp, að það var Araba 
konungur og var aptur farið með hann á fund konungs. 

Araba konungur var svo illa út leikinn, að Abraham þekkti 
hann eigi. Konungurinn var nú orðinn þræll, og þrællinn konungsson. 


2 


„Hvað hefurðu aðhafst?“ mælti konungurinn í Sangebar, er hann 
sá Atabakonung frammi fyrir sjer og son sinn alblóðugan. „Nú 
hefur þú drýgt nýjan glæp og skaltu láta líf þitt. það var rjett að 
mjer komið, að halda, að þú værir saklaus, en þetta níðingsverk 
Synir það ljóslega, að þú ert fæddur til manndrápa. *Dirfistu nú 
2ð segja það, að þú sjert saklaus?“ 

„Herra !“ svaraði Araba konungur, „rjettvísi yðar er kunn um 
Allan heim; ætlið þjer þá að brjóta eitt hið helgasta af boðorðum 
$Uðs, som Jætur hegninguna dynja yfir þann sem sekur er? Eg 
hefi Svipt son yðar eyranu; látið þá aptur sníða af mjer eyrað.“ 

„það er bezt þú fáir vilja þinn,“ mælti konungur,. Sníðið af 

Onum eyrað.“ ; { 


36 


Þegar til kom, fann sá, sem til þess var kvaddur, ekkert eyra 
hægra megin á honum. „þykistu nú ekki uppvís orðinn að glæpnum ?“ 
mælti konungur.  „þjer hefur verið hegnt fyrir þjófnað; eyrað, 
sem þú hefur misst, er ljósastur vottur um líferni þitt; en þú 
hefur samt ekki kunnað að skammast þín, þú hefur ekki breytt upp 
teknum hætti.“ 

þessi sáru brígslyrði þoldi Araba konungur eigi og svaraði 
konungi aptur svofeldum orðum: „Yður skjátlast, eg er ekki þjófur. 
Vita skuluð þjer og, að konungsríkið Arabía lýtur vilja mínum. 
Þarf eg eigi að vera fjölorður til að sanna sögusögn mína.“ Sagði 
hann síðan frá, að hann hefði sigli að heiman, og ætlað að veita 
þræl, sem frá sjer hefði strokið, eptirför; skýrði hann frá öllu, er 
serzt hafði á leiðinni frá því hann fór að heiman, una hann kom 
til höfuðborgarinnar í Sangebar. þekkti Abraham þá fyrrverandi 
húsbónda sinn, fjell til fóta honum, og staðfesti sögusögn hans. 
Konungurinn í Sangebar afsakaði sig nú á allar lundir fyrir það; 
hvað hörðu Araba konungur hefði átt að mæta, þar sem hann 
hefði verið hafður í varðhaldi. Reyndi hann síðan með öllu móti 
að bæta úr böli því, er Araba konungur hafði í ratað; ljet hann 
búa honum laug, og fjekk honum fögur klæði, ágæta hesta 08 
fjölda þræla. —Dvaldi Araba konungur þar síðan nokkra daga í 
bezta yfirlæti; gekk eigi á öðru enn veizlum og allskonar glaum 
og gleði. Hjelt hann síðan heim aptur í ríki sitt með fríðu fört- 
neyti. Varð það síðarmeir uppvíst, hverjir valdir voru að vígunum í 
Sangebar; var morðingjunum harðlega hegnt eins og þeir höfðu tilunnið- 

„Á þessari sögu sjáið þjer,“ mælti Bachtjar, „að hefði Araba 
konungur eigi verið vægur við Abraham, þá hefði hann aldrei 
vottað sakleysi hans, og á hinn bóginn sjáið þjer og, að ef kon“ 
ungurinn í Sangebar hefði látið drepa Araba konung, þá hefði hann 
orðið að iðrast ranglætis síns, þegar það komst upp, hverjir það 
voru, sem vegið höfðu kaupmanninn.  þjer skuluð því eigi hrapa 
að“ því, að fullnægja, dauðadóm mínum, heldur gefa mjer nokkurrad 
daga frest til að sanna sakleysi mitt. Miskunsemin er hin óbilug- 
asta máttarstoð konungstignarinnar.“ 

það varð og niðurstaðan, að konungur bauð, að fara skyldi 


með Bachtjar aptur í varðhaldið. En daginn eptir kom sjötti 


| 


Þ 


Vezírinn og mælti: „það er skylda konunganna, að tortýna fjand- 
Mönnum sínum, því fornt spakmæli segir, að enginn sje svo aumur, 
að ei fái illu valdið. Vjer verðum því, undireins og færi veitist, 
að fyrirkoma þeim, er vilja vinna oss mein.“ Bauð konungur þá, 
að sækja Bachtjar og mælti við hann: „þess verður víst langt að 
bíða, að þú sannir sakleysi þitt. En nú er eigi lengur undanfæri, 
Í dag skaltu drepinn verða.“ 

„Herra!“ svaraði Bachtjar, „það var að vísu ásetningur minn, 
að þegja í dag; en eg get það eigi, af því það vakir fyrir mjer, 
hversu fjandmönnum yðar mun dyllað, ef þjer framkvæmið ranglæti 
það, sem þjer hafið í hyggju. En á hinn bóginn sjáið þjer, að eg 
Set ekki sloppið, hversu lengi sem þjer frestið dauðdaga mínum, og 
ég er feigur hvort sem er, ef mjer ekki tekst að sanna sakleysi 
Mitt, Í návist yðar skortir mig einurð til, að skýra frá ýmsum 
atvikum, sem eru mjer til málsbóta. En sá sem allt veit, mun 
Einhvern tíma leiða það í ljós, að sakargiptir þær, sem eg nú 
Verð að liggja undir, eru rangar. Ef eg dæji, munduð þjer og 
iðrast ranglætis yðar, einsog Dabdyn konungur, sem trúði ákærum 
Kardars og ljet drepa Kamkar.“ 

Konungur bauð Bachtjar nú að segja sögu þessa. Tók Bacht- 
jar, þá svo til máls. 


Frá Dabdyn konungi og báðum ráðgjöfum hans. 


„Herra! svo er sagt í fornum sagnaritum, að konungur hjet 
Dabdyn. Hann hafði tvo ráðgjafa; hjet annar Kamkar, en hinn 
Kardar,  Kamkar átti eina dóttur forkunnar fagra. Eitt sinn fór 
Kamkar með konungi á dýraveiðar; fól hann þá Kardar á bendur 
að Begna stjórnarstörfum í sinn stað. Einusinni hafði borið svo 
Undir, að Kardar hafði litið dóttur Kamkars í aldingarði einum; 
felldi hann þá þegar ástar hug til hennar, og það svo mjög, að 
Upp frá því hafði hann ekkert viðþol. Hin fagra ímynd meyjar- 
'nar stóð honum æ fyrir hugskots sjónum, nótt og nýtan dag; 
hann hugsaði eigi um annað, enn hvernig hann ætti að geta eignast 

Ana og notið elsku hennar. Loksins kom honum eitt ráð til hugar, 
Þó ljótt væri. „Eg sje það,“ sagði hann við sjálfan sig, „að 


38 


Kamkar mun aldrei gefa mjer dóttur sína; eg sje því ekki nema 
einn veg til þess að fá vilja mínum framgengt. þegar konungur 
kemur heim aptur, mun eg hefja fegurð hennar til skýjanna; mun 
hann þá ganga að eiga hana. því næst mun eg rægja hana við 
konung, og segja hún sje honum ekki trú. Konungur mun þá bjóða 
mjer að drepa hana, og sný eg þá öllu á þann veg, að eg auð- 
veldlega mun geta fullnægt ósk minni.“ 

Þegar konungur kom heim aptur, ljet hann Kardar standa skil 
á stjórnarstörfum sínum, og skýra frá merkustu atburðum, er gerð 
höfðu í fjærveru hans. „Herra!“ mælti ráðgjafinn, „þegnar yðar 
hafa allir hlýðnazt boðum yðar hátignar; eigi kann eg að segja 
yður nein merkis tíðindi önnur enn þau, að eg hef sjeð konu 
svo fagra, að hún er afbragð annara kvenna að vexti og vænleik; 
þókti mjer því hlýða að vekja athygli yðar á henni. Augu hennar 
ljóma sem máni í fyllingu; hún er eins beinvaxin og sýpresviður; 
hár hennar angar eins sætt og arabiskar ilmjurtir og des frá 
Tataralandi. Hún er mjúklynd sem hin stygga akurhæna; fegurðar- 
prýði hennar er sem þjettskipaður rósareitur; í einu orði að segja! 
hún er gyðja í líki dauðlegrar konu, því hvorki guðir nje menn fá 
staðizt fegurð hennar.“ 

Með þessari lýsingu kveikti Kardar ást í brjósti konungs, SVO 
að hann varð allur sem á lopti og spurði, hversu honum mætti 
auðið verða að eignast svo fagra konu. „það er yður inna 
handar,“ svaraði Kardar; „þjer þurfið hvorki að gera út sendi“ 
menn, eða gefa dýrar gjafir; þjer þurfið ekki annað, enn að kveðja 
hann Kamkar á fund yðar, og segja honum, að yður sje hugur á 
dóttur hans, því það er dóttir hans, sem eg á við.“ 

„Kallaðu undir eins á hann,“ mælti konungur, en Kardar brá 
við og gerði sem konungur bauð. Kom Kamkar og kvaddi kon- 
ung virðulega. Konungur bauð honum að setjast og mælti: „Heyrt 
hef eg, Kamkar! að þú eigir dóttur afbragðs fagra, er búin $}9 
öllum þeim kostum, er konu prýða. Ef þú vilt gefa mjer han 
skal eg launa þjer svo, að þú sjert vel sæmdur af. Mun €g gefa 
bjer gull og gersemar, og hefja þig til hæztu tignar, svo að enginn 
höfðingi hjer í landi skal standa þjer jafnfætis, því eg ætla að 
leggja vald mitt og virðingu i hendur þínar.“ 


39 


Kamkar svaraði konungi aptur svofeldlum orðum: „Herra! 
fyrst mjer stendur slík virðing til boða, mun eg eigi drepa hendi 
við sóma mínum. þó eg hefði átt hundrað dætur, þá hefði eg 
Verið manna fúsastur á að gefa yður þær allar. þó vil eg mælast 
til, að þjer gefið mjer nokkurn tíma til að flytja dóttur minni þessi 
fagnaðar tíðindi, og til þess að búa allt undir, svo að brúðkaupið 
Megi fara fram með þeirri rausn og viðhöfn, sem hlýðir.“ „það 
ér hverju orði sannara,“ mælti konungur; „farðu þegar, og segðu 
dóttur þinni fyrirætlan mína, og vittu bráðan bug að málinu.“ 

Kamkar skundaði nú til dóttur sinnar, og sagði henni tíðindin, 
€n hún tók dauflega undir og mælti: „Góði faðir! mjer þykir að 
Vísu vænt um það, að konungur skuli láta svo lítið, að leggja 
ástarhug á mig, en eg finn það á mjer, að eg mun lítt hæf til 
bess, að lifa hirðlífi;, eg mundi aldrei geta setið svo í þeim sessi, 
Sem skyldi, og mundi flest fara í ólestri fyrir mjer, ef mjer veittist 
Svo mikil virðing. Spekingar hafa líkt konungum við tvær höfuð- 
Skepnur: vatn og eld, og á sú samlíking vel við; konungarnir eru 
eins breytilegir, og eldur og vatn, og eyða öllu, sem nærri þeim 
kemur; yður þarf því eigi að koma það á óvart, þó eg hafni þessari 
Upphefð, sem mjer stendur til boða.“ 

„Eg vil að vísu eigi sporna á móti vilja þínum,“ svaraði 
Kamkar, „en að því skaltu hyggja, hvað af því leiðir, ef þú hafnar 
boði konungs. Ef eg fer til háns og segi honum, hverju þú 
hefur svarað, mun hann reiðast svo, að mjer er dauðinn vís. 
Hvernig eigum við að komast úr þessum vanda?“ 

„Eg sje aðeins einn veg til þess,“ svaraði hún. „þú skalt 
Segja konungi, að eg sje þess fús, að verða drottning hans, en vilji 


fá tíu daga frest; það er nægur tími til þess, að flýja burt úr 
landinu. 


# 


Kamkar fjellst á tillögur dóttur sinnar og fór aptur á fund 
konungs, og fjekk tíu daga frest sem hann beiddi; auk þess fjökk 
hann sjálfur orlof í tíu daga til þess að geta efnt til sem dýrðleg- 
ástrar brúðkaupsveizlu. —Fjell hann síðan til fóta konungs og 
fór svo aptur til dóttur sinnar. Bjuggust þau bæði þegar til brott- 
ferðar, og tóku sig upp um nóttina; höfðu þau nokkra trúa þræla 
Sjer til föruneytis. 


40 


Daginn eptir frjetti konungur það, að ráðgjafi hans væri strokinn 
með dóttur sína; varð hann þá óður og uppvægur, og bauð þegar 
að veita þeim eptirför.  Kardar kvaðst engum trúa til þess, nema 
sjálfum sjer, og hjet konungi að hann skyldi hafa upp á þeim, 
hvar sem þau svo kynnu að vera niður komin; tók konungur því 
boði hans feginshendi.  Kardar kom og með þau í fjötrum til 
höfuðborgarinnar að fám dögum liðnum. þegar konungur leit 
Kamkar, varð hann æfarreiður og mælti: „Hvert ætlaðirðu að fara, 
þorparinn þinn?“ og í sömu andránni þreif konungur stól og kastaði 
til Kamkars; kom stóllinn í höfuð hans og klofnaði hauskúpan, 
og ljet hann þannig líf sitt. Að því búnu leit konungur á 
dóttur hins drepna, en varð þá svo frá sjer numinn af vexti hennar 
og vænleik, yfirbragði og augnaráði og hinni himnesku blíðu og 
hógværð, er skein af ásjónu hennar, að honum fjellust hendur. 
Ástin gagntók hann, svo hann hugsaði eigi um annað enn að eignast 
þessa forkunnar fögru konu.  Kvaddi hann þá dómara og valds- 
menn á fund sinn, og bauð þeim þegar að rita hjónabands sátt- 
málann, og ljet meyna síðan í kvennabúr sitt. Ljet konungur hana 
halda öllum þrælum, er áður höfðu þjónað henni, nema fífli einu, 
sem verið hafði hjá henni frá blautu barnsbeini; var því bannað 
að koma til hennar í kvennabúrið. 

Fíllinu þókti sárt að skilja við drottningu, því það hafði lengi 
þjónað henni, og tekið tryggð við hana. Ritaði það drottningu mörg 
brjef, og beiddi hana að fara þess á leit við konung, að það mætti 
heimsækja hana, því ella kvaðst það mundu deyja af harmi. Bar 
drottning þetta undir konung, en hann gat eigi synjað henni þess, 
er hún beiddist. Sýndi konungur drottningu blíðu og gott atlæti, 
svo að hún gleymdi smátt og smátt föðurmissinum, og tók að semja 
sig að lífinu í kvennabúrinu. 

Meðan þessu fór fram, er það af Kardar að segja, að honum var 
ávallt mjög í mun að eiga drottninguna, því ástin hafði heillað hann; 
sætti hann hverju færi sem gafst! til þess að gera drottning! 
tortryggilega í augum konungs, svo að konungur ræki hana frá 
sjer. þess war heldur eigi langt að bíða, að svo bar undir, 
að Kardar fjekk færi á að framkvæma það, er hann bjó yfr. 
Konungur warð að halda í hernað, og fól Kardar á hendur að 


41 


8egna landsstjórn meðan hann væri að heiman; varð Kardar þá 
innanhandar að ná fundi drottningar. Einn dag var Kardar 
Staddur á grashjálla nokkrum; mátti þaðan sjá yfir aldingarðana, 
er lágu kringum kvennabúrið; kom hann þá auga á drottningu og 
brá svo, er hann sá hana, að hann var nærri dottinn um koll. Drottn- 
ing sat alein í garðinum, og var svo sem hún væri að hugsa um 
eitthvað. Kardar tók stein og kastaði til drottningar; leit hún þá 
upp, en leit þegar undan, er hún sá ráðgjafann. Drottning sat 
Þegjandi, og mælti ekki orð; kastaði Kardar þá kveðju á hana, og 
tók hún kveðjunni.  Hugði Kardar þá, að hann skyldi færa sig 
Uppá skaptið, og kallaði til drottningar: „Elskan mín! yður er ást 
sú kunnug, sem þjer hafið mjer í brjóst blásið; eg get eigi á 
heilum mjer tekið, hvorki nótt nje dag, því án yðar er líf mitt 
Ekki annað enn eymd og harmur. Sjáið aumar á mjer, og takið 
ástar atlotum mínum; eg skal ábyrgjast að það verður yður til 
hamingju, Eg hefi ógrynni fjár handa á milli; lízt mjer það ráð 
Vænst, að við flýjum úr landi brott með öll auðæfin, ef þjer viljið 
taka blíðu minni. En ef þjer viljið heldur sitja á veldisstólnum, 
þá er eigi annað, enn að drepa þann mann með eitri, sem einn 
Selur staðið mjer á sporði.“ 

Drottning reiddist þá mjög og svaraði Kardar aptur: „Ertu svo 
Ósvífinn, Kardar! að fara slíks á leit við mig, gegn guðs og manna 
lögum? ætlar þú að svívirða kvennabúr konungs, en drepa sjálfan 
hann 9 „Hefur hann eigi,“ svaraði Kardar, „drepið föður yðar? 
Situr það á yður, að taka málstað hans og elska hann? þeir munu 
koma dagarnir, að konungur mun eigi vilja hafa sambúð við yður, 
9g þá mun um seinan að taka boði mínu.“ 

„Eg veit ekki,“ svaraði drottning, „hvað fyrir mjer kann að 
liggja. Maðurinn á að taka þolinmóðlega hverju því, sem guð í 
alvizku sinni lætur að höndum bera. Guð hefur viljað dauða föður 
míns, og mjer ber að vegsama vilja hans. Meó sömu auðsveipni 
bíð eg hinna helgu boða hans. Gerið sem yður gott þykir, en 
Btðs boðum mun eg hlýða og bera harm minn í hljóði, möglun- 


arlaust,< Að svo mæltu stóð drottning upp, og gekk aptur inn í 


kvennabúrið. 


Af viðtali þessu sá Kardar glöggt, hvernig drottningu var til 


42 


hans , og bjóst nú ekki við öðru, enn að hún mundi ákæra sig 
fyrir konungi; hugsaði hann því, að bezt væri að verða fyrri til 
bragðs og ákæra drottningu aptur fyrir einhvern svívirðilegan glæp, 
enn þótt hún væri saklaus. Skömmu síðar kom konungur með 
frægum sigri heim aptur úr hernaði sínum; fóru þá allir æðstu 
embættismenn og allt stórmenni, margar dagleiðir móti konungi, til 
að fagna honum óg óska honum til hamingju. Tók hann þeim 
tveim höndum, og hjelt dýrðlega innreið í borgina. Að því búnu 
spurði konungur Kardar, hvað gerzt hefði meðan hann var brottu, 
og hversu ástatt væri í ríkinu. Gerði Kardar konungi grein fyrir 
öllu, og líkaði konungi vel frammistaða hans; lauk Kardar máli 
sínu á þessa leið: „þó er þess að geta, að eg hef því miður verið 
vottur að þeim glæp, sem eg hefði betur aldrei sjeð; en frá þeim 
glæp þori eg eigi að segja yður.“ Skoraði konungur þá fastlega 
á Kardar, að dylja sig einskis; Het svikarinn þá til leiðast, og 
sagði, og þó eigi nema með vífilengjum, að hann hefði einu sinni 
verið á afskekktum stað í höllinni; hefði hann þá heyrt tvo menn talast 
við „hljóðlega. Hefði hann gengið á hljóðið að fortjaldi einu, lypt 
upp tjaldskörinni og orðið þess vísari, að það var dóttir Kamkars 
og þræll hennar, sem töluðust við. Mælti hún við þrælinn þessum 
orðum: „þú varst orðinn fulltíða maður, þegar eg var barn að aldri, en 
eg hef elskað þig í frá barnæsku. Eg feldi margt tárið þann tímann, 
sem við náðum eigi að finnast. Á nóttunni birtistu mjer í draumi, 
og á daginn dreymdi mig þig. Loksins lofaði konungur þjer að 
koma í kvenna búrið. En því tekur þú svo þurlega blíðu minni ? 
Ætlarðu alltaf að vera þurr og kaldur við mig, sem elska þig heitar; 
enn lífið sjálft? Eg hef nokkuð í hyggju, skal eg segja þjer, og VÍ 
eg að þú hjálpir mjer til að framkvæma það. Svo er mál með 
vexti, að konungur hefur drepið föður minn, og skal þess að vísu 
eigi óhefnt, viljir þú mjer lið veita. Mun eg bana konungi á 
eitri, og svala svo hefndargirni minni; munum við þá eigi lengur 
þurfa að binda skóþvengi okkar í þessari borg, en njóta á ein- 
hverjum öðrum stað yndis, sem enginn getur raskað.“ 

„þegar eg heyrði þetta,“ mælti Kardar enn fremur, „þá gekk 
með öllu fram af mjer; mig hryllti við þessum hryðjuverkum, €7 
þau höfðu í hyggju, og laumaðist í burt án þess á bæri; velti 68 


43 


þessu lengi fyrir mjer og var þungt í skapi. Hef eg síðan beðið með 
óþreyju komu yðar, til þess að geta varað yður við ráðagjörðum 
þessum.“ 

það var hvorttveggja, að þetta voru ill tíðindi og komu kon- 
ungi á óvart, enda varð hann æfarreiður, og bauð öllum, er við 
"Voru staddir, brott að ganga. Skömmu síðar kom hirðfíflið að 
Vanda til konungs og ætlaði að stytta honum stundir, en konungur 
bauð að hafa hendur á honum; brá konungur síðan sverði sínu, 
03 sneið hann sundur í miðju, áður hann gæti komið nokkru orði 
fyrir sig.  Ljet konungur síðan kalla á drottningu og talaði til 
hennar hörðum orðum: „Hefur þú verið svo ósvífin, að sitja á 
svikráðum við mig og taka fífl þetta fram yfir mig, sem er allra 
konunga voldugastur ?“ 

Dóttir Kamkars sá þegar, að þetta var af Kardars toga 
spunnið, og ætlaði að verja sig fyrir áburði þessum, en kom 
því eigi við, því konungur tók frammí og mælti: „Fyrst þú 
hefur svo miklar mætur á fífli þessu, þá er| bezt þið farið bæði 
Eina leiðina.“ 

Þá fjell Kardar til fóta konungs, og mælti: „Ætlið þjer 
að drepa konu? Saurgið eigi konungshöllina með því að lífláta 
konu; slíkt þykir ávallt ills viti. Látið yður nægja, að fjötra 
hana á höndum og fótum, og flytja hana svo á úlfalda út í 
€Yðimörku; mun hún þá örmagnast af hungri og þorsta og láta 
Svo líf sitt.“ 

Konungur fór að ráðum Kardars. Hann ljet taka drottningu 
98 binda á úlfalda einn; var úlfaldinn síðan rekinn út í eyðimörk. 
Fjekk drottning bráðum að kenna á sáru hungri og megnum þorsta, 
Sn hún treysti guði af öllu hjarta í harmkvælum sínum. 

Þegar hún var svo að segja að fram komin af hungri og 
Orsta, renndi hún augum til himins, og mælti: „Guð minn góður! 
8 tek því með þolinmæði, sem þú lætur að höndum bera, hvort 
f Sem það or blítt eða strítt. Ef eg fengi einn vatnsdropa, er lengdi 
| líf mitt um nokkur augnablik, þá mundi eg verja þeim bþjer til 

Vegsemdar. þú þekkir sakleysi mitt, og rangsleitni þeirra, sem mig 
hafa dæmt, Eigi mjer ekki auðið að verða lengri lífdaga, þá bið 
68 þig umfram allt, að veita mjer það, að eg megi fyrir andlát 


44 


mitt láta ákærendur mína sjer til skammar verða. Miskunsami 
guð! þú máttarstoð lítilmagnans, þjer einum treysti eg.“ 

Óðar enn drottning hafði beðizt þessum bænarorðum, brustu 
böndin og fjötrarnir fjellu af henni. Fagurtær vatns lind spratt upp 
við fætur hennar, og svæðið umhverfis hana varð allt í einu þakið 
fögrum skógarrunnum og alvaxið grænu grasi. Sat drottning þar í 
skugga þeim, er bar af úlfaldanum og drakk úr svalalindinni, 
hresstist hún fljótt og þakkaði guði af hjarta fyrir frelsi sitt. 

Um sama leyti var úlfaldahirðir einn að leita að úlföldum, er 
strokið höfðu, í eyðimörk þessari; átti konungur úlfaldana, og þorði 
maðurinn eigi að koma aptur til hallarinnar, fyr enn hann fyndi 
úlfaldana, því hann óttaðist reiði konungs. Kom hann nú auga á 
úlfalda drottningar langt í burtu, og hugði að þar mundi einn af 
sínum. þó sá hann brátt, er hann kom nær, að ei var svð; 
sem hann hugði, en í þess stað sá hann mitt í eyðimörkinni, 
hvar fögur kona lá á iðgrænum grasreit og baðst fyrir, og kom 
sú sjón honum mjög á óvart. Gekk hann hljóðlega til hennar, 
og beið þess, að hún lyki við bænir sínar; heilsaði henni síðan 
virðulega og tók svo til máls: „Fagra kona! þjer eruð hjer ein- 
mana í eyðimörk; ef þjer viljið þiggja það lið, er eg má veita, þá 
skal eg duga yður með ráðum og vera yður í föður stað; mun €g 
með því ávinna mjer hylli almáttugs guðs.“ 

Drottning tók þessu boði feginsamlega, bauð úlfaldahirðirinn 
henni að borða af nesti sínu, og það þág hún. Síðan spurði hann 
drottningu, hvað til þess bæri, að hún væri þar alein í eyðimörk, 
en hún ljet því ósvarað. Sagði hann henni nú, að hann væri Að 
leita að úlföldum, en fyndi eigi, og beiddi hana að biðja fyrir sjö" 
að hann mætti finna þá; hugði úlfaldahirðirinn, að drottning væri 
ein af konum þeim, er helga guði allt sitt líf. Lagðist drottning 
nú á knjebeð, en óðar enn hún var tekin til bæna, komu álfaldarnir 
hlaupandi fram úr skóginum. Ulfaldahirðirinn undraðist þetta stórum 
og bauð drottningu að verða sjer samferða heim til borgarinnar, 0$ 
komast svo burt úr eyðimörkinni, því þar var mannhætta að verð 
sakir óarga dýra; kvaðst hann skyldu búa henni bænastofu Í húsi 
sínu, og gæti hún beðizt þar fyrir í ró og næði. Síðan hnýtti hann 
úlföldunum hverjum aptan í annan, og ljet drottningu á bak einum 


45 


Þeirra, og hjelt heim á leið. Komu þau að borgarhliðinu laust 
fyrir háttatíma. Tók úlfaldahirðirinn drottningu í hús sitt, og ljet 
búa henni þar bænastofu eins og hann hafði lofað. 

Skömmu síðar gerði konungur boð eptir úlfaldahirðinum og 
Spurði hann, hvort hann hefði fundið úlfaldana. Hann játti því, 
98 sagði konungi alla söguna og hversu kynlega það hefði atvikazt, 
að hann hefði fundið í eyðimörkinni fagra konu á grænum gras- 
blett við tæra lind. „Undireins og eg sá þetta,“ mælti hann, 
„sagði mjer svo hugur um, að þessi fagri skógvaxni grashagi mundi 
Vera framkominn við bænir hennar, enda sá eg brátt órækan vott 
þess, að svo var. Eg beiddi hana að biðja fyrir mjer, að eg fyndi 
Úlfaldana. Hún lagðist á bæn, og óðara enn hún var byrjuð, komu 
Úlfaldarnir hlaupandi. það er því auðsjeð, að náð drottins er 
með konu þessari. Hún er nú sezt að í húsi mínu; hef eg látið 
búa henni bænastofu, og þar er hún á bæn nótt og dag.“ 

Konungi var svo mikil forvitni á að sjá konu þessa, að hann 
ljet úlfaldahirðirinn þegar fylgja sjer til bænahúss hennar. Fól 
hann sig bakvið fortjald eitt, og virti hana svo fyrir sjer, þar sem 
hún lá á heitri bæn. Eitt sinn varð henni litið upp, svo konungur 
sá í andlit henni; hnykkti honum þá við, því hann sá, að þetta var 
dóttir Kamkars. Rjeði konungur sjer þá eigi fyrir gleði og hljóp 
fram undan fortjaldinu, faðmaði hana að sjer grátandi, og beiddi 
hana að fyrirgefa sjer, að hann hefði gert henni rangt til. Grát- 
bændi hann hana að gefa sjer aptur forna ást og blíðu, og setjast 
aptur í sömu tign og hún hefði áður haft. Drottning kvaðst eigi 
Stra það, nema með því skilyrði, að hann sæji með eigin augum 
Ótækan vott um svikráð Kardars, sem væri orsök í allri ógæfu 
sinni. Skyldi hann því nokkura stund láta sig vera þar á laun 
í húsinu. 

Konungur kvað svo vera skyldu, sem hún mæltist til. Sendi 
hún þá úlfaldamanninn til Kardars með þá orðsending, að þar væri 
S húsa hjá honum kona ein, sem fýsti mjög að tala við hann 
"nslega. Kardar brá við og fór þegar með úlfaldamanninum; brá 
honum þá vel við, er hann sá drottningu, og varð svo glaður, sem 
hefði bann himin höndum tekið. þókti honum nú vænlegar á 
horfast Og sagði með miklum feginleik: „Elsku ljósið mitt! hvaða 


46. 


hamingja hefur hrifið þig úr greipum dauðans, sem þjer var búinn ? 
En ekki er mjer um að kenna; eg hef sent menn í allar áttir til 
að leita að þjer, en þú hefur hvergi fundizt. Rann mjer ólán þitt 
svo mjög til rifja, að mjer lá við sturlun, en nú lifnar yfir mjer; 
er eg sje þig aptur. Betur þú hefðir farið að mínum ráðum; við 
hefðum ekki ratað í raunir þessar, ef þú hefðir tekið boðum mínum; 
þegar eg kastaði til þín steininum í hallargarðinum. Fór ekki sem 
eg sagði, að konungurinn, banamaður föður þíns, mundi beita hörð 
við þig, og það án ástæðu? Okkur var það innanhandar, að sálga 
þessum hvumleiða harðstjóra á eitri, og þá hefðum við ekki þurft 
neitt illt að óttast. þú vildir þá ekki þýðast boð mín, sem unni 
þjer hugástum, og kvaðst tryggð þína órjúfandi, og þolinmæði þína 
og undirgefni undir guðs vilja óþrjótandi. En nú sjerðu, í hversu 
djúpa glötun þú hefur steypt þjer. En þó tjáir nú eigi að kveinð 
og kvarta. Gleymum þrautum þeim, sem liðnar eru, hugsum UÐ 
hamingju þá, sem fyrir höndum er, og þökkum guði, sem hefur 
svalað ástarlöngun minni og gefið mjer þig aptur.“ Ætlaði 
Kardar þá að faðma drottningu að sjer; en þá gat konungur ekki 
lengur setið á sjer, heldur stökk hann fram og lagði hann ígegn 
með sverði sínu. 

Síðan leiddi konungur drottningu aptur til hallarinnar. Mundi 
nú ekkert hafa hnekkt sælu þeirra, hefði hún ekki daprazt af endur“ 
minningunni um það, að konungur hafði gert Kamkar rangt til“ 

„Herra!“ mælti Bachtjar, „af þessu megið þjer ráða, hvað 
illt hlauzt af bráðræði Dabdyns konungs, er hann dæmdi Kamkar 
ráðgjafa sinn og dóttur hans. Hefði hann gætt nokkurrar skynsemi 
og ekki vegið ráðgjafa sinn með eigin hendi, þá hefði hann komi“ 
hjá samvizkubitinu, sem angraði hann allajafna upp frá því. Eins 
mundi og fara fyrir yður, konungur! ef þjer ekki gæfuð mjer tóm 
til að sanna sakleysi mitt. Eg bið aðeins um fárra daga frest, til 
þess að sanna og sýna, að eins er ástatt fyrir mjer og drottning" 
þessari, sem eg nú hef frá sagt.“ 

Asad-bacht komst svo við af sögu þessari, að hann bauð að 
fara með Bachtjar aptur í dýflissuna. Daginn eptir gekk einn sr 
vezírunum fyrir konung og mælti þessum orðum: „Herra! allir 


liggja yður á hálsi, og oss, ráðanautum yðar þykir óþolandi álas 


47 


það, er heyrist úr öllum áttum; það er nú ekki um annað talað, 
enn þessa kvennabúrs sögu; fregnin um þennan hneyxlanlega atburð 
Sengur fjöllunum hærra, götu úr götu, torg af torgi. Ef vjer ætlum 
að þagga niðri í þeim, sem breiða út þenna óhróður, þá slá þeir 
Okkur af laginu og segja: „Ykkur ferst það, að halda svörum 
Uppi fyrir þræl þenna, þar sem konungur sjálfur þegir eins og steinn.“ 

Nú varð konungur aptur óður og uppvægur. Hann sendi þegar 
€ptir drottningu sinni; og spurði hana, hvað gera skyldi. Drottning 
Svaraði hiklaust, að Bachtjar hlyti að láta líf sitt; kvað hún allar 
hjákonur Asad-bachts ætlast til þess og telja það svo sem víst. 
Þó bætti drottning því við, að konungi einum væri ætlað að skera 
úr málum manna með vizku sinni, svo öllum væri fyrir beztu. 

Konungur ljet sækja Bachtjar úr varðhaldinu. Tók Bachtjar 
Þá svo til máls: „Herra! gætið vandlega að, hvað þjer gerið, áður 
Enn þjer fastráðið nokkuð í máli þessu.  Hjer er um manns líf að 
tefla, og lífið getið þjer ekki gefið aptur.“ 

„þú þykist ávallt ætla að sanna sakleysi þitt, og þó ert þú 
Stkur að almanna rómi; jafnvel hjákonur mínar krefjast þess, að 
þú Sjert drepinn.“ 

„Herra! konur eru málugar,“ ansaði Bachtjar, „þær geta hugsað 
Upp hverskyns vjelar, og aldrei verður þeim ráðfátt, þegar þær vilja 
fá einhverju framgengt. En þó þær sjeu ærið sjeðar og ráðkænar, 
þá tjáir samt ekki, að tillögum þeirra sje gaumur gefinn, eða ráða 
Þeirra sje leitað í vandamálum.“ 

Konungur gat ekki að sjer gert að brosa ekki að Bachtjar, er 
hann ámælti kvennþjóðinni, en Bachtjar hjelt áfram og mælti: 
„Það er nóg að nefna eitt dæmi til að sanna mál mitt, eg á við 
konungsdótturina í Abyssiníu, sem með ráðum fóstru sinnar kom 
ví til leiðar, er hún vildi. Eg skal segja yður söguna, ef þjer leyfið.“ 
? Ásad-bacht leyfði honum að segja söguna.  Bachtjar tók þá 
tl máls og sagði sögu þessa: 


Frá konunginum og drottningunni í Abyssiníu. 


á Einusinni rjeð konungur fyrir Abyssiníu, sem átti ógrynni 
Jár Og fagrar hallir; hafði hann fjölmenna hirðsveit, og átti sæla 


á8 


daga í næði og friðsemd.  Vanrækti hann því herlið sitt og skorti 
það flesta hluti. Hermennirnir fengu engan mála, og opt og tíðum 
engar vistir. Loksins tók sulturinn að sverfa svo að þeim, að eigi 
var lengur viðvært; gerðust þeir þá ærið óánægðir og fóru á fund 
vezfrsins og báru upp vandkvæði sín. —Ráðgjafinn hjet þeim öllu 
fögru; kvað þeim bezt að bíða með þolinmæði, unz hann fengi 
talið konungi hughvarf. þeir sem báru mál þetta upp við vezírinn 
í nafni hersins, ljetu sjer þessa úrlausn vel líka, þökkuðu honum 
fyrir góða undirtekt og gengu burt af fundi hans; sögðu þeir 
hernum. hverju verírinn hefði heitið. En vezírinn fór nú að hugsa um, 
hverjum brögðum hann skyldi beita, til þess að leiða athygli konungs 
að þörfum herliðsins. Virtist vezírnum svo, sem konungur mundi 
ótilleiðanlegur til þess, nema því að eins hann hjeldi í hernað, 
en á hernaði hafði hann mestu óbeit. Að svo vöxnu máli þókti 
vezírnum þetta ráð vænlegast. 

„„Persakonungur,“ sagði hann við sjálfan sig, „á dóttur, sem, 
er allra kvenna fríðust. Ef eg segi konungi frá henni, og læt 
mikið yfir fegurð hennar, þá mun honum gangast hugur við; 
þekki eg konung illa, ef honum verður eigi hugleikið að fá hennar. 
Nú kvað Persakonungur hafa svo mikla ást á dóttur sinni, 
að hann lætur hana eigi frá sjer fara, hvað sem í boði er. Ef 
konungur minn biður konu þessarar, mun Persakonungur synjð 
honum ráðahagsins; mun konungur þá reiðast, og verður sjálfsagt 
auðtalinn á, að sækja með her á hendur Persakonungi og leitð 
hefndar fyrir skapraun þessa. Mun hann þá greiða hermönnið 
sínum mála og gefa þeim vistir, en þeir, spekjast, er hagðt 
þeirra batnar.“ 

Vezírnum þókti þetta óskaráð; sætti hann lagi á ráðstefnu 
daginn eptir að vekja máls á þessu. Lýsti hann dóttur Persako"“ 
ungs með svo fögrum orðum, að brennandi elska kviknaði í brjósti 
konungs, svo hann hafði ekkert viðþol.  Hugsaði konungur eigi 
um annað, enn hversu hann mætti fá þessarar fögru konu. Verír- 
inn sagði honum, að hann þyrfti eigi annað, enn gera menn á fund 
Persakonungs og láta þá bera upp bónorðið. „Mun Persakonunði 
þykja sjer bjóðast meiri sómi enn svo, að hann synji ráðahagsins- 
En skyldi svo ólíklega fara, að Persa konungur vildi eigi gefa 


ág 


yður dóttur sína, þá er herinn til taks, og þá getið þjer tekið hana 
með valdi, þó betra væri ef hún fengist með góðu.“ 

Konungur fór að ráðum hans og valdi þá af hirómönnum 
sínum, sem bezt voru þar til fallnir, og sendi til Persa konungs; 
Voru það allt rosknir menn og ráðnir, sem sendir voru. Persa 
konungur veitti þeim áheyrn, en er hann vissi erindi þeirra, þá 
Varð hann æfareiður og mælti: „Segið konungi yðar, að það skuli 
aldrei verða, að konungur Abyssiníu, sem þegnum mínum þykir 
leiðast allra landa, fái dóttur Persakonungs. þjóð minni mundi 
Stemjast, og það ekki um skör fram, ef eg gæfi honum dóttur 
mína, en sú skömm skal mig aldrei henda.“ 

Þegar konungur Abyssiníu heyrði, hvernig Persa konungur 
hafði tekið undir málið, varð hann svo reiður, að hann rjeði sjer 
Eigi, og sór og sárt við lagði, að þess skyldi grimmilega hefnt 
Verða; kvaðst hann mundu eyða Persaríki allt og höfuðborgina þar 
Í landi. Dróg hann því saman allan her sinn og greiddi her- 
Mönnunum það sem ógoldið var af málanum, og bjó liðið vel að 
Vopnum og vistum; hjelt hann svo á stað til Persalands.  Kon- 
Ungur Persa frjetti til ferða hans, og sendi þegar her manns móti 
honun,, en sá her beið hvern ósigurinn á fætur öðrum; komst 
Persa konungur nú í mikinn vanda, og spurði ver sinn, hvað 
hann vildi til leggja. „Herra!“ mælti vezírinn, „þegnar yðar eru 
höggnir niður sem búfje. Mjer virðist engin ástæða til, að halda 
áfram þessari skaðvænu styrjöld, þar sem ekki er um meira að 
tefla; þjer þurfið ekki annað, enn að veita Abyssiníu konungi bæn 
sína og gefa honum dóttur yðra.  þjer skuluð því gera menn á 
fund hans með þá orðsending, að þjer unnið honum ráðsins, og 
Viljið fegnir frið hafa. Mun þá aptur komast á sátt og samlyndi 
a beggja ríkjanna. Skuluð þjer senda dóttur yðar með góðum 
Sjöfum og fríðu föruneyti til Abyssiníu; mun gipting þessi gera 
friðinn langan og tryggan.“ 

á Þó Persa konungur valla sæji sólina fyrir dóttur sinni, þá 
Skildi hann samt, að ráðgjafinn hafði satt að mæla. Sendi hann 
ar til Abyssiníu konungs og beiddist friðar. Eigi stóð 

á því, að Persa konungur efndi friðar skilmálann, því hann 


Þú g á 
Þúsuna og ein nótt. IV. 4 


50 


sendi þegar dóttur sína með fjölmennu föruneyti. þegar konunguf 
Abyssiníu frjetti til ferða hennar, varð hann næsta glaður og ljef 
efna til dýrólegrar veizlu. Hjelt hann síðan aptur heim til sín og 
var hróðugur af sigri sínum.  Fögnuðu menn konungi vel, er heim 
kom, hjeldu hátíðir og óskuðu honum til hamingju, bæði af því; 
að herför hans hafði orðið svo sigursæl, og eins af hinu, að hann 
hafði eignazt slíkan kvennkost. 

þau konungur og drottning lifðu nú sælu lífi, og mátti heita; 
að allt ljeki í lyndi. þó var eitt sem drottning setti fyrir sig, 08 
angraði það hana, þó eigi á bæri. Svo stóð á, að drottning hafði, 
án þess faðir hennar vissi, átt vingott við ungan mann á Persa- 
landi; hafði hún orðið barnshafandi, og alið svein afbragðs fríðan. 
Hafði sveinninn fengið bezta uppeldi, svo hann var hvorttveggja: 
vel af guði gerður og vel að íþróttum búinn. Hafði honum ekki 
veitt örðugt að fá hirðvist hjá Persakonungi, og kom hann sjer 
svo í mjúkinn hjá honum, að hann gerði hann að skutilsveini 
sínum og fjekk svo miklar mætur á honum, að hann mátti eigi af 
honum sjá. Þegar drottning fór til Abyssiníu, hafði hún orðið að 
skilja við son sinn, en fjell skilnaðurinn svo sárt, að tárin hrundu 
án afláts af kinnum hennar einsog daggdropar á vordegi. Loks“ 
ins varð henni söknuðurinn óþolandi og kom henni ráð í hug til 
þess að koma syni sínum nær sjer. 

Einu sinni var konungur að tala við hana í kvennabúrinu. 08 
hældi sjálfum sjer, en niðraði Persa konungi. „Faðir þinn,“ mælti 
konungur, „hjelt að ríki mitt væri veikt og vesælt, en hermenn 
mínir hafa látið aðra raun á verða; stóðst ekkert fyrir þeim, 08 
mundum vjer hafa mulið sundur ríki hans og stungið molunum 
í vasa okkar, ef faðir þinn hefði eigi slakað til, og látið mig fá 
þín, sem eg beiddi.“ 

Drottning svaraði konungi og mælti: „Svo tíginn og voldugt! 
sem þú ert, þá er samt í Persalandi einn gripur, og það eigi lítils- 
verður; faðir minn á gripinn og mun eigi ofhermt, að enginn annar 
höfðingi eigi slíka gersemi.“ 

Konungur spurði, hvaða kjörgripur þetta væri, og svaraði drglil= 
ing þá: „það er þræll einn ungur, sem eigi á sinn líka Í víðri 
veröld; hann er afbragð annara manna að fegurð, fróðleik, íþróttum) 


ól 


Vitsmunum, látprýði og drenglyndi, í stuttu máli, hann er líkari 
himneskum engli, enn mennskum manni.“ 

Konungur vildi nú fyrir hvern mun eignast þennan ungling. 
er drottning ljet svo mikið af; kvaðst hann vilja allt til vinna að 
Eignast hann og kaupa hann af Persa konungi, hvað sem hann 
kostaði. Drottning sagði að faðir sinn hefði svo miklar mætur á 
Þrælnum, að hann mætti eigi af honum sjá, og væri jafnan óglaður, 
Þegar þrællinn ekki væri hjá honum. Kvað hún því engan annan 
Veg til þess, að komast yfir þrælinn, enn að senda reyndan og ráðinn 
Mann til Persalands; yrði sá, er sendur væri, að hafa ærið fje til 
ferðarinnar, og freista svo, ef hann gæti náð þrælnum og haft heim 
með sjer til Abyssiníu. Konungur fjellst á þetta ráð, og valdi til 
ferðarinnar sjeðan mann og reyndan, sem víða hafði ferðazt og var 
Bagnkunnugur háttum annara þjóða. —Hjet konungur honum að 
launum tíu þrælum og tíu þernum. „Drottning sagði honum að 
Þrællinn, er hann skyldi sækja, hjeti Fareksad, og lýsti útliti hans. 
Tók sendimaður síðan á sig kaupmannsgerfi, og hjelt á stað til 
Persalands. 

Þegar hann kom til Persalands, tók hann sjer bústað í skraut- 
legu húsi. Beiddist hann leyfis, að mega koma að máli við konung 
um verzlunar málefni. —Veitti konungur honum það.  Fjell hann 
Konungi vel í geð, og fjekk því opt að koma til hirðar konungs. 
Sæti hann þá lagi, að tala við Fareksað; spjölluðu þeir fyrst um 
hitt og þetta, en kaupmaður hagaði svo orðum sínum, að Abyssiníu 
Þar í tal; lauk kaupmaður máli sínu á þá leið, að hann stakk 
Upp á, að Fareksad slægist í för með sjer til Abyssiníu; kvað hann 
Mundu fá fje og frama, er þangað kæmi og svo marga þræla 
Sem hann vildi. —Fareksad þóktist nú sjá, að þessi maður væri 
Sendur frá móður sinni, og mundi hún vilja, að hann kæmi til 
hennar; brást hann því glaður við og mælti: „Mig hefur lengi 
langað til að koma til Abyssiníu, sem svo mikið orð fer af, en 
Onungur hefur svo miklar mætur á mjer, að hann mun aldrei 
Stfa mjer fararleyfi.“ 

. iaðúr sagði honum, að hann skyldi sjá svo um, að 
Er komizt li Abyssiníu, án þess á bæri; sjer væri innan 
að haga ferðinni svo, að hann gæti strokið frá Persalandi, 

a 


52 


án þess á bæri; sagði hann að ekki þyrfti að segja nokkrum 
manni frá ráðagerðum þessum, og bætti því við, að dóttir Persa- 
konungs, sem nú var drottning í Abyssiníu, hefði í hyggju að 
veita honum bezta viðtökur. 

Nú fastrjeð Fareksad að fara með honum til Abyssiníu. Hjét 
hann honum, að ef hann kæmi sjer klaklaust burt úr Persalandi, 
þá skyldi það eigi ólaunað; kvaðst hann mundu borga honum í 
fullum mæli hvern greiða, sem hann gerði sjer, og sagði að hann 
mætti búast við sjer um kvöldið um bænatíma. Kom Fareksad á 
tilteknum tíma, og ljet kaupmaður hann í kistu eina, og hjelt síðan 
á stað til Abyssiníu. Daginn eptir saknaði konungur þræls síns; 
og sendi menn í allar áttir til að leita hans, en hann fannst hvergi- 
Varð konungur þá óhuggandi, því hann unni unglingi þessum, eins0g 
væri hann sonur hans, og þókti sárgrætilegt að sjá honum á bak. 
það er frá ferðum Fareksaðs að segja, að hann komst klaklaust til 
höfuðborgarinnar í Abyssiníu, og fylgdi sendimaðurinn honum til 
hallar konungs. Fannst konungi svo mjög um fegurð hans, kurteisi 
og látprýði, að hann fjell í stafi, og kom honum þó ekki á óvart 
að mikið kvæði að kostum þræls þessa, er drottning hafði lofað 
svo mjög. Konungur ljet fá honum fögur klæði, hest og söðul, 
sverð og skjöld og dýrmætan túrban; gerði hann Fareksad áð 


2 


hestaverði sínum, og kvaðst skyldu reynast honum í öllu sem faðir. 
Síðan leiddi konungur hann í kvennabúrið til drottningar; fjekk 
drottning þá valla dulið móðurástina og haldið aptur tárunum, €F 
hún leit Fareksad son sinn. Samt tókst henni að leyna því. 
ær henni bjó í brjósti, á þann hátt, að hún mælti eigi orð við hann, 
því móðurhjartað mundi hafa lýst sjer í málrómnum. Skömmu 
síðar fór konungur á dýraveiðar og þá sá drottning sig ekki úr 
færi, og kvaddi Fareksad á fund sinn. Tók hún honum með mestu 
blíðu, klappaði honum og kyssti og ljet alldátt að honum. „Ég 
tinn það, elskan mín!“ mælti drottning, „að eg get eigi lifað án 
þín. Eg hef kvalizt af hugarangri allan þann tíma, sem við höfum 
verið skilin, og aldrei litið glaðan dag.“ 

þræll einn hafði heyrt, hvað drottning ljet sjer um munn farð 
og sagði hann konungi óðar enn hann var heim kominn allt athæfi 
áennar, því honum þókti virðingu konungs misboðið med slíkum 


öð 


ósóma. Konungur reiddist ákaflega, er hann heyrði þetta, og 
Þóktist nú skilja, hvernig á því stæði, að drottning hefði lofað 
Þrælinn svo mjög. Ljet hann þegar kalla á þau bæði, og mælti: 
„Fareksad! þú hefur verið svo ósvífinn, þorparinn þinn! að saurga“ 
höll mína og svala þannig girndum þínum.“ 

Fareksad sá að ef hann færi að rjettlæta sig, þá yrði það ekki 
til annars, enn steypa móður sinni í glötun. Svaraði hann því 
konungi ekki öðru, enn þessu: „Eg hef engan ósóma aðhafzt, og 
drottning getur, ef hún vill, sýnt það, að eg er saklaus.“ 

„þú heyrir hvað hann segir,“ mælti konungur við drottningu ; 
sætlar þú líka að sýna mjer mótþróa eptir slíkt athæfi?“ 

Drottning flóði í tárum, en gat engu svarað, og þókti konungi 
það vottur um það, að svo væri, sem sig hefði grunað, að hún 
Væri ekki saklaus. 

Síðan bauð konungur í bræði sinni hermanni einum að taka 
Fareksad og fara með hann út fyrir borgina og hálshöggva hann. 
En Þegar til kom, fannst hermanninum svo mjög um fegurð Farek- 
Saðs, að hann gat ekki annað enn gefið honum líf, því honum virtist 
hann sem himneskur engill, en ekki mennskur maður. „Nei,“ sagði 
hann við sjálfan sig, svo fagran ungling get eg ekki drepið, og 
bað sakir konu einnar. það væri stórglæpur, sem einhvern tíma 
mundi mjer í koll koma. Eg ætla heldur að hafa hann heim með 
Mjer og taka hann mjer í sonar stað; mun konungur þá ekki koma 
fram hefnd sinni á honum.“ Sagði hann síðan Fareksad fyrirætlun 
Sína, en hann varð glaður við og mælti: „Fyrir þetta góðverk 
bitt, muntu umbun hljóta og það þótt síðar verði. Eg er ekki 
sekur í glæp þeim, sem mjer er að sök gefinn. Mun eg vafalaust 
aptur hljóta auðlegð þá og mannvirðingu, sem eg hafði, áður mig 
henti slys þetta.“ 

Síðan hjeldu þeir Fareksad heim til hermannsins.  Veitti her- 
Maðurinn honum allt sem hann þurfti, og gekk svo fyrir konung 
8 sagði honum, að hann hefði gert sem fyrir sig hefði verið lagt. 

Konungi var svo þungt í skapi til drottningar, að hann leit 
Ekki við henni eða orti orði á hana, þótt hann kæmi nærri henni, 
98 var drottning þá ærið hnuggin. Angraði hvorttveggja huga 
hennar, reiði konungs og sonarmissirinn, svo að henni lá við 


öd 


örvilnun, en þá aumkvaðist kona ein gömul, sem var í kvenna- 
búrinu, yfir hana, og hughreysti hana. Kona þessi kunni manna 
bezt að ráða rúnir og gátur, og hafði þannig komizt í mjúkinn hjá 
konungi; hafði konungur einkar miklar mætur á henni. 

þessi gamla kona kom til drottningar og spurði hana, hvað ylli 
ógleði hennar, en drottning svaraði engu. Mælti hin gamla kona þá 
ennfremur: „þjer megið, drottning mín! treysta þagmælsku minni. 
Segið þjer mjer einsog er, hvað að yður gengur. Eg skal sýna 
yður óslítandi tryggð; það er ekki að vita nema eg geti bætt úr 
böli yðar. Eg sver við allt sem er heilagt, að ekkert mannsbarn 
skal fá vitneskju um það, sem þjer segið mjer í trúnaði.“ 

Drottning ljet þá til leiðast og sagði henni hvernig á öllu stæði, 
að Fareksad væri launsonur sinn; skýrði drottning henni ljóslega 
frá öllu, hversu farið hefði, frá fyrstu byrjun þangað til hann var 
dæmdur til dauða. Grjet drottning þá og bar sig aumlega, sagði 
hún sjer þækti sárast, að hún gæti ekki veitt syni sínum sæmilega 
útför, og grátið yfir moldum hans. Hin gamla kona kenndi mjög 
í brjóst um hana, og huggaði hana; kvaðst hún mundu sjá eitt- 
hvert ráð til þess, að hrinda harmi hennar. „þjer hljótið,“ mælti 
kerling, „að eiga bágt með, að segja konungi upp alla söguna; en 
það verðið þjer þó að gera, til þess að sanna sakleysi yðar. Mjer 
kemur ráð í hug; þjer skuluð ganga til hvílu, áður konungur kemur 
til yðar í svefnherbergið. Mun hann þá leggja blað á brjóst yðar 
með þessum ummælum: „Eg særi þig fyrir töfrakrapt blaðs þessa, 
að þú segir mjer satt frá öllu.“ Skuluð þjer þá, einsog nauð- 
beygðar, segja konungi alla málavöxtu, og hversu standi á hátta- 
lagi yðar við Fareksad. Munuð þjer þá ná aptur hylli konungs, 08 
sjá fyrir enda armæðu yðvarrar.“ 

Drottning lofaði kerlingu að fylgja ráðum hennar og hvergi 
af bregða. Fór kerling þá þegar til konungs til þess að framkvæma 
það, er hún hafði í hyggju. Hitti hún hann í aldingarði einum; sat 
hann þar aleinn og var dapur í bragði. „Herra!“ mælti kerling, 
„einveran hentar illa þeim, sem eiga yfir öðrum að segja, því hún 
er undirrót sorgarinnar, en sorgin. gerir mönnum illt í skapi. Mjér 
sýnist liggja illa á yður. Hvað veldur ógleði yðar? Segið mjer, 
hvað að yður gengur, því verið getur, að eg megi ráða bót á því.“ 


öð 


„Eíinveran er ekki orsök ógleði minnar,“ mælti konungur. „Eg 
skal segja þjer satt frá öllu, því það er ekki svo, sem það sje 
neitt leyndarmál. þú munt hafa heyrt getið konungsdótturinnar pers- 
nesku, sem eg hef lagt allt í sölurnar fyrir, og sem eg hugðist mundu 
elska allt til dauðans. Eg hef veitt henni virðing og auðlegð; eg 
gerði það fyrir orð hennar, að eg lje sækja þræl einn ungan, sem 
hún hafði miklar mætur á; fórst mjer ekki. síður víð þrælinn enn 
hana. Hafa þau þó bæði svikið mig í tryggðum. Eg hefi dæmt 
hann til dauða, en eg má játa, að síðan hefur samvizkan bitið 
Mig, því eg er hræðdur um, að hann mumi ekki hafa verið sekur. 
Þessi óvissa angrar mig nótt og dag.“ 

„Ekki þurfið þjer að setja þetta fyrir yður,“ mælti kerling, 
„því eg get gert enda á óvissu yðar. Eg á töfrablað eitt, sem 
Salómon konungur hefur átt; á blaðið eru rituð sýrnesk orð með 
grískum stöfum. þarf ekki annað til þess að fá að vita huldustu 
hugsanir einhvers manns, enn að leggja blað þetta á brjóst honum 
með þessum ummælum: „Í nafni guðs lifanda, sem ritað er á blað 
Þetta, býð eg þjer, að segja mjer öll þín leyndarmál.“ Sjerhver, 
sem svo er ávarpaður, segir þegar með hárri röddu öll sín leyndar- 
mál, bæði gott og illt, en man svo ekki eptir neinu er hann vaknar. 
Ef þjer með þessu ráði viljið komast eptir leyndarmálum drottn- 
ingar, þá er yður velkomið, að fá hjá mjer töfrablaðið.“ 

Konungur tók boði hennar allfeginsamlega, því hann vildi 
fyrir hvern mun fá enda á óvissu sinni. Hljóp: kerling þá heim 
og rispaði á blað eitt einhverja vitleysu; braut síðan. blaðið saman, 
Vafði þandi um það og setti innsigli fyrir. Fór hún síðan til 
konungs með blaðið; ljet hún sem það væri mesti helgidómur og 
rjetti konungi það með þessum orðum: „Standið upp; konungur! svo 
þjer sýnið tilhlýðilega lotningu, er þjer takið við þeim grip, er átt 
hefur hinn mikli konungur Salómon.“ 

Konungur spratt þegar upp, og tók með lotningu við töfra- 
blaði kerlingar, og geymdi það vandlega. Leiddist honum að bíða 
þess, er honum gæfist færi á að reyna náttúru blaðsins. þegar 
Máttsett var, læddist konungur hljóðlega inn í svefnherbergi drotth- 
ingar. Ljet hún sem hún væri í fasta svefni, og: lagði konungur 
blaðið á brjóst hennar með þeim orðum, sen áður er sagt. Óðar 


56 


enn blaðið kom á brjóst drottningar, sagði hún afdráttarlaust frá 
öllu, hversu stæði á högum sínum og Fareksaðs; sá konungur þá. 
að það hafði verið rangt að dæma hann. „Fyrst guð hefur viljað 
svo vera láta,“ mælti drottning enn fremur, „mun eg ekki mögla 
mót vilja hans. þó sár sje sonarmissirinn, mun eg huggast, ef 
konungurinn, maðurinn minn, sýnir mjer aptur ástarhót, í stað 
háðungar og fyrirlitningar.“ 

Konungur komst svo við af orðum drottningar, að hann grjet 
hástöfum, vafði hana í fang sjer og kyssti hana. Ljezt drottning 
þá allt í einu vakna, hljóðaði upp yfir sig og mælti: „Guð minn 
góður! hvernig stendur á því, að þú sýnir mjer aptur sömu blíðu og 
áður?“ Sagði konungur henni þá, hvað hann hefði gert við hana, 
og ámælti henni fyrir, að hún hefði ekki fyrir löngu verið búin 
að segja sjer, hversu stæði á högum Fareksaðs; kvaðst hann 
mundu hafa tekið hann sjer í sonar stað. ef hann hefði vitað, hver 
hann væri. "Tóku þau konungur nú aptur að gráta, en reyndu þó 
til að hugga hvert annað, sem bezt þau gátu. 

Daginn eptir kvaddi konungur á fund sinn hermann þann, €7 
hann hafði boðið að drepa Fareksad. „þú verður,“ mælti kon- 
ungur, „að segja mjer, hvar þú hefur jarðað lík Fareksaðs, hins 
ógæfusama unglings, svo eg geti beðizt fyrir á moldum hans, og 
heiðrað minningu hans, því hann var saklaus af dögum ráðinn. Á 
þann hátt afplána eg synd mína, að því leyti sem mjer er unnt, 
og reyni að bæta yfir brot mitt, er eg sleit þessa blómguðu rós 
úr gróðrarreit gæfunnar, og hjó toppskrúðið af þessum hinum tignar- 
lega kedrosviði, sem sprottinn var af rótum konunglegrar ættar.“ 

Hermaðurinn svaraði konungi aptur svofelldum orðum: „Verði 
himnarnir sjálfir að fótskörum. hásætis yðvars; fullsæla og fögnuður 
komi í stað angurs og örvæntingar. Fareksad er ekki dauður. þrátt 
fyrir boð yðvart fannst mjer synd, að drepa hann saklausan; eg gaf 
honum því grið og faldi hann heima hjá mjer og þar er hann enn.“ 

þetta þókti konungi góðar frjettir, og varð hann því fegnari; 
sem hann alls ekki hafði búizt við, að svo vel mundi fara. Fór 
því svo fjærri, að hann hegndi hermanninum, að hann í þakklætis 
skyni ljet færa hana í dýrindis skikkju. Sendi konungur hann síðan 
með mörgum öðrum. eptir Fareksad, en sjálfur fór hann til drottn- 


Ft 


57 


ingar að flytja henni þessi fagnaðartíðindi. þegar Fareksad kom, 
hljóp konungur móti honum með útbreiddan faðminn, og lofaði 
honum að koma í kvennabúrið eins og áður. þegar drottning sá 
hann, hljóðaði hún upp yfir sig af gleði og lofaði guð með innilegri 
Þakkargjörð. Lifðu þau síðan öll þrjú í sátt og samlyndi, og 
nutu langra og góðra lífdaga. Lýkur svo þessari sögu.“ 

„Kænskubragó drottningar og kerlingar sýnir það, hversu konur 
€ru bragðvísar, ef þær vilja leggja ljettann á eitthvað.  þjer sjáið 
og, að ef hermaðurinn hefði hrapað að því, að drepa Fareksad eins 
og fyrir hann var lagt, þá hefði konungur iðrazt eptir á, og angrazt 
af samvizkubiti, og hefði það þá verið um seinan. Eins mundi og 
fara fyrir yður, ef þjer ynduð of bráðan bug að lífláti mínu. Undir 
eins og sannleikurinn kæmi í ljós, munduð þjer iðrast eptir að hafa 
Sert mjer rangt til, en það yrði þá ekki aptur tekið. 

Asad-bacht ljet nú leiða Bachtjar aptur í varðhaldið. Daginn 
€ptir gekk áttundi verírinn fyrir konung og mælti: „Spekingar í 
fornöld hafa líkt konungsveldinu við trje, og sagt að rjettlætið væri 
rót þess. þessi samlíking er næsta heppileg. Ef rótin skaddast, 
þá missa límarnar vöxt og viðgang; blómin fölna, blöðin falla af, 
Og trjað hrörnar. —Rjettlætið heimtar að Bachtjar sje hegnt og 
SDyrjist það ekki bráðum út um land, að hann hafi fengið makleg 
Málagjöld fyrir ódæði sitt, þá segir mjer svo hugur um, að rætur 
ríkis yðar muni fá þau sár, er seint gróa.“ : 

Asad-bacht sá, að ráðgjafinn hafði satt að mæla og ljet sækja 
Bachtjar. Bauð hann þá böðlinum að reiða sverðið til höggs og 
Sagði Bachtjar, að nú væri hvert augnablikið síðast fyrir honum. 
Þá mælti Bachtjar: „Herra! þjer, sem eruð athvarf hinna nauðstöddu, 
betur allir hlýddu boðum yðar. Eg vil ennþá einu sinni taka það 
fram, að þó Þeir, sem ríkjum ráða hjer í heimi, eigi að vera rjett- 
látir og vandlætingasamir, þá eiga þeir samt ekki að vera flas- 
fengnir, því flasfengni og fljótræði bakar þeim opt beiska iðrun. 
Þannig steypti og gimsteinasalinn sjer í hörmulega óhamingju, af 
því hann rasaði fyrir ráð fram.“ 

„Hver var þessi gimsteinasali?“ mælti konungur. „Hvaða flas- 
fengni var það, sem kom honum á kaldan klaka?“ 

Asad-bacht sagði honum þá sögu þessa. 


ö8 


Gimsteinasalinn. 

Einusinni var gimsteinasali, manna auðugastur, og manna 
glöggskyggnastur að þekkja gimsteina og perlur. Kona hans var 
af góðum ættum, og afbragð annara kvenna fyrir vitsmuna sakir. 
Einusinni var hún óljett og bjóst við því á hverri stundinni, að 
hún yrði ljettari; þá bar svo við, að konungur gerði gimsteina- 
salanum orð, að hann kæmi þegar á sinn fund. Hafði konungur 
heyrt, að hann kynni manna bezt að meta gimsteina, og hugði því 
að leita ráða hans og spyrja hann um gimsteina nokkra, sem 
hann ætlaði að kaupa og hafa í gripasafni sínu. Gimsteinasalinn 
sá engan veg til þess, að skorast undan boði konungs, og bjóst 
því til ferða. þegar hann kvaddi konu sína, mælti hann: „Eg verð 
að skilja við þig um stund, því dýrt er drottins orðið. Á meðan 
eg er burtu, skaltu gæta bús og barna. Verði það sveinbarn, €r 
þú fæðir, þá skal sveinninn heita Behrus *), en sje það meybarn, 
skaltu sjálf ráða nafni þess. Vertu sæl! Gleymdu mjer ekki! 
minnstu mín ávallt í bænum þínum !“ 

Þegar gimsteinamaðurinn kom til höfuðborgarinnar, gekk hann 
fyrir konung og kvaddi hann virðulega; fjell hann fram fyrir 
hann sem siður er til, kyssti jörðina, og hjet honum hlýðni og 
hollustu. Kvaðst konungur hafa gert orð eptir honum til þess að 
láta hann velja úr perlum nokkrum, bær er fegurstar væru og sam- 
boðnastar tign sinni. Ljet hann síðan færa honum skrín með 
perlum í. Gimsteinamaðurinn leysti starfa sinn vandlega af hendi, 
svo konungi líkaði mæta vel. Gaf hann honum góðar gjafir og 
kvaðst eptirleiðis mundu eiga skipti við hann, ásamt hirðfólki sínu; 
fól hann honum á hendur að greypa gimsteina í korónu sína og 
belti og aðra skartgripi. Gimsteinamaðurinn var menntaður vel og 
gleðimaður mikill; fjekk konungur því brátt mestu mætur á honum, 
gerði stórvel til hans og ljet hann ávallt ganga sjer hið næsta. 

Kona gimsteinamannsins hafði alið tvo fagra sveina skömmu 
eptir að hann var að heiman farinn. Nefndi hún annan sveininn 
Behrus, sem maður hennar hafði fyrir mælt, en hinn sveininn 
kallaði hún Rúsbeh. Sendi hún síðan í snatri mann til höfuð- 


*) Þ. e. gæfudagur 


59 


borgarinnar til að flytja bónda sínum þessi fagnaðartíðindi. Fjekk 
hún sendimanni svolátandi brjef: „Guðleg forsjón hefur látið mig 
€ignazt tvo sonu; eru þeir svo afbragðsfagrir, að eg get ekki með 
Crðun lýst því, og enginn getur gert. sjer hugmynd um fríðleik 
Þeirra. Komdu því, elskan mín! svo við bæði í einu getum veg- 
Samað drottinn fyrir gæzku hans. þú mátt ekki vera lengur burtu 
frá mjer, því fjærvist þín fær mjer óbærilegrar sorgar.“ 

Þegar gimsteinamaðurinn fjekk brjef þetta, lofaði hann fyrst 
Og fremst guð fyrir þenna gleðilega atburð, og gekk síðan fyrir 
konung, og beiddi hann fararleyfis. En konungur hafði svo miklar 
Mætur á gimsteinasalanum, að hann synjaði honum orlofsins, en 
kvaðst þó mundu veita honum það að ári liðnu. þegar ár var 
frá liðið, minnti gimsteinamaðurinn konung á heitorð sín, en það fór 
á sömu leið; konungur kvaðst skyldu gefa honum fararleyfið að 
ári liðnu, og fór svo í átta ár samfleytt. Gimsteinamaðurinn varð 
að Sitja við hirðina allan þenna tíma, en kona hans annaðist upp- 
eldi sona sinna; ljet hún kenna þeim ýmisleg tungumál, skript og 
allt, sem ungum mönnum sæmir að kunna. 

Undireins og sveinarnir voru orðnir skrifandi, rituðu þeir föður 
Sínum brjef til; voru brjefin svo vel rituð, að faðir þeirra dáðist 
að, og fór þess enn á leit við konung, að hann gæfi sjer farar- 
leyfi. Að vísu synjaði konungur honum fararleyfis, en bætti því 
þó við, að ekkert væri því til fyrirstöðu, að áreiðanlegir menn sæktu 
konu hans og börn.  Gimsteinamaðurinn varð að láta sjer það, 
lynda, hvort sem honum líkaði vel eður illa. Ritaði hann konu sinni 
brjef til, cg sagði hún skyldi koma. Skömmu eptir að hún hafði 
fengið brjefið, lagði hún á stað með sonu sína. Að kveldi hins 
Sjöunda dags eptir að þau voru að heiman farin, tóku þau sjer 
háttból á sjáfarströndu. En með morgunsárinu hlupu sveinarnir frá 
Móður sinni ofan að sjáfarmálinu; gekk þeim nýjungagirni til þess, 
bví þeir höfðu aldrei fyrri sjeð sjó. Varð þá maður á vegi þeirra 
08 spurði þá, hvort þeir hefðu ekki fundið pyngju fulla af gull- 
Peningum, 

Þetta var gimsteinamaðurinn. Hafði honum leiðzt að bíða 
konu sinnar og sona, og fór að konungi fornspurðum til móts við 
Þau. Hafði hann verið tvo daga á leiðinni áður hann kom í ná- 


60 


munda við ströndina, þar sem þau mæðgin höfðu látið fyrirberazt 
um nóttina. Um sólar uppkomu hafði hann kastað klæðum og 
lagt þau ásamt pyngju sinni á sjáfarbakkann. Hafði hann því 
næst fleygt sjer út í sjóinn, en er hann hafði laugazt, klæddist 
hann aptur, tók belti sitt og hjelt svo á fram leiðar sinnar. þegar 
hann var kominn kippkorn burtu þaðan, saknaði hann pyngju 
sinnar. Sneri hann þá við og leitaði lengi pyngjunnar, en fann 
ekki. Sá hann þá sveina tvo, sem voru á gangi á sjáfarströnd- 
inni, og þókti honum ekki ólíklegt, að þeir mundu fundið hafa 
pyngju sína. Spurði hann sveinana um pyngjuna, en þeir þver- 
neituðu og kváðust alls ekki hafa fundið hana. Reiddist gimsteina- 
maðurinn þá, og ámælti sveinunum harðlega. þeir gátu ekki tekið 
því með þökkum, og sló þar í harða orðadeilu með þeim. Lauk 
svo, að gimsteinamaðurinn þreif sveinana í bræði sinni og fleygði 
þeim báðum út í sjóinn. Í sömu andránni heyrði hann kvennmanns 
rödd, sem kallaði hástöfum: „Behrus og Rúsbeh.“ það var móðir 
sveinanna, sem var að kalla á þá. Hafði henni þókt þeir vera 
lengi burtu, og var farin að undrast um þá. Gimsteinamaðurinn 
kenndi rödd konu sinnar og hljóp til hennar. Urðu þar fagnaðar 
fundir. Kvaðst hann þá feginn vilja faðma að sjer sonu sína, 
því hann hefði heyrt, er hún kallaði á þá, og spurði hann, hvar 
þeir væru. 

„Eg veit ekki, hvað af þeim er orðið,“ svaraði konan. „það 
er ekki nema dálítil stund síðan þeir hlupu frá mjer til að horfa 
út á sjóinn. Mjer var farið að lengja eptir {þeim og hljóp eg á 
stað að leita þeirra, og þá mætti eg þjer.“ 

þegar gimsteinamaðurinn heyrði þetta, sá hann gjörla, hvert 
slys sig hafði hent; grjet hann þá og hljóðaði hástöfum upp yfir 
sig af örvæntingu; sagði hann konu sinni upp alla söguna, að hann 
hefði kastað börnum þeirra út í sjóinn, og grjet hún þá sáran og 
barst aumlega. Leituðu þau síðan sona sinna fram með ströndinni; 
en fundu ekki, og jók það harm þeirra, er leitin varð árangurslaus. 
Loksins varð það úr, að þau hjeldu brott hrygg í huga, því nú 
var þeim ekkert til yndis hjer í heimi. — Eptir nokkurra dag2 
ferð komu þau að borg einni mikilli; lá borgin á fögrum stað 08 
var hin skrautlegasta; rjeðu þau það af; að lifa þar það sem eptir 


- 


61 


var æfinnar. Keyptu þau hús eitt lítið í borginni, og ólu þar aldur 
sinn; lágu þau opt á bæn til guðs og hörmuðu missi barna sinna. 

Ekki höfðu sveinarnir beðið bana á sjónum. Öldurnar hröktu 
þá á ýmsa vegu og köstuðu þeim loksins upp á þurt land, sínum 
í hverju lagi. þegar Behrus bar að landi, hittist svo á, að konungur 
Sá, er þar rjeði ríki, var á dýraveiðum og sá til hans; sendi hann 
menn sína til hjálpar honum, enda var hann nauðulega staddur. 
Leiddu þeir sveininn fram fyrir konung. Undraðist hann stórlega 
fegurð sveinsins, og hafði hann þó látið á sjást af hrakningnum 
og sjóvolkinu. Spurði konungur hann, hvað hann hjeti, og með 
hverjum atburðum honum hefði skolað þar á land. Behrus sagði 
til nafns síns og innti konungi ófarir sínar. „Behrus er heilla- 
vænlegt nafn,“ mælti konungur. „þig hefur borið að landi í ríki 
mínu, en mjer hefur ekki orðið sonar auðið; mun eg því taka þig 
Í sonar stað, og skaltu erfa ríkið eptir minn dag. Stíg þú á hest- 
bak, og kom þú með mjer heim í borgina.“ 

Síðan hjeldu þeir heim til borgarinnar. Konungur ljet sjer mjög 
annt um Behrus og reyndist honum í öllu sem faðir. Gaf kon- 
Ungur honum gjafir á degi hverjum, og sýndi honum mestu blíðu; 
Mátti af því ráða, hversu mikils hann virti hann. Voru því allir 
Þegnar konungs Behrusi auðsveipir og undirgefnir, er þeir sáu að 
konungur hafði slíkar mætur á honum. Fám árum síðar tók kon- 
Ungur sótt og andaðist, en hafði þó skömmu fyrir andlát sitt kjörið 
Behrus til konungserfða að sjer látnum. Vann því allur landslýð- 
urinn Behrusi hollustu eið. 

Allt hafði farið á annan veg fyrir Rúsbeh, bróður hans. Honum 
kastaði upp á strönd eina þar sem ræningjar voru fyrir. "Tóku 
Tæningjarnir hann höndum og fóru með hann til þeirrar borgar, 
ér næst var; ætluðu þeir að selja Rúsbeh mansali. þetta var 
Sama borgin og gimsteinamaðurinn bjó í. Fór gimsteinamaðurinn 
sama daginn til torgs, og ætlaði að kaupa þræl. Sá hann þá 
Rúsben, og leizt svo vel á hann, að hann lagði fölur á hann; gengu 
kaupin saman og borgaði gimsteinamaður, einsog upp á var sett, 
9g leiddi hann síðan heim til sín. Sýndi hann konu sinni þrælinn, 


€n hún æpti hástöfum og leið í ómegin, er hún leit hann; brá 


gi . a 22 2 2 22 
Slmsteinamanninum þá mjög í brún. En er hún raknaði við úr 


62 


öngvitinu faðmaði hún son sinn að sjer, og sagði við mann sinn: 
„Æ, elskan mín! guð er okkur miskunsamur, hann er búinn að 
gefa okkur aptur hann Rúsbeh. það er ekki þræll, sem þú ert 
kominn með; það er sonur okkar.“ 

Gimsteinamaðurinn faðmaði nú líka Rúsbeh að sjer með blíðu 
og viðkvæmni og spurði hann, hversu það hefði mátt verða, að 
hann hefði umflúið bráðan bana. Rúsbeh sagði þá, hversu það 
hefði atvikazt, að hann hefði komizt lífs af. þökkuðu þau öll 
í einu hljóði guði fyrir dásamlega handleiðslu; þókti þeim nú ekki 
örvænt um, að þeim yrði auðið að sjá Behrus aptur. 

Gimsteinamaðurinn kenndi Rúsbeh handiðn sína, og tók hann 
slíkum framförum, að hann skjótt varð jafningi föður síns í þeirri 
grein.  Gimsteinamaðurinn kenndi og syni sínum allt, sem laut að 
þeirri verzlunargrein, er hann stundaði, svo að Rúsbeh varð dug- 
andis kaupmaður. Fór verzlun hans ótum vaxandi, og það svo 
mjög, að hann rjeði af, að fara til konunga þeirra, er næstir voru, 
til þess að selja smíðisgripi sína. Kom Rúsbeh því einn dag að 
máli við föður sinn og sagði: „Eg hef heyrt mikið látið af kon- 
ungi einum, sem er eigi svo langt í burtu hjeðan; hann kvað vera 
afbragð annara manna að rjettvísi, gjafmildi og viturleik, og taka öllum 
utlendingum mæta vel. Er mjer hugur á, að halda til höfuðborgar 
hans, og selja þar dýrgripi mína, eða láta landsmenn fá þá fyrir 
varning, sem eg get selt hjer og ábatazt á.“ 

Gimsteinamaðurinn gaf honum fararleyfi, en þó aðeins með 
því skilyrði, að hann yrði eigi mjög lengi að heiman, því hann 
vissi, hvað sárt þeim foreldrum hans þækti að sjá af honum. 

Fám dögum síðar tók Rúsbeh sig upp og hjelt á stað til kon- 
ungs þess, er svo mikið orð fór af, en það var að vísu enginn 
annar, enn bróðir hans. Sendi hann konungi dýrmætar gjafir, undir 
eins og hann kom til höfuðborgarinnar, og beiddist leyfis að megð 
tala við hann. Veitti konungur honum það, og gekk Rúsbeh á 
fund hans; þekkti hvorugur þó annan, enda höfðu báðir breyzt frá 
því, er fundum þeirra sleit, en þó var einsog þeir fengju góðan 
þokka hver til annars. Konungur tók Rúsbeh tveim höndum, bauð 
honum að setjast hjá sjer, og spurði hann, hver vandi honum væri 
á höndum, er hann væri kominn til höfuðborgar sinnar. Kvaðst Rúsbeh 


" 


63 


Vera kominn til þess að verzla með gull og gimsteina; sýndi han 
þá konungi nokkra dýrgripi, og leizt honum svo vel á þá, að 
hann keypti þá alla fyrir það verð, sem Rúsbeh setti upp á. 
Ætlaði Rúsbeh þá að halda heim aptur, en konungur hafði fengið 
Svo góðan augastað á honum, að hann bað hann að dvelja hjá 
Sjer, og sagði hann mætti ekki fara burt, nema með sínu leyfi. 
Rúsbeh gekk nú í þjónustu hans og þáði á degi hverjum nýjan og 
Mýjan vott vináttu hans. Fór svo fram um hríð þar til konungur 
komst í ófrið. Þókti konungi eigi þörf gerast, að hann hjeldi 
Sjálfur í hernað, og sat hann sjálfur heima, meðan hermenn hans 
Voru að reka fjandmennina af höndum sjer; lifði hann með Rúsbeh 
Við glaum og gleði og dýrlegar veizlur. Kvöld eitt sátu þeir báðir 
að víndrykkju út í aldingarði, og drakk konungur svo mikið, að 
hann varð ekki sjálffær. og gat ekki komizt heim aptur í höll sína; 
lá hann þar sem hann var kominn og sofnaði. Var enginn af 
Varðmönnum konungs viðstaddur, er gæti staðið þar á verði, og 
léði Rúsbeh af, að gera það sjálfur; brá hann sverði sínu og 
Stóð yfir konungi alla nóttina. Daginn eptir í býtið komu hermenn, 
Og sáu hvar maður stóð yfir konungi með brugðnu sverði; rjeðust 
beir þá á hann og sviptu hann vopnum. Vaknaði konungur þá við 
háreystið og spurði, hvað um væri að vera. Hermennirnir sögðu, 
að hann ætti þeim fjör að launa, því ef þeir hefðu komið litlu 
Síðar, mundi Rúsbeh hafa drepið hann. Varð konungur þá svo 
reiður, að hann mundi hafa dæmt bróður sinn þegar í stað til 
dauða, of ekki hefði hittzt svo á, að í sama vetfangi var kallað til 
bæna frá musteristurnunum.  Undireins og bænagjörðinni var lokið, 
komu sendimenn frá hernum með þá orðsendingu, að konungur 
yrði sem fljótast að koma til hersins, því bráða nauðsyn bæri til. 
Sögðu sendimenn, að fjandmennirnir hefðu fengið liðsauka, svo að 
eigi væru líkindi til, að bugur ynnist á þeim, nema því að eins, 
að konungur kæmi sjállur, og menn sæju hann í broddi fylkingar, 
08 berðust undir merkjum hans. 

E Sendimennirnir lögðu svo fast að konungi að fresta eigi að 
fara tl herliðsins, að hann gat eigi annað, enn orðið við áskorun 
Þeirra, Hafði hann að vísu allan hug á að hegna Rúsbeh, en 
Varð ný svo naumt fyrir, að hann þóktist eigi hafa tíma til, ab 


64 


leiða mál Rúsbehs til lykta; bauð konungur því mönnum sínum, 
að varpa Rúsbeh í dýflissu, og láta hann vera þar þangað til hann 
kæmi aptur.  Hjelt konungur samdægurs á stað til hersins, og 
urðn menn ærið fegnir komu hans. Gerðust nú skjót umskipti- 
Þröngvaði konungur svo að fjandmönnum sínum, að þeir beiddust 
friðar. Lauk þannig ófriði þessum. Hjelt konungur sigri hrósandi 
heim til höfuðborgar sinnar, og lifði síðan í glaumi og gleði sem 
áður, en Rúsbeh sat harmþrunginn í fangelsinu, og mundi konungur 
alls ekki eptir honum. 

Nú er að segja af foreldrum Rúsbehs, að þeim þókti seinka 
komu hans, og urðu mjög hrædd um hann, er ekkert spurðist til 
hans. Loksins sendu þau skilvísan mann með brjef til eins af 
skiptavinum gimsteinamannsins, til þess að fá fregnir af Rúsbeh; 
átti þessi skiptavinur gimsteinamannsins heima í þeirri borg, sem 
Rúsbeh, að sögn manna, dvaldi í. Sendimaður kom aptur, og gat sagt 
með fullri vissu, hvað á daga Rúsbehs hefði drifið, að hann hefði fyrst 
átt mesta láni að fagna, en síðan ratað í hina mestu ógæfu. þeim 
foreldrum Rúsbehs brá heldur enn ekki í brún við þessi tíðindi, og 
ráðguðust um, hvernig þau gætu frelsað hann. Leizt þeim það 
ráð vænlegast, að fara á fund konungs, og falla til fóta honum, 
og biðja hann að gefa sjer aptur son sinn. Lögðu þau nú á stað 
í því skyni og komu að mánuði liðnum í höfuðborgina. Gengt! 
þau þegar til hallar konungs og fengu ráðgjafa konungs bónar- 
brjef.  Brjefið var svo látandi: 

„Ljómandi veldisstjarna! athvarf hinna nauðstöddu! við komum 
til yðar, og væntum halds og trausts, þar sem þjer eruð. Við 
erum orðin. ellihrum, en auk ellinnar amar að okkur annað mótlæti, 
er okkur svíður sárt. Við áttum tvo sonu, og misstum við þá 
báða vofeiflega, en forsjónin gaf okkur aptur annan þeirra, 08 
þóktumst við hann úr helju heimt hafa. Við hugguðum okkur við 
það, að hann mundi verða ellistoðin okkar. Lifðum við þannig 
glöðu lífi, þar til er við fengum fregnir um veglyndi, vizku 0$ 
rjettvísi konungs vors. Langaði son okkar þá til að fara og kyssa 
þröskuldinn á hallarhliði hins mikla konungs, og fór hann því til 
höfuðborgarinnar. En því er miður að nú verður hann að veslast 


a 


upp í varðhaldi hjá þeim konungi, sem við erum komin til að 


65 


líknar og ásjár. Ef þjer af mildi yðvarri vilduð láta Rúsbeh lausan, 
mundum við biðja þess af heilum hug, að ríki yðar fái vöxt og 
Viðgang, og auður yðar og orðstír fari jafnan vaxandi.“ 

Ráðgjafinn lagði bónarbrjef þetta fyrir fætur konungs; las hann 
brjefið og hnykkti svo við, að hann vissi ógjörla, hvort hann væri 
Vakandi eða sig dreymdi, því honum kom þegar til hugar, að brjefið 
kynni að vera frá foreldrum sínum. Bauð konungur að leiða þau 
inn í höllina. Óðar enn kona gimsteinamannsins leit konung, sá 
hún að það var sonur hennar, og hljóðaði upp yfir sig og sagði: 
„Æl þarna er hann Behrus!“  Spratt konungur þá upp úr hásæti 
Sínu og fleygði sjer fyrir fætur foreldra sinna; reistu þau hann upp 
03 sýndu honum ástar atlot.  Ljet konungur síðan foreldra sína 
Sttjast hjá sjer í hásætið, og sækja Rúsbeh í varðhaldið. Bauð 
hann og að gefa öllum bandingjum frelsi, er sátu í sama varðhaldinu, 
93 sýndi með því, hvílíkur gleðiðagur þetta var. það var eigi 
nóg með það, að konungur varð harðla glaður að sjá aptur bróður 
Sinn, heldur bauð hann Rúsbeh helfing ríkisins. Varð þeim 
bræðrum langra lífdaga auðið, og gerðu þeir foreldrum sínum allt 
til yndis og ánægju á elliárum þeirra.“ 

„Af þessari sögu sjáið þjer,“ mælti Bachtjar, „hversu illt 
hlauzt af óþolinmæði gimsteinamannsins, en á hinn bóginn sjáið 
bjer og, að það var gæfa konungs, að hann hrapaði eigi ofmjög 
að því, að kveða upp dauðadóm yfir Rúsbeh, því þá hefði hann 
mátt hafa það á samvizku sinni, að hafa látið drepa bróður sinn. 
Á sama hátt munuð þjer einhverntíma telja það heppni, að þjer 
hafið frestað dauðdaga mínum, því það getur ekki hjá því farið, að 
Sakleysi mitt sannist.“ 

í Konungur frestaði nú dauða Bachtjars ennþá einusinni. Dag- 
inn eptir gekk níundi vezírinn fyrir konung og mælti: „Herral. 
konungar eiga umfram aðra menn að standa við orð sín, enda er 
bað í frásögur fært í flestum sagnaritum, að allir konungar hafi 
kostað kapps um, að vera orðheldnir. því ef konungur gengur á 
bak orða sinna, missa þegnar hans allt traust á honum, þar sem 
ekkert má 4 hann ætla. Enginn skeytir þá hið minnsta um heit 
hans nje hótanir, og sakir vantrausts þessa veitir honum erfitt að 
Stjórna landi sínu. þjer hafið heitið þegnum yðar því, að hegna 
Þúsund og ein nótt. IV. ið 


66 


ræningja syni þessum, en þó tekst honum með skröksögum sínunt 
hvern daginn af öðrum, að komast undan hegningu þeirri, €r 
honum hefur lengi hótað verið. þessi vægðarsemi kveikir illan 
kurr hjá þegnum yðar, æðri sem lægri. „Úr þessu,“ segja þeir, 
„þurfum vjer eigi að kvíða hegningu; þó vjer höfumst að allar 
vammir og skammir, þá er ekkert að óttast, ef vjer kunnum eitt 
hvert sögukorn. Konungur vor hefur svo miklar mætur á sögum; 
að eigi þarf annað, enn segja honum eitthvert æfintýri til dægrastytt- 
ingar, og á þann hátt er hægt að komast undan dauða hegningu.“ 
þó yður þyki það góð skemmtan, að hlýða á sögur Bachtjars, 
má eigi svo búið standa; það tjáir eigi annað, enn þjer eyðið 
óánægju þeirri, er nú hefur náð að festa rætur hjá þegnum yðar, 
af því þjer frestið dauða sakadólgsins dag frá degi.“ 

Konungur ljet nú sækja Bachtjar, og var kominn á flugstig 
með að segja böðlinum til, en þá beiddi Bachtjar um tveggja dagð 
frest. „Herra,“ mælti Bachtjar, „þó þetta sje eigi langur tíma, þá 
mun guð samt á honum leiða sakleysi mitt í ljós, og bregða af 
því blæju myrkranna. Óvildarmenn mínir ofsækja mig og vilja 
mig feigan, af því þeir sjá ofsjónum yfir upphefð minni, er €8 
naut hjá yðar hátign. Öfundin er lík eldinum, sem öllu eyðir, €7 
nærri honum kemur. Að því varð ógæfumanninum Abútemam: 
því það var rógburður óvildarmanna hans, sem fjekk honum á 
knje komið.“ 

 Asad-bacht kvaðst vilja heyra sögu hans, og tók þá Bachtjar il 
frásagna. 


Sagan af Abútemam hinum lánlausa. 


„Herral Abútemam hjet maður, hann var vel viti borinn og 
mörgum góðum kostum búinn; ávann hann sjer því ást og virð- 
ingu sveitunga sinna. Hann var svo auðugur, að hann vissi eig! 
aura sinna tal. Fyrir borg þeirri, er hann bjó í, rjeð höfðing' 
einn; hann var ágjarn og mesti ójafnaðarmaður; var það vandi 
hans að svipta alla þá, er honum virtust vel við efni, mestum 
hluta eigna þeirra, og ljet það renna í konungs sjóð, er hann tók 
með ofríki frá öðrum. Sá Abútemam sjer því eigi annað fært; enn 


67 


að ganga í gömlum og slitnum fötum, og lifa við litilfjörlegan 
kost, til þess eigi bæri á auðlegð hans. Loksins varð hann leiður 
á lífi þessu, er hann aldrei mátti um frjálst höfuð strjúka; tók hann 
Sig einusinni til, faldi allt það, er hann átti fjemætt og fór leyni- 
lega burt úr borginni á náttarþeli. Hjelt hann áfram ferð sinni um 
hríð þar til er hann kom í land eitt fagurt; voru þar landkostir 
góðir, frjóir akrar, fagrir aldingarðar, og tærar lindir. Kom hann 
brátt í höfuðborgina. það var fjölmenn borg og auðug, með fögrum 
húsum ; þar sat konungur einn; hann var rjettvís og skaut skjóli 
yfir ókunnuga menn, og veitti þeim góðar viðtökur. Þókti Abú- 
temam því ekki áhorfsmál að taka sjer bólfestu í borg þessari; 
keypti hann sjer þar hús eitt mikið og fagurt. Komst hann brátt 
í kunningsskap við þá, er mest kvað að í borginni, og sóktu þeir . 
opt á hans fund. Hann var og einkar gestrisinn við ókunnuga 
Menn og aumingja; hýsti hann þá og gaf þeim föt og fæði. 
Nokkrum hluta af eigum sínum varði hann í almennings þarfir til 
alþjóðlegra bygginga; ljet hann brúa margar ár, grafa brunna fyrir 
ferðamenn, byggja sæluhús og leggja þjóðbrautir. Fjekk Abútemam 
brátt átt á sig almennt orð fyrir auð og örlæti, svo að það enda 
barst tj eyrna konungs. þókti konungi vænt um að hafa slíkan 
ÁBtetismann í ríki sínu. Sendi hann einn af hirðmönnum sínum 
til Abútemams og bauð honum að koma á sinn fund. 
K Þegar Abútemam fjekk þessa orðsending, kyssti hann jörðina 
til merkis um auðsveipni sína, og kvaðst skyldu hlýða boði kon- 
siga. Bjóst hann síðan til ferða, og tók með sjer ýmsa dýr- 
2 til að færa konungi. Lofaði konungur honum þegar að koma 
sinn fund, og fagnaði honum með mestu virktum; var það 
ii að hann mat hann umfram aðra menn. Ljet hann Abú- 
mam setjast hjá sjer í hásætið. þegar þeir konungur höfðu talazt 
ki um hríð, ætlaði Abútemam að halda heim aptur, en þá kvaðst 
K I vilja, að hann heimsækti sig á degi hverjum, og sagði 
ér SA yrði að lofa sjer því. Upp frá þessu var Abútemam 
st 5 armaður konungs og einkavinur. Sagði konungur honum öll 
Eyndarmál og gerði ekkert svo, að hann leitaði eigi ráða hans. 
A hafði tíu vezfra. þeir fengu þegar ýmigust á Abútemam 
Þeir öfunduðust yfir því, að konungur bar eigi lengur sama 


5 


68 


traust til þeirra og áður, en fór í öllu að ráðum Abútemams. 
Sóru vezírarnir þess dýran eið, að þeir skyldu fyrirkoma Abútemam. 
Leizt þeim vænlegast að taka það til bragðs, er nú skal greina.“ 

Konungur einn í Tataralandi átti dóttur eina, er var afbragð 
annara kvenna að vexti og vænleik, en faðir hennar vildi eigi gipta 
hana. Var það vandi hans að drepa alla, sem komu að biðja 
hennar, og ætluðust vezírarnir svo til, að það skyldi einnig verða 
Abútemam að fjörlesti. Gengu vezírarnir í einum hóp fyrir konung, 
og sagði einn þeirra honum frá dóttur konungsins í Túrkistan, seim 
er einn hluti Tataralands, og ljet hann mikið af fegurð hennar. Er 
þar skjótt frá að segja, að þeir hættu ekki fyr, enn konungur felldi 
ástarhug til konungsdótturinnar, og að þeirra ráði rjeð hann af, að 
senda Abútemam, til þess að bera upp bónorðið fyrir sína hönd. 
Abútemam skoraðist eigi undan ferðinni.  Hjelt hann á stað 08 
segir eigi af forðum hans, fyr enn hann var kominn til höfuðborgar“ 
innar, þangað sem ferðinni var heitið. Konungur lofaði honum 
þegar að koma á sinn fund, og bar Abútemam þá þegar upp 
erindi sitt. Tatara konungur svaraði, að hann gæti eigi annað enn 
talið það sóma sinn, að jafn ríkur höfðingi vildi mægjast við sið; 
en þó gæti verið, að dóttir sín væri eigi honum samboðin; væri 
því bezt að hann kæmi sjálfur í kvennabúrið, svo hann gæti sjeð 
hana með eigin augum og talað við hana; gæti hann þá borið um 
það, hvort hún væri konungi fullkosta. 

„Guð forði mjer,“ mælti Abútemam, „frá því að renna augum 
til konu þeirrar, sem á að verða drottning konungs míns. Ef 
dóttir yðar væri honum ekki samboðin, þá hefði forsjónin eigi 
látið hann leggja ástarhug á hana.“ 

Tatara konungur fjell um háls Abútemams, er hann heyrði 
þetta, faðmaði hann að sjer og mælti: „þú ert sá eini af öllum 


þeim sendiherrum, sem hingað hafa komið að biðja dóttur minnt 


sem hefur forðað þjer fjörlesti með hyggni þinni. Eg hef stungið 
uppá hinu sama við þá alla og við þig, en enginn hefur haft Vi 
á að færast undan því; hef eg gert það bæði til þess, að reynd 
trúmennsku þeirra, og vitsmuni konunga þeirra, sem hafa valið þá. 
Eg hef látið hálshöggva þá alla, sakir ósvífni og ótrúmennsku; 
mundi eg geta sýnt þjer höfuðin af fjögur hundruð sendiherr!"“ 


69 


sem hafa orðið að láta lífið fyrir fífldirfsku sína. Guði sje lof að 
eg hef nú hitt fyrir konung þann, sem hefur haft vit á að velja 
hygginn og vandaðan mann, og hika eg mjer ekki við að gefa 
honum dóttur mína.“ n 

Abútemam þókti einkar vænt um, að honum heppnaðist svo 
vel að leysa af hendi erindi sitt. „Bauð konungur honúm, að ráða 
fyrir föruneyti því, er hann ljet fylgja dóttur sinni. Var fjöldi 
þræla og klyfjaðra úlfalda í för með konungsdóttur. Varð kon- 
Ungur svo feginn, er hann heyrði hversu vel Abútemam hafði heppn- 
azt ferðin, að hann reið móti honum tvær dagleiðir með allan 
Þorrann af íbúum höfuðborgarinnar.  Hjelt konungur veglega inn- 
reið í borgina, og fór brúðkaupið síðan fram með miklum mann- 
fagnaði, vegsemd og viðhöfn, og sat gjörvöll hirðin að veizlunni. 
Þau konungur og drottning voru Abútemam þakklátari enn frá 
Verði sagt, fyrir gagn það, er hann hafði unnið þeim báðum, og 
Var hann nú í meiri metum enn nokkurntíma áður; óx því öfund 
láðgjafanna um allan helfing, og sáu þeir nú að illræði þeirra 
hafði ekki orðið honum til annars enn góðs. Bjuggu þeir honum 
nú annað vjelræði, og gáfu tveimur ungum þrælum ærið fje, til 
Þess þeir skyldu rægja Abútemam við konung. Kvöld eitt voru 
brælarnir að núa iljarnar á konungi til þess hann skyldi sofna; 
Sagði þá annar þrællinn við hinn: „það eru ósköp að vita, hvað 
Abútemam liggur illa orð til konungs. Skyldi það vera satt, sem 
hann segir, að dóttir Tatara konungs hafi aðeins af ást til hans 
farið úr löndum föður síns. Svo mikið er víst, að jafnskjótt sem 
konungur bregður sjer eitthvað í burtu, þá fer hann í kvennabúrið, 
tl þess að eiga mök við drottningu einsog að undanförnu.“ 

Undireins og konungur heyrði þetta, ljet hann kalla á Abú- 
temam og spurði hann, hvaða hegningu sá maður ætti skilið, sem 
hefði Þegið af konungi sínum æðstu tign og ótal velgjörðir, en laun- 
aði honum eigi betur enn svo, að hann sæti á svikráðum við hann. 
„Hann á dauðann skilið,“ svaraði Abútemam. „það er gott, að 
bú hefur kveðið upp yfir sjálfum þjer dauðadóm!“ mælti kon- 
Sngur og lagði hann að svo mæltu í gegn með sverði sínu. Var 
Ábútemam þegar örendur. Tóku þrælarnir lík hans og köstuðu í 
Íjót eit, En óðar enn konungur hafði vegið hann, iðraðist hann 


70 


þess sárlega, að hafa drepið ástvin sinn. Kvað svo mikið að 
harmi hans, að hann tók sig út úr öllum hirðglaumnum og lifði 
einn sjer í herbergjum sínum. þá var og atvik eitt er jók á 
samvizkubit hans. Svo bar við dag einn, að hann var að ráfa 
um höll sína í þungu skapi; heyrði hann þá, að tveir menn voru 
í orðadeilu“ bakvið skjaldþil eitt. Nam hann þá staðar, og hler- 
aði eptir, hvað þeir sögðu. Varð hann þess vísari, að þrælar þeir, 
er höfðu rægt Abútemam, voru að þrátta um verðlaunin, sem 
þeir höfðu fengið fyrir rógburðinn.  þókti yngra þrælnum eldri 
þrællinn heimta of mikið í sinn hlut. Fór konungur þá inn í her- 
bergi sitt og ljet sækja þrælana, og neyddi þá til að segja sjer, 
hver hefði hvatt þá til þess að vinna slíkt níðingsverk. Varð hann 
mjög sorgbitinn af því, að hafa mót vilja sínum vegið Abútemam, 
og þókti því ekki minna mega vera, enn að hann hefndi hans; 
ljet hann því drepa ráðgjafana alla tíu og rífa niður hús þeirra, 
en Abútemam, sem hann hafði drepið saklausan, grjet hann 
alla æfi. 

þegar Bachtjar hafði lokið máli sínu, ætlaði konungur að láta 
aptur fara með hann í varðhaldið, en vezírarnir og allir höfðingjar 
ríkisins kröfðust þess fastlega, að hann væri líflátinn; gramdist 
þeim hverflyndi konungs, og kváðust mundu fara frá hirðinni, ef 
hann gerði þeim þá smán, að gefa Bachtjar grið. Enda drottn-' 
ingin tók í sama strenginn og ráðgjafarnir, en Asad-bacht gat þó 
eigi fengið það af sjer, að bjóða böðlinum að drepa Bachtjar, 08 
vera sjónarvottur að dauða hans. Fól hann því ráðgjöfum sínum 
á hendur að gangast fyrir lífláti Bachtjars. Var Bachtjar þá 
leiddur brott frá konungi. Kallari einn gekk um allan bæjinn, 08 
boðaði líflátið; þyrptist þá saman múgur og margmenni, og varð 
mannþröng mikil á torginu, því allir vildu horfa á. Hrærðist 
fólkið til meðaumkvunar, er það sá Bachtjar, því hann var á æsku 
skeiði og sakleysið lýsti sjer á svip hans. Nú vildi svo til; a 
ræningjaforinginn Farek-Servar, sem áður er um getið, kom R 
borgarinnar um sama leyti. Sá hann fósturson sinn leiddan ið 
lífláts, og brá mjög við; varð hann þá sem hamstola og skeytt! 
engu, brauzt hann fram með fjelögum sínum, og var sjálfur frontöi0r 
í flokki. Ætlaði hann að frelsa Bachtjar, en varðmannaflokkurin? 


"1 


bar hann ofurliða, tók hann höndum ásamt fjelögum hans og leiddi 
hann fyrir konung. Spurði konungur hann, hvað honum hefði 
Sengið til að greiða atlögu þessa. „þessi æskumaður er sonur 
Minn,“ mælti Farek-Servar. „Við höfum lengi verið saman og 
eg veit af eigin reynslu, að hann er vammlaus maður og hinn 
Mesti öðlingur, svo þjer verðið að láta drepa mig líka, ef hann 
Verður af dögum ráðinn. Foreldrar hans munu víst vera konung- 
bornir; eg vildi að þau vissu, hvar hann er nú staddur, þau 
mundu ekki þola það, að það væri svo mikið sem litið hornauga 
til hans.“ 

Nú fór konungur að hlægja að orðum hans og sagði: „það 
er ekki heil brú í því sem þú segir; fyrst kallar þú hann son þinn 
Og í sömu andránni segir þú, að hann sje af konungum kominn.“ 
„Eg þarf ekki annað,“ svaraði Farek-Servar, „enn að segja sögu 
hans, og þá er allri mótsögninni lokið. Eg fann hann á bakka 
fjarnar einnar í Kermans öræfum; þá var hann nýfætt barn; var 
hann sveipaður gullofnum silkimöttli, og hafði á sjer dýrindis háls- 
Men ýr tíu perlum ...“ þá greip konungur fram í og mælti 
skjótt: „Áttu ennþá men þetta?“  „Menið get eg lagt fyrir fætur 
hátignar yðar,“ mælti Farek-Servar. 

Konungur sá þegar, að þetta var hálsmen sonar síns, og 
hljóp með það til drottningar. þegar drottning sá menið, hljóðaði 
hún upp yfir sig og mælti: „Hvers ert þú orðinn vísari um 
Son okkar 24 

„Hann er hjerna,“ mælti konungur, og ljet nú koma með 
Bachtjar og flýtti sjer að losa af honum fjötrana, og klæða hann 
á konunglegan skrúða. Bachtjar vissi ekki, hvaðan á sig stóð 
Vebrið, enda voru þetta skjót umskipti. þó brá honum enn meira 
Í brún, er konungur mælti við drottningu sína: „það er hann 
Sonur okkar, sem við skildum eptir í Kermans öræfum.“ Grjet 
þá drottningin fögrum tárum og lagði hendur um háls honum, og 
hjelt honum lengi í faðmi sínum. Konungur ljet þegar í stað 
hálshöggva alla tíu vezírana, sem nálega höfðu búið Bachtjar 
lftjón með rógi sínum og vjelráðum. Ljet Asad-bacht Bachtjar 
Þegar Setjast að völdum; unnu stórmenni ríkisins honum hollustu 
Sr Og fór það allt fram með mestu viðhöfn. Farek-Servar varð 


72 


stórvezír hans. Varð hann sem allur annar maður, og gegndi 
embætti sínu með slíkri hyggni og hamingju, að hann er lofaður 
mjög í sagnaritum fyrir ágætisverk þau, er hann vann, meðan hann 
sat að völdum. 


Frá 602. til 609. nætur. 


Sagan af Asem og andadrottningunni, 


Einusinni bjó ungur litari í Balsora er Asem hjet. Hann 
hafði hið bezta skynbragð á að velja fagra liti; hann var fríður 
sýnum og vel viti borinn, en allt um það var hann þó enginn 
auðmaður, enda varð hann og að verja nokkru af því, sem honum 
áskotnaðist, til þess að standa straum af móður sinni, sem var hjá 
honum í elli sinni. Hændust að honum skiptavinir á degi hverjum, 
því hann var lipurmenni og bauð af sjer bezta þokka; hefði því 
eigi hjá því farið, að honum hefði blessazt atvinnuvegur hans, ef 
annað hefði eigi legið fyrir honum. í 

Svo bar til einn dag, að maður kom inn til hans í litunar- 
búðina.  Komumaður var hníginn á efra aldur og skrautbúinn. 
Undireins og hann sá litarann, gall hann við og sagði: „Hvernig 
stendur á því, að þjer, ungur maðurinn, jafn fríður og greindur, 
skulið fást við slíka handiðn?“  Asem svaraði honum og sagði: 
„Eg skammast mín ekki fyrir sómasamlegan atvinnuveg, og eg kann 
að sníða mjer stakk eptir vexti.“ 

„En ef yður stæði til boða að verða lánsmaður allt í einir 
munduð þjer þá hafna slíkum kosti ?“ 

„Ef það kæmi ekki í bága við samvizku mína, mundi mjér 
vera það mesta yndi, að gleðja móður mína með ýmsu, og halda 
áfram bókiðnum mínum, sem eg hef orðið að hætta við sakir 
atvinnu minnar.“ 

þá sagði karlinn með táldrægum blíðu svip: „Sonur sæll! 
ósk yðar mun rætast. þjer hafið misst föður yðar, en eg skal 
vera yður í föður stað. Eg kann þá ómetanlegu list, að breytð 
ódýrustu málmum í gull, og get á svipstundu gert yður að gæfi“ 
manni. Bíðið mín í búð yðar snemma í fyrra málið.“ 


73 


Að 'svo mæltu gekk komumaður á burt, en Asem sat sem 
agndofa af því, er hann hafði heyrt. Var hann óðlátur sakir 
óþreyju og eptirvæntingar, og lokaði búð sinni í mesta snatri; hljóp 
hann svo heim til móður sinnar með glöðu bragði og sagði henni 
frá öllu einsog var. Móðir hans hugsaði sig lítið eitt um, og rjeði 
honum til að vara sig á þessum ókunna manni, því verið gæti, að 
þar. væri úlfur í sauðargæru, þó hann væri mjúkur á manninn. 
„Bú þú son minn,“ sagði hún, „við sömu kjör og hingað til, þó 
Ekki sjeu þau sem glæsilegust. Ertu ekki fullauðugur, þar sem 
þú hefur nóg til nauðsynja okkar beggja ?“ 

Asem hugfesti þessar skynsamlegu fortölur móður sinnar og 
lofaði henni, að vera var um sig. Snæddu þau síðan kvöldverð 
98 gengu svo til rekkju. Asem kom eigi dúr á auga alla nóttina, 
9g beið hann þess með óþreyju, að dagaði, því svo var ráð fyrir 
Bert, að þeir fyndust þegar í býtið. Undireins og morgunroði sást 
á lopti, skundaði hann til búðar sinnar. Eigi þurfti hann lengi að 
bíða komumanns. Kvöddust þeir sem siður er til. Komumaður 
hjelt á deiglu í hendinni, og sagði Asem að kveikja eld, og spurði 
bann Jafnframt, hvort hann hefði ekki við hendina mola af ein- 
hverjum ódýrum málmi, svo sem járni, blýji eða öðru slíku. Fann 
Asem þá gamlan eirketil; brutu þeir ketilinn í smámola og ljetu 
í deigluna. Tók gullgerðarmaðurinn þá túrbaninn af höfði sjer og 
takti sundur; innan í honum var ofurlítið af gulleitu dupti; stráði 
hann því á eirinn og hafði yfir einhverja galdraþulu um leið. 
Skömmu sfðar tók hann úr deiglunni mola af skíru gulli; fjell Asem 
þá hreint í stafi. . Bauð gullgerðarmaðurinn honum að fara með 
Sullið til víxlara, og sagði hróðugur: „Eruð þjer nú genginn úr 
Skugga um kunnáttu mína?“ Asem játti því, og fór þess þegar 
á leit við gullgerðarmanninn, að hann kenndi sjer þessa leyndardóms- 
fullu list, "Tók hann vel undir það og svaraði: „Eg ætla að borða 
hjá yður í kvöld, og þegar við verðum tveir einir, skal eg gera 
Sem þjer mælist til.“ 

Fóru þeir síðan til hýbýla Asems. Sýndi Asem móður sinni 
Sullmolann,, sem hann. með eigin augum hafði sjeð tilbúinn, og 
beiddi hana að vera um kvöldið hjá einni af grannkonum hennar, 
Svo hann gæti vérið einn sjer með gestinn. Hún þóktist viss um 


74 


að svo mundi vera, sem sonur hennar sagði, er hún sá gullið með 
eigin augum og ljet því fúslega að orðum sonar síns. Asem gaf 
komumanni svo góðan kvöldverð, sem kostur var á. Tók Asem 
nú ríflega til sín af rjettunum og gladdi sig einsog snauðum 
mönnum er títt, þegar þeir verða fyrir einhverju happi, og þó hann 
væri átrúandi Mahómeðs og hjeldi að öðru leiti trú sína, þá neytti 
hann samt víns, og það freklega. Var hann óvanur víndrykkjúm, 
og varð brátt dauðadrukkinn. Gullgerðarmanninum þókti nú vel Í 
veiti bera, og laumaði svefndupti í bikar Asems. Aseim átti sjer 
einskis ills von og slokaði í sig úr bikarnum; hnje hann síðan út 
af í legubekknum steinsofandi. Lagði töframaðurinn hann þá Í 
langa kistu og lokaði henni. Kallaði hann síðan á daglaunamann, 
sem hann hafði látið vera til taks, og skipaði honum að bera 
Asem út á skip eitt, er lá seglbúið. Ljetti það þá atkerum og 
og ljet í haf. 

Þegar móðir Asems kom heim um kvöldið, og sá að þeir voru 
allir á brott, Asem og komumaður, þá taldi hún það víst, að sonur sinn 
mundi í ógæfu hrapaður, og mundi maður sá hafa svikið Asem, €r 
hún hafði varað hann við. Hún hárreitti sig í ofboði og örvænt- 
ingu, og átaldi son sinn fyrir grunnhyggnina, en hinn fyrir grimmd 
og mannvonzku. Nágrannar hennar heyrðu harmakvein hennar 08 
þustu til hennar til þess að heyra, hvað um væri að vera. Sagði 
hún þeim alla söguna, en þeim hnykkti við, og reyndu að hugga 
hana, en það var til einskis. Hún ljet setja legstein í garð sinn, 08 
þar sat hún grátandi nótt og dag, og neytti einskis. 

Nú víkur sögunni til gullgerðamannsins. Hann ljet í haf 08 
gaf vel byri. Hann var einn af eldsdýrkendum, og leikinn mjög í 
töfralist. Kom hann á ári hverju til Khórasan, til þess að krækja 
í einhvern ungan mann af átrúendum Mahómeðs; ginnti hann þá 
með fögrum loforðum, og hafði þá síðan til þess að útvega sjer það, 
er hann þurfti til gullgerðar sinnar, en drap þá svo, er hann Var 
búinn að hafa not af þeim, því hann óttaðist, að þeir mundu ellð 
ljósta upp leyndarmálum sínum. Tveimur dögum eptir brottför 
þeirra þókti Bahram, því svo hjet töframaðurinn, mál til komið, að 
gera Asem þess vísari, hversu aumlega hann var staddur; opnaði hann 
því kistuna og dreypti í nasir hans vökva nokkrum; hnerraði Asem 


75 


þá og neri augun; leit síðan upp og skimaði kringum sig, og 
Vissi eigi hvaðan á sig stóð veðrið. Sá hann töframanninn og 
Þekkti hann; rjeði hann af ruggi skipsins, í hvert óefni nú var 
komið, að hann hafði gengið í greipar þrælmennis þess, er móðir 
hans hafði varað hann við. Sem sanntrúaður Mahómeðs maður gaf 
hann sig undir guðs vilja og tók því með þolinmæði, er að höndum 
bar. Hafði hann yfir þessi orð úr kóraninum: „Guð einn getur 
hjálpað og enginn annar, sá guð, sem vjer erum frá komnir og 
Munum aptur til hverfa. Mikli drottinn! virztu að leiða mig þann 
Veg, er til lífsins liggur, — á feril þeirra, sem þú elskar, og hafa 
big í engu styggðan.“ 

„Hvernig stendur á þessu?“ sagði hann því næst með mestu 
blíðu við karlinn; „þjer hjetuð mjer auðlegð og ánægju; er það 
hjerna sem þjer hafið heitið mjer ?“ 

„Heyr á endemi, hundheiðni Mahómeðs maður!“ mælti töfra- 
Maðurinn. „Enginn skal á þjer vinna nema eg einn, og það skal 
Vera yndi mitt, að láta þig kveljast sem lengst. þrátíu og níu 
hafa komist í klær mínar einsog þú, og þú ert hinn fertugasti. 
Það or ekki nema einn vegur til þess, að þjer verði grið gefin. 
Vinn mjer eið að því, að þú afneitir Mahómeðs trú og tignir eldinn 
Einsog eg; þá skal eg vera við þig einsog faðir og kenna þjer 
leyndardóma mína.“ 

„Guð láti þig tortýnast ásamt allri trú þinni,“ svaraði Asem 
Og stökk upp einsog æðisgenginn. „það sver eg við Mahómeð, að 
Sg skal aldrei gerast trúníðingur, til þess að sleppa úr lítilfjörlegum 
háska hjer í heimi, og fyrirgera þeirri sælu, er drottinn sann- 
trúaðra manna hefur heitið.“ 

3 „Mæl manna armastur!“ ansaði töframaðurinn, og rjeði sjer 
Sigi fyrir reiði; „eg skal draga úr þjer drambið, og sjá hvort þú 
ett eins fastur fyrir, og þú þykist.“ Kallaði hann því næst á 
bræla sína, og bauð þeim að leggja Asem endilangan á gólfið í 
lYptingunni. Hýddi töframaðurinn Asem þá hæls og hnakka á milli 
Ale Vendi, sem var settur hörðum göddum; varð Ásem allur blóð- 
En undan vendinum. Asem bar sig karlmannlega og skammaði 
töframanninn, sem hamaðist einsog hann væri trylltur. Loksins 
hætti hann, og var þá sem hann væri uppgefinn. Ljet töfrá- 


76 


maðurinn þá færa Asem í harða fjötra, og bauð þrælum sínum að 
kasta honum niður í kjalsogið, og gefa honum vatn og brauð til 
viðurværis, svo hann eigi dæji úr sulti. Eigi ljet Asem að heldur 
hagfallast; hann treysti guði sínum, og var þess fullöruggur, að 
brátt mundi verða endi á píslum sínum. Töframaðurinn beitti 
nýjum og nýjum kvalræðum við hann á degi hverjum. 

Einn dag brast á mesta ofsaveður; öldurnar slöngdu skipinð 
upp til skýja og lá við að það brotnaði í spón í hafrótinu. Skaut 
skipverjum þá skelk í bringu, og hugðu að“ veðrið stæði af því 
að Asem væri svo grimmt leikinn; varð Asem það til gæfu, því 
skipverjar kröfðust þess, að hann væri látinn laus. En er töfrar 
maðurinn færðist undan, þá reiddust skipverjar, tóku þræla þá, er lagt 
höfðu fjötrana á Asem, og köstuðu þeim fyrir borð, sögðu þeir að 
töframaðurinn skyldi fara sömu förina, ef hann ljeti Asem eigi 
lausan þegar í stað. Varð Bahram þá að slaka til; kúguðu skip“ 
verjar hann enda til þess, að falla Asem til fóta og biðja hann 
fyrirgefningar. Hugsaði töframaðurinn Asem þá þegjandi þörfina, 
og var meir í mun að láta Asem gjalda þess grimmlega. Slotaði 
þá veðrinu og átti Asem við betri kjör að búa það er eptir var af 
leiðinni, og hresstist hann því lítið eitt. Loksins náðu þeir landi. 
Gengu þeir Asem og Bahram þá af skipsfjöl. Hafði Bahram allar 
klær í frammi til að laða Asem að sjer og lá við sjálft honum 
tækist það; kvaðst Bahram ætla að fara til gulllandsins. Bahral! 
bauð stýrimanni að bíða sín tvo mánuði. Lagði hann því næst á 
stað upp í landið. þegar þeir voru orðnir tveir einir, tók Bahram 
litla trumbu og tvo sprota undan klæðum sjer og tók að slá her“ 
söngslag á trumbuna. Skall þá rjúkandi stormbylur yfir eyðimörk- 
ina, og þyrlaði upp moldarstroku. Varð Asem þá hræddur, 9? 
glaðnabi aptur, er moldrykinu ljetti; sá hann þá þrjá úlfalda, €? 
við því hafði hann sízt búizt. Einn af úlföldunum var klyfjaður 
öllu sem viðþarf á ferðum, en hinir tveir úlfaldarnir voru með söðli 
og beizli, og virtust bíða þess, að þeim væri stigið á bak. 

Bahram stje á annan úlfaldan, en sagði Asem að stíga a 
hinn. Hjeldu þeir á stað, og bar þá svo skjótt yfir, að undrum 
sætti. Hjeldu þeir áfram ferðinni í átta daga og gerðist ekkert 

í 


sögulegt. Á níunda degi sá Asem í fjarska, að glampaði á eit 


a 


" 


hvað; þegar þeir komu nær, sá hann, að það var höll, sem ljómaði 
af gulli og gimsteinum; en fyrir framan hana var afarbreið flöt, 
alþakin blómlegum skógarrunnum. — Töframaðurinn hafði ennþá 
eigi tekið eptir höllinni, en er honum varð litið á hana, sneri hann 
við og hleypti úlfalda sínum sem mest hann mátti. Asem var að 
Vísu hugur á, að ríða heim til hallarinnar, en þess var enginn 
kostur, því úlfaldi hans vildi eigi fara þangað, heldur elti hann úlfalda 


 Bahrams og stöðvaðist eigi fyr enn hann var kominn inn í þykkan 


skóg; þar nam Bahram staðar, því þá þóktist hann úr öllum háska 
sloppinn.  Asem spurði Bahram, hvernig á þessu stæði, en hann 
Svaraði því, að vondir andar byggju í höllinni, og væru það fjendur 
Sínir; kvaðst hann skyldu segja honum meira um anda þessa síðar 
Meir, Fóru þeir nú leiðar sinnar og að nokkrum tíma liðnum 
Spurði töframaðurinn Asem, hvort hann. sæji ekki neitt langt í 
burtu. „Eg sje svarta skýbólstra,“ mælti Asem, „og færast þeir 
frá austri til vesturs.“ 

„það eru ekki ský,“ sagði Bahram, „það eru fjöll, sem kallast 
Skýja fjöll. Er það áform mitt að komast uppá tindinn, og þá er 
ferðinni lokið. Með þínu fulltingi munum við svo halda aptur til 
skips okkar með meiri auðæfi enn allir konungar í heimi eiga. En 
þú verður þá að breyta eptir boðum mínum.“ 

Asem kvaðst skyldu gera það, en þó reis honum hugur við, 
ér hann minntist þess, að töframaðurinn var búinn að sálga 
Þrjátíu og níu mönnum; þá rak hann og minni til þess, hve illa 
töframaður hafði fyrir skemmstu farið með hann, Ióraðist hann 
þá eptir það, að hann hafði farið frá skipinu, en nú var um seinan 
að hverfa aptur. Fól hann sig því enn að nýju guði á vald, og 
'eyndi til að láta eigi bera á því, sem honum bjó í brjósti. Bahram 
sýndi honum þá mestu blíðu og dálæti. Eptir fjóra daga voru 
Þeir komnir að fjallsrótunum, en ekki samt að fjöllunum sjálfum, 
Því þverhnípt hamrabelti og hyldjúp gjá voru í vegi þeirra. 
Stigu þeir nú af baki og hleyptu úlföldum sínum á gras. "Tók 
Sframaðurinn þá upp þrjú brauð og litla vatnskönnu; kveikti 
Síðan old og slátraði minnsta úlfaldanum, tók innan úr honum og 
hreinsaði skrókkinn vandlega innan; síðan mælti hann við Asem: 
„Nú vantar ekki annað enn herzlumuninn til að enda þrautir vorar, 


78 


en þeim er lokið, ef þú vilt skríða inn í úlfalda skrokkinn; mun 
eg þá sauma hann saman og skilja að eins eptir lítið andrúm. 
Mun þá koma gammur einn mikill, er Rok heitir, læsa klónum Í 
úlfaldann og fljúga með hann upp á fjallstindinn. þegar þú finnur 
að gammurinn leggur þig niður, skaltu hið bráðasta rista sundur 
kvið úlfaldans með tygilknífi þínum og stökkva skyndilega út úr 
skrokknum, mun gammnum þá verða bilt við og fljúga burt. þá 
skaltu fylla poka þann, er eg fæ þjer, með svörtu dupti, sem þú 
finnur á tindinum; bittu svo pokann á festi þessa, sem eg fæ þjer 
og láttu hann síga niður. þú kemur svo sjálfur á eptir; skaltu 
binda festina um trje eitt þar uppi og renna þjer niður á henni. 
Að því búnu munum við halda þeim á leið.“ 

Asem var nauðugur einn kostur, að gera sem töframaðurinn 
bauð. Ljet Asem sauma sig í úlfaldann; var hann þar nokkrar 
stundir þangað til einn af hinum heljarstóru gömmum, sem hreiður 
áttu upp á fjallstindinum, steyptist niður og hremmdi úlfaldann 
með klónum, og flaug með hann upp á hæzta fjalltindinn. Gerði 
Asem nú einsog töframaðurinn hafði lagt undir við hann; varð 
fuglinn hræddur, er Asem kom út úr skrokknum, og flaug burt. 
Fyllti Asem þá pokann með svörtum sandi, og batt pokann við 
festina "og renndi honum svo niður fyrir hamarinn. Óðar en 
Bahram náði í neðri endann, togaði hann að sjer, sem mest hann 
mátti, svo Asem varð að sleppa festinni; var þá enginn vegur til 
þess, að hann kæmist burtu þaðan. Töframaðurinn kallaði til bans 
og mælti: „Nú skaltu, gjalda þess, þinn heiðni hundur! að þú 
komst því til leiðar, að eg varð að krjúpa á knje fyrir þjór 
Skemmtu þjer vel og leitaðu að líkum fjelaga þinna, sem liggjð á 
fjalli þessu; eg hef skilið þar við þá alla, einsog eg nú skil við þig.“ 

Asem beiddi töframanninn að sjá auman á sjer, en Þann 
svaraði: „Guð láti mig aldrei vera það barn, að hafa með mjér 
nokkurn mann, því þá kynni hann að ljósta upp leyndardómum! 
mínum.“ á j 

Að svo mæltu stje Bahram á bak og hjelt á stað, en S 
Asem kúra eptir, óðan og sinnulausan af örvæntingu. Hnje ÁS" 
loksins í ómegin, er níðingurinn Bahram hvarf úr augsýn, 08 vakn- 


a k inn 
aði eigi úr rotinu fyr enn nokkrum stundum síðar, þegar sultur 


79 


tók að sverfa að honum, og lífsfýsnin að bærast í brjósti hans. 
Stóð hann þá upp og bað til guðs, og neytti síðan eins af brauðum 
þeim, er hann hafði hjá sjer.  Hresstist hann við máltíð þessa, 
þótt lítil væri, og hljóp aptur á bak og áfram til að sjá, hvort 
hvergi yrði burtu komizt. þó varð það til einskis, og datt rú nóttin 
yfir; óttaðist hann þá bæði villidýr, og kveið fyrir því, að hann 
kynni að hrapa niður af einhverjum hamrinum; neyddist hann nú 
til að taka sjer náttból, því hann var yfirkominn af þreytu. 
Dreymdi hann þá voðalegan draum, svo hann löðraði allur í svita 
og hrökk upp með andfælum. Sá hann rjett hjá sjer. afarstóran 
Maður, með gínandi gini og glóandi augum.  Virtist svo, sem hann 
hlakkaði til að gleypa hann í sig. Varð Asem þá agndofa af hræðslu, 
en naðurinn vjek sjer við, líklega af því, að það fór eigi vel um 
hann; beygðist hausinn þá til hliðar. þreif Asem þá í dauðans 
ofboði til tygilknífs síns, og keyrði í haus ókindarinnar, svo hún 
Steyptist niður þegar í stað. 

Asem vakti það er eptir var næturinnar. þegar dagur ljómaði, 
Saf honum á að líta, hve löng ófreskjan var, sem hann hafði að 
Velli lagt, Tygilknífurinn stóð enn í hausnum, og óvætturinn var 
Enn lifandi, en augun voru lokuð, og var það hægðarleikur að vinna 
á honum til fulls. Naðurinn, sem hefði getað orðið honum að 
bana, varð honum nú til lífs. því þegar hann sá, hvað hann var 
langur, kom honum í hug, að flá hann og rista skinnið í lengjur, 
9g binda lengjurnar saman í taug í staðinn fyrir festina, sem töfra- 
Maðurinn hafði rifið úr höndum hans. Tókst honum að búa til 
augina, og renndi sjer niður fyrir flugabjörgin, og komst 'með illan 
leik, ofan að fjallsrótunum, og hafði hann þó eigi við öðru búizt, 
0 að hann mundi þar beinin bera. Fjell hann þá fram á ásjónu 
Sna og þakkaði forsjóninni frelsi sitt, og beiddi spámanninn að 
Varðveita sig í hættum þeim, sem líklegt væri að fyrir sjer lægi. 
Gekk hann síðan allan daginn til kvölds og neytti aldina af trjám 
Skógum þeim, sem hann fór gegnum. þekkti hann sig brátt og 
fór sömu leiðina og hann hafði komið. Hjelt hann áfram í níu 
aga, unz hann sá við endann á fögrum forsælugangi sömu 
höllina, sem Bahram hafði staðið svo mikill geigur af; gekk 
ánn þá nær og virti fyrir sjer höllina. Fyrir framan hana var 


80 


fordyri eitt furðu fagurt; var þakið úr dimmbláum eir og stóð á 
gullsálum. En höllin sjálf gnæfði upp fyrir trjen og sýndist næsta 
fögur og stórkostleg; skógurinn úði og grúði af fuglum og kvað 
við af hljómsætum klið. þó var Asem efablandinn, hvort hann 
ætti að halda til hallarinnar og vita, hvort sjer yrði nokkur beini 
veittur, því Bahram hafði sagt honum, að vondir andar byggju Í 
höllinni.  Hugsaði hann með sjer, að varla mundi taka verra við 
enn af væri staðið, og hætti því á það, að ganga inn í höllina. 
Gekk hann fyrst gegnum garð einn afbragðsfagran, er lagður 
var ljómandi marmarasteinum; síðan gekk hann inn í sal einn 
svo skrautlegan, að undrum gegndi. þar sátu tvær ungar meyjar 
að tafli. Önnur þeirra mælti undireins og hún sá Asem: „Elsku 
systir! þetta mun vera ungi maðurinn, sem fór framhjá hjerna á 
dögunum með töframanninum Bahram.“ 

„Já, sá er maðurinn, sem þjer segið,“ mælti Asem, og fjell til 
fóta henni og beiddist ásjár. 

„þjer þurfið ekki að biðja mig um það,“ svaraði hún. „Ef 
þjer hefðuð ekki verið með eldsdýrkandanum gamla, þá værum við 
fyrir löngu búnar að fá yður til okkar. Faðir okkar hefur látið 
okkur hýrast í höll þessari frá því við vorum á unga aldri. Höllin 
er búin til handa öndum, og eigum við að gæta hennar. "Okkur 
skyldi þykja vænt um, ef þjer vilduð hjálpa okkur til, og við 
skyldum þá breyta við yður einsog bróður.“ 

Asem tók þessu boði fegins hendi, en hafði annars hartnær 
ekkert að gera, og spurði á hverjum degi, til hvers höllin væri 
höfð.  Fjell honum mæta vel við systurnar, og líkaði æ betur 08 
betur við þær. Stundum sögðu þær honum að fara inn í herbergi 
eitt, sem eigi varð sjeð úr, hvað fram fór í höllinni. Einusinni 
braut hann á móti boði systranna og læddist út á milli trjánna Í 
garðinum. Sá hann þá að margar yndisfagrar meyjar voru að 
lauga sig í vatnsdæld einni. Fjell Asem í stafi er hann sá þær; 
einkum fannst honum mikið um fegurð einnar þeirra. Beið hann 
þangað til þær voru búnar að lauga sig. Klæddust þær ljttum 
klæðum og liðu burt í loptinu. 

Ásem neytti nú sama bragðsins, svo hann gæti dáðst að fegurð 
hinnar ókunnu meyjar. þær systur urðu þess ei áskynja. ÁS€m 


81 


tók nú að verða veikur og vissu þær systur eigi, hvað valda 
mundi lasleik hans. Loksins tók honum að þyngja svo, að tvísýnt 
varð um líf hans; lögðu þær þá fast að honum, að segja, hvað að 
honum gengi. Sagði hann þá einsog var, að hann hefði breytt 
Móti boðum þeirra, enda hefði sjer hefnzt fyrir, því það væri eigi 
annað enn ást, sem að sjer gengi. Reyndu þær að koma vitinu 
fyrir hann, og sögðu honum, að dóttir andakonungsins ætti höll- 
Ína, og væri það einn af skemmtistöðum hennar, og kváðu það 
óvit, að dauðlegur maður skyldi fella ástarhug til konu, sem hann 
Sæti aldrei fengið. En Asem kvað það mundu verða banamein sitt, 
ef hann fengi eigi hinnar fögru meyjar. þær systur sáu þá, að 
honum varð ekki með þessu móti hjálpað, en tók þó sárt til hans; 
Sögðu þær honum í huggunar skyni, að allur máttur hinna fögru 
Meyja væri. bundinn við belti þeirra. Ef honum tækist að ná 
belti þeirrar, er hann elskaði, þá yrði hún að vera kyr eptir í 
höllinni. 

Þegar Asem heyrði þetta, færðist nýtt fjör í hann, og ásetti 
hann sjer að sæta lagi, þegar dóttir andakonungsins kæmi næst, 
Og ná helti hennar. þess var eigi heldur langt að bíða, að færi 
Veittist. Meyjarnar komu skömmu síðar, og köstuðu klæðum, og 
Var Asem þá fljótur til bragðs og greip belti hinnar fögru ástmeyjar 
Sinnar og veifaði því til. Urðu meyjarnar þá skelkaðar, fóru sem 
fjótast í föt sín, og flugu burt með hljóðum allar saman, nema 
dóttir andakonungsins; hún sat eptir og grjet aumkvunarlega, af 
bví hún komst eigi heim aptur til foreldra sinna. En Asem var 
Slaðari af feng sínum enn svo, að hann ljeti til leiðast að sleppa 
henni þó hún grjeti sáran. Sýndi Asem henni ást og blíðu, eg beiddi 
hana 25 fyrirgefa sjer ofríki það, er hann hafði beitt við hana, en 
henni fjell svo þungt, að sjá á bak frelsi sínu, foreldrum og vin- 
konum, að hún tók eigi ástaratlotum Asems og sinnti eigi blíðu 
Þeirra systra. Loksins ljet hún þó til leiðast, að koma með þeim 
inn í höllina. Fól Asem þeim systrum á hendur að sjá um hana, 
98 tókst þeim seint og um síðir að hugga og blíðka hana. Asem 
var svo blíður og ástúðlegur við hana, að hún gat eigi annað, 
enn fengið góðan þokka á honum. Varð það niðurstaðan að húu 


fekk ás á Asem, enda var hann fríður sýnum, og lagði ljettann á 
Þúsuna Og ein nótt. IV. 6 


82 


að vinna blíðu hennar. Að nokkrum mánuðum liðnum hjelt Asem 
brúðkaup sitt með hinni fögru kóngsdóttur frá eyjunum fljúgandi, 
og fór það fram með mestu viðhöfn. Systurnar ljetu sjer mjög 
svo annt um þau hjón, og jók það enn meira á fullsælu þeirra. 
þó var eitt sem angraði Asem, og það var, að hann langaði til að 
sjá móður sína; gat hann loks eigi annað, en látið í ljósi löngun 
sína til að heimsækja hana. Bað hann því þær systur um orlof 
til að ferðast með konu sinni heim til átthaga sinna, og þó þeim 
þækti sárt að sjá af honum, þá fannst þeim svo mikið um sonar“ 
elsku hans, að þær gáfu henum fararleyfið, og tiltóku sjálfar 
daginn, er hann skyldi fara. Þegar skilnaðarstundin var komin, 
slógu þær töfratrumbu eina; stóðu þá óðar enn Asem varði margir 
úlfaldar og fjöldi þræla við hallardyrnar; voru úlfaldarnir klyfjaðir 
ýmsum góðum gjöfum, og ætlaðir þeim hjónum. Setti Asem konu 
sína í mjúkan söðul, og stje sjálfur á bak veltygjuðum úlfalda. 

Asem skildi grátandi við þær systur, sem hann átti svo gott 
upp að unna, en hjet þeim að skilnaði, að heimsækja þær síðar 
Segir eigi af ferðum hans, fyr enn hann kom niður til strandar; stjé 
hann á seglbúið skip, er lá þar fyrir landi og ljet í haf. Kom hann 
eptir skamma ferð til Balsora og fann móður sína. Varð hún 
fegnari komu sonar síns enn frá verði sagt; þóktist hún hafa heimt 
hann úr helju, er hann hafði svo“ lengi burtu verið. Faðmaði hún 
tengdadóttur sína að sjer, og undraðist stórum fegurð hennar; hún 
fórnaði höndum til himins og lofaði guð fyrir gleði þá, er sjéf 
veittist í elli sinni. Ljek nú allt í lyndi fyrir Asem; kona hans 
unni honum hugástum, og þartil var hann einhver hinn mesti auð- 
maður í Balsora. Eignaðist hann tvo sonu, og þóktist hann þá 
hafa allt, sem á varð kosið. 

þegar hingað var komið sögunni, voru liðin þrjú ár frá því 
hann hafði skilið við þær systur, og hafði honum eigi þókt langt 
úr verða. Loksins kom honum til hugar, hverju hann hafði heitið 
þeim, og bjóst því til ferða. Kvaddi hann konu sína og fjekk 
móður sinni að skilnaði töfrahjúp konu sinnar, og fól henni til 
geymslu, bað hana sjá svo um, að hún gæti aldrei farið Í hann. 
Hafði Asem orðið þess áskynja, að konu hans langaði til að 
finna vandamenn og vini, enn þótt hún yndi vel bag sínum. Var 


83 


hann því hræðdur um, að hún mundi eigi geta stillt sig um, að 
svífa burt til ættjarðar sinnar. Móðir Asems hjet nú öllu fögru, 
og lagði Asem þá á stað. Undireins og hann stje af skipsfjöl, 
fann hann úlfalda, sem voru til taks handa honum. Höfðu þær 
Systur með fjölkynngi sinni vitað allt til ferða hans og sent honum 
úlfaldana. Tóku þær Asem tveim höndum, og gekk eigi á öðru enn 
glaum og gleði, meðan hann dvaldi hjá þeim. 

Skömmu eptir burtför Asems fór kona hans með tengdamóður 
Sinni til baðhúss nokkurs; sóktu þangað hinar göfgustu konur úr 
borginni og þar á meðal hirðmeyjar kalífans Harún Alraschiðs. 
Sáu þá nokkrar af hirðmeyjum Sobeiðe drottningar konu Asems. 
Þókti þeim hún forkunnar fögur og varð svo starsýnt á hana, að 
Þær litu eigi af henni, uns hún gekk burt úr lauginni. þó fór 
Því svo fjærri, að sumar af þeim þæktust búnar að sjá hana 
til fulls, að þær veittu henni eptirför, og fylgdu henni heim að 
húsi hennar; komu þær því mjög seint heim til hallarinnar. þókti 
Sobeide þá fyrir, og gekk hún á þær að segja sjer, hvað aptrað 
hefði komu þeirra; sögðu þær henni þá frá konu Asems, og lýstu 
Ítíðleik hennar með svo fögrum orðum, að drottningu varð mikil 
forvitni á að sjá hana. — Daginn eptir gerði hún orð eptir móður 
Ásems, að hún skyldi koma á sinn fund. Kom hún titrandi og 
Skjálfandi, fleygði sjer fram fyrir: fætur drottningu, og kyssti fætur 
hennar. 

„Stattu upp, vertu óhrædd,“ mælti drottning blíðlega. „Eg 
hef heyrt svo mikið látið af fegurð tengdadóttur þinnar, að mjer 
Et hugur á að sjá hana; býð eg þjer því, að sækja hana.“ Móðir 

Sems þorði, sem von var, ekki að skorast undan boði drottningar; 
hneigð hún sig fyrir henni með lotningu og kvaðst mundu hlýðnast 
að hennar. Kyssti hún síðan hönd drottningar og skundaði heim, 
8 sagði tengdadóttur sinni hvað drottning byði. Varð kona Asems 

á glöð, og bjó sig sem bezt hún gat. Fór hún síðan með tengda- 

ur ginni og báðum sonum sínum til drottningar. þegar 

R sá hana, fannst henni svo mjög um fegurð hennar, að 

EÐ sem agndofa af undrun og mælti: klar er þessi hin 

A a fegurð borin og barnfædd?“ Bauð hún henni síðan með 

orðum að setjast við hlið sjer, og skipaði þjónustukonum 
6* 


84 


sínum að koma með einhverja hressingu.  Faðmaði hún hana að 
sjer með blíðlæti og lofaði hana í hverju orði, og bað hana að 
segja sjer sögu sína; jókst undrun drottningar enn meir er hún 
heyrði sögu hennar. 

„Fyrst yður, drottning mín!“ mælti kona Asems, „þykir €g 
fögur í þessum búningi, hvað munduð þjer þá segja, ef þjer sæjuð 
mig í þeim búningi, er eg hafði heima hjá mjer? Ef yður langar 
til að sjá mig í honum, þá þurfið þjer eigi annað, enn segja tengda- 
móður minni að sækja heim lopthjúp minn, því hún mun eigi þora 
annað, enn gera það, er þjer bjóðið henni; þá munuð þjer og sjá 
þá sjón, sem yður ef til vill mun þykja nýstárleg.“ 

Sobeide sagði móður Asems að sækja hjúpinn. þorði hún 
eigi annað enn gera sem drottning bauð, og sókti hjúpinn, þó með 
hálfum hug, því hún mundi, hverju hún hafði heitið Asem syni 
sínum. — Skoðaði Sobeide hjúpinn vandlega og undraðist hvers 
hann var smáger; rjetti hún síðan konu Asems hjúpinn. Varð 
hún þá næsta ljettbrýn og var eigi lengi að kasta yfir sig hjúpnum, 
hljóp eins og sending út í hallargarðinn, þreif bæði börn sín í 
fang sjer, og hófst síðan upp úr garðinum og leið í lopt upP- 
Horfðu þær drottning og tengdamóðir hennar á eptir henni undrunar 
fullar. þegar hún var komin svo hátt, að eigi varð í hana náð, þá 
kallaði hún þessum orðum til tengdamóður sinnar: „Vertu sæl, móðir 
góð! huggaðu mann minn, og segðu honum, að eg muni ávallt 
elska hann. Heimfýsin og löngunin til þess, að sjá aptur ættingja 
mína, knýr mig til að fara frá manni mínum, þó mjer þyki það 
sárt. Ef hann elskar mig svo heitt, að hann getur eigi án mín 
lifað, þá verður hann að leita mín á eyjunum Waak-al-Waak.“ 

Síðan sveif hún burt, og hvarf á bak við ský. þó sáu re 
hana aptur, er hún kom undan skýjinu, og störðu á eptir henni 
þangað til hún hvarf með öllu sjónum þeirra. 

Móðir Asems rjeði sjer eigi fyrir örvæntingu, og kenndi drottn- 
ingu um óhapp þetta, en drottning sjálf var svo sorgbitin, að hún 
gaf engan gaum að ámælum kerlingar. Gekk drottning hrygg í hugð 
inn í höllina, og iðraðist sárlega forvitni sinnar. 

Nú víkur sögunni til Asems; hann sat í bezta yfirl 
þeim systrum, meðan þessu fór fram í Balsora, en svo ástúðugar 


æti hjá 


85 


Og huglátlegar sem þær voru honum, þá minntist hann samt konu 
sinnar, og iðraðist eptir, að hann hafði við hana skilið. Sneri hann 
bví til heimferðar, og fór allt hvað af tók. Þegar hann kom heim, 
hitti hann móður sína aleina og hágrátandi. „Hefur nokkurt slys 
Viljað til?“ kallaði Asem til hennar. „Móðir mín! hvar er kona 
mín? Hvar eru börn mín?“ 

Þetta þókti móður hans óþægilegar spurningar, svo að hún 
Srjet enn ákafara enn áður. þegar Asem heyrði, hversu komið 
Var, brá honum svo, að hann um stund var einsog milli heims og 
helju. þegar hann kom til sjálfs sín aptur, spurði hann, hvað 
kona sín hefði sagt að skilnaði. „Sagði móðir hans honum það, og 
Einsetti hann sjer þá, að leita konu sína upp, hvar sem hún svo 
Væri niður komin. Var þá reynt að letja Asem fararinnar og sagt, 
að eigi yrði komizt á skemmri tíma enn hundrað og fimmtíu árum 
úl Eyjanna Waak-al-Waak, en hann tók engum fortölum. 'Beiddi 
hann guð að blessa fyrirtæki sitt, og vernda móður sína og hjelt 
Svo á stað; ljetti hann eigi fyr enn hann kom til hallar þeirra 
SYstranna, og furðaði þær mjög á komu hans. Sagði hann þeim, 
Að kona sín hefði horfið frá sjer, og að hann hefði í hyggju að 
ferðast til eyjanna Waak-al-Waak; sögðu þær þá báðar í einu 
hljóði, að það mundi aldrei takast, því engum manni entist aldur 
tl að komast alla leið þangað. En Asem sagði við sjálfan sig: 
„Er guð vill, að eg aptur hitti konu mína, þá mun hann hafa ráð 
Í hendi, til þess eg aptur nái að hitta hana. En sje það vilji guðs, 
30 mjer eigi auðnist, að sjá konu mína, þá er mjer það hugfró, 
2 deyja með þeirri meðvitund, að hafa varið þeim tíma sem eptir 
Sr æfi minnar, til þess að leita að henni.“ 

Þær systur reyndu í marga daga að telja honum hughvarf, 
08 sýndu honum fram á, hvílík háskaför þetta væri, en það kom 
allt fyrir ekki. Ráðguðust þær þá um, hversu þær gætu hjálpað 

Sem, því þær viknuðu af hinni innilegu ást, er hann hafði á 
konu sinni og börnum. Nú áttu þær tvo móðurbræður; hjet annar 
Abd-al-Kuðdus *), en hinn Abd-al-Syllib*“); voru það tveir voldugir 
Andar,  Rijðy þær meðmælingarbrjef til þeirra og fengu Asem. 


ið . 


€. þræll hins alhreina. #*) Þ, e, þræll hins almáttka. 


86 


Brjefið var svolátandi: „Sá, sem með brjefið kemur, er aldavin 
okkar, Asem frá Balsora. Ef þið getið hjálpað honum að komast 
til eyjanna Waak-al-Waak, þá gerið það fyrir okkar orð, því við 
erum systurdætur ykkar og unnum ykkur hugástum. En ef þið 
getið eigi orðið við bón okkar, þá tálmið för hans, svo hann eigi 
fari sjer að voða. Nú sem stendur daufheyrist hann við öllum 
fortölum okkar, því hann sinnir engu af ást til konu sinnar 0g 
barna. En við vonum, að hann gefi orðum ykkar meiri gaum, 
eða þá að þið getið greitt götu hans, svo hann komist þangað, sein 
hann ætlar sjer.“ 

Síðan hjelt Asem á stað, og var leiðin ærið torsótt. Að 
nokkrum mánuðum liðnum kom hann í hjerað eitt, undra fagurt 
og frjófsamt, svo hann hugði í fyrstu að hann væri í jarðneskri 
paradís. Sá hann fagurt hús skammt frá sjer, og þangað sneri 
hann Íeið sinni. Við húsið sat aldraður maður og æruverður Í 
fögrum stólpagangi, og undraðist hann komu Asems. Asem kastaði 
kveðju á hann, en hann tók vingjarnlega undir, og bauð honum 
að setjast hjá sjer; leizt honum vel á Asem og þókti hann fríður 
sýnum. Að lokinni máltíð spurði hann Asem, hverra erinda hann 
væri kominn. Var þetta Abd-al-Kuddus, sem Asem átti tal við. 
Undireins og hann heyrði systurdætur sínar nefndar á nafn, 08 
hve annt þær ljetu sjer um Asem, varð hann hálfu alúðlegri enn 
áður. Las hann meðmælingarbrjefið aptur og aptur, hugsaði Sig 
um stundarkorn og tók síðan þannig til orða: „Sonur minn! 
eg skora fastlega á þig, að hætta ekki lífi þínu út í þá ófærð, 
sem þú munt aldrei kljúfa fram úr. það er hin mesta glæfraför. 
sem þú hefur í hyggju. Leið þín liggur um eyðimerkur fullar af 
ó6arga dýrum, um öræfi, þar sem eigi er stingandi strá, og enginn 
vatnsdropi til að svala þorsta þínum. Og þó þú yfirstigir allar 
þessar hættur, þá er eigi þar með búið. þjer mun eigi endast 
aldur til að fara svo langa leið, því þangað verður eigi komið á 
skemmri tíma enn hundrað og fimmtíu árum. Snúðu við og haltu 
heim aptur; láttu þjer eigi koma til hugar þá fásinnu, að g2n8? 
út í opinn dauðann.“ 

Asem var fastari fyrir enn svo, að hann ljeti telja sjer hugb 
Hvíldi hann sig þangað til hann var orðinn aflúa, og bjóst síðan 


arf. . 


87 


til brottferðar á þriðja degi. þegar Abd-ál-Kuddus sá, að Asem 
ljet eigi letjast við fortölur hans, kveikti hann eld og brenndi 
Teykelsi, og þuldi galdra yfir; kom þá allt í einu andi einn; var 
sá illilegur mjög. „Hvað viltu mjer?“ sagði andinn við Abd-al- 
Kuddus. „Á jeg að kippa upp hólnum, sem höllin þín stendur á, 
9g kasta honum yfir fjallið Kaf?“*) 

„Nei,“ mælti Abd-al-Kuddus, „til þess þarf eg þín eigi, svo 
Er guði fyrir þakkandi. þú átt að flytja þenna unga mann til 
hans Abd-al-Syllibs.“ 

þó löng væri leiðin til Abd-al-Syllibs, þá var andinn samt 
fús á a5 flytja Asem. þreif hann Asem með hægri hendinni, 
Snaraði honum upp á herðar sjer, og leið svo í lopt upp. Um 
Sólarlag renndi andinn sjer með Asem niður fyrir framan hús Abd- 
al-Sylliþs, Heilsaði andinn honum með lotningu, og bar honum 
kveðju frá Abd-al-Kuddus bróður hans. Síðan fjekk Asem honum 
brjefið frá systurdætrum hans, og sagði honum, hvert hann ætlaði 
Og hvernig stæði á ferðum sínum, og gekk þá fram af Abd-al- 
Syllib, ekki síður enn bróður hans. Reyndi hann að koma vitinu 
fyrir hann, og rjeði honum til að snúa heim aptur, en við það var 
Eigi komandi, og lá við sjálft, að Abd-al-Syllib reiddist af þrákelkni 
Ásems, er hann vildi í engu fara að ráðum hans. þó ljet Abd-al- 
Syllib blíðkast, því Asem grjet svo aumkvunarlega og bar sig svo 
la; aumkvaðist hann þá yfir Asem, og hugsaði um það undir niðri, 
hversu hann gæti hjálpað honum úr hættum þeim, er fyrir honum 
lágu.  Kallaði hann þá á tíu anda, og komu þeir þegar. Bauð 
Abd-al-Syllib þeim með blíðum orðum að setjast, og sagði þeim 
Ítarlega alla málavöxtu Asems, og spurði þá, hvað þeir vildu til 
leggja. Þþókti þeim öllum það ærin hættuför, er Asem hafði í 
hyggju, on buðu þó Abd-al-Syllib, því hann var yfirboðari þeirra, 
ES flytja Asem á svipstundu, af einu fjallinu á annað og úr einni 
EYðimörkinni í aðra, allt að landamærum ríkis þeirra, en þar mundu 
eir skilja við hann, því þeim væri ekki heimilt að fara lengra, og 
mundu þeir aldrei á það hætta, að stíga fæti í land anda, sem væru 
Her miklu yfirsterkari. 


) Það or mælt, að fjallið Kaf umkringi þann hluta jarðarinnar, sem byggður er. 


88 


„þessu boði tek eg fegins hendi,“ mælti Asem, „og ef þjer 
eigið hægt með, þá vil eg helzt við höldum þegar á stað, því mjer 
er dýrmæt hver stundin.“ 

Kvaddi Asem að svo mæltu Abd-al-Syllib, og fluttu andarnir 
hann á minna enn sólarhring í land það, er Kaffar heitir; báðu 
þeir Asem þá vel að lifa og hurfu samstundis. Asem lagðist þá 
á bæn og baðst heitt fyrir; hjelt síðan áfram ferðinni í tíu daga, 
án þess hann sæji nokkurt mannsbarn, eða kæmi að nokkru byggðu 
bóli. Loksins sá hann þrjá menn, er virtust vera fokreiðir, 08 
mundu rjúka saman þá og þegar. Ætlaði Asem að fara til þeirra 
og skilja þá, en þá komu þeir auga á hann og mæltu allir 
í einu: „það er bezt að ungi maðurinn þarna skeri úr deilu 
vorri.“ 

Gengu þeir þá allir til Asems og spurðu hann, hvort hann 
vildi eigi gera um mál þeirra, en hann kvað já við. Sýndu þeir 
honum þá húfu, trumbu og trjeknött, og sögðu honum, að þeir 
hefðu erft þessa þrjá gripi eptir foreldra sína, en þeir hefðu eigi 
fyrir andlát sitt tiltekið, hvern gripinn hver þeirra skyldi fá. Sögðust 
þeir því biðja hann að ákveða það, og sögðust mundu una úr- 
skurði hans. 

Asem þókti þetta kynlegt, því honum virtust gripirnir einskis 
virði, og mælti við þá bræður: „þjer verðið að segja mjer, hvað 
hver gripurinn um sig hefur til síns ágætis; að því er mjer virðist 
eru þeir einskis virði.“ 

Þeir sögðu honum þá, að hver gripurinn um sig væri meirð 
virði, enn öll auðæfi veraldarinnar, og því mundi hann og sam“ 
sinna, þegar hann vissi kosti þeirra. „þessi húfa,“ mælti eldi 
bróðirinn, „gerir þann, er hefur hana, ósýnilegan, svo ekkert getur 
aptrað láni hans. Þegar eigandinn setur hana á höfuð sjer, sjá 
hann hvorki menn nje andar, og hann getur tekið hvað sem hann 
vill, án þess á beri; hann getur farið inn í ráðstofu stjórnendannd; 
og ónýtt áform þeirra, hvað kænleg og djúpsett sem þau kunnð 
að vera; hann getur farið í gullhús konunganna og svalað aurðr 
girnd sinni; hann getur drepið fjandmenn sína, þegar honum býr 
hefnd í hug, og þarf ekki að óttast neina hegningu.“ 

Asem hlustaði á orð hans með athygli, og hugsaði með sjer, 


89 


að enginn þyrfti fremur á slíkri húfu að halda enn hann, og gæti 
hún komið sjer að góðum notum til að finna konu sína. 

Annar bróðirinn lýsti kostum trumbunnar, og sagði að sá, sem 
trumbuna hefði, væri aldrei í slíkum háska staddur, að hann gæti 
Ekki sloppið heill á hófi, nær sem hann vildi; þyrfti eigi annað, enn 
að slá á stafi þá, er Salómon konungur hefði dregið á eirbotn trumb- 
Unnar. Kvað hann alla anda hlýða þeim, er trumbuna hefði, og 
Væru þeir allir boðnir og búnir til að hlýða boðum hans, hvað 
örðug sem þau væru, undireins og trumban væri slegin; kæmi 
kraptur þessi af ristubragði hins mikla konungs Salómons, Davíðs 
Sonar. 

„Trumban er einsog búin til handa mjer,“ hugsaði Asem, 
#0g þarf eg miklu fremur á henni að halda, heldur enn þessir þrír 
bræður, Trumban mundi hlífa mjer í öllum hættum á leið minni 
ÁL eyjanna Waak-al-Waak og. hjálpa mjer til að finna konu mína 
Og börn.“ 

Þriðji bróðirinn lýsti trjeknettinum. Sagði hann að sá, er 
knöttinn hefði, gæti á svipstundu þotið úr einu heimshorni í 
Annað, og gæti hann farið á tveim dögum það sem menn annars 
Ekki kæmust á skemmri tíma enn tveimur öldum. „þarf eigi annað,“ 
kvað hann, „enn stíga á nökkvann litla, sem festur er við knöttinn, 
08 nefna staðinn, þangað sem menn vilja fara, og þá þýtur hann 
Með vindhraða þangað, og ber með sjer þann er mælti fram 
Ósking cc 

Ásem ásetti sjer nú, að ná öllum gripunum, og mælti: „Vel 
> ga þó Fr eg 6 sjá fe eigin augum, A # 

kosti, sem þjer segið, því ella get eg ekki skorið "úr 
- Málinu cc 
á „þjer hafið rjett að mæla,“ sögðu bræðurnir. „það er bezt 
Jet reynið gripina. Guð varðveiti yður!“ 


Asem hengdi á sig trumbuna, stje á knattnökkvann og setti 
upp húfun 


k a; nefndi síðan staðinn, sem hann vildi komast til, og þaut 


a bangað með vindhraða. Bræðurnir hlupu á eptir Asem, 
tði sendist eins og elding burt frá þeim með arf þeirra, og köll- 
.  Sptir honum: „Nú eruð þjer búnir að reyna gripina! Eruð 
J€r nú ánægðir? Nú er nóg komið! Látið nú staðar numið!...“ þeir 


90 


kölluðu, en Asem var þegar kominn tíu dagleiðir frá þeim, 08 
nökkvi hans nam þá staðar við dyr á stóru húsi. Asem stje út Úr 
nökkvanum og lagði fingurinn á stafi þá, er letraðir voru á trumb- 
una, en var þó í vafa um, hvort hann ætti að áræða það, en þá 
heyrði hann að rödd sagði: „„Asem! þú hefur borið sigur úr býtum 
og ert búinn að vinna nokkurn hluta af þrautum þeim, er fyrir þjer 
liggja. En þó verður þú enn að rata í margar raunir og þol 
margar þrautir, áður enn þú kemst þangað, sem þú ætlar þjér- 
Feldu knött þinn vandlega, því þú ert nú í ríki hinna vondu anda.“ 

Asem faldi þá knöttinn undir skikkju sinni, eins og honum 
var ráðið, litaðist svo um áhyggjufullur og sagði: „Hver ert þú?“ 

„Einn af öndum þeim, sem eru þjer undirgefnir sakir töfra- 
trumbunnar. Eg annast ávallt um það, að ekkert gangi að þjér; 
og hinir andarnir, fjelagar mínir, koma eigi nema þegar á ligg! 
Haltu áfram ferðinni, því þú átt þrjú ár eptir, þangað til þú kemur 
til eyjanna Waak-al-Waak.“ 

Asem baðst fyrir stutta stund, og hjelt síðan áfram ferðinni 
öruggur og óskelfdur. Kom hann loks í land eitt, fullt af nöðrum, 
drekum og óarga dýrum. Varð hann þá hræddur, er hann sá 
þessar hryllilegu ófreskjur; drap hann hendinni hægt á trumbunð, 
og spurði, hvaða land það væri. 

„það er drekalandið,“ svaraði röddin. „Vertu var um þig; 
og dveldu ekki lengi í landi þessu, þó þú sjert þreyttur. Andar þeir; 
sem hjer hafast við, eru grimmastir allra anda, og holur þeirrá 
eru fullar af glepsandi villidýrum.“ 

Að svo mæltu þagnaði röddin. Asem þókti óráð að hætta 
sjer um skör fram; setti hann upp hulinshjálm sinn, húfuna, 98 
hjelt svo áfram leiðar sinnar um þessar ógurlegu óbyggðir. AÐ 
vísu gerðu Ófreskjurnar honum ekkert mein, en þær öskruðu $Vv0 
ógurlega, að honum reis hugur við. Loksins náði hann niður til 
sjáfar, og sá eyjarnar Waak-al-Waak í fjarska. Voru fjöll eyjann? 
eldrauð, einsog skýbólstrar þeir, er sólin gyllir, þegar hún rennu" 
í ægi. Varð Asem í fyrstu sem agndofa af ótta og undrun; er 
hann sá eyjarnar, en herti þó upp hugann og sagði við sjálfan sig: 
„Eg þarf ekki að óttast neitt. Einsog guð hefur leitt mig hingað 
til, mun hann vernda mig það sem eptir er, sje það vilji hans.“ 


g1 


Síðan las hann sjer ávexti nokkra og át. Varð hann þá hressari 
við það, og gerði síðan bæn sína. Að því búnu lagðist hann 
€ndilangur í grasið og svaf þangað til morguninn eptir. 

Undireins og lýsti af degi, drap hann hendinni hægt á trumb- 
Una og spurði andann, hversu hann mætti komazt yfir hafið út í 
Eyjarnar. 

„það geturðu eigi,“ mælti andinn, „nema með aðstoð spekings 
€ins; það er einsetumaður, sem býr við ræturnar á fjalli því, er 
þú sjer þarna í fjarska. það er eina dagleið hjeðan, en knött- 
inn ber þig þangað á hálfri stund. Segðu honum satt frá öllum 
ferðum þínum, og leyndu hann engu, því enginn annar getur. flutt 
big út í eyjarnar.“ 

Skömmu síðar drap Asem á dyr hjá einsetumanninum. Lauk 
hann þegar upp og veitti Asem beztu viðtökur, spurði Asem hann, 

Versu hann mætti komazt út í eyjarnar. Einsetumaðurinn spurði 
hann aptur, hvernig á því stæði, að hann hefði slíka hættuför í 
hyggju , en Ásem svaraði: „Faðir sæll! látið yður að svo komnu 
lægja, að vita það; að mig fýsir ákaflega að komast út í eyjarnar 
08 fyrir þá sök er eg afarlangt að kominn.“  Einsetumaðurinn 
Sekk þá fram fyrir Asem, lauk upp stórri bók, og las í henni í 
hálfum hljóðum, en leit þó ávallt öðru hverju til Asems. Loksins 
rópaði hann hátt og sagði: „Guð minn góður! mikla mæðu og 
Tautir hefur maður þessi ratað í.“ 

„því horfið þjer svo á mig?“ mælti Asem. 

„ Cosðonur minn!“ svaraði einsetumaðurinn, „eg skal hjálpa þjer 
að komast út í eyjarnar, en þú mátt mig þá engu leyna, svo 
! eptir allar þrautir þínar komizt þangað, sem þjer er mest í 
Mun. Þý verður út í hörgul að segja mjer sögu þína.“ 
Ásem sagði honum sögu sína einsog hann mæltist til. Ein- 
“umaðurinn sagði þá að guð mundi gefa, að honum auðnaðist að 
fakvæmna áform sitt, og kvað hann morguninn eptir mundu 
OMast yfir hið geysimikla haf. Fór einsetumaðurinn með Asem 
Í fjallið, undireins og lýsti af degi. Var fjallið bratt og örðugt 
tl Sanga. Komu þeir að byggingu einni, sem var áþekk 
ti Í Í garðinum stóð heljarstór líkneskja ein úr eiri; úr líkn- 
ni lágu margar pípur út í laugardæl eina mikla úr marmara. 


92 


Allt þetta höfðu andar byggt og smíðað. Einsetumaðurinn kveikti 
eld og brenndi reykelsi, og hafði yfir einhverja töfraþulu, sem 
Asem skildi ekkert í: þegar hann var búinn að þylja galdra sínð, 
sortnaði í lopti, og laust á fjarskalegu ofviðri. Ljóshvít leiptrin 
klufu skýjin og þrumurnar drundu ógurlega, svo undir tók í öllu 
fjallinu. Asem horfði þegjandi á ósköp þessi, og þókti nóg um- 
þó stóð honum eigi eins mikil ógn af ofviðrinu, einsog af mal“ 
mara tjörninni; hún umhverfðist öll með dunum og dynkjum 08 
hvítfaxaði innan af öldurótinu. Loksins stillti til, drunurnar hætti, 
og einsetumaðurinn vjek sjer að Asem og mælti: „Farðu nú 08 
líttu á hafið, sem þú gazt eigi komist yfir!“ 

Asem fór upp á fjallsbrúnina, og þótti þá heldur enn eigi 
orðin pmskipti, er hafið var með öllu horfið, og hafði honum þó 
virzt það afarmikið. Einsetumaðurinn kom til hans upp á fjalls“ 
brúnina og mælti: „Treystu guði eins og hingaðtil og haltu áfram 
þangað sem þú ætlar þjer.“ Óðar enn einsetumaðurinn hafði þetta 


mælt, var hann horfinn. Asem hjelt áfram ferðinni og komst Uu 


kvöldið út í eyjarnar, og undraðist mjög fegurð þeirra; þókti honum 
eyjarnar sem ódáinsakur. þar voru grösug haglendi og fagrir skóga! 
Gekk Asem lengi í svölum skugga og var kyrt mjög í skóginum; 
heyrðist þar ekkert nema hljóðfagur fuglasöngur. Loksins mætti 
hann gamalli konu; þókti henni kynlegt, að sjá mann, og spurði 
Asem, hvaðan hann kæmi og hvert hann ætlaði. #„Treyst þú 
mjer,“ mælti kerling, „eg skal vera þjer innan handar í öllu $8ð 
eg get.“ 

Asem hughreystist við þetta alúðlega ávarp og sagði kerling" 
nokkuð af æfisögu sinni og í hverju skyni hann væri kominn. Var 
þá sem kerling kæmist við, og lofaði hún að hjálpa Asem til þess, 
að komast til konu sinnar, þó það væri allmikil áhætta. þeg?! 
skuggsýnt var orðið, fór hún með Asem heim til borgarinnar og 
faldi hann í húsi sínu, en lagði ríkt á við hann, að ganga eigi út, 


því allt landið mundi komast í uppnám, ef karlmaður sæjist; það 
að 5) 


þar eigi annað, enn kvennfólk, og það mundi illa una því, 
slu 


karlmann borinn til byggða sinna. Síðan tók hún til matreið 
og bjó honum kvöldverð. Geðjaðist Asem vel að því, sem fram ir 
borið, og voru það þó allt rjettir, sem hann aldrei hafði bragðað 2 


93 


Undanförnu. Að því búnu tók hann á sig náðir og svaf langt 
fram eptir næsta morgun. þegar hann vaknaði, sá hann, að ker- 
ting sat til fóta sjer. „Sonur sæll!“ sagði kerling, „eg verð að segja 
bjer það, að kona þín hefur mátt marga mæðu þola, síðan þið skilduð. 
Enginn getur sagt þjer betur af högum hennar, enn eg, því eg ér 
fóstra drottningar og allra systra hennar. Opt hef eg sjeð með 
eigin augum, hve mjög hún hefur iðrazt þess, að hún skildi við 
big, og opt hef eg reyht að hugga hana í raunum hennar.“ 

Asem grjet aumkvunatlega er hann heyrði þetta, og huggaðist 
tigi við neitt annað, enn það, að kerling hjet honum, að koma 
honum á fund konu sinnar. Sagði hún Asem frá öllu því, er 
kona hans hafði orðið að þola, frá því hún var aptur komin í 
Yjarnar. Gekk hún síðan til hallarinnar. þar voru þær drottning og 
Systur hennar að ráðgast um, hversu hegna skyldi konu Asems, því 
Þær vóru enn eigi búnar að fyrirgefa henni það, að hún hafði 
Siptzt mennskum manni. Rjeðu þær það af, að hún skyldi deyja 
Vala fullum dauða, og afmá með blóði sínu blett þann, er hún hafði 
sett á kyn þeirra. þegar kerling kom inn, stóðu þær allar upp af 
lotningu fyrir henni og buðu henni að ganga til sætis. Spurði hún 
Trottningu, hvern dóm þær hefðu kveðið upp yfir systur sinni. 

„Með því hún,“ mælti drottning, „hefur tekið niður fyrir sig 
08 giptzt veru, sem eigi er anda kyns, og með því það er oss til 
tneisu, og anda kynið hefur rjett til, að líta smáum augum á oss, 
höfum vjer ályktað að hún skuli deyja vægðarlaust.“ 


„Dauði hennar mun ykkur í koll koma,“ mælti kerling fóstra 
€irra 
E 


S vil aðeins mælast til, að eg megi sjá hana ennþá einusinni.“ 


, „því eigi er leyfilegt að hegna svo harðlega fyrir litla yfirsjón. 


Drottning gaf henni leyfi til þess, og ljet leiða hana inn til 
stur sinnar, konu Asems. Var hún náföl og flóði í tárum. Börn 
Stnar voru að leika sjer kringum hana, og reyndu að hrinda harmi 
móður Sinnar með saklausri glaðværð og blíðu atlæti. Fóstra hennar 
Set Í fyrstu með henni, og faðmaði hana að sjer ástúðlega; rjeði 
an henni að treysta guti, og sagði að hún mundi innanskamms 


8} K 
Án fyrir enda harmkvæla sinna. „Elsku fóstra!“ mælti konungs- 
tir 


kú * sMjer er ávallt hugsvölun að orðum þínum; þó veit eg eigi, 
er} 


'L það sætir, að mjer finnast orð þín þetta skiptið miklu hugg- 


94 


unarríkari enn endrarnær. það er í fyrsta skipti, að mjer finnst 
einsog einhver vonarstjarna renni upp fyrir mjer.“ 

„þar mun meira á eptir fara,“ mælti kerling fóstra hennar; 
„það er fyrirboði hamingju þeirrar, sem þjer er af himni send. 
Vertu hughraust, dóttir! maður þinn hefur brotizt hingað, þrátt fyrir 
ótal hættur og torfærur. Hann er nú í húsi mínu, og mun innan 
skamms koma til þín.“ 

Konu Asems brá svo við, er hún heyrði þessa gleðifregn, að 
við sjálft lá, að það riði henni að fullu. Hún leið í ómegin, en ker- 
lingunni, fóstru hennar tókst þó að lífga hana með ilmvatni. Varð 
henni það þá fyrst fyrir, er hún raknaði við, að hún þakkaði guði 
með fögrum orðum. þegar fóstran sá, að hún var aptur orðin 
söm, faðmaði hún hana ástúðlega að sjer, og fór svo aptur tl 
Asems. Sagði hún honum, hvers hún hefði orðið vísari, og rjeð 
honum, að flýja hið bráðasta burt með konu sína. Nóttina eptir 
fylgdi hún honum að turninum, þar sem kona hans sat í varðhaldi, 
lagði hún undir við Asem, hvernig hann skyldi fara að ölldi 
bað hann svo vel að lifa og skundaði brott. Asem baðst fyri! 
það, er eptir var næturinnar, en er dagaði, setti hann upp húfu sínð. 
Skömmu síðar kom drottning með fjölda af þrælum og gekk í turninn, 
og var Asem með í hópnum; sá hann engi maður vegna húfunnar- 
Hann settist nú út í horn og átti bágt með að sitja á sjer, er hann 
sá hve sárt kona hans var leikin af drottningu. Sagði drottni76 
henni með óumræðilega hörðum orðum og háðuglegum, að verða 
vel við dauða sínum, og bauð síðan þrælum sínum, að binda hanð 
á hárinu við stólpa í fangelsinu. þá var Asem orðinn svo reiður; 
að hann rjeði sjer eigi; kallaði hann hástöfum og sagði: „Hættið þið, 
grimmdar seggirl og óttist hefnd guðs!“ 

Drottning skelkaðist, er hún heyrði þessa ógurlegu rödd; skim“ 


aði hún í kringum sig, en vissi eigi hvaðan á sig stóð veðrið, því 
g fætur 


báðar 
kaði 
er 


enginn sást.  Flýði hún síðan ásamt förunautum sínum ein80 
toguðu. Konungsdóttirin þekkti rödd manns síns og lagði 
hendurnar á hjarta sjer, renndi augunum til himins og þak 
guði með fögrum orðum fyrir það, að hann hafði frelsað hand; 
hún sízt átti von á. 


Undireins og drottning var farin, tók Asem af sjer húfunð; 


95 


og hljóp um hálsinn á konu sinni. „Hvernig gaztu verið svo harð 
brjósta, að hlaupa frá mjer?“ mælti hann. „Er það þakklætið fyrir 
alla ást og lúð mína?“ 

„Æl vertu ekki að minna mig á yfirsjón mína,“ mælti konungs 
dóttir, „þess hef eg mest iðrazt, enda hefur mjer og hefnzt fyrir, 
Og það mjög að maklegleikum. Fyrirgef mjer mótgjörð þá, sem 
Mjer hefur aldrei úr minni liðið.“ 

Svo mælti hún og fjell til fóta Asems, en hann viknaði, lypti 
henni upp og faðmaði hana að sjer ásamt börnum sínum. þegar 
Mestu gleðilætin voru rjenuð, fóru þau að ráðgast um, hvernig þau 
ættu að seta komizt burt þaðan, því þar var eigi vænlegt til gistingar. 
Þegar dagur var mjög að kveldi kominn, var fangelsisdyrunum 
aptur lokið upp. Asem setti þá upp húfuna og varð ósýnilegur; 
Sá hann að kona sú, er dyranna gætti, kom inn og færði konu 

ans mat. Var hún vön að vera hjá henni um nætur. Mataðist 
hún nú með konu Asems, tók síðan á sig náðir og sofnaði fast. 
Sætti A sem þá lagi og leysti lyklakippuna af belti hennar með 
Sætni, lauk upp fangelsinu, fór út með konu sinni og börnum, en 
Okaði hina konuna inni. Síðan hjeldu þau hið hraðasta brott, og 
Ó þau hefðu tvö börn meðferðis, miðaði þeim svo vel um nóttina, 

20 þau voru komin langt burt frá borginni um sólaruppkomu. 
Að Þegar drottning vissi, að systir hennar var strokin, varð hún 
„ari, enn frá verði sagt. Kallaði hún á alla anda, er hún þekkti, 
Sjer ti hjálpar; komu þeir brátt og hlýddu boðum hennar. Brá 
a þá við og veitti þeim Asem eptirför með öllum hersveitum 
„ölna, og hugði þeim Asem bráðan bana. Sá Asem að á baki 
Sr Þyrlaðist upp þykkur rykmökkur, og sá hann þegar, að þetta 
SM Vera herlið drottningar. Nú heyrir hann þegar herópið og 
il Er fánana; sjer hann sverð og kesjur blika, og ekki að hugsa 
at undan, nje heldur að veita viðnám, þar sem við slíkt 
j Var að etja. Öll hreysti hans og hugprýði hefði ekki stoðað 
a hann þreif því í ósköpum trumbu sína og sló hana 
ik Sn hann mátti. þustu þá ótal þúsundir anda fram á völlinn, 
fagurski ann varð alþakinn. Var það riddaralið, sem þeysti fram í 
1 Þuðum fylkingum og geystist fram á móti liði drottningar, 
Ar í þann harðasta barðasta bardaga, sem nokkurntíma hefur 


96 


verið, því andar, en eigi mennskir menn áttust þar við. Lið Asem8 
bar hærra hlut, og tók drottningu höndum og allt föruneyti hennar. 
Þegar kona Asems sá systur sína svo sárt leikna, fjell hún manni 
sínum til fóta og beiddi hann að gefa systur sinni grið. ÁAsem 
fór og vel með drottningu og sagði sjer kæmi eigi til hugar að 
hefna sín á henni; kvaðst hann mundu gleyma öllum mótgjörðum 
hennar, ef hún vildi sýna systur sinni sömu blíðu og áður. 

Drottning komst mjög við af drenglyndi Asems. Samvizkan 
vaknaði hjá henni og fleygði hún sjer í fang systur sinni og beiðdi 
hana að rækja eigi við sig rangsleitni sína og harbýðgi. Var síðan 
friður saminn og ófriðnum slegið upp í veizlu, sem stóð í marga 
daga. Loksins kvaddi drottning systur sína og mág með ástsemd, 
og andarnir skildust sáttir og sammála, bæði þeir er sigrað 
höfðu og ósigur beðið.  Asem hjelt nú með sinni sveit til Abd- 
al-Syllibs og komst hann þangað á fám dögum fyrir fulltingi 
andanna og knattarins. Tók Abd-al-Syllib þeim tveim höndum; 
sátu þau þar að dýrlegi veizlu marga daga. þókti Abd-al-Syllib 
gaman að ferðasögu Asems, einkum þókti honum skrítið, hvers! 
hann hafði eignazt húfuna, trumbuna og knöttinn. Asem þurfti nú 
eigi lengur á gripum þessum að halda, og beiddi Abd-al-Syllib að 
þiggja af sjer húfuna sem þakklætis vott. Abd-al-Syllib þáði húfunð 
og þókti vænt um; gaf hann að sínu leyti Asem góðar gjafir Í 
endurgjalds skyni. 

Síðan hjelt Asem með konu sinni áfram ferðinni. Segir eigi 
af ferðum þeirra, fyr enn þau komu til Abd-al-Kuddus, og fen8" 
þau þar sömu viðtökurnar og hjá bróður hans. Gaf Asem honum 
töfratrumbuma. Fór Asem síðan leiðar sinnar og ljetti eigi fyr, €?" 
hann kom í höllina til þeirra systra. Gengu þær báðar til móts 
við hann, er hann kom í grennd við höllina. Mátti svo Heita a 
þær systur bæru Asem og konu hans á höndum sjer inn í höllind- 
Var hin dýrólegasta veizla til búin, og var það með mestu naum“ 


indum, að Asem gat slitið sig burt frá svo ununarlegum samastað, 


þar sem systurnar voru honum svo ljúfar og ástúðlegar. þar hafði 


Asem fyrst kynnzt konu sinni; þar hafði hann gengið að fi 
hana og lifað svo margar gleðistundir, að það var engin það 


t 
þó honum þækti vænna um þenna stað, enn nokkurn annan. sam 


gr 


Varð hann loks að skilja við þær systur. Gaf hann þeim knöttinn, 
98 ætluðu þær sjer að nota hann öðruhverju til þess að heimsækja 
Þau hjónin. 

Asem hjelt nú áfram ferðinni, og ljetti eigi fyr, enn hann kom 
til Balsora, og varð móðir hans fegnari komu hans, enn frá verði 
Sagt. Hún hafði orðið blind af gráti, meðan Asem var burtu, en 
Nú brá svo við, er Asem kom heim aptur, að hún varð sjáandi, 
bar sem allar lækninga tilraunir höfðu verið árangurslausar.*) þetta 
bókti mönnum fáðæmum gegna; og barst það til eyrna kalífans 
Harún Alrasehiðs. Langaði hann til að sjá þau Asem og kóngs- 
dótturina frá Waak-al-Waak, sem svo mikið orð fór af, og kynnast 
Þeim, Ljet hann því bjóða þau velkomin, einsog allur bærinn 
hafði þegar gert; jafnframt gerði hann Asem orð, að hann kæmi 
Á sinn fund, og ljeti fylgja konu sinni til Sobeide drottningar; fýsti 
Íottningy mjög að sjá hana. Asem gerði sem soldán bauð; gekk 
hann fyrir kalífann og laut honum djúpt.  Kallaði kalífinn þá á 
Sktifarg sinn, og ljet Asem segja sjer æfisögu sína. Varð konungur 
Með öl forviða og tók hvað eptir annað fram í, til þess að 
Minna skrifarann á, að sleppa engu úr, og breyta eigi hinu minnsta 
af frásögu Asems um þá hina kynlegu atburði, er drifið höfðu á 
laga hans. 


610. nótt. 


Frá soldáninum í Yemen og sonum hans þremur. 


að er upphaf þessa máls, að soldán einn rjeð fyrir Yemen, í 
raba landi; hann var auðmaður mikill og voldugur konungur; 
Voru Margir höfðingjar honum skattskyldir, og stóð þeim öllum 
Seigur af honum, enda ljet hann mjög til sín taka. þegar hann 
hafði Setið að völdum vel og lengi, og var hniginn mjög á efra 
Aldur, Serðist hann ellihrumur og fann á sjer, að hann mundi eigi lengur 
Sr um 26 gegna stjórnarstörfum. Kvaddi hann þá sonu sína þrjá 


9 Á líkan hátt segir í Kóraninum, að Jakob, ættfaðir Gyðinga, hafi fengið 
Slónina aptur; hann hafði orðið blindur af að gráta hann son sinn, en 
Varð alskygn, er hann sá hann aptur. 

Þúsund og ein nótt. IV. fl 


98 


á fund sinn og mælti: „Eg mun eiga skammt eptir, en áður en 
mín missir við, ætla eg að skipta öllum eigum mínum meðal ykkar, 
svo þið minnist mín með ánægju, og lifið einsog bræður í sátt 
og samlyndi. Viljið þið nú gera einsog eg bið ykkur í síðasta sinn ?“ 

þeir kváðust fúsir að breyta eptir boðum hans, og soldán mælti 
þá enn fremur: „Eg ánafna hinum elzta af ykkur ríki mitt, sá sem 
er annar elztur, skal eiga auðæfi mín og hinn yngsti kjörgripi mína- 
Enginn skal ásælast annan, heldur skuluð þið styðja og styrkja 
hver annan.“ a 

Síðan ljet soldán syni sína rita nöfn sín undir skjal, sem ráð“ 
stöfun þessi var skráð á. 

Skömmu síðar andaðist soldán og ljetu synir hans gera útför 
hans með allri þeirri rausn, er slíkum höfðingja sæmdi. Vildu þeir 
sjálfir lauga og smyrja lík föður síns. Þegar greptruninni var lokið, 
gengu þeir aptur inn í höllina; sátu þar ráðgjafar og æðstu emb- 
ættismenn og þaraðauki bæjarbúar, bæði æðri og lægri stjettar, 08 
samhryggðust þeim bræðrum. Andlát konungs hafði og frjettz í 
skattlönd hans, og komu sendimenn úr hverri borg í ríkinu til 
þeirra konungssona. Þegar sorgarhátíðin var um garð gengin; 
eptir því sem konungur hafði mælt fyrir í lifanda líf, vildi elzö 
konungssonurinn setjazt að völdum, og hugði enga meinbugi á því 
vera. Samt gekk það eigi eins greitt, og hann gerði sjer í hugar“ 
lund, því bræður hans voru eins metorðagjarnir og sjálfur hann, 08 
vildu hver um sig setjast á veldisstólinn. Hófust þá ríkisdeili" 
milli þeirra bræðra; lauk svo, að elgti bróðirinn stakk upp á því 
að þeir skyldu láta einn af konungum þeim, er þeim voru skatt“ 
skyldir, skera úr deilu þeirra, og skyldu þeir una úrskurði hané; 
og láta þann í friði, sem yrði hlutskarpastur og hreppti konung“ 
dóm. Bræður hans fjellust á þessa uppástungu, enda voru ráð- 
gjafarnir þess mjög hvetjandi, því þeir vildu firra ríkið vandræðum- 

Bræðurnir tóku sig því til, og hjeldu á stað til borgar einna? 
þar sem einn af hinum skattskyldu konungum hafði aðsetur. þegar 
þeir voru komnir hálfa leið, áðu þeir á inndælum stað, í fögru og 
blómvöxnu haglendi; svo var þar hljótt og kyrt, að ekkert heyrðist 
nema niðurinn af læk nokkrum, fögrum og tærum, sem fram 
hjá rann. þarna neyttu kóngssynirnir af nesti sínu, og töluðu sv0 


99 


friðsamlega hver við annan, að engum hefði í hug komið, hvert 
deiluefni þeirra var. Einum af þeim varð litið á grasið og mælti: 
„Hjer hlýtur úlfaldi að hafa farið um með sætabrauð á annari 
hliðinni, en korn á hinni.“ 

„Já,“ sagði annar bróðirinn, „og eg er viss um, að úlfaldinn 
hefur verið blindur á öðru auganu.“ „Satt segir þú,“ mælti þriðji 
bróðirinn. „En eg þori að veðja, að úlfaldinn hefur líka verið 
Stertlaus. í“ 

Óðar enn þeir höfðu þetta mælt, kom eigandi úlfaldans. Hann 
hafði heyrt allt hvað þeir sögðu, og með því þeir höfðu lýst úlfald- 
anum með því, sem á honum var, nákvæmlega, þóktist hann viss 
um, að þeir mundu hafa tekið úlfaldann, og bar þeim því á brýn, 

Að þeir hefðu stolið honum. þeir sóru og sárt við lögðu, að þeir 
hefðu ekki sjeð úlfaldann, og því síður snert hann, en maðurinn þóktist 
litlu bættari fyrir það, og kvaðst mundu kæra þá fyrir konungi 
Snum, ef þeir skiluðu sjer eigi úlfaldanum þegar í stað. 

„Gerðu það,“ svöruðu þeir bræður; „það er bezt við förum 
Udireins til konungs.“ 

Þegar þeir komu til hallarinnar, sögðu menn soldáni komu 
„ONungssona,, og ljet hann þá þegar koma á sinn fund. Eigandi 
Úlfaldans gekk á eptir þeim með ópi og kalli; kvaðst hann vilja 
Ná rjetti sínum á mönnum þessum, því þeir hefðu sjálfir játað, að 
Þeir hefðu stolið grip frá sjer; hefðu þeir bæði þekkt úlfaldann og 
Hins það sem á honum var. Sagði hann soldáni, hvað hann hefði 

Wrt þá segja. Soldán spurði þá bræður, hvort sögusögn hans 
Væri sönn. 

„það er að vísu satt sem hann segir,“ svöruðu þeir, „en allt 
Um það, höfum vjer eigi sjeð úlfaldann. Vjer sáum að grasið var 
ekki hiti nema öðrumegin, og af því rjeðum vjer, að úlfaldinn 
Mundi eineygður.  Vjer sáum og hrúgur af úlfaldataði, og af því 
Héðum vjer, að úlfaldinn mundi tagllaus, því úlfaldar eru vanir 
SR dingla taglinu þegar þeir teðja, og hrýtur þá taðið víðsvegar. 

Jer sáum urmul af flugum öðrumegin við bæli úlfaldans, en hinu 
Megin enga flugu, og af því var auðráðið, að öðrumegin hefur 
hlotið gg hafa verið körf á úlfaldanum með hunangi eða sæta- 


brauð; 
Adi, en hinumegin eigi annað enn korn.“ 


100 


þegar þeir höfðu skýrt frá þessu, sagði soldán við ákærandann. 
að hann yrði að leita úlfaldans annarstaðar, því framburður hinna 
sakbornu sýndi eigi annað, enn vitsmuni þeirra og skarpskyggni- 
Síðan bauð soldán að taka til í herbergjum þeim, er konungs“ 
sonunum voru ætluð, og veita þeim þann beina, er tign þeirra væri 
samboðinn. Var borinn fyrir þá mikill og góður kvöldverður. Gengð 
þeir til borða og tóku að snæða. Elzti bróðirinn tók brauðsneið 08 
mælti: „Veikur kvennmaður hlýtur að hafa bakað brauð þetta.“ 

Annar bróðirinn át geitakjöt og kvað það víst, að geitin hefði 
sogið tík. þriðji bróðirinn sagðist þora að veðja, að soldáninn væri 
rangfeðraður. Í því kom soldán inn óður og uppvægur; hafði hann 
heyrt til þeirra og sagði því í bræði sinni: „þjer ósvífnu menn! 
dirfist þjer að láta yður slíkt um munn fara?“ 

þá mæltu bræðurnir: „Grennslist þjer eptir því, sem þjér 
hafið heyrt oss segja; þjer munuð þá geta komizt fyrir sann“ 
leikann.“ 

Soldán fór inn í kvennabúr sitt og var gramt í geði. Bauð 
hann að grennslast eptir, hvort svo væri, sem kóngssynirnir hefðu 
sagt.  Reyndist það, að þeir höfðu getið rjett til. Veik kona hafði 
hnoðað brauðdeigið, en geitin hafði gengið undir tík, því móðir geitar“ 
innar hafði drepizt. Þegar soldán heyrði þetta, varð hann sem Óður 
af heipt, og rauk inn til móður sinnar; óð hann að henni með 
brugðnu sverði, og kvaðst mundu drepa hana, ef hún segði sjór 
eigi hið sanna um faðerni sitt. Varð hún þá dauðhrædd, fleygði 
sjer fyrir fætur honum og sagði, að hann væri eigi sonur soldáns 
þess, er verið hefði á undan honum, heldur þræls eins. Hefði konð 
þrælsins orðið ljettari sama dag og hún, og fætt sveinbarn, en sjálf 
hefði hún alið meybarn. Soldáni hefði ákaft leikið hugur á að 
eignast ríkiserfingja, en hún kvaðst hafa óttazt, að soldán legði fæð 
á sig, af því hún hefði átt meybarn. Hefði hún fyrir þá sök haft barn“ 
skipti og tekið hann sjer í sonar stað. „þú ert því umskiptingur“ 
mælti hún, „og sonur þræls þessa. Nú átt þú ríki að ráða, og €r 5 
þú hugsir þig um, hvort þjer sæmir að drepa mig í hefndarskyni 

Soldán hugsaði sig um stundarkorn; rann honum þá reiðin 96 
gekk hann frá drottingu inn í herbergi sín. því næst gerði a 
boð eptir þeim konungssonum, og sagði þeim, að svo hefði verið. 


101, 


Sem þeir hefðu sagt, og kvaðst vilja vita, af hverju þeir hefðu 
ráðið það. - Elgti bróðirinn sagði þá, að þegar hann hefði brotið 
brauðið, hefði það molnað, og af því hefði hann ráðið, að kraptalítil 
tða veik kona hefði unnið að brauðgerðinni, og hefði hún ekki 
haft krapta til að hnoða deigið til hlítar. Annar bróðirinn sagði, 
að ftan á geitakjötinu hefði verið inn við beinið, en það væri eigi 
á neinni skepnu nema hundinum, og hefði sjer því eigi þótt ólíklegt, 
Að geitin hefði sogið tík. 

„þið segið satt,“ mælti soldán, „en hvernig stendur á því, að 
bjer vefengið faðerni mitt?“ 

„Sú er orsök til þess,“ mælti yngsti bróðirinn, „að þú settist eigi 
öl borðs með oss, sem erum þjer jafngöfgir. Menn erfa lunderni 
feðra sinna, afa sinna eða mæðra. Menn sækja drenglyndi eða 
Ágirna til feðra sinna, hugprýði eða ragmennsku til afa sinna, blygð- 
Marsemi eða ósvífni til mæðra sinna.“ 

„það er hverju orði sannara sem þú segir,“ mælti soldán. „En 
VÍ eruð þið komnir til mín að leita ráða, þar sem þið eruð miklu 
færari um að skera úr vandamálum heldur enn eg? Fylgið mínum 
ráðum og haldið heim aptur og lifð í samlyndi.“ 

Konungssynirnir sáu, að þetta var heillaráð, og sneru heim 
SÞtur; hjetu þeir því, að þeir skyldu vandlega breyta eptir því, 
stm faðir þeirra hafði fyrir mælt. 


Frá 6ll—620. 


Soldáninn og fullhugarnir þrír. 


Des er upphaf þessarar sögu, að þrír fjelagar komust í basl og 
„ smdi; Þeir voru menn slægvitrir, og kom þeim til hugar, að fara 
“ fund soldáns og segjast vera hinir mestu snillingar, og reyna 
að fá embætti. En það var enginn hægðarleikur, að ná fundi 
„8, því hann var í hallargarðinum og hafði boðið varð- 
Sn sínum, að hleypa engum inn Í garðinn. það kom sjer að 
gi vel fyrir þá fjelaga, en þó varð þeim eigi ráðfátt; þeir 
Omu sjer saman um, að láta sem þeir væru ósáttir, og kæmust í 


102 


hár saman, ef svo mætti fara, að soldán veitti þeim eptirtekt. Hófu 
þeir þá hark og háreysti, og fór svo sem þeir höfðu til ætlazt; 
soldán kvaddi þá á sinn fund, og spurði þá að nafni, og hvert 
væri deiluefni þeirra. „Vjer erum,“ svöruðu þeir, „að þrátta um 
það, hver af oss sje mestur listamaður, því vjer erum snillingar, 
hver í sinni list, og þykist hver um sig snjallari, enn hinir tveir.“ 

„Hvað er ykkur til lista lagt?“ mælti soldán. 

„Herra!“ svaraði einn bragðarefurinn, „eg er manna glögg“ 
skygnastur að þekkja steina.“ 

„Ég er hræddur um, að þú sjert ekki annað enn fantur 08 
fúlmenni,“ mælti soldán. 

Annar þeirra kvaðst hverjum manni fróðari um ættir og kyn“ 
ferði hesta, og hinn þriðji þóktist svo ættfróður, að hann þekkti 
ætt hvers manns, og kvað þá list miklu meira verða enn listir fjé- 
laga sinna, því þá list kynni enginn annar enn hann, og hefði 
eigi kunnað á undan sjer. 

Soldán lagði að vísu eigi mikinn trúnað á orð þeirra, €n 
hugsaði þó með sjer: „Sje það satt, sem þeir segja, þá eiga þeir 
skilið, að þeim sje gaumur gefinn; hversu sem fara kann, ætla €8 
að láta þá vera hjá mjer, þangað til mjer gefst færi á, að reylð 
listir þeirra. Sjeu þeir snillingar, þá skal þeim að vísu eigi ólaunað, 
en hafi þeir gabbað mig, þá skulu þeir missa kollinn.“ 

Soldán ljet nú fá þeim herbergi til íbúðar og bauð að færð 
þeim brauð og kjöt á degi hverjum, en ljet jafnframt hafa gætið 
á þeim, að þeir eigi slyppu. 

Skömmu síðar voru soldáni gefnir ýmsir dýrgripir, og þar á 
meðal tveir gimsteinar; annar steinninn var afbragðsfagur, og 579 
bjartur og skær, sem í vatn sæji. Kom soldáni þá til hugar steina“ 
fræðingurinn, og ljet sækja hann. Sýndi soldán honum steininn 
fagra og spurði, hversu honum litist á hann. Skoðaði hann steinin" 
í krók og kring og hugði vandlega að. „það er,“ sagði hann; 
„einn galli á þessum steini í miðjunni, og sá galli rýrir verð 
steinsins afarmikið.“ Brást soldán þá reiður við, og bauð að 
höggva steinafræðinginn þegar í stað. „þessi steinn er lýtalauS; 
mælti soldán, „og þó kveður þú á annan veg. þú átt dauða skilið 
fyrir svik og pretti við mig.“ Böðullinn tók þá steinafræðingið" 


103 


og færði í fjötra, og var kominn á flugstig með að reiða sverðið 
til höggs, en í því kom ráðgjafi soldáns að. Sá hann að soldán 
Var reiður, en maður undir sverðseggjum, og spurði, hverju það 
Sætti. Sögðu menn ráðgjafanum málavöxtu. Gekk hann þá til 
Soldáns og mælti: „Herra! eg skora á yður, að vinda eigi svo 
bráðan bug að máli þessu. Rannsakið fyrst, hvort maður þessi er 
Skur; látið brjóta steininn sundur, og sje steinninn lýtalaus, þá er 
Maðurinn dauða sekur.“ 

Soldán sá, að ráðgjafinn hafði satt að mæla, og að það lá 
Við sjálft, að hann hefði gert manninum rangt til. Braut soldán 
Steininn með öxi sinni, og sást þá galli í miðjum steininum, og 
Undraði alla stórum. 

„Hvernig gaztu sjeð það?“ mælti soldán forviða. 

„það sá eg af skarpskyggni minni,“ mælti steinafræðingurinn. 

Voru honum síðan grið gefin og hálfu meira af brauði og 
kjöti, onn fjelögum hans. 

Skömmu síðar fjekk soldán úr einu af skattlöndum sínum 
Brúnan hest, afbragðs fagran; þókti soldáni svo vænt um hestinn, 
að hann var alltaf að virða hann fyrir sjer dag eptir dag. Állt í 
Einu mundi hann eptir hestfræðingnum, og ljet þegar sækja hann. 
„Þykist þú hafa vit á hestum?“ mælti konungur. 

„Já, herra!“ mælti hestfræðingurinn. „Eg skora þá á þig,“ 
Mælti sojdán, „að þú segir mjer einsog er; skýt eg því til þess, 
ér mjer hefur vald í hendur fengið yfir þegnum mínum, til skapara 

Eimsins, að þú skalt engu fyrirgera nema lífinu, ef þú segir 
Nokkurt orð ósatt.“ 

„Eg skal hlýða og eigi bregða af boðum yðar,“ mælti hest- 
tæðingurinn, 

Konungur ljet þá leiða fram hestinn brúna. Hestfræðingurinn 
Sagði 25 hann yrði að sjá hestinum riðið. Einn af reiðmönnum 
Soldáns veið þá hestinum sprett, og virti hestfræðingurinn síðan 
éstinn vandlega fyrir sjer og mælti: „Hestur þessi er að vísu 
Jómandi fallegur, svo leitum er á öðrum slíkum; hann er og af 

Ma kyni, og vel vaxinn; hann mundi vera beztur hestur í öllum 
Smi, ef hann ekki hefði einn galla.“ 
„Hvaða galli er það?“ spurði soldán. „Herral“ svaraði hest- 


104 


fræðingurinn, „faðirinn var af ágætu kyni, en móðirin var af allt 
annari dýrategund, sem eg get nefnt, ef yðar hátign svo þóknast.“ 

„Nefndu hana þá,“ mælti soldán, og var næsta ákafur. „Móðir 
hestsins var blauður vísundur,“ ansaði hestfræðingurinn. Varð 
soldán þá hamslaus og sendi þegar eptir böðlinum; bauð hann 
honum að hálshöggva hestfræðinginn. En hestfræðingnum tókst 
samt að sefa ofsann í soldáni, svo að hann ljet til leiðast að spyrjð 
þann, er fyr hafði átt hestinn, hvort hestfræðingurinn hefði sagt 
satt. Kom nú fyrri eigandi hestsins og lagði soldán ríkt á við 
hann, að segja hreinan sannleik um það, hvort hann hefði sjálfur 
alið hestinn eða keypt hann af öðrum. Sagði maðurinn þá, 29 
hesturinn væri í aðra ættina undan fallegum graðfola af nykrakyni, 
sem er bezt hestakyn í heimi, en í móðurætt væri hann undan 
blauðum vísundi. Undraðist soldán þá mjög og ljet sækja hest“ 
fræðinginn; sagði hann honum, að nú væru færðar sönnur fyrir 
því, að hann hefði haft rjett að mæla, og spurði hann, af hverji 
hann hefði ráðið móðerni hestsins brúna. „Hann ber á sjer AU8- 
ljóst merki þess,“ ansaði hestfræðingurinn, „því á hestum er“ 
hófarnir því nær kringlóttir, en á vísundum þykkir og ílangir.“ — 
Var nú soldán ánægður og bauð að gefa honum stærri skamt af 
brauði og kjöti, enn hann áður hafði fengið. 

Nú voru allir reyndir, nema ættfræðingurinn. þegar soldán 
mundi eptir því, kallaði hann ættfræðinginn á sinn fund, og mælti: 
„Þþóktist þú ekki þekkja ætterni allra manna?“ „Svo er víst,“ 
mælti ættfræðingurinn. Bauð soldán þá geldingi einum að f2rð 
með ættfræðinginn í kvennabúr sitt, og sýna honum konu þá, * 
hann hafði mestar mætur á; langaði soldán til að vita hverra 
manna hún væri. Leiddi geldingurinn ættfræðinginn þá til konunnð! í 
virti ættfræðingurinn hana vandlega fyrir sjer í gegnum andlits“ 
blæjuna, og fór síðan aptur á fund soldáns og mælti: „Flún hefur 
alla kosti, er konu prýða. Hún er fríð sýnum, látprúð, lítilát 55 
kurteis, fjörug og fluggáfuð; það er eigi að orðlengja það, hún 
hefur alla kosti, er óska má, og allt sem glatt getur elskh 
hennar og til yndis verið. þó sá eg að hún hefur einn galla, $07 
lýtir hana, svo vel sem hún er af guði gerð.“ 

Þegar soldán heyrði þetta, stökk hann uppá nef sjer, 08 Ý 


ugð 


arð 


105 


bálreiður, Brá hann sverði sínu úr slíðrum, og mundi hafa klofið 
Ettfræðinginn í herðar niður, ef ráðgjafinn hefði eigi komið að í 
Sama bili. „Herra!“ mælti. hann við soldán óðan og uppvægan, 
slrepið eigi mann þennan, fyr enn þjer vitið með fullri vissu, að 
hann sje sekur.“ „Hana þál“ mælti soldán með þjósti, „hvaða 
Ókost hefur ástmey mín ?“ 

„Herra,“ mælti ættfræðingurinn, „hún er líkari himneskum engli, 
Enn mennskum manni, en móðir hennar var danskona.“ 

„Kallið á föður hennar,“ mælti soldán. 

Undireins og hann var kominn, mælti soldán: „Seg mjer 
Þegar í stað, hver var móðir dóttur þinnar? eg læt drepa þig, ef 
ú Segir mjer eigi eins og er.“ 

„Voldugi konungur!“ mælti hann, og fjell soldáni til fóta. 
„Móðir hennar var danskona; hún var í flokki með leikurum, sem 
Áökkuðu út um land, en eg tók hana að mjer, og ól hana upp. 
Varð hún afbragð annara kvenna að fegurð og öðrum kostum, og 
Sekk eg að eiga hana. Átti eg með henni þá einu dóttur, sem 
bjer hafið kjörið yður til samlags.“ Ljet konungur þá sefast, og 
Íúröaði stórum á glöggskyggni ættfræðingsins, og kvaðst vilja vita, 
hvað hann hefði haft fyrir sjer. 

„Allar slíkar konur eru svarteygar og loðbrýnar,“ mælti ætt- 
ftæðingurinn ; „á því sá eg, hverra manna hún var.“ 

Soldán þóktist nú vita með fullri vissu, að ættfræðingurinn 
Var reyndur og ráðinn í að þekkja ætterni manna. Hann ljet hann 

VÍ frá sjer fara í mestu vinsemd, og sýndi honum það virðingar- 
Mark, 3% hann ljet gefa honum stærri skammta af brauði og kjöti 
Sn áður, og fórst soldáni þannig jafnvel við hann, og fjelaga hans. 
Skömmu síðar fór soldán að hugsa um þá fjelaga, og minntist 
Þess, að þeir höfðu hver um sig sýnt þess ljósan vott, að þeir 
Toru atkvæðamenn. Kom honum þá til hugar, að grennslast 
Stir æt sinni, og spyrja ættfræðinginn, hverra manna hann sjálfur 
væri, Ljet soldán þá þegar sækja ættfræðinginn, og spurði hann, 
hvort hann þæktist geta sagt með fullri vissu af hvaða bergi hann 
Væri brotinn, en ættfræðingurinn kvað já við. „En þó segi eg það 
ví að eins,“ mælti ættfræðingurinn, „að þjer heitið mjer griðum.“ 
ÞVarastu a3 láta reiði soldáns lenda á þjer, því ef hann býður að 


106 


láta drepa þig, þá er eigi á illu frestur,“ segir máltækið, og því 
verð eg að vera var um mig.“ 

„Svo skal vera,“ mælti soldán, „eg heiti þjer griðum; Þú 
veizt, að eg má ekki ganga á bak orða minna.“ 

„Stórlyndi konungur!“ mælti ættfræðingurinn, „eigi eg að segja 
ætterni yðar, þá verðum við að vera tveir einir, en engir fleiri.“ 

„því þá ?““ mælti konungur. 

„það sem guðlega veru snertir, skal byrgjast undir hinni dimmu 
blæju þagnarinnar.“ 

Bauð soldán þá þeim, er við voru staddir, að ganga burt, €l 
ættfræðingurinn, gekk að honum og sagði: „Voldugi drottinn! þjer 
eruð launsonur og óskilgetinn.“ 

Þegar soldán heyrði þetta, bliknaði hann og varð dapur 08 
hnugginn. Allt í einu spratt hann upp og mælti: „Viti það sá; 
er mjer hefur þetta ríki í hendur fengið, að ef“ þú segir satt, þá 
skal eg leggja niður völdin, og láta þig setjast í sæti mitt, því 
uppfrá því álít eg mig þess ómaklegan, að vera konungur. En 
sje það hjegómi einn, er þú segir, þá vinn eg þess dýrstan eið, 
að þú skalt lífið láta fyrir sverði mínu.“ 

Hljóp soldán þá út, og inn í kvennabúrið til móður sinnar; 
óð hann að henni með brugðnu sverði og mælti: „Eg skora á 
þig í nafni þess, er hefur aðgreint himin og haf, að vinna mjer 
þess helgan eið, að þú skulir segja með sannindum það er eg Spý* 
þig að. Að öðrum kosti skalt þú þegar búast við dauða þínum.“ 

Drottningin, móðir hans, fjell honum til fóta og spurði, hvað 
hann langaði til að vita. 

„Segðu mjer,“ mælti soldán, „hver var faðir minn?“ 

„Fyrst eigi tjáir annað,“ svaraði hún, „enn að segja eins 06 
er, þá er eigi því að leyna, að þú ert sonur matreiðslusveins- 
Soldáni manni mínum varð eigi barna auðið, en það fjell honum 
svo nærri, að hann gerðist þunglyndur; missti hann alla matarlyst 
og gat eigi á heilum sjerstekið. Eg átti fuglabúr, og voru í því 
margir fuglar. Einusinni langaði soldán í fuglakjöt, og vildi snæða 
nokkra af fuglum þessum; matreiðslusveinninn fór og ætlaði að 
sækja þá, en þá bar svo undir, að eg var alein í búrinu. Fjandinn 
freistaði mín í þetta skipti meir enn endrarnær; eg sá það að 


107 
úti var um veg og virðingu mína, þegar soldán dæji, ef honum ekki 
Yrði barna auðið með mjer; ginnti eg því matreiðslusveininn til 
samræðis við mig og þannig ert þú undir kominn. þegar soldán 
heyrði, að eg væri barnshafandi, varð hann aptur hress og kátur, 
ruddi stórgjöfum í vezíra sína og vildarmenn og veitti þeim sæmd 
Sæmd ofan. Var haldin veizla í fjörutíu daga, er þú fæddist, og 
Voru það sannkallaðir dýrðardagar.“ 
Þegar drottning hafði lokið máli sínu, var soldán hljóður 
„Rokkra stund, og stóð eins og agndofa. Fór hann síðan aptur 
il Ættfræðingsins, og bauð honum að afklæðast, en hann gerði sem 
konungur bauð. Konungur fór og úr skrúða sínum, og tók af sjer 
öll tignarmerki. „Segðu mjer nú,“ mælti konungur, „á hverju þú 
hefur sjeð það, að eg var óskilgetinn ?“ 
í „Herra!“ mælti ættfræðingurinn, „þegar vjer fjelagar hver um 
sig Sýndum snilli vora, launuðuð þjer oss á þann hátt, að þjer 
JStuð efa oss stærri skammta af brauði og kjöti, en ljetuð þar 
við lenda. Af þessum naumleik yðar rjeðum vjer, að þjer munduð 
Vera matreiðslumanns son, en eigi konungbornir, því höfðingar eru 
"ui að launa ágæti manna og atgjörfi með auð og upphefð, en 
Jer hafið eigi gefið oss annað enn bita af borðum yðar.“ 
Soldáni brá við orð ættfræðingsins, og sá að hann hafði satt 
ðð mæla, Fór hann úr hverri spjör, og klæddi ættfræðinginn í 
Onungsskrúðann, og afsalaði sjer tigninni. Eptir það bjóst hann 
Mikaklaðum og ferðaðist burt úr landinu. 
R Oðar enn ættfræðingurinn var seztur að völdum, ljet hann sækja 
sína, en þeir þekktu hann eigi; gaf hann þeim góðar gjafir, 
á bauð beim að fara þegar brott úr ríki sínu. Gaf hann sig 
Síðan allan við stjórnarstörfum, og kostaði kapps um, að leysa sem 
%. a hendi skyldur sínar; sýndi hann slíka rausn og stórmennsku, 
þ Vísi og góðgirni, að hann varð hugljúfi þegna sinna; árnuðu 
Ta alls góðs, og óskuðu honum langra lífdaga. það 
hjolt Segja af soldáninum, sem vikið hafði frá völdum, að hann 
til Kairó, og þar ætlaði hann að dvelja um hríð. Gekk 
En um bæjinn sjer til dægrastyttingar, og nam staðar við höll 
í Bar fannst honum svo mjög um fegurð hennar, að hann fjell 
" Stóð hann og virti fyrir sjer höllina þangað til dagsett 


108 


var og soldán kom heim af dýraveiðum. Varð soldáni starsýnt á 
munkinn, því honum þókti hann furðu tígulegur og höfðinglegur. Ljét 
soldán þræla sína bjóða honum inn í höllina og kvaðst vilja tala 
við hann; tók hann þá boði soldáns með þökkum. Spurði soldán 
hann að ýmsu, og var svo blíður og viðmótsgóður, að komumaður 
fjekk fullkomið traust á honum, og sagði honum alla sögu sína- 
Fjekk það soldáni svo mikillar undrunar, er hann heyrði, hvers! 
hann hafði vikið úr völdum og hve lítils hann virti jarðneska hags- 
muni, að hann kallaði hátt og sagði: „Lofaður sje sá, sem niðurlægir 
og upphefur. Mjer hefur þókt saga þín fögur og merkileg, en þó 
er saga mín ennþá furðanlegri, og skal eg segja þjer hana.“ 


Sagan af Mahmúð, soldáni í Kairó. 


Eg var fátækra foreldra barn, og hafði eigi af unaðsemdum 
lífsins að segja, fyr enn eg eignaðist tíu silfurpeninga; var það fyrsta 
sinn, sem eg átti skotsilfur, og ásetti mjer því, að verja fje þess! 
mjer til skemmtunar. Fór eg þá á markað einn mikinn, og litaðist 
um á alla vegu, því eg hafði í hyggju að kaupa mjer eithvert 
sælgæti. Heyrði eg þá hlátur og háreysti, og varð þess brátt vísari, 
að fjöldi manna þyrptist utanum mann nokkurn, sem hafði á boð- 
stólum stóran apa, fyrir tíu silfurpeninga. Keypti eg apann, og 
veit eg eigi, hvað mjer gekk til að fleygja út aleigu minni fyri" 
hann. Fór eg síðan með apann heim að hreysi mínu. þegð? 
þangað var komið, fór eg að hugsa um, hversu eg skyldi sjá mjer 
og apanum fyrir vistum, og vissi nú engin sköpuð ráð. þegar eg 
var að velta þessu fyrir mjer, stökk apinn nokkur kátleg stökk, og 
allt í einu varð hann, svo ljótur sem hann hafði verið, að fríðum 
manni og mælti: „Mahmúð! þú hefur keypt mig fyrir aleigu þínð 
og veizt þó ekki, hvernig þú átt að afla okkur fæðis.“ ; 

„Satt er það,“ svaraði eg. „En — í guðanna bænum! hvernig 
veiztu það? Hver ertu? Hvaðan kemurðu ?““ á 

„Vertu ekki að spyrja um það,“ mælti hann. „Taktu við 
þessum gullpeningi, og kauptu fyrir hann það sem þarf til góðrar 
máltíðar handa okkur.“ 


Eg gerði sem hann bauð. Skorti þá eigi krydd og kræsinga? 


109 


én maðurinn var hinn kátasti; undi eg mjer þá allvel og þókti eigi 
löng hver stundin. Morguninn eptir sagði hann við mig: „Heyrðu 
Mahmúð 1 þessi húsakynni eru okkur eigi samboðin; við verðum 
að leigja önnur.“ 

Eg fór þá út og leigði skrautlegan bústað í þeim hluta bæj- 
atins sem var fegurstur, og fluttum við þangað. Fjekk hann mjer 
bá allmikið af peningum til að kaupa húsbúnað þann, er við þurftum. 
Síðan gaf hann mjer dýrindis klæðnað og bauð mjer að skrýðast honum 
fgar; fann eg þá að allir vasar voru fullir af gullpeningum og 
silfurpeningum. Að því búnu virti hann mig fyrir sjer stundarkorn, 
Og var svo að sjá, sem honum líkaði, hversu eg var að yfirlitum. 
jet hann mig setjast hjá sjer, og fjekk mjer böggul, og sagði eg 
Skyldi færa soldáni böggulinn, og biðja um leið dóttur hans. Kvað 
hann soldán mundu þiggja gjöfina, og eigi synja mjer ráðahagsins 
Síðan bauð hann þræl nokkrum, er hann hafði keypt, að fylgja 
Mjer með böggulinn, og hjelt eg því næst á stað til hallar soldáns. 
ár þar allt fullt af varðmönnum og embættismönnum; spurðu 
"eir mig með lotningu, hvað eg vildi, því eg var næsta skraut- 
búinn, Eg sagði þeim, að eg vildi tala við soldán; leiddu þeir 
Mig þá á fund hans. Kvaddi eg hann á þann hátt, sem títt er, 
el hann tók vel kveðju minni; rjetti eg honum þá böggulinn með 
SSsum ummælum: „þiggið þjer, konungur! gjöf þessa, þó hún sje 
il Og yður eigi boðleg, og heyrið náðarsamlega bæn mína.“ 

Soldán ljet opna böggulinn. Voru í honum klæði og dýr- 
Stipir, og voru það slíkar gersemar, að soldán fjell í stafi. 

Eg þigg gjöf þína,“ mælti hann. „En hvernig á eg að launa 
Jr slíka stórgjöf 


(44 


2 


E mælti eg, „mjer leikur í mun að eignast 
Ytindisperluna, blómarósina, hirðdjásnið; mig langar til að eignast 


Óttur Yðar, sem er afbragð allra kvenna; eg bið hennar mjer 
ul handa í 


„Voldugi konungur, 


„Hvað á eg að gera?“ mælti soldán við ráðgjafa sinn. 
„Herra!“ svaraði ráðgjafinn, „sýnið honum þann demant, sem 
s eigið dýrmætastan í eigu yðar, og segið honum, að þjer gefið 

Mm eigi dóttur yðar, nema því að eins, að hann gefi dóttur yðar 


jafn n 
QÝrmætan demant í morgungjöf.“ 


110 


Eg spurði soldán þá, hvort hann vildi gefa mjer dóttur sínð; 
ef eg kæmi með tvo slíka demanta, en hann kvað já við. AÐ því 
búnu kvaddi eg soldán, en hafði demantinn heim með mjer, tl 
þess að sýna hinum unga manni. Sagði eg honum frá öllu, hversl 
farið hefði, en hann kvaðst skyldu gefa mjer daginn eptir tíu aðrð 
eins demanta. Snemma næsta dags gekk hann út, og kom að 
stundu liðinni aptur með tíu demanta einsog hann hafði heitið 
mjer; færði eg soldáni þá, þegar í stað. Varð hann hissa á fegurð 
steinanna, og spurði ráðgjafa sinn aptur, hvað gera skyldi. 

„Herra!“ mælti ráðgjafinn, „þjer verðið að halda loforð yðar, 
og gefa manni þessum dóttur yðar. þjer hafið eigi til meira mæld; 
enn að fá einn demant, en hann hefur fært yður tíu.“ 

Síðan ljet soldán efna til brúðkaupsveizlu. Kvaddi hann dóm“ 
ara og valdsmenn á fund sinn. Rituðu þeir kaupmálann og fengu 
mjer. Hljóp eg þá heim til mín með hann og sýndi fjelaga mínum: 
Var hann vel ánægður, en ljet mig heita sjer því, að eg ekki 
skyldi eiga lag við konu mína að sjer fornspurðum. Fór eg síðan 
aptur til hallarinnar, og var mjer um kvöldið fylgt inn til konungs“ 
dóttur. þó gaf eg mig lítt að henni, því eg mundi, hverju 98 
hafði heitið; forðaðist eg að tala við hana, þangað til eg kvaddi 
hana morguninn eptir. Var eg hjá henni þrjár nætur, hverja eptir 
aðra, og hjelt eg áfram uppteknum hætti, að eg hafði alls engin 
afskipti af henni. þókti henni þetta mikil skapraun, og bar UPP 
kveinstafi sína við drottninguna móður sína, en hún sagði soldáni 
frá háttalagi mínu. Kvaddi soldán mig þá á fund sinn og hótaði 
mjer ógurlegri hefnd, ef eg  hjeldi slíku ráðlagi framvegis, 9É 
sýndi eigi dóttur sinni meiri blíðu enn hingað til. Nú fór mjer 
ekki að lítast á blikuna, og hljóp til vinar míns og sagði honum 
að soldán væri orðinn mjer reiður.  Ráðlagði hann mjer Þá að 
biðja konu mína, þegar við værum orðin tvö ein, að ljá mj! 
armband, er hún hefði á hægra handlegg, en undireins og €8 hár 
orðinn handhafi að því, skyldi eg færa sjer það. - þegar það ja 
búið, kvað hann ekkert því til fyrirstöðu, að eg nyti alls þef 
yndis af konu minni, sem eg vildi. ; 

þegar eg kom um kvöldið til konu minnar, sagði €$ sr 
hana: „Viljir þú gera mig fullsælan hjer í heimi og efla auðnu 


111 


Okkar beggja, þá láttu mig fá band það, er bú ber á hægra 
handlegg.“ A 

Hún dróg bandið þegar af handlegg sjer og fjekk mjer; hljóp 
ég þá með armbandið til kunningja míns, en honum þókti svo 
Vænt um að fá það, að hann rjeði sjer ekki fyrir gleði. Eg skundaði 
Síðan aptur til hallarinnar, til að hughreysta konu mína, því eg 
Þóktist ganga að því vísu, að hún mundi undrast um mig, en 
Vernig svo fór, veit eg ekki. Svo mikið er víst, að morguninn 


EPtir sá eg, að eg var aptur kominn í mín fornu eymdar heim- 
kynni og klæddur hinum herfilegu flíkur mínum í stað skrúóklæð- 
ánna. — En er ofboðið fór af mjer, og eg kom til sjálfs mín, þá 
klæddist eg og hafði mig á burt úr þessum hryggilega samastað; 
Var eg þá svo aumur og sorgbitinn, að eg gat ekki á mjer tekið. 
Sæla Sú, er eg átti á bak að sjá, stóð mjer sífelt fyrir hugskots- 
sjónum, og vissi eg engin ráð til að komast úr volæði því, sem 

hin óskiljanlegu forlög aptur höfðu látið mig í rata. 
Þannig ráfaði eg í þungu skapi umhverfis höllina, og sá eg 
Samlan töframann á strætinu; lágu kringum hann stórar blaða- 
rúgur, og var hann að stilla mönnum stjörnumát. Gekk eg að 
onum, en hann tók kveðju minni vingjarnlega, fór hann allt í 
Su að virða mig fyrir sjer næsta grandgæfilega og mælti: „Vesæll 
Maður hefur ekki þorpari nokkur, er þú trúðir, dregið þig svívirði- 
SBA á tálar og svipt þjer burt úr faðmi konu þinnar?“ Kom 
Sa flatt upp á mig, og kvað eg já við spurningu hans; varð eg 
“ að Setjast niður hjá honum, og jafnskjótt sem allir þeir, er 
„forvitni höfðu safnazt þangað, voru á brott gengnir, tók hann 
ad til máls: „Vinur! apinn sem þú keyptir fyrir tíu silfurpen- 
K. 93 sem breytti sjer í ungs manns líki, er í raun rjettri illur 
2 Sem fellt hefur ástarhug til kóngsdótturinnar, sem nú er kona 
. ; Hann hafði þig ekki til annars enn að ná frá anna þinn 
Bet ir armbandi, sem var því til fyrirstöðu, að Hal fengi nálg- 
eg a og er hann nú hjá henni, þar er þú skyldir vera. En. 
2 Sá að eg bráðum geti fyrirkomið honum, svo að bæði menn 
tók K andar megi vera í friði fyrir honum.“ Að svo mæltu 
og Sg blað og ritaði á, braut það síðan saman og innsiglaði, 
k mjer með þessum ummælum: „Far nú þangað sem til- 


112 


greint er á brjefskveðjunni, og bíð þangað til þú sjer höfðingja einn 
koma með fjölmennu föruneyti. Fá þú honum brjefið og mun 
hann hjálpa þjer.“ Eg bað hann hafa þökk fyrir, og fór því næst 
á stað; gekk eg alla nóttina og nokkuð af næsta degi, uns eg náði 
þangað, sem mjer var til vísað. Leið nú kvöldið og langt fram á 
nótt, svo að eg eigi sá aðra enn minni háttar menn, og var mj 
farið að gremjast í geði, er eg hugsaði til þess, að eg kynni 
að vera svikinn í annað sinn, en þá sá eg allt í einu mikinn ljós“ 
bjarma langt í burtu. Færðist bjarminn nær, og sá eg brátt, að 
þar kom sveit manna með ljós og kyndla, var það fjölmennt förð“ 
neyti, svo ráða mátti af því, að einhver voldugur konungur væri 
þar á ferð. Ótölulegur þræla grúi gekk fram hjá mjer, og vör! 
tveir og tveir saman, og að endingu birtist konungur andanna með 
skrautlegri sveit; gekk eg að honum skjálfandi, fjell fram fyrir 
honum og rjetti honum brjefið. Tók hann við því og las síðað 
hátt: „Heill sje þjer anda konungur! Vita skalt þú, að sá % 
færir þjer línur þessar, hefur verið hörmulega leikinn af voldugt" 
óvin og ber þjer að hefna þess. Ef þú ekki veitir honum skjóta 
og greiða hjálp, þá skal sjálfum þjer hætta búin. Vertu sæll!“ 
þegar nú konungur andanna hafði heyrt sögu mína, þá bauð 
hann einum af þjónum sínum að leiða fram fyrir sig anda þan: 
er töfrað hafði dóttur soldánsins í Kairó. Að stundarkorni tiönu 
stóð sakadólgurinn frammi fyrir konunginum. „þú hinn bölfaði !“ 
mælti konungur með þjósti, „því hefur þú gert manni þessi" 
mein?“  „Voldugi konungur!“ mælti andinn, „ástin ein og annað 
ekki gekk mjer til að vinna glæp þenna. Armbandið fyrirmunaði 
mjer að nálgast dóttur soldáns, og neytti eg því manns þess2 ti 
þess að fá vilja mínum framgengt. Óðar enn eg var búinn að 
láta hann ná armbandinu, fjekk eg kóngsdóttur í vald mitt; en svo 
mikil er ást mín á henni, að eg hef henni ekkert mein gert.“ Kór 
ungur andanna skipaði honum því næst, að fá mjer armbandið 
aptur, svo eg gæti horfið aptur fil konu minnar; hótaði hann 
honum dauða, ef hann færðist undan. En illvirkinn, sem Var einn 
á meðal hinna þverbrotnustu anda, varð bálreiður og stóð á því 
steini fastara, að hann skyldi aldrei láta armbandið af hendi KG 


a 
skyldi hann einn njóta kóngsdóttur og enginn annar. — Í sam 


113 


bili ætlaði hann að skjótast burt og hverfa í lopt upp, en var þess 
eigi megnugur, og var hann handtekinn að boði konungs. Var 
tekið af honum armbandið, og að því búnu ljet konungur vægðar- 
laust hálshöggva hann og fjekk mjer síðan töfragripinn. En er eg 
Var handhafi orðinn að honum, vissi eg ekki fyrri til, enn allir 
Andar voru horfnir, en sjálfur var eg aptur kominn í skrautklæði 
mín. Sneri eg þegar heimleiðis aptur til borgarinnar, og jafnskjótt 
Sem hallarverðir mínir og hirðmenn sáu mig, gullu þeir við sem 
einn maður og hrópuðu: „Konungurinn okkar horfni er kominn 
heim aptur.“ Tók eg kveðju þeirra og gekk á fund kóngsdóttur, 
er sofið hafði fastasvefni frá því eg hvarf. En óðara enn eg var 
búinn að smeygja armbandinu á hægra handlegg hennar, vaknaði 
hún og hljóðaði upp yfir sig af fögnuði, er hún sá mig. Allt upp 
há Þeirri stund höfum við búið hvert með öðru í bezta gengi, og 
Ekkert til rauna borið, nema andlát föður hennar. Hann andaðist 
barnlaus og arfleiddi mig því að ríki sínu, og hef eg síðan stýrt 
Því í friði og vegsemd. 
„Konungurinn í munkabúningnum ljet nú í ljósi við soldáninn 
 Kairó, hve mjög sig furðaði á æfintýri þessu. þá mælti soldán: 
sPurðaðu þig ekki á því, bróðir kær! þeim, sem alla hluti hefur 
skapað, er ekkert um megn fram. En með því þú hefur afsalað 
jer ríki þínu, þá býð eg þjer að verða vezír hjá mjer. Mundi 
Mjer vænt um þykja, ef þú gengir að embætti þessu, og gætum við 
þá lifað saman einsog bræður og vinir.“ Konungurinn, sem geng- 
Ínn var frá ríki sínu, tók kosti þessum, og ljet soldán fá honum öll 
au tignarmerki, sem einkenna stórvezíra.  Þþaraðauki gaf hann 
%num glæsilega höll með fögrum aldingarði. Hjelt hinn nýji 
Stótveyr tvær ráðsamkomur á degi hverjum, og rækti embættis- 
Skyldur sínar með slíkri samvizkusemi og rjettsýni, að menn leituðu 
hans Úrskurðar úr öllum áttum fjær og nær, og undu þeir jafnvel 
lut sínum, er dómar hans gengu í móti. 

- Þannig liðu nokkur ár í bezta gengi, en þá bar svo til eitt 
kvöla, að soldán var í þungu skapi og sendi boð eptir honum. 
„það liggur illa á mjer,“ sagði hann, „eg hef ekki gaman af neinu, 
St eg Sje í kringum mig og svo €r eg yfirkominn af þunglyndi, 

Að eg hof óbeit á þeim hlutum, sem mest er yndi að. Kom þú 
Þúsund og gin nótt. IV. SJ 


114 


með mjer; við skulum ganga út í dularbúningi.“ þá svaraði ve/fr- 
inn: „Skyldan býður mjer að fylgja yður hvert sem vera skal; 
síðan bjuggust þeir báðir í munkabúning, fóru út úr höllinni á 
laun og gengu hingað og þangað, uns þá bar að vitfirringa húsi 
einu. þar fóru þeir inn, og er þeir lituðust um, þá sáu þeir tv9 
menn; var annar þeirra að lesa eitthvað hátt, en hinn hlýddi á 
með mestu athygli. Furðaði soldán sig á þessu og spurði þann; 
sem var að lesa, 'hvort hann fyrir vitleysu sakir væri kominn á 
þenna stað, en hann kvað nei við. „En saga mín,“ mælti hann; 
„er svo undarleg, að hún væri þess fullverð, að hún væri grafin á 
eirspjald, svo að aðrir gætu dregið dæmi af henni.“ Nú langaði 
soldán til að heyra söguna og sagði hinn ungi maður honum hand 
á þessa leið. 


Sagan af fyrsta vitfirringnum. 


Eg var kaupmaður og átti fullt forðabúr af allskonar ind- 
verskum varningi; keypti eg alltaf og seldi aptur jafnótt, og fór 
verzlun mín dagvaxandi. það var einhvern dag, að gömul konð 
kom í búð mína; hjelt hún á bænabandi í hendinni, hneigði sig 
djúpt fyrir mjer, og spurði eptir ýmsum fatnaðarefnum. —þegð“ 
hún var búinn að velja sjer efni í klæðnað, spurði hún mig, hvað 
það kostaði, og setti eg upp fimm hundruð dínara; borgaði hún 
mjer þá þegar fjeð og tók eg hundrað og fimmtíu í hreinan ábafð 
Næsta dag keypti hún aptur af mjer fatnaðarefni og borgaði það, 
og svo gerði hún á degi hverjum í hálfan mánuð. Á hinum fimmt- 
ánda degi kom hún einnig til mín, valdi úr eitthvað, sem henni 
leizt, af varningi mínum, og myndaði sig til að borga. en þá varð 
hún þess allt í einu vör, að hún hafði gleymt peningapyngjt sinni 
heima. Sagði hún mjer hvernig var og beiddi mig að fylgjast EM 
sjer heim og taka þar við fje mínu. Reyndi eg kurteislegð á 
færast undan, og sagði henni að eg skyldi feginn bíða borgtDA"" 
innar þangað til hún kæmi aptur, og skyldi svo fara, að hún ekki 
kæmi, þá væri henni guðvelkomið að eiga það sem hún h 


keypt. En hún tók undanfærslu mína svo óstinnt upp; að eg ef 


afði 


115 


Mjer að endingu engin önnur úrræði enn að loka búðinni og 
Íylgjast með henni. 

Þegar við vorum komin í stræti eitt, þá tók hún upp dúk og 
Sagði, að eg yrði að lofa henni að binda fyrir augun á mjer. Þókti 
mjer þetta kynlegt og beiddi eg hana að segja mjer, hvað henni 
Sengi til, en hún bar það í vænginn, að okkur mundi verða gengið 
fram hjá mörgum gluggsvölum, er konur sætu á, og með því hæg- 
lega gæti svo farið, að mjer yrði litið á einhverja af blómarósum 

Essum, þá væri hún hrædd um, að hugarró mín kynni að raskast 
Við það atvik, því svo væru sumar af konum þessum fríðar, að 
æt gætu glapið hina guðhræddustu munka. þetta leizt mjer ekki 
Særri vonum, og ljet eg konuna binda fyrir augu mjer. — Gengum 
Við síðan kippkorn, þangaðtil við komum að húsi einu; barði konan 
ar á dyr og jafnskjótt sem upp var lokið, leysti hún dúkinn frá 
Stgum mínum. Sá eg þá með undrun, að eg var kominn í hús 
Í Sem var svo skrautlegt að innan sem konungshöll væri. Konan 
let Mig nú bíða í herbergi einu, og sá eg úr því inn í annað her- 
Stgi; þar lágu í einni hrúgu öll þau fataefni, sem hjá mjer höfðu 
Verið keypt. Að stundarkorni liðnu komu tvær fríðar yngismeyjar, 
SDrettu þær dúk í sundur og neru með honum gólfið, uns það 
sa landi og spegilfagurt; hafði áður verið stökkt á það rósa- 

ML og öðrum ilmandi vökva. Síðan sóktu þær fimmtíu stóla 
lögðu á þá glæsilegar sessur og ábreiður; loksins báru þær 
EN Tjómandi legubekk, lögðu á hann hægindi og gullofnar silki- 

€iður og gengu síðan á burt. 

; Skömmu síðar komu þær aptur með öðrum meyjum, er fylgdu 
St Eptir í röð, tvær og tvær saman og voru þær fimmtíu að 


Olu si. R ; 0 á 
le " En á eptir þeim kom kona, sem var miklu fríðari og skraut- 
8 


að búin enn allar hinar; fylgdu henni tíu fagrar meyjar og settist 
Ea Í legubekkinn. þegar eg sá hana, herra! varð eg tr 
Upp Mi mjer numinn og gat valla á mjer setið, að kalla ekki 
a mig fyrir undrunar sakir, er eg sá hana; svo var hún 
Nanlega fögur ásýndum, en vaxtarlagið aðdáanlegt, og 

SSL hennar frábær í framgöngu og látbragði. Var hún nú að 


tala vs 
v a 
ið lagskonur sínar og var næsta kát og gamansöm, en í því 


temur ; 5 á 
Finn konan gamla, og vjek hún sjer þá að henni og mælti: 
Nr 


116 


„Er hann þá loksins kominn, móðir góð?“ „Já, dóttir mín!“ 
svaraði hún, „hann er hjerna og bíður boða þinna.“ „Látum hann 
koma hingað inn,“ sagði hin, og gekk þá konan gamla að mj; 
og leiddi mig við hönd sjer inn að legubekknum. Hin tíguglegð 
kona, er þar sat, brosti við, er hún sá mig og heilsaði mjer kurt- 


eislega; ljet hún setja stól hjá legubekknum og bauð ímjer að setjast 


hjá sjer. Var eg þá sem höggdofa og utan við mig af öllu því; 
er eg hafði fyrir augum, en hún tók blíðlega til orða og mælti: 
„Hverju orði ljúkið þjer á fríðleika minn ? hyggið þjer mig makleg? 
ástar yðvarrar? viljið þjer verða maðurinn minn og hafa mig fyri! 
eiginkonu?“ Kom þá enn meira fát yfir mig og svaraði €8“ 
„Drottning! hvernig ætti eg að þykjast vera slíkrar sælu makleg! 
eg sem er hinn aumasti þræll yðar?“ „Ungi maður!“ sagði hún, 
„eg tala af hreinskilni og hispurslaust; svarið mjer þá eins, 08 
kvíðið engu, því yður einum lýtur hugur minn og hjarta.“ 

Nú varð eg að vísu þeirrar trúar, að þessi fagra kona vildi 
giptast mjer, en hitt var mjer hulinn leyndardómur, hversvegðð 
hún vildi það og hvaðan hún þekkti mig. En hún talaði til mín 
blítt og ástúðlega, svo eg herti loksins upp hugann og mælti: 
„Göfuga drottning! ef eg má trúa orðum yðar og treysta þeirr! 
heillavon, er þjer blásið mjer í brjóst, þá látum oss nota tímann 
og frestum ekki slíkri sælu.“ „Verði svo !“ ansaði hún, „já, þessi 
hamingjudagur verði brúðkaupsdagur okkar. Eg skal þegar senda 
boð eptir valdsmanni og vottum, og skulum við drekka brullauP 
okkar að þessu kvöldi, en þó set eg einn skildaga.“ „Og hver se 
sá?“ spurði eg. „þjer verðið að skylda yður til þess, að sýnd 
aldrei annari konu blíðlæti eða mæla til hennar ástarorðum.“ þessu 
var mjer hægt að lofa, enda mundi eg í það sinn hafa heitið 
hverju seim vera skyldi, því eg brann af löngun eptir að fá 8v0 


fríðrar konu. Gekkst eg því fúslega undir skuldbindingu os: 2 
i mé 


og lofaði að móðga hana aldrei með neinu slíku, hvorki í orð 
0g 


verki, og ljet hún sjer það lynda. Fór nú hjónavígslan fram, * 
að henni aflokinni ljet hún bera fram kaffe og kælandi drykki 
valdsmanninum ljet hún greiða fje af hendi og gaf þjónustume 
sínum gjafir. Meðan á þessu stóð, spurði eg sjálfan mig; 


yj um 
hv að 


a í E þr a 
eptir annað, hvort mig ekki væri að dreyma. Nú skipaði 


117 


Seldingum að fylgja mjer til lauga og leiddu. þeir mig inn í her- 
bergi eitt, sem var svo fagurt, að því verður valla með orðum 
lýta, — Voru þar glæsilegar ábreiður á gólfi, en af laugavatninu 
lagði sæta angan; eptir baðið var eg færður í skrautklæði og voru 
Mjer veittir svaladrykkir og allskonar hressingar. því næst fylgdu 
Þrælarnir mjer Í aðalstofu hallarinnar; sat kona mín þar hlaðbúin 
í dýrðarljóma fegurðar sinnar og beið mín. Settist hún hjá mjer 
Og renndi til mín blíðum ástaraugum, varð eg þá svo unaðfanginn, 
að eg valla rjeði mjer. Liðu svo tíu dagar að við vorum einsog 
Úrukkin af munaðarsælu. En að þeim tíma liðnum minntist eg 
Móður minnar og leiddi eg konu minni fyrir sjónir, hvílíks harms 
Og kvíða fjærvera mín hlyti að hafa ollað henni. „Leyf mjer,“ 
Sagði eg, „að finna hana og hugga, og verja ofurlitlum tíma til 
Yerzlunarmála minna.“ 

Hún mælti alls ekki á móti því og sagði, að eg gæti fundið 
Móður mína á hverjum degi og gegnt störfum mínum, en eg yrði 
Ávallt að Játa hina gömlu konu fylgja mjer fram og aptur. — Ljet 
Sg mjer það lynda, og þegar eg ætlaði að ganga að heiman batt 

in gamla kona aptur fyrir augu mín og leiddi mig aptur á sama 
Staðinn og í fyrra skiptið, og sagði við mig að skilnaði: „Komið hingað 
Um kvöldbænatíma og skal eg þá vera hjer fyrir.“ — Eg flýtti 
Mjer á fund móður minnar, sem var yfirkomin af harmi og óhugg- 
Andi og vafði hún mig grátfegin að brjósti sínu. „Gráttu ekki,“ 
Sagði eg við hana, „því fyrir fjærveru mína varð mjer þeirrar 
Amingju auðið, er eg aldrei hafði vonazt eptir.“ Og er eg hafði 
Sagt henni æfintýri mitt, kallaði hún upp með miklum fögnuði: 
„Guð Varðveiti þig, son minn! en komdu nú til mín annanhvern 
28, því svo mikið ástríki hef eg á þjer, að ekki má minna vera, 
enn að þú sýnir mjer elsku aptur í móti.“ þeim tíma dags, sem 
ePtir Var, varði eg til að gegna störfum mínum, og á tilteknum 
Úma ljet eg hina gömlu konu binda fyrir augu mín og fylgja 
Þe heim til konu minnar; fagnaði hún mjer með óumræðilegri 

U— 

Þannig bjuggum við saman í þrjá mánuði, og furðaði eg mig 
"afi som áður á dýrðargengi því, er kona mín lifði í, og hinni 


fjö 2 EI 
ölmennu sveit, er hún hafði í kringum sig. Gat eg nú ekki 


118 


lengur ráðið við löngun mína til að vita, hver kona sú væri, er €8 
hafði gengið að eiga og hvað hún hjeti. því var það einusinni, €F 
eg var aleinn með einni af hinum svörtu ambáttum hennar, að €g 
spurði hana að þessu. „Herra!“ svaraði hún, „saga húsmóður 
minnar er undarleg mjög, en eg þori ekki að segja yður hana, því 
eg er hrædd um að hún komist að því og láti drepa mig.“ Eg sagði 
að hún mætti vera alls ókvíðin um það, og lofaði henni að þegja 
yfir öllu; tók hún þá þannig til máls: „Einusinni þegar húsmóðir 
mín kom heim frá laugum, varð henni gengið fram hjá sölubúð 
yðar; stóðuð þjer þá á tali við einhvern kunningja yðar. þjer voruð 
þá svo skrautlega og snoturlega búinn, að hún fór að virða yölf 
og allt látbragð yðar betur fyrir sjer, og allt frá þeirri stundu varð 
hjarta hennar gagntekið af brennandi elsku til yðar. Enginn varð 
í það sinn var við geðshræringu hennar, en jafnskjótt sem hún Var 
heim komin, sókti að henni óyndi; vildi hún einskis neyta og lagðist 
rúmföst. Varð hún föl yfirlitum, gat eigi sofið um nætur og gerðist 
næsta máttfarin. Varð móðir hennar þá kvíðafull og gerði boð 
eptir konu einni gamalli, sem var sýnt um lækningar; þreifaði hún á 
lífæð meyjarinnar, sem var svo þungt haldin, og spurði hana að 
ymsu; varð hún þess skjótt áskynja, að sjúkleiki hennar var ekki 
af líkamlegum orsökum sprottinn. Grunaði hana þegar, að ástir 
mundu valda vanheilsu hennar, en vildi ekki kveða upp úr mé 
það í viðurvist hennar. Sagði hún því sjúklingnum, að með guðs 
hjálp mundi bráður bati verða á meinsemd þessari og kvaðst næstð 
- ag skyldu koma með óbrigðulan læknisdóm. Eptir það gekk hún 
á burt og kvaddi móður hinnar sjúku meyjar til viðtals undir fjögð? 
augu. „Reiðist mjer ekki,“ sagði hún, „fyrir það, er eg hlýt að 
gera yður uppskátt. Dóttir yðar er sjúk af ást, en enga öðru, 08 
er enginn annar vegur til að lækna hana annar enn sá, að gipÍð 
hana þeim, sem hún elskar.“ 

Hin gamla kona fór nú leiðar sinnar, en móðurinni fjellst 
mikið um, og gekk hún til dóttur sinnar; reyndi hún á allar lundir 
að knýja hana til þess að gangast við leyndarmáli sínu, €n hún 
þagði við öllu fyrir blygðunar sakir. Loksins þegar liðnir voru 
tuttugu dagar, játaði hún fyrir móður sinni, að hún elskaði öun 
nefndi strætið og húsið, sem hún hafði sjeð yður í, og lýsti hvoru 


119 


tveggja; fór þá hin gamla kona og: leitaði yður upp. En hitt vitið 
bjer sjálfur, hvernig síðan fór og hvernig þjer komust hingað. 
Svona er nú saga húsmóður minnar; munið mig um það að láta 
hana ekki fara lengra.“ Eg lofaði ambáttinni ennþá einusinni að 
Þegja yfir þessu, og lifði eg nú sælu lífi með þeirri konu, sem 
Öllum var yndislegri, svo að ekkert raskaði gleði minni. Gekk eg á 
degi hverjum til móður minnar og gegndi störfum mínum, en tengda- 
Móðir mín fylgdi mjer heim á hverju kvöldi eptir vanda. 

Þannig liðu nokkrir mánuðir, en einn dag er eg sat inni Í 
búðinni önnum kafinn, varð mjer litið út á stræti og sá eg unga 
stúlku, sem bauð öðrum verzlunarmönnum kjörgrip einn til kaups; 
Var gripurinn prýddur demöntum og dýrindis perlum.  Leizt mjer 
sem enginn mundi ennþá hafa boðið eins mikið og hún vildi, og 
kom stúlkan þá loksins til mín og mælti: „Allir kaupmennirnir 
Afa nú boðið í dýrgrip þenna, nema þjer einir, og sýnist mjer 
Sem þjer alls ekki virðið hann viðlits.“ Svaraði eg henni þá, að 
ég hefði enga þörf fyrir glingur) hennar, en allt fyrir það sagði 
hún : „Hvað bjóðið þjer? viljið þjer ekki hækka boðið dálítið á 
Móti hinum 2“ Var eg næsta tregur til þessa kaupskapar, en hugsaði 
þó með sjálfum mjer, að kona mín kynni að hafa ánægju af ger- 
semi þessari og svaraði því stúlkunni: „Hana þá! ef svo skal vera, 
á vil eg gefa þjer fimmtíu dínörum meira og fylla svo þúsundina.“ 
sÞjer skuluð fá gripinn fyrir þetta verð,“ sagði stúlkan, en er eg 
Stlaði a3 telja henni fjeð í búð minni, þá færðist hún undan að 
taka við því og mælti: „Herra! eg hef einnar bænar að biðja yður, 
0g heimta eg enga aðra borgun, enn að mega kyssa yður á kinnina.“ 
Þó Mig nú furðaði á þessum kátlegu tilmælum, þá þókti mjer það 
Hinarsyogar gjafverð, að fá dýrgripinn fyrir einn koss, og með því 
Stúlkan vildi með engu móti taka við fjenu, en stóð fast á bæn 
Sinni, þá ljet eg loksins til leiðast. Kyssti stúlkan mig þá, en 
sg Mig um leið svo tilfinnanlega, að eg hljóðaði upp yfir mig en 
ín hafði sig á burt í skyndi. 

Um kvöldið leiddi tengdamóðir mín mig heim, einsog vant var; 
'tti og þá svo á, að kona mín sat í legubekk með styggu yfirbragði 
78 Var búin skarlatsklæðum, en það er búningur syrgjandi manna. 
8 færði mig að henni, tók í hönd henni, og fjekk henni dýrgripinn 


120 


og mælti: „Drottning hjarta míns! eigðu þetta; eg hef keypt það 
handa þjer.“ Hún tók við gripnum, skoðaði hann vandlega 08 
spurði mig, hvort það væri svo í raun og veru, að eg hefði keypt 
hann handa sjer.“ „Já, það veit hamingjan,“ ansaði eg, „hann 
kostar þúsund dínara.“ þá sortnaði yfir svip hennar og hrópaði 
hún í heiptaræði: „Hvernig stendur á sárinu, sem þú hefur á kinn“ 
inni?“ Við þessa spurningu brá mjer ógurlega, og setti mig drey'“ 
rauðan, en hún kallaði á þjónustukonur sínar og komu þær ið 
með lík stúlku nokkurrar, og lá höfuð hennar á miðjum kroppnum 
Kannaðist eg samstundis við, að þar var komin sú, er selt hafði 
mjer gripinn. Ljet þá kona mín orð þessi dynja yfir mig: „þess“ 
konar barnaglingur er einskisvert fyrir mig, því eg á allsnægtir af 
slíku. En eg vildi freista þín, hvort þú gætir ent trúlega það sem 
þú hafðir heitið mjer, að hafa ekki ástfarir við nokkra aðra konu 
þessvegna sendi. eg stúlku þessa til þín, en fyrst þú hefur rofið eið 
þinn, þá skaltu hjeðan fara og aldrei aptur koma“ Óðara enn 
kona mín hafði sagt þetta, tók móðir hennar mig við hönd sir 
batt fyrir augu mjer og leiddi mig þangað, sem við vorum vön að 
hittast. þar leysti hún aptur frá augum mínum og mælti: „Farið 
nú!“ Flýtti hún sjer þá burt frá mjer, en eg varð örvæntingð“ 
fullur útaf þessum hryggilega atburði og missi konu minnar, €r *$ 
unni svo heitt; hljóp eg um strætin og æpti sem óður maðir 
„Æ! hversu fríða, hvertu ástfagra og yndislega konu hef eg misst!“ 
hjelt nú hver maður, að eg væri genginn af vitinu, og kom þar 
loksins, að eg var tekinn fastur og fluttur hingað“ 

Soldán hafði hlýtt með athygli á sögu þessa, og sat nokkra 
stund hljóður og hugsandi, uns hann allt í einu vjek sjer að verit 
sínum og mælti: „Viti það himin! að þú skalt lífið láta, nema þú 
finnir konu þá, er gekk að eiga manninn þarna.“ Varð þá verfrinn 
felmtraður og beiddi um þriggja daga frest í minnsta lagi, 08 hái 
honum það veitt, en eptir tvo daga var hann engu nær enn áður 
Loksins leitaði hann til hins unga manns og ljet hann fylgja sjer 


þangað, sem hin gamla kona var vön að binda fyrir augu honum 
þar 


Og er hann hafði vandlega gætt að öllum húsum í strætinu, 
sem 


sem sagan hafði gerzt, þá þóktist hann loksins þekkja dyrnar; 
hann hafði verið leiddur inn um. Börðu þeir nú á dyr 08 Pé 


121 


því ambáttirnar þekktu vezfrinn og hinn unga mann, þá flýttu þær 
Sjer til húsmóður sinnar og sögðu henni, að vezírinn væri kominn 
með manni hennar. Ljet hún þá spyrja vezírinn, hverja skipun 
hann hefði að færa, og ljet hann þá birta henni vilja soldáns, að 
hún skyldi sættast heilum sáttum við mann sinn. Ljet hún bera 
honum þau svör, að enn þótt hún væri dóttir manns, sem fyrrum 
hefði verið soldán, þá væri sjer samt skylt að hlýðnast vilja þess, 
Er hún væri þegnskyld. þannig hreppti hinn ungi maður aptur það 
Er hann hafði misst, og rjeðist þetta heppilegar, enn hann nokkurn- 
ma hafði búizt við. 

Þegar soldán var búinn að heyra sögu fyrra vitfirringsins, þá 
hafði hann og viljað heyra sögu hins annars"), en hann kvaðst 
lítið kunna af sjer að segja, er nýlundu gegndi. En hann kvaðst 
kunna merkilega sögu af vitringi nokkrum og lærisveini hans, og 
Með því soldán fýsti að heyra hana, þá tók annar vitfirringurinn 
Þannig til frásagna. 


“ 


Sagan af vitringnum og lærisveini hans. 


Einusinni var maður afbragðs fróður og stórvitur; hafði hann 
tekið síg útúr heiminum og kotrað sjer niður í einsetukofa nálægt 
Musteri nokkru, til þess að geta sökkt sjer niður í ransóknir sínar 
og heimspekilegar hugleiðingar. Gekk hann aldrei frá einbýli sínu, 
Nema brýnasta nauðsyn bæri til, og lifði hann þessu lífi í mörg ár. 

að var einn dag, að til hans kom ungur drengur og sárbændi 
bann, að taka sig til samvistar einsog lærisvein, eða þá einsog þræl. 
Íttingnum gatst vel að yfirbragði sveinsins og veitti hann honum það 
Er hann beiddist; spurði hann sveininn um foreldra hans og hvaðan 
ann væri upp runninn, og svaraði hann þá: „Spyrjið mig eigi, eg 
Sr foreldralaus og veit ekki, hvort eg er af himni eða jörð.“ 
frek Þó vitringnum þækti þetta kynlegt, þá gekk hann samt ekki 
Ar á drenginn og lofaði hann honum að vera hjá sjer. Allt 


fi a ; 
rá þeirri stund var drengurinn frábærlega elskur að honum, sýndi 
fi 


% 
) Saga annars vitfirringsins er ekki annað enn helber upptekning sögu einnar, 
Sem fyr ey sögð og „Kvennaslægð“ nefnist (3 B. 127.) og er hún: því feld úr. 


122 


honum mestu lotningu og var hinn auðsveipasti. Liðu svo tólf ár 
af hendi, og var þá sveinninn orðinn að fullorðnum manni, og skorti 
hvorki djúpsetta þekkingu nje fagra menntun. þá heyrði hann 
einusinni að tilrætt varð um fegurð konungsdótturinnar, og Var 
hún lofuð umfram allar konungadætur, er þá voru uppi; vaknaði 
þá í brjósti hans áköf löngun til að sjá hana, þó ekki væri nema 
í svip. Sagði hann fóstra sínum frá þessu, en honum brá mjög 
við það, og svaraði honum hnugginn, að ekki væri það siður, að 
konur að jafnaði hefðu samneyti við karlmenn, en þó allrasízt kon- 
unga dætur; hefðu þeir fóstrarnir kastað á bak sjer hjegóma 
heimsins og ættu því heldur að varast allt, sem orðið gæti til þess, 
að þeim lenti saman við höfðingja þessa heims. Reyndi vitringurinn 
þannig á allar lundir, að telja lærisveini sínum hughvarf, en hann 
sókti sitt mál því fastara og varð hann loksins svo þunglyndur út 
úr þessu, að heilsu hans fór smáhnignandi. þetta fjekk vitringnum 
mikillar áhyggju og spurði hann lærisvein sinn einusinni, hvort han? 
hjeldi að það gæti fullnægt löngun hans, ef hann aðeins fengi að 
sjá kóngsdóttur. Játti hann því, og gekk þá vitringurinn að honum 
andvarpandi, og reið einhverskonar smyrslum á aðra augabrúð 
hans; brá þá svo við; að í sama bili hvarf annar helfingur líkama 
hans og sást hann aðeins einsog hálfur.  Vitringurinn bauð honum 
nú að ganga undireins út á torg og gerði hann svo. Óðara enn hand 
var kominn út á stræti, flykktist mesti manngrúi í kringum hann 
og glápti á hann með undrun. Vildu allir sjá þessa fábreytileg! 
sjón og flaug fregnin skjótt um borgina og barst til hallar konungsins, 
bauð hann þá að náttúruafbrigði þetta væri leitt á sinn fund. 

Nú var hinn ungi maður sóktur til hallarinnar og horfði öll 
"hirðin á hann með undrun og viðbjóð. Eptir það var farið með 
hann inn í kvennabúrið, til þess að kvennfólkið gæti svalað forvitni 
sinni.  Auðnaðist honum þar að sjá dóttur konungs og varð hann 
svo frá sjer numinn af fegurð hennar, að hann sór í hjarta sínu; 
að eiga hana eða deyja að öðrum kosti. Kom hann nú heim aptur 
til læriföður síns; spurði hann hvort hann hefði sjeð dóttur konungs“ 


ins. Hann kvað svo vera; „en ekki nægir mjer,“ sagði hann, að 


hafa sjeð hana einusinni, og aldrei mun eg hjeðanaf frið hafa, fyr? 


enn eg get sezt hjá henni, saðt sjón mína á yndisleik hennar og 


123 


Snortið hennar ljómandi háls með hendi minni. Auðnist mjer það 
ekki, þá mun eg með öllu örvílnast og ekkert hóf verða á harmi 
Mínum.“ Vitringurinn bar sig nú reyndar að andæfa móti, en með 
bví hann var áhyggjufullur útaf hinni ofsafengnu ástríðu fóstra síns, 
Þá ásetti hann sjer að duga honum svo sem hann gæti í hættu 
Þeirri, er hann ætlaði að leggja útí, og vænti hann sjer guðlegs full- 
tingis til þess. Reið hann nú undrasmyrslunum á bæði augu læri- 
Sveins síns og varð hann þá samstundis hverjum manni ósýnilegur. 
„Farðu nú, son minn!“ mælti hann, „og fullnægóðu ósk þinni, en 
komdu fljótt aptur og afræktu ekki skyldur þínar of lengi.“ 

Hann skundaði nú til hallarinnar, og með því hann var ósýni- 
legur, þá veitti honum hægt að komast inn í kvennabúrið og sett- 
ist hann þar niður hjá kóngsdóttur. Lengi vel ljet hann sjer nægja 
að horfa á hana, en loksins varð hann sem utan við sig af ástar- 
löngun, rjetti út handlegginn og snerti hálsinn á kóngsdóttur með 
hendi sinni.  Hljóðaði hún þá upp yfir sig af hræðslu og hljóp í 
ang móður sinnar; hún spurði hverju þetta sætti, og sagði þá 
Kóngsdóttir að einhver illur andi hefði komið við hálsinn á sjer. Varð 
Ított ing þá óttaslegin, og sendi undireins eptir barnfóstru dóttur 
innar fullyrti fóstran, að ekkert ráð væri betra til að fæla burt 
Ma anda enn að brenna úfaldataði, og var því undireins svo 
Sett, Lagði reykjarsvæluna um allt herbergið og sveið hinum unga 
Manni í augum, svo að þau fylltust vatni, og varð hann að þerra þau 
Með Vasaklút sínum. En um leið strukust burt undrasmyrslin, sem 
nnari hans hafði riðið á augu honum, brá þá af honum huldunni, 
En Árottningin, dóttir hennar og þjónustukonurnar hrinu upp yfir sig 
A hræðslu og undrun, er þær sáu karlmann allt í einu birtast mitt 

Meðal sín, Runnu geldingarnir á hljóðin, flugu á hinn aðkomna 
Mann, Jömdu hann og bundu og drógu hann fram fyrir konung. 
1 er hann heyrði, hvar þeir höfðu komið að honum, sendi 
Br Eptir böðlinum og skipaði honum, að færa illvirkjann í kol- 
Ee hiúp með eldlitum geirum; skyldi því næst setja hann 
PP á úlfalda, fara með hann víðsvegar um borgina og háls- 
"gva hann. 
Böðullinn bjóst undireins til að hlýðnast boði þessu og fór 


með Í 
9ð hinn unga mann á úlfalda um alla borgina, en kallari gekk á 


124 


undan og hrópaði: Sjáið maklega refsingu þeirra manna, sem ekki 
svífast þess að saurga helgidóm kvennabúrsirisl“ Fjöldi fólks hljóp á 
eptir og varð starsýnt á sakamanninn vegna fegurðar hans, en hafði 
ekki hátt með, þó því rynni ólán hans til rifja; bar nú alla mann“ 
þyrpinguna fram hjá musterinu, þar sem vitringurinn bjó í einsetl 
kofa sínum. Þegar hann heyrði ysinn og háreystið, gekk hann út 
að glugganum og skelfdist mjög, er hann sá fósturson Sinn 
í slíkum háska staddan. Komst hann þá við og kvaddi andana til full- 
tingis sjer, því með djúpsettri þekkingu í hinum huldufullu vísindum; 
hafði honum tekizt að gera sjer þá undirgefna. Skipaði hann þeim 
nú að setja alþekktan öldung upp á úlfaldann í stað hins ung? 
manns, og gerðu þeir það samstundis. En er fólkið sá skipti þat, 
er á voru orðin, þá laust það upp miklu ópi, því allir könnuðust 
við öldunginn, að hann var spekingur einn heiðvirður, sem Í mörg 
rð- 
ust allir til meðaumkvunar, sem sáu hann dæmdan til slíkrar refs- 
ingar. En böðlinum hafði og brugðið í brún, er hann sá bandingjan" 
breytast allt í einu, skildi hann ekkert í því og þorði ekki að 


gera meira að verkum til fullnægju dómsins, heldur sneri ha" 
en 


2 


ár hafði selt heilnæm lyfjagrös í nánd við aðalmusterið, og hræ 


aptur til hallarinnar og hafði öldunginn með sjer á úlfaldanum, 
ótölulegur manngrúi fylgdi þeim eptir. þegar hann var kominn til 
konungs, sagði hann honum, að hinn ungi maður hefði horfið allt 
í einu, og hefði eptir orðið í hans stað þessi heiðvirði spekingur 
sem alkunnur var um alla borgina. Varð konungur þá svo frá sjer 
af ótta og undran, að hann vissi ekki hvað til ráðs skyldi takð, 
og hugsaði með sjer: Sá sem slíks er umkominn, getur líkt 
svipt mig lífi og löndum. Ljet hann því sækja vezírinn, 08 sagði 
hann eptir nokkra umhugsun: „Herra! við þenna atburð hlýtur eir 
hver andi að vera riðinn, eða einhver sá máttur, sem vjér ekk! 
skiljum, hefur hönd í bagga með, og er uggvænt að ekki verði 
skapraunir óhefndar, ef slíkir eiga hlut í máli, að minnsta kosti verður 
dóttur yðar ills von. Það er því mitt ráð, að þjer látið gera heyrU"“ 
kunnugt um alla borgina, að þjer leggið við konunglegan drengskaf 
yðvarn, að þjer skulið upp gefa hegningu þeim, er læðd hafði ' 
kvennabúrið, með því skilyrði, að hann komi á yðvarn fund. Ge" 


K era 
hann það, þá bjóðið honum dóttur yðar til kvonfangs, 08 má vé 


125 


Að ástríki hennar sefi bræði hans. Hefur hann og litið ásjónu 
hennar, og er því þetta hollast, þegar litið er til sæmdar hennar og 
sjálfs Yðar“. Konungur hlýddi ráti vezírsins og jafnskjótt sem hinn 
Ungi maður heyrði auglýsingu þá, er kallararnir gerðu heyrumkunna, 
þá Sagði hann læriföður sínum, að hann ætlaði að fara á fund söldáns. 
„Til hvers er það, son minn!“ ansaði gamalmennið, „ertu ekki 
búinn að þola nóg illt?“ En er ömögulegt reyndist að þoka hinum 
Unga manni frá áformi sínu, þá varð vitringurinn að láta sjer það lynda. 
„Lát þá auðnu þína ráða, mælti hann, „eg skal biðja fyrir þjer.“ 
Tinn ungi maður tók sjer nú laugar, smurði sig frá hvirfli til ilja 
með angandi smyrslum og bjóst í hinn ríkmannlegasta klæðnað, sem 
'ánn átti til; fór hann síðan til konungs og hneigði sig með lotningu 
ÍYrir honum, heilsaði honum með liðlegu látbragði og beiddi honum 
langra lífdaga og farsællar ríkisstjórnar. Gazt konungi vel að honum, 
því hann var bæði fríður og karlmannlegur og drengilegur í framgöngu ; 
akkaði hann honum blíðlega og brosti við og spurði, hver hann 
Væri. Svaraði hann þá: „Eg er sá hinn sami, sem þjer sáuð í líki 
hálfs manns; sá hinn sami, sem hafði hug til að brjótast inn í 
Vennaþúr yðar.“ Konungur neyddi hann nú til að setjast í tign- 
Msæti gg gaf sig á tal við hann um margvíslega hluti; fórust 
honum þá svo snildarlega orð um hin mestu vandamál og svo var 
ann heima í hinum fjærskildustu vísindagreinum, að konungi þókti 
Sórmikið ti hans koma og hugði hann vera fullboðinn dóttur sinni. 
ók hann þá þannig til máls: „Eg ætla að bjóða yður dóttur mína 
a tit eiginkonu. þjer hafið sjeð hana og mun yður hafa litizt vel 
* hang; enda getur hún ekki öðrum giptzt, úr því svo er komið.“ 
'ín ungi maður þakkaði honum heillaboð þetta og kvaðst fús á 
20 hlýða honum, en samt beiddist hann þess, að sjer leyfðist að bera 
Metta undir vandamenn sína. "Tók konungur því vel og bað hann 


a að . . * . . 

koma sem fljótast aptur. Fór nú hinn ungi maður undireins til 
tarlsing, 
Sjer 


Þett 


fóstra síns, og sagði honum hvernig konungur hefði tekið 
* Og beiddi hann samþykkis til ráðahagsins. „Guð láti gjaforð 
A blossast 1“ mælti gamalmennið, „eg samþykki það af öllu hjarta. 
a konungi, að -einsetumaðurinn biðji hann að koma á 


Und.“ Hjopra!“ ansaði hinn ungi maður, „alla þá tíð, sem 


Eg 
a hjá yður verið, hafið þjer búið í kofa þessum og aldrei 


126 


úr honum farið. Hvernig ætti eg að dirfast að bjóða konunginum 
hingað ?“ 

þá setti vitringurinn á sig svip og mælti: „Gerðu einsog #8 
býð þjer. Segðu að eg vonist eptir konungi, áður fimm dagar €r" 
liðnir.“ Ungi maðurinn gerði nú einsog fyrir hann var lagt, og þáði 
konungur boðið; síðan fór hann heim og þókti honum langt að 
bíða fimmta dagsins. En er dagur þessi loksins rann á lopt, beiddi 
vitringurinn fósturson sinn að fylgjast nú burt með sjer úr hinum forn 
hýbýlum þeirra, til þess að búast undir komu konungs. Nú munum 
við,“ sagði hann, „fara til húss nokkurs, er við sjálfir eigum.“ Fór hann 
síðan með hann till byggingar einnar, er lá í rústum, í miðri borg“ 
inni. „þetta er hús mitt,“ segir hann við hinn unga mann, $0m 
ekki vissi hvaðan á sig stóð veðrið. „þetta er ekki annað enn 
tóptarbrot,“ sagði hann, „hvernig á eg að bjóða konungi hingað, "0 
að hann ekki reiðist okkur?“ „Far þú og kvíð engu!“ mælti karlinn: 
Fór hinn þá og var áhyggjufullur á leiðinni, því hann gat ekki vari 
þeirri grunsemd, að hinn gamli maður væri genginn af vitinu, eða 
hefði einhvern illan grikk í hyggju, sem mundi koma honum á 
kaldan klaka. 

Konungi hafði verið farin að lengjazt biðin eptir hinum un8ð 
manni; kvöddust nú báðir kurteislega og stóð konungur upp með 
allri hirðsveitinni og fylgdist með honum til eyðihýbýla vitringsinS: 
þá brá unga manninum í brún, því í stað rústanna var komin 
glæsileg höll, og stóð fyrir framan hana fjöldi skrautklæddra þræla. 
er biðu þar, reiðubúnir til að fagna konungi með mestu lotningUi 
varð hann orðlaus af undrun og hugsaði með sjálfum sjer, að höll 
þessi væri glæsilegri enn nokkur konungshöll. Var honum það með 
öllu óskiljanlegt, hvernig hún væri orðin til. Fór nú konungu' af 
baki ásamt hirðmönnum sínum og gekk inn í hina dýrðlegu höll; 
hittu þeir vitringinn í sal nokkrum og beið hann þar gesta SID“ 
þegar konungur sá han, þá hneigði hann sig fyrir honum mei 
lotningu, og hneigði hinn þá höfuðið líka, en ekki stóð hann upp- 
Konungur settist nú hjá honum, og voru þeir langa stund að tala 
saman; fjell konungur öldungis í stafi, svo mikið fannst honum uw 
húsráðandann, hversu hann var öllum göfuglegri og mikilmannlegr 


og hversu allt var dýrðlegt og ljómandi í kringum hann. þeg" 


127 


mi var kominn til að taka mórgunverð, var salardyrunum upplokið 
Og gengu inn hundrað þrælar, sem báru borð eitt af skíru gulli á 
höfði sjer og gullföt hlaðin óteljandi skálum og diskum úr agati, 
karneo1 og smaragði, og öðrum dýrindis gimsteinum; voru diskarnir 
Og skálarnar fullar af hinum völdustu og fjölbreyttustu krásum; 
Settu þeir nú allt þetta fram fyrir konung. Hafði hann aldrei 
ímyndað sjer, að slík dýrð og viðhöfn ætti sjer stað, og undraðist 
því stórum, þó ekki ljeti hann á því bera. Vitringurinn bauð honum 
hú að setjast til borðs og gerði hann svo ásamt allri hirð sinni, og 
Meytti hins ágæta matar, sem framreiddur var, en að afloknu borð- 
aldi hjeldu þeir konungur og vitringurinn áfram samtali sínu. 
Íðdegisverðurinn, er síðar var á borð borinn, var þó ennþá dýrðlegri 
Sin Morgunverðurinn, og jók það enn meira á undrun gestanna. 
En er allir höfðu etið nægju sína, og vatnskönnur og mund- 
ðigar af gulli og agati voru bornar meðal gestanna til handa- 
Vottar, þá spurði vitringurinn konung, hvort hann hefði ákveðið, 
Verja brúðgjöf fóstri hans ætti að gefa dóttur hans. Konungur 
ið Sjer aldrei hafa til hugar komið, að heimta slíkt, en karlinn 
Mgði, að án brúðgjafar væri giptingin ógild. því næst benti hann 
a sínum, og færðu þeir honum þegar ógrynni gullpeninga 
ir fjölda demanta og annara gimsteina; bauð hann konungi þetta 
sog brúðgjöf fyrir hönd fóstursonar síns. Sjálfur gaf hann 
OMtnginum dýrlegar gjafir og öllum þeim, er honum fylgdu, ljet 
Snn fá í hondur skrautklæði, hverjum eptir sinni virðingu. Hafði 
Sa sig nú loksins til ferða og sneri heim aptur til hallar 
T ásamt tengdasyni sínum tilvonanda. 
is „En €r sá tími kom að hendi, var brúðgumanum fylgt til her- 
ek kóngsdótturinnar; var það prýtt með hinni mestu viðhöfn; 
k ak ábreiður voru lagðar á gólfið og dýrasta reykelsi brann í glóð- 
; ða Var þar sem ununarlegast fyrir búið, en eins var þó ávant, 
A brúðurin var ókomin, og þókti brúðgumanum það næsta 
St. þarna varð hann að bíða og bíða, og leið hver stundin 
ja Svo að hún kom ekki, þangaðtil liðið var af miðnætti, og kom 
hugleiðir, að heldur. Kvaldist hann því af mörgum raunalegum 
SR Sum, og um morguninn lá svo hörmulega illa á honum, að 
Sat ekki á sjer tekið. 


af ann ari 


128 


Foreldrar brúðarinnar vissu ekki annað, enn að hún væri bjá 
brúðguma sínum og eiginmanni, og var þeim mikill hugur á að sjá 
hana aptur. þegar lýsa tók af degi, reis drottning á fætur og gekk 
til svefnhúss bráðhjónanna, kom hinn ungi maður þar á móti 
henni með styggu bragði og spurði, því konuefni sínu hefði verið 
varnað að koma til sín. Drottning furðaði sig mjög á spurning“ 
þessari og svaraði honum því, að dóttir sín hefði gengið til svefn- 
hússins á undan honum og beðið hans þar. „En eg hef ekki litið 
hana augúm, og hef eg til einskis beðið hennar liðlanga nóttina,“ 
sagði brúðguminn sárhnugginn. En er drottning heyrði þetta, þá 
hljóðaði hún upp yfir sig af hræðslu, svo að konungur heyrði 0€ 
rann á ópið; verður því ekki með orðum lýst, hversu hann hrygg“ 
ist og undraðist, er hann spurði hvarf dóttur sinnar. Var nú leitað 
grandgæfilega í allri höllinni, og voru þau með öllu óhugganð 
konungur, drottningin óg brúðguminn. á 

En á hinu sviplega hvarfi kóngsdóttur stóð þannig, að andi 
nokkur, er vandi komur sínar í kvennabúr konungs, hafði svipt ben“ 
burt með sjer. Hafði svo hittzt á, að hann var fyrir í svefnhúði 
brúðhjónanna, þegar. brúðurinni var fylgt þangað inn, og hafði bað" 
orðið svo heillaður af fegurð hennar, að hann ásetti sjer að ned 
hana burt.  Undireins og hann var aleinn orðinn með henni, tók 
hann hana í fang sjer og flaug á burt með hana gegnum loptið. 
þegar hann hafði flogið nokkrar stundir, sveif hann með hana ofan 
í dýrðlegan aldingarð og lagði hana niður í runni einum forsælið í 
ljet hann bera henni aldin og sæta svaladrykki, en gerði henn“ 
ekkert til meins og var ánægður með að hafa augnagaman af fegur 
hennar, meðan brúðguminn örvílnaðist. En loksins hugsaði brúð- 
guminn til fóstra síns og rjeði af að fara með konungi til hans 08 
leita hans fulltingis. Komu þeir báðir sorgbitnir í höll karlsins 
og tók hann þeim með virktum; kvað hann sjer vera mikinn har 
að hvarfi kóngsdóttur. Reyndi hann í fyrstu að hugga þá: sg 
er sú viðleitni hans varð árangurslaus, þá ljet hann bera inn reykels“ 
ísker, fullt af glóandi koleldi; stóð hann stundarkorn Í þungu" 
hugsunum, fleygði síðan ýmskonar reykelsi í eldinn og taitaði Y 
því særingar þulur. þegar hann var þagnaður, gerðist landskjál F 
og þrumugangur, himininn sveipaðist svörtum skyýbólstrum 08 sáuS 


129 


hersveitir vængjaðra anda með geislandi fána og gullnar lensur. En miðt 
á meðal þeirra birtust þrír konungar ándanna; hneigðu þeir sig með 
lotningu fyrir vitringnum gamla, og æptu allir einum munni: „Heill sje 
hinum volduga drottni vorum! vjer erum reiðubúnir að hlýða honum.“ 

Vitringurinn skipaði þeim að koma undireins með anda þann, 
Sem rænt hafði konuefni fóstra hans. Sendu þá konungar andanna 
Nokkra af föruneyti sínu þess erindis, að leita upp kóngsdóttur og 
koma henni heim aptur í herbergi sitt, en leiða hinn illa anda 
fyrir vitringinn. Var þetta eigi seinná gert enn það var sagt, 
8 varð hvorttveggja jafnfljótt, að kóngsdóttir hvarf heim í 
herbergi sitt, og að sakadólgurinn stóð frammi fyrir vitringnum. 
Skip aði hann inum þremur konungum andanna að brenna hann 
ÖL ösku, Fór allt þetta fram í augsýn konungs, og stóð hann sem 
höggaof, af undrun og ótta, svo mikið fannst honum um það, 
hversu hinir þrír konungar .andanna voru jötunslegir, og furðaði 
Ann sig á auðsveipni þeirra við vitringinn. En er hinn illi andi, 
"tt rænt hafði brúðinni, var brenndur til ösku, tók karlinn aptur 
að lesa særingaþulur, og hneigðu þá andakonungarnir sig fyrir 
honum ásamt föruneyti sínu, og hurfu á brott. þeir konungur og 
tengdasonur hans þökkuðu því næst vitringnum, kvöddu hann og 
Et any til hallarinnar, og varð þar mikill fögnuður útaf heim- 
mu kóngsdóttur. Nú var ekkert framar til fyrirstöðu brúðkaupinu, 
8 var fagnaðarhátíð haldin í þrjá daga og þrjár nætur. Bauð 
Ungur háum og lágum, ríkum og fátækum, í veizluna, og eina 
Vötting var það, að honum kom til hugar, að bezt væri að ganga 
| Skugga um það með eigin augum, hvort menn hefði rækilega 
5 hazt boðum hans í þessu efni, og enginn leitt hjá sjer að 
Stkja Mannfagnaðinn. Bjó hann sig ásamt vezírnum í munkaklæði 
og leyndust báðir út úr höllinni. 


Frá því er bar fyrir konung um. nóttina. 


Þeir konungur og vezírinn gengu nú um mörg stræti, og var ekki 
An G R ? 5 
0 að sjá enn að húsunum væri vandlega lokað, en loksins komu þeir 


a 12 FA . . 
Mga á ljóg nokkurt. Hleruðu þeir við hús það, er ljósið var í, og 
Eyrðu mann 


amál innifyrir, og sagði ein röddin: „Örlæti konungs er eigi 
Vel frið 


„Og hefði það verið vottur betra vilja, ef hann hefði sleppt 
PÚsung Og ein nótt. ver 9 


130 


því. að bjóða öllum þegnum sínum án manngreinarálits í veizlund: 
en látið útbýta velgjörðum sínum á meðal vesalinga þeirra, sem er! 
svo aumlega til fara, að þeir koma sjer ekki að því að ganga í 
höll hans.“  „Hjer skulum við fara inn,“ mælti konungur, og bauð 
vezírnum að drepa á dyr, og gerði hann svo. „Hver er þar?“ var 
spurt fyrir innan, en þeir sem úti voru, svöruðu: „Ókunnugir menn; 
er beiðast gistingar.“. Var þá sagt fyrir innan: „Ykkur er velkomið 
að vera, en fátt höfum við fyrir hendi, er ykkur sje boðlegt.“ 
þegar þeim konungi var hleypt inn, þá bar þegar fyrir hann sjón: 
er fjekk honum mikillar undrunar; hann sá þrjá karla, og var einn 
þeirra mjaðmavisinn, annar haltur, þriðji skakkmynntur og V2% 


alltaf að skæla og gretta sig í framan, en ekki var manninum það 
á 


2 


sjálfrátt. ; Gat konungur þá ekki á sjer setið að spyrja, hvernig 
örkumlum þeirra stæði; svaraði þá einn þeirra: „það eru vanhyggjt 
víti okkar, að við erum orðnir svona aumlega til reika.“ Konung! 
ásetti sjer að komast síðar fyrir, hvernig á þessu stæði, og segir í 
hljóði við vezírinn, að hann skuli setja vel á sig húsið, svo að hann 
gæti leiti fyrir sig menn þessa, þegar hátíðin væri um garð gengin: 
Neyttu þeir nú hins fátæklega beina, er þeim var veittur af góðum 
hug, og stóð konungur síðan upp ásamt vezírnum, og gaf körlunum 


þremur nokkra silfurpeninga; hjeldu þeir nú áfram næturgöngu sinn" 
sáu 


er 


Þegar skammt var eptir nætur, bar þá enn að húsi nokkru, 
þeir þar innum rifu á gluggahleranum þrjár ungar meyjar; 
sátu með móður sinni að ljelegum verði, og sungu þær nokkuð. 
allaði 


þá ein af systrunum og sagði: „Hver ber hjer á dyr svo síðla 
var 
n. 


Konungur skipaði vezírnum að berja á dyr og gerði hann svo; k 
nætur ?“ „Tveir ókunnugir förumunkar,“ 

E é á r 
þeim þá sagt, að í húsi þessu væru konur einar, en karlmaðu 


enginn, sem við þeim gæti tekið; yrðu þeir því að fara til halla! 
nað; 


var svarað fyrir utd 


konungs og mundi þeim verða þar vel fagnað vegna hátíðarin í 
sem nú væri „verið að halda. Fór nú vezírinn að vandræðast ps 
af því, að þeir væru svo langt að komnir og rötuðu ekki heldur 
til hallarinnar; væru þeir því hræddir um, að þeir kynnu að reka?“ 
í fangið á varðmönnunum og verða handteknir. „Lofið 055 þrír. 
sagði hann, „að njóta hjer húsaskjóls þangaðtil lýsir af „deg') 
skulum xwjer þá fara leiðar vorrar, og þið komast að r8Um á 


s 


131 


að einskis ills von er af okkur.“ Nú sá móðir stúlknanna aum á 
Þessum ókunnugu mönnum og ljet ljúka upp fyrir þeim. þeir 
Konungur og verzírinn gengu inn, heilsuðu kurteislega og tóku sjer 
Sæti; fannst konungi mikið um fegurð systranna, kurteisi þeirra og 
lettleik í Játbragði öllu, svo að hann gat ekki á sjer setið að spyrja, 
hvernig á því stæði, að þær væru hvorki giptar nje faldar 
Umsjá nokkurs karlmanns. þá svaraði yngsta systirin: „Vertu 
Ekki að spyrja, ókurteisi förumunkurl saga okkar er einhver hin 
fáheyrðasta, en þú mættir þá vera konungur og samferðamaður þinn 
Vezír, ef þið ættuð að vera þess maklegir, að heyra sögu okkar og 
Vita hverjar við erum.“ 

Konungur var hræddur um að upp kynni að komast, hver hann 
Væri, og fór því ekki lengra útí þetta. — Var nú allt viðurtal 
€irra daginn og veginn, og er morgun ljómaði, kvöddu förumunk- 
Amir, sem þóktust vera, hinar fjórar konur. En jafnskjótt sem 
Onungur var orðinn einn með vezírnum, þá skipaði hann honum að 
Sttja vel á sig hús systranna, svo að þeir gætu aptur fundið það 
Og fengið að heyra sögu þeirra. Setti vezírinn því merki á dyrnar 
tl þess að sjer ekki skyldi skjátlast. Nú er brúðkaups hátíðin var 
á enda og allt komið í hið gamla horf, þá skipaði konungur vezírnum 
að Sækja báða örkumluðu mennina; beiddi hann þá að segja sjer 
Sögu sína og gerðu þeir það á þessa leið. 


Sagan af barnakennaranum mjaðmhalta. 


Tignaði konungur! eg var fyrrum barnakennari og hafði sjötíu 
vörn til kennslu, og ljet eg mjer jafnan annt um framfarir þeirra 
í Siðferði og lærdómi. Hafði eg innrætt þeim slíka lotningu fyrir 
Mjer, að í hvert skipti sem eg hnerraði, þá fleygðu þau öllu frá sjer, 
stóðu upp með auðmyktar svip, krosslögðu hendurnar á brjóstið og 
hneigð sig svo mælandi: „Guð blessi spekinginn hann kennara 
Okkar, Svaraði. eg þeim þá og sagði: „Guð blessi ykkur og 
Okkur öll saman.“ Ljeti nú eitthvert barnið hjá: líða að taka 
Undir ósi hinna, þá var eg vanur að refsa því með harðri hendi; 
S Nú ekki annað áð sjá enn að ástsemd mín og alúð mundi bera 

2 beztu ávexti. 

Einusinni beiðdu börnin mig að lofa sjer að fara til lystigarðs 

gx 


132 


nokkurs skammt frá borginni og leyfði eg þeim það. Var mjér 
mikil ánægja að horfa á skemmtun barnanna, og hafði eg vakandi 
auga á öllum leikum þeirra; hjeldum við síðan heim, en á leiðinni 
gerðust börnin þreytt, og kváðust þau vera dauðþyrst. Sáum við 
loksins álengdar brunn nokkurn, og varð þá mikill fögnuður, en 
við vorum komin að honum, þá þókti okkur heldur enn ekki sú 
í brotið, því hvorki var þar festi nje fata til að draga upp vatnið. 
Eg aumkvaðist því yfir börnin og ásetti mjer að hjálpa þeim, hvað 
sem kostaði, ljet eg þau því fá mjer lafdregla sína, rakti þá Í 
sundur og knýtti úr þeim festi. En til allrar óhamingju gat 6 
ekki náð ofan til vatnsins með bandi þessu, og varð eg því að 
neyta annara ráða. Eg ljet sígast í festinni niður í brunninn, 
börnin hjeldu í; hafði eg með mjer dálítinn bikar og fyllti eg hann 
vatni, hvað eptir annað. Drógu börnin hann upp, og er þau höfðu 
öll saman slökkt þorsta sinn, þá beiddi eg þau að draga mig apt" 
upp úr brunninum. Þau gerðu svo og kepptist hvert við anna 
að toga mig upp; var eg nú rjett að segja kominn upp áð efsta 
brunnbarminum, en í því vetfangi vildi svo illa til, að eg fjekk 
hnerra. Krosslögðu þá börnin óðara hendurnar á brjóst sjer 08 
kölluðu einum munni: „Guð blessi vorn æruverðuga kennara.“ En 
eg var þá ekki svo á vegi staddur, að eg gæti svarað þeim, því 
eg hrapaði í sama bili niður í brunninn og brotnaði í mjer mjaðmar“ 
beinið. Hljóðaði eg þá upp yfir mig af sársauka, en börnin þutu 
í allar áttir til að leita mjer hjálpar. Loksins vildi það mjer til 
hamingju, að nokkrir hjartagóðir menn áttu þar leið framhjá 08 
björguðu þeir mjer úr bágindum mínum, settu mig upp á asnð og 
komu mjer heim til mín. Kramdist eg þar í langri legu og batnaði 
mjer aldrei svo vel, að eg aptur gæti annast störf mín; varð 2 
fyrir þá sök að hætta við skólann. þannig reið hjegómagirn'"' 
mjer að fullu, því hefði eg ekki gengið svo ríkt eptir hjegómlegu!" 
kurteisisvana, þá hefði:eg vel getað hnerrað mjer að skaðlaus! 08 
ekki þurft að hrapa niður í brunninn og verða vanfær alla æfi. 


Sagan af barnakennaranum munuskakka. 


FRIÐ jr j „ar líka 
Nú tók hinn munnskakki til frásagna og mælti: „Eg var : 
barnakennari éinusinni, og var eg svo harður við skólabörnið, í 


133 


ég krafðist þess af þeim, að þau skyldu ávallt vinna í tómstundum 
sínum, Gramdist, þeim svo mjög þetta vandlæti mitt, að þau ásettu 
sjer að gera mjer grikk og herja þannig út frí handa sjer. Töluðu 
Þau sig því saman og urðu á það sátt, að þegar eg kæmi inn í 
Skólastofuna, þá skyldu þau öllsaman hrópa: „Æl hvað þjer eruð 
bleikur, kennari góður! hvað gengur að yður?“ 

Í fyrsta skipti þegar börnin tóku mjer með hrópi þessu, þá 
brá mjer heldur enn ekki í brún, en með því eg kenndi mjer ekki 
Meinnar vanheilsu, þá gaf eg því ekki frekara gaum. En nú liðu 
Nokkrir dagar, og var alltaf sama viðkvæðið, þegar þau heilsuðu 
Mjer, og horfðu þau á mig með miklum áhyggjusvip, svo þar kom 
loksins, að mig tók sjálfan að ugga, að eg hefði tekið meinsemd 
Nokkra innvortis, þótt ekki fyndi eg til. Rjeði eg því af, að halda 
Mjer inni í nokkra daga, til þess að sneiða hjá hættu þeirri, sem 
Mjer olla kynni að vera búin. Börnin skutu nú saman og gáfu 
Mjer gjöf í minningu þess, að eg var heilbrigður orðinn; þókti 

hjer svo vænt um gjöfina, að eg gaf þeim frídag í fyrsta sinni. 
MMgaði mig til að fá fleiri slíkar gjafir og gerði eg mjer því 
SÞtur upp veiki skömmu síðar og gaf börnunum frídag. Eg lifði 
R Í þeirri sælu von, að þau mundu aptur gefa mjer peningagjöf, 
Also þar höfðu gert í fyrra skiptið, en það fór nú öðruvísi. 
tekkjalimurinn, sem hafði verið pottur og panna í tiltæki barnanna, 
Om inn í stofu til mín, og hittist svo á, að eg ætlaði að eta egg, 
98. með því eg ekki vildi láta hann sjá það, nje sjálfur verða 
„Dpvís að skrópum, þá tróð eg egginu sem allrafljótast upp í mig. 
2 Strákhnokkinn skildi undireins, hvað mjer bjó í skapi, setti á 
Sig Meðaumkvunarsvip og gekk að mjer svo mælandi: „Kennari 
ir | hvernig stendur á því að þjer eruð orðinn svo bólginn í 
"man 9 Ósköp megið þjer taka út;“ um leið og hann mælti þetta, 
*Dpaði hann mjer á kinnarnar. En eggið var sjóðheitt og sár- 
€nndi €g til í munninum, svo eg þoldi ekki við. Strákurinn kreisti 
* allt í einu saman á mjer kinnarnar, og það svo fast, að eggið 


b ; i 2 . . 
"otnaði í sundur, en rauðan vall sjóðandi út úr mjer, og: brenndi 
Mig hræða 


R ga, en þorparinn kallaði upp og sagði: „Guði sje lof, 
"Mari pýðr) ný ep kýlið sprungið, sem kvaldi yður svo gífurlega. 
Vað við nú munum verða glöð af því yður er batnað.“ — 


134 


þeim mun líka hafa orðið glatt, en eg varð veikur eptir brunann: 
Munnurinn á mjer varð eins skældur og hann er enn í dag, 08 
varð eg svo mjög til athlægis af slysi þessu, að eg neyddist til 
að hætta við skólann og missti þannig atvinnu mínu.“ 

Konungur leyfði nú hinum örkumluðu mönnum að fara og sæmdi 
þá virðuglegum fjegjöfum; síðan skipaði hann vezírnum að leitð 
upp húsið, sem hinar þrjár meyjar bjuggu í með móður sinni, því 
nú ætlaði hann að heimsækja þær í annað sinn. Vezírinn fór nú 
í skyndi og inn í strætið sem húsið var í, en honum brá heldur 
enn ekki í brún þegar þangað kom, því öll húsin voru nú með 
sama merkinu sem húsið systranna, svo honum varð ómögulegt að 
þekkja það úr. það var yngsta systirin, sem þetta hafði gert, því 
hún hafði heyrt skipun konungs, og hafði hún neytt bragðs þess: 
til að koma í veg fyrir að húsið fyndist aptur. Vezírinn sagði nú 
konungi frá brellu systranna, sem ónýtti með öllu ráð þeirra, 08 
varð konungur því forvitnari og skipaði vezírnum með þjósti, að sjá 
svo til, að hann gæti komist inn í húsið að tveggja daga fresti, 06 
ekki seinna. Rjeði vezírinn honum þá til þess að gera heyrt“ 
kunnugt, að hver sá er ljós hefði í húsum sínum eptir hina fyrst" 
umferð varðmannanna, skyldi hálshöggvinn verða og eigur han 
gerðar upptækar, en hús hans rifið niður til grunna. það þókti 
líklegt, að úr því systurnar ekki höfðu hlýðnazt boðum konungs: 
sem hann hafði látið út ganga þegar brúðkaupshátíðin var haldin, 
þá myndu þær ekki fúsari að hlýða í þetta skipti og yrði því 
hægðarleikur að finna húsið. 

Konungi geðjaðist vel að ráði þessu og ljet nú kunngjöra lagaboð 
þetta, fjóra daga í rennu; en aðfaranótt hins fimmta dags gekk 
hann út með vezírnum í njósnar erindum, og voru báðir búnir 
einsog förumunkar. Nú var hvergi ljós í strætinu, sem þeir þekkt 
nema Í einu húsi; efuðu þeir ekki að það væri hús systranna # 
börðu á dyr. „Hver er þar?“ var sagt fyrir innan og þóktist 
konungur þekkja málróm yngstu systurinnar. þá svöruðu þeir: gv 
erum fátækir förumunkar og beiðumst húsaskjóls;“ en lengi urð 
þeir að biðja áður enn upp var lokið. Vel og virðuglega var þei? 
fagnað, er þeir voru inn komnir.“ Var þeim fengið sæti 09 veitið? 


jé nm 
ymsar góðgjörðir svo að konungi gazt vel að. Nú með því 


135 


Vildi eiga tal við systurnar, þá tók hann þannig til máls: „þið 
Munuð að líkindum vita af hinu síðasta lagaboði konungs; hvernig 
Stendur þá á því, að þið einar dirfist að breyta á móti því, og 
hafið ennþá ljós í húsum ykkar, þarsem enginn maður annar í 
Orginni áræðir slíkt?“  „Munkur minn!“ ansaði yngsta systirin, 
sbessi skipun konungs er af glappæði sprottin, og er af og frá að 
Við förum eptir henni. því svo segir kóraninn: „það er synd í 
Segn drottni, að hlýðnast röngum skipunum.““ Konungur brýtur lög og 
ætur illan anda stýra ráðlagi sínu. Við erum vanar að sitja um 
"ætur með henni móður okkar góðu, og spinnum vissan forða af 
baðmull, seljum síðan þráðinn á daginn og lifum á því, sem okkur 
Áskotnast fyrir hann.“ þetta sagði stúlkan svo blátt á fram og 
borginmannlega, að konungur undraðist enn meira enn áður, og sagði 
Við vezírinn í hljóði, að hann skyldi bera upp nýja spurningu fyrir 
Stúlkung,, svo hún kæmist í bobba.  Vezírinn færðist- undan og 
kvað það ekki sæma þeim, þar sem þeir væru gestir í annara 
Ísum, en konungur lagði því fastara að honum og tók hann þá svo 
tl más: „En það er skylda þegnanna, að hlýðnast konungi, hvernig 
Sem á stondur.“ þá svaraði stúlkan: „Víst er það að konungurinn 
Sr herra okkar, en hvað veit hann, hvort við lifum í örbyrgð eða 
Alsnæstum 24 „En ef hann nú,“ mælti vezírinn, „spyrst fyrir um 
Óhlýðni ykkar og kallar ykkur á sinn fund, hvað ætlið þið þá að 
Segja ykkur til afbötunar?“ „þá mun eg segja,“ ansaði stúlkan, 
nað Skipun hans sje guðlegu lögmáli gagnstæð.“ 

Vezírinn hvíslaði nú að konungi þessum orðum: „Ef yðar hátign 
Óknast, þá munum vjer eigi frekar deila orðum við stúlku þessa, 
Sem op svo gagnkunnug hinu guðlega lögmáli.“ Konungur spurði 
Aa ný 23 nokkru, er þetta efni snerti, og svaraði hún honum þá: 


>Ég kann lítið eitt af öllu“ því næst tók hún fiðlu sína í hönd 


Eg Söng vísur nokkrar þess efnis, að skylt væri að hlýða 
Bóðum konungi, sem þjóðhollur væri og hugljúfi þegna sinna; en 
20 Væri sá, er huggaði alla og engan móðgaði með hörðum orðum 
ða Arembjlegu augnaráði. Ranglætið æsti óvild og hatur í brjóstum 
ER drenglyndra manna, en allur þorri manna vissi ekki skyn á 
St 98 röngu. Konungur hlýddi á söng stúlkunnar til enda og sat 
Síðan Nokkra stund hugsandi; því næst vjek hann sjér að vezírnum 


136 


og mælti: „þetta mun til mín vera kveðið, og er nú auðsætt, að 
upp er komið, hver eg er.“ En við yngstu systurina sagði hann: 
„Bæði er það að þú hefur fögur hljóð og fluttir kvæðið snildarlegð 
enda var mjer unun á að hlýða.“ Stúlkan hneigði sig fyrir lof 
þessu og kvað vísu: 

það er einsætt 

Að ýta gjörðir 

Hníga að sæmd og seimi; 

Eymd og áþján 

Aldur langan 

Þþola þjóðir 

Um þeirra sök; 

Bíður þó bragna 

Frá burðardegi 

Skuggafull gröf, 

Skapadægur, 

Örlög frý eilífð 

Úrjúfandi. 

Nú gekk konungur úr skugga um, að systurnar mundu hafa þekkt 
sig.  Hjeldu þær söngnum og hljóðfæraslættinum áfram þangaðtil 
dagur ljómaði. þá var þeim konungi og vezírnum borinn morgun“ 
verður. Síðan kvöddu þeir mæðgurnar og sagði þá yngsta systirin“ 
„Lifðu vel, munkur sæll! eg vona þú komir til okkar og þigð'" 
gistingu hjá okkur næstu nótt, eptir fyrstu umgöngu varðliðsins: 
Konungur lofaði því: og gekk nú heim aptur til hallarinnar, frá sr 
numinn af fegurð og gáfum systranna. „Aldrei á æfi minni,“ sagði 
hann við vezírinn, „hef eg sjeð eins geðslegar stúlkur. Eg er fr 
mjer numinn af yndisleik þeirra og hinum sælu tilfinningum, gó 
þær hafa vakið í hjarta mínu.“ Næstu nótt fór hann einnig ál 
þeirra, borðaði og skemmti sjer með þeim allt til hins fy7S 
bænahalds tíma; baðst hann fyrir ásamt með þeim, eptir að han? 
hafði þvegið sjer, einsog fyrirskipað er. því næst rjetti hann yngslu 
systurinni pyngju, fulla af gullpeningum, svo hún gæti keypt #9 
fyrir ýmislegt, er hún með þurfti. Mærin tók við gjöfinni og ky agi 
á hönd þess er gaf; ljek henni nú enginn efi á því, að maður þeés 
væri konungur, þó hann þæktist vera munkur, og fjell hún fram til fóta 
honum. Móðir hennar og systur gerðu eins og reyndu þannig * 
láta þakklátsemi sína í ljósi. þeir konungur og vezírinn töluðust rr 

? E A 
við með augnabendingum, og var sem eitthvað mikið byggi Ú" ! 


137 


því. þá mælti konungur: „Við erum ekki nema munkar, því sýnið 
bið okkur þá þau lotningar merki, sem konungum einum sæma?“ 
Yngsta systirin svaraði honum þá með vísu: 

Á þig gæfu 

Gjafir hlaðist 

Ótal til angurs 

Öfundsjúkum; 

Daga þína 

Gylli dýrðar sól, 

Daga dólgmaga 

Byrgi dauðans ský. 

Þykist eg nú vita að þjer eruð konungur og hinn maðurinn þarna 

"ezir yðar, Kurteisi yðar og stórmennska hafa komið upp um 
Vður, því merki hinnar sönnu tignar leynast ekki, enda þó auðvirð- 
legum ham sje yfir brugðið.“ „Fyrst þú,“ mælti konungur, „hefur 
lg svo heppin að geta í kollinn, þá fræð mig nú nokkuð um 
Agi ykkar og seg mjer hversvegna þið lifið svona, án þess að njóta 
Mokkurrar verndar af karlmönnum.“ þá svaraði hún: „Saga okkar 
St Svo fáheyrð, að komandi alda menn munu falla í stafi, þegar 
Sir heyra hana; skal eg nú segja yður hana fyrst þjer viljið 
0 vera Játa,“ 


Frá 62l til 629 nætur. 


Sagan af móðurinni og hinum þremur dætrum hennar. 


Herra! við erum fæddar í borg nokkurri í rak, sem faðir 
Okkar ríjir yfir. Drottningin móðir okkar var fegurst allra kvenna 
ð tíð, og barst orðrómur hennar um víða veröld. Meðan við 

Um enn á bernsku skeiði, þá bar svo til einusinni, að faðir 
ikr, sem var veiðimaður hinn mesti, bjóst tilað fara á dýraveiðar, 
a svo langar leiðir, að hann hlaut fyrir hið sama að vera 

kra mánuði í brottu úr höfuðborg ríkisins; fól hann því vezír 
a landsstjórn á hendur í fjærveru sinni. Svo vildi til einhverju 
En at þenna tíma, að vezírinn stóð uppi á þaki hallar sinnar, sem 
Hið Skammt frá höll drottningarinnar, og sá hann hana þá upp á 
Jalla nokkrum, er hún hafði gengið út til að viðra sig. Varð 


138 


hann þá frá sjer numinn af fegurð hennar og tendraðist Í brjósti 
honum syndsamlegur girndarbruni, og einsetti hann sjer að svífast 
einskis til þess að geta svalað fýsn sinni. Í þeim tilgangi sendi 
hann holla og dygga ambátt úr kvennabúri sínu til drottningar 08 
skyldi hún færa henni böggul. Í bögglinum voru fegurstu skart“ 
klæði og dýrustu gimsteinar, og skyldi hún fá drottningu gjafir 
þessar með þeim tilmælum, að vezírnum mætti leyfast að komð 
heim til hennar, eða þá að hún vildi koma til hans; til þessa bauðst 
hið bezta tækifæri, því leynigangur var á milli beggja hallanna. 
Móðir mín tók ambáttinni vel, því henni datt ekki annað í 
hug enn að hún mundi færa sjer boð frá manni sínum. KvennS“ 
niptin leysti nú frá bögglinum og breiddi út fyrir móður okkar 
það sem í honum var, og undraðist hún mjög; hjelt óhræsið þá að 
sjer mundi óhætt, þó hún vekti máls á svívirðingu þeirri, er vezírinn 
hafði í hyggju. Eu móðir okkar varð þá utan við sig af reiði, 
er henni var slík óskammfeilni sýnd, þreif tygilkníf og rak flagðið 
í gegn; bauð hún síðan þrælum sínum að fleygja líkinu í forarræsi, 
er rann frá höllinni, undir jörð niðri. Vezírinn vonaðist nú eptir 
að ambáttin kæmi aptur, en er sú von brást, einsog nærri má getð; 
þá sendi hann aðra ambátt daginn eptir, til þess að komast fyri> 
hvort drottning hefði látið svo lítið að þiggja gjafir hans. EÐ í 
stað þess að svara henni, ljet móðir okkar kyrkja hana og f87ð 
með lík hennar einsog hinnar fyrri. Samt þagði hún yfir glæp 
þeim, er vezírinn hafði gert sig sekan í, því hún vonaði að hann 
mundi sjá að sjer, er hún hafði hefnzt á ósvífni hans. En því 
fór fjærri, því hann þóktist viss um, að hann mundi bænheyrður 
verða fyrr eða síðar, og sendi hann því eina af þjónustukonum 
sínum á degi hverjum, þó enginn þeirra ætti apturkvæmt, því allar 
fóru sömu förina og báðar hinar fyrstu. þegar soldán kom heim 
aptur, gerðist vefrinn hugsjúkur, er hann vissi sig sekan, €n móðir 
mín vægði honum, þótt hún hefði öruggan málstað, og kærði hann 
eigi, því hann var að öðru leyti trúr og margfróður ráðgjafi. 
Næsta ár fór faðir okkar pílagrímsferð til Mekka og fól verírnu 
ríkisstjórn á hendur í fjærveru sinni. Tók hann þá aptur að ónáða 
móður okkar með áleitni sinni, og kvað svo rammt að því; E, 
hún bannaði að hleypa nokkrum manni á sinn fund, og gekk ekk? 


m 


139 


eitt fet frá höllinni. Allt fyrir það tókst konu einni, er vezfrinn 
Sendi, að komast að drottningu og ávarpaði hún hana þannig: 
„Miskunið yður fyrir guðs sakir yfir herra minn; hjarta hans sár- 
kvelst af elsku; æ, vorkennið honum, drottning! og gefið honum líf 
Sitt aptur með einu brosi yðar fagra munns.“ þessi orð mælti hún 


- Ítam í mesta flýti og ætlaði síðan að hlaupa sem fljótast í burt, 


tn drottningin, sem varð bálreið, þreif í handlegginn á henni og 
bjelt henni aptur; kallaði hún um leið á geldingana, og er þeir 
bustu að samstundis, þá fjekk hún þeim ambáttina og bauð þeim 
að kyrkja hana og fleygja síðan líkinu út í ytra hallargarðinn, svo 
bað gæti verið öllum til sýnis. Var svo gert og í engu af brugðið; 
Et ér varðmennirnir og embættismennirnir í hirðinni sáu líkið, þá 
Sögðu þeir vezfrnum frá því, og allt frá þeirri stundu sór hann að 
hann skyldi hata móður mína eins ákaft og hann áður hafði leitað 
Eptir ástum hennar. Fyrst um sinn ljet hann samt ekki á neinu 
bera og hugði sjer að geyma hefndina, þangaðtil faðir okkar kæmi 
heim. En er hann frjetti að hann var í nánd, þá skrifaði hann 
honum svo látandi brjef: „Guði sje lof fyrir, að herra minn er 
heim kominn, heill á hófi! Virðist yðar hátign að fyrirgefa þeim 
Manni að ósögðu, sem hefur djörfung til að segja hreinan sann- 
leikann, Í fjærveru yðar hefur drottningin látið bugazt af synd- 
Samlegri ást til mín, og margopt sent boð til mín og leitað þeirra 
Mála, Eg var, sem vænta mátti, ekki sá maður, að eg sviki 
lánarðrottinn minn, sem falið hefur mjer á hendur, að bera um- 
hyggju fyrir ríki sínu og sóma. Meira gerist engin þörf að segja.“ 

Maðurinn, sem sendur var með brjef þetta hitti föður minn 
*70 sem átta þingmannaleiðir frá höfuðborginni. Faðir okkar blikn- 
Ba Upp er hann las brjefið, og brann heiptin úr augum honum: 
ó hann bældi hana niður að sinni. Skipaði hann þegar liðinu að 
taka sig upp og hraða ferðinni sem mest. En er hann aðeins átti 
tvær dagleiðir eptir til höfuðborgarinnar, þá stöðvaði hann liðið 
áptur og bauð tveimur hinum trúustu þjónum sínum að fara með 
Mtottninguna og hinar þrjár dætur hennar langt út fyrir borgina og 
Úfáta Þær.  Sendimönnunum brá mjög við skipun þessa, en dirfð- 
ST lkpif nót að séla og hlýddu því. Fluttu þeir okkur úr 
kvennabúrinu á tiltekinn stað, en höfðu ekki skap til að deyða 


i49 


okkur. Báðir þessir menn áttu móður okkar alla hamingju sína 
að þakka, og er þeir minntust þess, hvílíkar velgjörðir þeir höfðu 
af henni þegið, þá fjellst þeim allur hugur og gátu ekki fullnægt 
grimmdarboði soldáns. Sögðu þeir. henni í hugarangist sinní 
hvað vezírinn hafði skrifað soldáni, og kallaði hún þá hástöfum: 
„Mikli drottinn! þú veizt einn, hversu ranglega eg er ákærð.“ því 
næst sagði hún þeim, hvernig í öllu lá og viknuðu þeir þá 879 
mjög af óhamingju drottningar sinnar, að þeir fengu ekki tárð 
bundizt. Reyndu þeir nú að hughreysta hana með fortölum sínum; 
drápu þeir hirti nokkra og urðum við þá, hver um sig, að fá þeim 
nokkuð af klæðnaði okkar; síðan ruðu þeir klæðin í blóði dýranna 
því næst suðu þeir kjötið til þess að við gætum haft okkur það 


“til viðurværis; og að svo búnu fólu þeir okkur guði á vald, 08 


Thjeldu heimleiðis frá öræfunum, er þeir höfðu flutt okkur á. Nú 


ráfuðum við í tíu daga um eyðimörkina og sáum hvergi til mannað 
nje mannabyggða; lifðum við eingöngu á rótum og aldinum. Loks- 
ins bar okkur að helli nokkrum og rjeðum við af að hvíla okkur 
í honum. Tveimur dögum síðar áðu lestamenn spölkorn þaðan; 
því þar var nokkru grasgefnara enn annarstaðar. Við gerðum ekki 
vart við okkur, en hagnýttum samt hjálp þá, er drottinn sendi 
okkur, því við höfðum auga á lestinni langt á undan og fylgdu" 
henni álengdar; komumst við svo til borgar þessarar eptir lang? 
og erfiða göngu. Leigðum við okkur hjer húsakynni og lofuðum 
guð fyrir, að hann með svo undarlegum hætti frelsaði okkur úr 
auðsjáanlegum lífsháska.“ 

Konungur hafði hlýtt á söguna með undrun og athygli, og fannst 
honum mikið um hugprýði þá, er konur þessar höfðu sýnt í raunum 
sínum; kvaðst hann skyldu reynast þeim einsog bezti vinur 08 gerð 
sitt til að sólargeislar hamingjunnar aptur mættu skína á lífsferil 
þeirra. Fjekk hann drottningu og dætrum hennar herbergi í höll 
sinni, er samboðin voru tign þeirra, og gerði menn á fund soldáns- 
ins í Trak; skyldu þeir segja honum hvar kona hans og börn; gr 
hann hafði rekið frá sjer, væru niður komin. „En það.er af sold- 
áni að segja, að hann var þess vísari orðinn fyrir löngu, að kond 
hans var saklaus. Þegar hann var kominn heim í höfuðborg ríki- 


sins, hafði hann kallað vezfrinn á eintal og skorað á hann að segja 


141 


sjer afdráttarlaust frá hinu svívirðilega athæfi drottningar sinnar, 
ér hann áður hafði unnað hugástum. „Herra!“ svaraði vezfrinn, 
Skömmu eptir að þjer voruð farinn, fjekk eg boð frá drottningu 
Með amþátt nokkurri, að eg skyldi finna hana á laun. Reiddist eg 
Þessum tilmælum hennar svo ákaflega, að eg ljet drepa ambáttina; 
Serði eg það til þess að gröfin skyldi geyma þetta ógurlega laun- 
ngarmál. Eg hugsaði með sjálfum mjer, að drottning mundi sjá 
Sg um hönd og bæta ráð sitt. En ekki varð mjer a6 þeirri von, 
því Í fimm daga samfleytt leitaði drottning á mig og freistaði mín. 
Sá og þá ekki betur enn að sæmd og virðingu yðar hátignar væri 
hætta þin og rjeði það af, að segja yður frá öllu einsog var.“ 
Þegar soldán hafði heyrt þetta, sat hann lengi hugsandi og 
harmþrunginn. því næst tók hann allt í einu viðbragð og bauð 
að leiða á fund sinn hina tvo menn, sem hann hafði falið á hendur 
að lífláta konu sína og börn. Komu þeir þegar og spurði hann 
Þá, hvort þeir hefðu gert einsog hann hafði fyrir þá lagt. „Vilja 
Vöar 6 fullnægt,“ svöruðu þeir og sýndu honum klæðin alblóðug 
il sannindamerkis. Við þá sjón fór hrollur um soldán; endur- 
Minninsin um fegurð konu hans, og hinar sælu samfarir þeirra, 
Tifjaðist upp í hjarta hans með beiskum trega, og þegar hann 
ha; til þess, hvílíkan dauðdaga veslings börnin saklausu höfðu 
'eppt, þá tók samvizkan að kvelja hann svo sárt, að tárin flóðu 
ar dugum hans. Hann kallaði sárhryggur til vezfrsins og sagði: 
"Gat það þá átt sjer stað, að hún væri eins sek og þú segir?“ 
Ezítinn sór og, sárt við lagði, að svo væri. þagði soldán þá 
Stindarkorn og vjek sjer því næst að báðum hinum mönnunum og 
tj a nú ER SR rr I SEA 
; ? hafið þið drepið móður þeirra fyrir glæp sinn ?“ Menn- 


IR ; Bal af í 
Mir svöruðu engu, og mælti soldán þá: „Talið þið, eg skipa 


Skkir þa 

Í Þá svöruðu þeir og sögðu: „Herra! ráðvandur maður getur 
ki farið með ósannindi; svikarar einir geta fengið af sjer að 
ja slíka gvfvirða, og á því eru þeir auðþekktir.“ 

Við þessi orð setti vezírinn nábleikan, og tók hann að skjálfa 
áliðunum ; tók soldán eptir því og spurði: „Hvað eigið þið 
Segið mjer undireins sannleikann, eta eg læt drepa ykkur 


í knj 
ið! 9 


142 


með hinum ógurlegustu harmkvælum; það sver eg við sannan guð.“ 
Fjellu þá mennirnir til fóta soldáni og mæltu: „„Voldugi konungur 
vjer gerðum sem þjer buðuð og fluttum drottninguna ásamt dætrum 
hennar út á eyðimörk; sögðum við henni þar frá sakaráburði 
vezírsins, og birtum henni dóm þann, er þjer höfðuð upp kveðið 
yfir henni. Heyrði hún dóm sinn með frábærri hugarró og stilling! 
fórnaði síðan höndum og leit til himins svo mælandi: „Guð einn 
er mitt athvarf, eg er reiðubúin að hverfa til hans aptur, fyrst 
hann vill svo vera láta, en eg finn mjer skylt, bæði sjálfrar mín 
og barna minna vegna, að rjettlæta mig í augum yðar áður enn €8 
dey.  Vezírinn hefur af níðingskap sínum haft mig fyrir rang"i 
sök, og hann einn er sekur. Hefur hann á degi hverjum sent 
mjer dýrar gjafir til að glepja mig, og hefur hann aldrei haft af 
öðrum svörum frá mjer að segja enn þeim, að eg ljet drepa konur 
þær, er ljetu hafa sig til að bera erindi hans.“ 

Þegar soldán heyrði þetta, varð hann utan við sig af örvæni 
ingu og kallaði hátt: „Hafið þið þá drepið hana engu að síður? 
Svöruðu þá mennirnir: „Herra! við vorum svo sannfærðir um það, 
að drottning væri saklaus, að okkur gat ekki til hugar komið að 
vinna slíkt níðingsverk. Við skutum hirti nokkra og ruðum við 
klæði drottningar og dætra hennar í blóði dýranna; fólum við þæf 
síðan guði á vald og óskuðum þess, að hann ljeti sakleysi þeirra Í 
ljós koma, þó síðar“ yrði. Skildum við þær síðan eptir í eyðimörk“ 
inni.“ Nú varð soldán svo ofsareiður, að því verður ekki með 
orðum lýst; kallaði hann í bræði til vezírsins og mælti: „Ban 
settur drottinssvikarinn! þjer hefur þá með þessu móti tekit #' 
skilja mig frá konu og börnum, sem eg unni hugástum, og €7 aj 
óvíst, hvort eg sje þau nokkurn tíma framar.. Mikið mein €r það, 
að eg ekki í hefndarskyni skuli geta hugsað upp neina hegning" 


er samsvari illvirki þínu!“ Bauð hann þegar að hlaða skyldi háan 
gírnum 


viðarköst. Ög er eldi var slegið í viðuna og loga tók, var v€ R 
ti 


fjötruðum fleygt út í bálið. Var hús hans síðan rifið niður 
grunna, en eigur hans gerðar upptækar, og var þeim útbýtt meðð 
fátæklinga; kona hans og börn voru seld mansali. í 

Sendiboðar konungsins í Kairó komu nú til soldánsins Í Iraki 
var þá skammt liðið frá því að sorgin fyrst fór að rætast af honum 


143 


Las hann brjef þau, er sendimenn færðu honum, og varð þá svo 
frá Sjer numinn af fögnuði, að honum fjellust orð og hnje hann í 
Ómegin. Hirómennirnir hlupu þá að og voru hræddir mjög um 
Soldán; komu þeir honum fljótt til sjálfs sín. Sagði soldán þeim 
Þegar, er hann rjetti við úr öngvitinu, að konu sinni og börnum væri 
borgið; þauð hann jafnframt að búa skyldi skip til að sækja þau. 
Undu menn bráðan bug að því, og var skipið vandað mjög að 
Öllum búnaði og valdar dýrar gjafir, er það skyldi færa konunginum 
í Kairó, í þakklætis skyni fyrir það, að hann hafði veitt drottningu 
Og börnum hennar ásjá; ljet nú skipið úr höfnum og náði til Kairó 
Eptir góða ferð. Tók konungur skipstjórnarmanni tveim höndum og 
Veitti bæði honum og allri skipshöfninni stórmannlega.  Liðu svo 
brír dagar; en þá beiddu þær drottning og dætur hennar konunginn 
Í Kairó að veita sjer orlof til heimferðar; vildi hann feginn hafa 
Bi hjá sjer lengur, en veitti þeim þó bæn sína. Leysti hann þær 
út með stórmannlegum gjöfum og fylgdi þeim sjálfur til skips. 
Lagði nú skipið á stað og gaf vel byri framan af, en á þriðja degi 
egar minnst vonum varði, brast á stórviðri, gátu skipverjar þá 
Engu við ráðið, þó þeir hefðu sig alla við. Brotnuðu siglutrjen í 
tvennt og skullu niður, en skipið hrakti til og frá, og um miðnætti 
Skelldist það í sundur á hamri nokkrum; týndust þar flestallir 
ar Voru það aðeins fáeinir á stangli, sem náðu í borð eða 
Eka 


Teif drottning dauðahaldi í skipfleka einn; hafði skipstjórnarmaður 


* Er skipið brotnaði, og fengu þannig umflúið illan dauðdaga. 


Maupið í eptirbátinn með þremur mönnum og bjargaði hann drottn- 
gu af flekanum. —Slotaði storminum undir morgun og tóku þeir 
á Tóðrarleiti; þó náðu þeir eigi landi fyr enn þeir höfðu róið í 
Þrjá daga. Gengu þeir þá upp á land og að nokkrum stundum 
ÍÖnum sáu þeir jóreyki; fór þar að þeim fjöldi vopnaðra manna 
Ér kannaðist skipstjórnarmaður skjótt við, að þetta var sveit 

lánsins í Trak. Hafði hann enga eirð haft á sjer og reið því 
Ofan 33 Sjó til hafnar þeirrar, er kona hans skyldi á land stíga; 
Verður 
fundust, En sá fögnuður varð beiskum harmi blandinn, því þeim 
Þókti ekk 
r hnuggin 


því eigi með orðum lýst, hversu fegin þau hjón urðu, er þan 


ert líkara enn að þau hefðu misst dætur sínar. Voru þau 
Í bragði, er þau hjeldu innreið sína í borgina, og þorði 


144 


lýðurinn því eigi að láta fögnuð sinn í ljósi með ópi og gleðilátum- 
Voru því engar veizlur haldnar og sátu þau soldán og drottning 
kyr í höll sinni og mæddu hjarta sitt á sárum trega. 

Yngsta dóttir þeirra hafði lengi volkazt í sjóarganginum, €" 
loksins hafði henni kastað upp á land; var þar frjófsamt mjög 0£ 
nægð af ágætum aldinum. Neytti hún nokkurra af þeim og hresstist 
nokkuð við eptir hrakninginn. Gekk hún síðan lengra upp á land 
og var skammt farin, er hún sá yngismann nokkurn ríðandi; Vi? 
hann fríður sýnum og hinn háttprúðasti; fylgdu honum hundar 
nokkrir. En er hann sá hana, leizt honum hún afbragðs fögur og 
flýtti sjer á fund hennar, varð hann þess þá vísari, hversu hún VA? 
einstæð og ógæfusöm. Bauð hann henni skjól og athvarf Í húsi 
móður sinnar, og fylgdi hún honum þangað; var henni fagnað þar 
með mestu blíðu og ástsemd, og mátti svo kalla að móðir þessa 
ókunna manns bæri hana á höndum sjer. En það er af honum 
að segja, að hann var rjettborinn til ríkis þar í landi, en ribbaldi 
nokkur hafði gert uppreisn og bolað hann frá völdum. Vildi nú 
svo vel til, að uppreisnarmaður þessi deyði skömmu eptir að kóngs“ 
dóttir kom þangað, og tók þá lífgjafi hennar aptur við ríkjum 570 
sem lög stóðu til. En nú hafði hugur hans skipazt svo, að han" 
var farinn að elska hina fögru kóngsdóttar. sem hann hafði aum“ 
kvað í fyrstu og kom þar um síðir að hann bað hennar. Kvaðst hún 
eigi geta tekið bónorði hans fyr enn hún frjetti af móður sinni 08 
systrum; en ást hins unga soldáns var ríkari enn svo, að baln 
vildi lengi vonbiðill vera. Höfðingjar landsins lögðu og fast að 
honum, að hann skyldi kvongast, svo ríkið yrði ekki erfingjalausti 
varð þá drottningin, móðir soldáns, hrædd um, að úr þessu S7“ 
upphlaup, og sárbændi kóngsdóttur að ganga að ráðahag þeim rr 
henni var boðinn. Ljet hún þá til leiðast, er svo óvænlegð 
horfðist; fór brúðkaupið fram með mestu dýrð og viðhöfn. þremur 
árum síðar eignuðust þau hjónin tvo sonu, og urðu samfarir þeir"* 
þá enn sælli og ástúðugri enn verið hafði. á 

Önnur systirin hafði og náð í fleka og hraktist hún lengi 
og frá um sjóinn; rak hana loksins að landi skammt frá borg 
einni stórri. Sneri hún á leið til borgarinnar og mætti konu nokk“ 


urri roskinni; þókti henni undrum gegna, hversu hún var fríð 06 


145 


tignarleg í framgöngu.  Yrti hún á hana, og er konan varð þess 
Vsari, að hún hafði beðið skipbrot, þá bauð hún henni heim í hús 
Sitt; tók kóngsdóttir boði hennar með þökkum. Konan hjúkraði 
henni með slíkri alúð og nákvæmni, sem hefði hún verið dóttir 
hennar. Náði kóngsdóttir sjer fljótt eptir hrakninginn, en konunni 
fannst stórmikið um fegurð hennar, vizku og kunnáttu, og þókti 
sjer sæmdarauki að hafa slíka stúlku í húsum sínum. Nú bar svo 
tl, að konungurinn þar í landi tók þunga sótt, og fjekk það þjóð- 
Ínni allri mikillar hryggðar, því hann stýrði ágæta vel ríki sínu. 
Fengu hinir beztu læknar eigi að gert og þyngdi konungi dag frá degi. 
Varð konunni einusinni tilræðt um veikindi konungs, og er kóngs- 
Öóttir heyrði það, þá mælti hún þessum orðum: „Móðir góð! ef 
bjor leyfið, skal eg byrla konungi drykk; og neyti hann þess drykkjar, 
þá Mun honum batna.“ — „það má vera,“ svaraði konan gamla, 
nað og geti komizt inn í höllina, en á hinu munu meiri vandkvæði, 
að Ee fái hitt konung sjálfan.“ — „Ekki er spillt þó reynt sje,“ mælti 
Kóngsdóttir, „hinn helgi spámaður drottins tekur viljann fyrir verkið.“ 
Onan joði þá af að freista til, hvað sjer yrði ágengt; fór hún til 
hallarinnar með drykkinn; hafði kóngsdóttir byrlað hann af alls- 
har grösum og blandið þar við ýmsu öðru. Spurðu varðmenn 
og Seldingar konuna, hvað henni væri á höndum, en hún kvaðst 
Sra konungi sínum lyfjadrykk; mundi hann með guðs hjálp verða 
"bata ef hann neytti drykkjarins. 
Þegar læknarnir heyrðu það, þá ætluðu þeir að reka konuna 
* En geldingarnir skeyttu því ekki og leiddu hana inn í her- 
Sgið þar sem konungurinn lá. Opnaði hún flösku þá er drykkurinn 
óð 0g lagði þegar af honum sætan ilminn fyrir vit konungi; 
Í sa Hindí onstistírið.: Mar. hönuih sagt, hvað konan hefði 
"0 Færa og neytti. hann drykkjarins með góðri lyst, en því var 
ER Yant; þókti honum sjer samstundis ljetta og bauð hann að 
SS Slötkorinnri-pyngjú: Fúllas atignilf;*0R6r hntdíðun tjelm og 
kóngsdóttur, hvernig farið hafði. þá er hún var farin, rann 
Hi tur Svefnhöfgi á konunginn, og vaknaði hann að nokkrum stundum 
in Var honum þá miklu hægara og tóku menn að gerast von- 
ei "Um bata hans. Um kvöldið kom konan með nýjan drykk, 
Óngsdóttir hafði byrlað; varð konungi svo gott af honum, að 
Þúsung og sin nótt. IV. 10 


Ut 


146 


hann rjeði af að fara á fætur. Spurði hann konuna, hvort hún 
sjálf hefði byrlað drykkinn, en hún kvað nei við, og sagði, að það 
hefði dóttir sín gert, og hefði hún beðið sig að færa honum heilsu 
meðalið. „það þori eg að sverja við guðs nafn,“ mælti konung! 
„að þú segir ekki satt. Slík list er engri konu lagin, nema hún 
sje af hinum tignustu ættum.“ #þóktist konan þá eigi lengur gél 
leynt hinu sanna og sagði konungi sögu kóngsdóttur, en honum 
fannst mikið um. Gaf hann henni góðar gjafir og bauð henni að 
færa sjer samkyns drykk á degi hverjum; lofaði konan því 06 
gekk á burt. Nú neytti konungur heilsudrykkjarins í sjö dag? 
samfleytt; gaf hann konunni gullsjóð í hvert skipti, sem hún færði 
honum drykkinn. Batnaði honum svo fljótt, að hann úr þessu tók 
að ríða út og gefa sig við stjórnarstörfum. Konan hafði lofað 
kóngsdóttur svo mjög fyrir fríðleika, siðgæði og gáfur, að honum 
varð hugur á að sjá hana; bjó hann sig því eittsinn munkaklæðuð 
til að: torkenna sig, gekk heim til konunnar og drap á dyr. Beiðdist 
hann þar gistingar og var honum tekið með mestu gestrisni ; gekk 
kóngsdóttir fyrir beina og færði honum mat og drykk. Bar hún 
konungi handlaug og þakkaði hann því næst konunni og kóngs“ 
dótturinni fyrir góðar viðtökur, og gekk á burt. Var hann þá syð 
frá sjer numinn af fegurð kóngsdóttur, að hann ásetti sjer að gang? 
að eiga hana. þegar hann var kominn heim til hallar sinnað 
sendi hann boð eptir konunni gömlu; gaf hann henni skrautlega“ 
búning og dýrindis gimsteina handa fósturdóttur sinni, og mæltist til að 
hún byggist skarti þessu. En hún var þéss ófús og mælti! 
„Hvernig á eg að geta fengið af mjer að búast svo veglegum bún- 
ingi, þar sem hjarta mitt er harmþrungið útaf óförum móður minna 
og systra?“ þó kom þar að lokum, að hún ljet til leiðast fyris 
tilmæli konunnar, sem hún átti svo mikið gott upp að unna; 
konan þá til konungs og ljet hann vita, því þess hafði hann beði 
hana. þókti honum vænt um og sagði henni, að sjer væri hugur 


á fósturdóttur hennar og vildi hann eiga hana. Færðist gt: 
Sókti 


óð hand 
aldið 


dóttir undan í fyrstu, en veitti skömmu síðar jáyrði sit. 
konungur hana samdægris með veglegu föruneyti og fór me 
heim í höll sína. Var þá saminn hjónabands samningur 08 h 
brúðkaup, er stóð. í marga daga, með mestu dýrð og viðhöfn. 


147 


fimm árum liðnum áttu þau hjónin þrjú börn, einn son og 
vær dætur. 

Elzta systirin hafði einnig náð í skipsfleka og volkazt lengi í 
Sjóganginum uns hana bar að landi; vildi svo til að hún fann 
karlmannsföt á ströndinni. Fór hún þegar í þau og hugði að 
atvik þetta mundi verða sjer til bjargar, er hún var í slíkum 
bágindum stödd. Sá hún borg eina álengdar og gekk þangað beina 
leið, Þegar hún var komin inn í borgina, mætti hún kaupmanni 
Nokkrum ; hjelt hann að hún væri yngispiltur og yrti á hana. 
Kvaðst hún vera útlend, og bauð hann henni þá að vera sjer til 
aðstoðar í gölubúð sinni. Tók hún boði hans með þökkum, enda 
Mátti hún verða því fegin, er hún átti hvergi höfði að að halla. 
Leiddi kaupmaður hana þegar í búð sína; fór henni allt svo lipurt 
og hönduglega, að skammt leið um, að allir vildu kaupa þar í 
búðinni, Búð þessi lá gagnvart höll soldáns og vildi svo til 
Sinn dag, að dóttur hans varð litið út um glugga; sá hún þá 
Sngispiltinn í búðinni. Var hann að vinnu sinni og hafði brett 
Sun upp á olboga; voru handleggir hans mjallahvítir og 
Mjög briflegir, og var hann í alla staði hinn fríðasti og bauð af 
K bezta þokka, svo að dóttir soldáns renndi þegar ástaraugum 
Sa Sat hún mörgum stundum saman og horfði á hann. 

ti loks á hana óyndi og tók roðinn að fölna á kinnum hennar. 
Óstra hennar tók eptir því og reyndi með öllu móti að komast 
Er hvernig á því stæði. Tók hún loksins til orða við hana og 
ti: „Dóttir sæll eg er sannfærð um, að ást er það sem að 
fr Sengur, og elur þú hana á laun.“ — „Móðir góð!“ svaraði 
att „þú hefur getið rjett til um leyndarmál mitt. En þess 
ni j eg af þjer, að bæði þegir þú vandlega yfir því og gerir það 
itið ; þínu valdi stendur, til þess að fullnægja ósk minni. Eg hef 
Sg til unglingsins í búðinni þarna gagnvart, og sje eg 
hið þ á degi hverjum; er mjer slík ofurást á honum, að mjer 
Samba Taga það til dauða, ef eg eigi næ fundi hans.“ — „Dóttir 
afbra 5 fóstran, „ekki verður því neitað, að unglingurinn er 
nu S fríður, enda geta konur hjer í borginni hvergi unað augum 

* Mema þar sem hann er. En svo er hann uppburðalaus, að 

ér gefi honum undir fótinn, þá færist hann ávallt undan, einsog 


10* 


148 


feiminn skóladrengur. Reyna skal eg samt, hvort eg get fundið 
hann að máli og komið ykkur saman.“ Gekk nú fóstran til búðar“ 
innar og valdi þar ýmskonar varning; beiddi hún kaupmann því 
næst að láta búðarsveininn bera það heim til hennar. Fór búðar“ 
sveinninn með henni, og kom hún honum á leynivegum til herbergja 
kóngsdóttur, svo að ekki hlekktist á. Varð kóngsdóttir svo fegin 
fundi þeirra, er hún hugðist hafa unnusta sinn hjá sjer, að hún 
var stundum rjett að segja búin að koma upp um sig. Var hán 
nú lengi að skoða vörurnar í krók og kring og spyrja að Sín" 
sinni hverju, en þar kom að lokum, að hún sagði, að ekkert af 
vörunum væri sjer að skapi; gaf hún honum tuttugu gullpeningð 
og skipaði honum að koma með annan varning næsta morgun. 

Kóngstlóttirin í dularbúningnum fjekk kaupmanni gullpening 
alla, þegar heim kom; brá honum í brún, er hann sá fjeð 08 


ana 


spurði, hvernig hún væri að því komin, en hún sagði honum upp 
alla söguna hreinskilnislega.  þókti kaupmanni þá uggvænt, hvað 
af þessu mætti leiða, og beiddi búðarsveininn að fara engar slíkar 
ferðir framvegis; svaraði hann þá, að hann hefði lofað að koma aptur 
og vildi hann ekki fyrir nokkurn mun svíkjast um það. Fór hann 
og til dóttur soldáns hvern daginn af öðrum, og varð henni aldrei 
ráðfátt að bera nýtt og nýtt í vænginn til þess að láta sveininn 
En 


eitt kvöld kom soldán inn og hafði ekki gert boð á undan sjer; 
nn 


koma aptur, svo að hún mætti hafa ánægju af viðtali hans. 


varð hann fokreiður, er hann sá sveininn, og ljet geldinga taka ba 
fastan; bauð hann því næst að böðullinn væri sóktur og skyldi 
hann lífláta sveininn. Dóttir soldáns varð utan við sig af skelfinglh 
en sveinninn brá sjer hvergi við dauða sinn. Nú kom böðullinn og 
tók túrbaninn af höfði hinnar aðkomnu kóngsdóttur, en við það 
atvik sáust hinir fögru lokkar hennar, og þegar hann færði hand úr 
vestinu, þá tók af allan efa fyrir þeim, er viðstaddir voru, að hj 
var mey en ekki maðr. Sendi soldán böðulinn burt við svo búið, 
en kóngsdóttur ljet hann flytja í kvennabúr sitt, því þar vildi hann 
heyra sögu hennar. Honum rann til rifja að heyra ólánssög! 
hennar, og tók hann svo alúðlega hlutdeild í harmi hennar, sg 
hann bauð dóttur sinni að veita henni vist hjá sjer, og sýna henti 


alla þá ástsemd og virðingu, sem tilhlýðilegt væri, þar sem hún 


149 


"ar svo mikilla manna og hafði ratað í slíkar raunir. Ástarhugur 
sá, er dóttir soldáns hafði lagt á hana, snerist upp í einlæga og 
viðkvæma vináttu, og hjúkraði hún og hlynnti svo vel að vinkonu 
Sinni, að hún á stuttum tíma varð heil heilsu og náði fullum blóma 
fegurðar sinnar. Í hvert skipti er soldán vitjaði dóttur sinnar, þá 
hitti hann vinkonu hennar þar hjá henni, og kom þar skjótt, að 
honum gerðist hlýtt í huga til hennar, er hann sá hvílíkum af- 
bragða kostum hún var búin, bæði andlegum og líkamlegum. Samt 
leyndi hann grandvarlega elsku sinni, svo að hann bryti eigi á 
Móti lögmáli gestavináttunnar. En fyrir hið sama fór heilsu hans 
hnignandi og tók hann loksins þunga sótt. En dóttir hans fór 
Mærri um sóttarfar hans, og sagði hún vinkonu sinni, að faðir 
Sinn hefði fellt ástarhug til hennar, og beiddi hana að játa honum 
Eiginorði. En kóngsdóttirin veitti í fyrstu þau svör, að meðan hún 
Ekkert vissi um afdrif móður sinnar nje systra, þá mætti sjer ekki 
st hugar koma, að njóta glaðværða lífsins, en loksins ljet hún þó 
til leiðast fyrir þrábeiðni vinkonu sinnar og rjetti soldán við, er 

An spurði þau gleðitíðindi. Var síðan drukkið brullaup og haldin 
hgnaðarhátíö með mikilli dýrð og vegsemd. 

Meðan þetta gerðist, höfðu foreldrar systranna harmað missi 
Eitta sáran og kveinað án afláts. Tók soldán loksins það ráð, 
20 hann fór á stað með vezír sínum til að leita að þeim systrum; 
Voru þeir þáðir í munkaklæðum. „ Fól soldán drottningu sinni 
MÍkisstjórn á hendur meðan hann væri í burtu. Nú ferðuðust þeir 
" Nokkra mánuði, og bar þá loks að borg einni mikilli er stóð við 
Jó fram.  Soldán sá er þar ríkti, átti dýrðlega lystihöll á strönd- 
Mi, og hittist svo á að hann var þar fyrir, er munkarnir komu; 
Su þeir hann í glæsilegum lystiskála og tvö börn hjá honum, á 


et Stla sex eða sjö vetra. Gengu munkarnir fyrir hann og hneigðu 
Sig Ofan að 


jörðu; báðu þeir fyrir honum langa bæn, einsog siður 
€r til 


„ ? Og óskuðu ríki hans allrar hamingju. Soldán tók vel kveðjum 
Sirra og bauð þeim sæti; sat hann á tali við þá nokkurn tíma 
Völdsing, Að endingu gaf hann þeim gjafir og bað þá vel fara; 
| Þeir síðan til borgarinnar og fengu sjer náttból í gestgjafa- 

“nokkru, Daginn eptir reikuðu þeir hingað og þangað um 
"tína, Og varð þeim aptur gengið ofan að sjáfarströndinni þegar 


150 


kvölda tók; sáu þeir enn sem fyrr að soldán sat í lystiskálanum 
með báðum sonum sínum. Horfðu þeir á lystiskálann og dáðust 
að fegurð hans, og gekk yngri sveinninn til munkanna, eins0g í 
leiðslu, og fylgdist seinna með þeim, er þeir gengu til gestgjala- 
hússins; þar tók soldán fyrst eptir því, að sveinninn hafði orðið 
þeim samferða og þókti honum það furðu gegna. Tók hann svein“ 
inn í fang sjer og sýndi honum ástar atlæti, en beiddi hann samt 
fyrir hvern mun að fara aptur til föður síns, og kvaðst skyldu 
fylgja honum til hans. En sveinninn mótmælti því einhvernveginn 
svo ástúðlega, að soldán ljet loksins eptir honum, og rjeði af að láta 
sveininn vera kyrran hjá sjer til næsta morguns, enda var og mjöð 
áliðið og komið af dagsetri. 

Faðir sveinsins hjelt nú að hann hefði hlaupið til móður 
sinnar, en drottning saknaði hans eigi, fyrr enn hún ljet spyrja 
eptir honum hjá manni sínum. Var nú sveinsins leitað um lið- 


2 


langa nóttina í öllum áttum, og um morguninn var skipað að hefja 
skyldi rannsókn í öllum húsum borgarinnar; enda fannst þá sveinn“ 
inn í gestgjafahúsinu hjá munkunum, og höfðu þeir ekki getað 
komið því við, að fylgja honum til föðurhúsanna; voru nú munk- 
arnir dregnir fram fyrir soldán. Varð soldán frá sjer numinn af 
fögnuði, er sonur hans var aptur fundinn, en bauð þó að lífláta 
munkana, því hann taldi víst, aé þeir mundu hafa ætlað að ræna 
sveininum.  Bjuggust nú þrælar og varðmenn jafnskjótt til að fram“ 
kvæma það, er fyrir þá var lagt, en sveinninn ungi hljóp þá hljóð- 
andi til eldra munksins og bjelt sjer svo fast í klæði hans, * 
hann mundi ekki hafa orðið slitinn frá honum nema með val“ 
Varð soldán forviða á þessu og sleppti aftökunni að svo komnu; fór 
hann til drottningar og sagði henni, hversu undarlega sonur þeirrð 
hefði farið að ráði sínu. Furðaði hún sig engu minna á Þess“ 
enn soldán, og langaði hana ákaft til að sjá muukinn gamla og 
verða nokkurs vísari um það, hvernig á honum stæði. Ljet soldá 
því leiða hann til herbergis síns, bauð þrælunum að fara út 08 tók 
síðan þannig til máls: „Komst þú, hinn argi munkur! í ríki mit! 
og hafðir ekki annað erindi enn að ræna syni mínum“ Munku'“ 
inn kallaði guð til vitnis, að slíkt hefði sjer aldrei til hugar komið; 
og hefði konungssonurinn fylgzt með sjer til gestgjafahússins 


l5l 


Þess hann yrði þess var; hefðu menn soldáns fundið hann þar, 
áður hann hefði getað fært honum hann aptur. Sefaðist nú nokkuð 
eiði soldáns og gerðist hann blíðari í viðmóti; beiddi hann munkinn 
að Segja sjer sögu sína. „það er nú bæði undarleg og raunaleg 
Saga,“  ansaði munkurinn. Drottning hafði falið sig á bak við 
fortjald og heyrði gjörla hvað hann mælti. „Hjer mátt þú,“ sagði 
Munkurinn, „sjá ógæfusaman föður, er ginntur var með svikum af 
bjón sínum, til þess að reka frá sjer konu sína og þrjár dætur. 
Komst hann síðar að sakleysi þeirra og fann þær aptur, en missti 
dætur sínar í annað sinn við skipskaða, og ráfar hann nú um víða 
Veröld til þess að spyrjast fyrir um þær.“ þegar drottning heyrði 
betta, stökk hún fram undan fortjaldinu og hljóp um háls munkinum. 
Varð soldán þá uppvægur, þreif til sverðs síns og æpti: „Hvað 
Skal slík ósvífni?“ En drottning feldi feginstár af augum og mælti: 
„Herra 1 þessi gamli maður er faðir minn.“  Fleygði soldán sjer 
fram fyrir fætur honum og hjelt hann enn sem fyrri, að hann væri 
Munkur, en hann reisti soldán á fætur sem skjótast, og faðmaði að 
Sjer dóttur sína og dótturmann með óumræðilegum fögnuði. Ljet 
a soldán leysa hinn munkinn, eða vezírinn, úr fjötrum, en soldán- 
inn gamli skrýddist búnaði, er sæmdi tign hans, og dvaldi hann nú 
fm stund hjá yngstu dóttur sinni, er hann svo farsællega hafði 
Sptur fundið. En með því báðar hinar dæturnar liðu honum aldrei 
Úr minni, þá bjóst hann skjótt til að halda áfram ferð sinni; sagði 
hann tengdasyni sínum frá áformi þessu og rjeðist hann þá einnig 
ÖL fararinnar með fjölmennu föruneyti. Lögðu þeir nú báðir ljettann 
í og Spurðust vandlega fyrir, enda varð og árangur ferðarinnar í 
alla staði æskilegur. Nú er soldán hafði fundið aptur dætur 
SÍnar a}jar þrjár, og sjeð auðnu þeirra með eigin augum, þá færði 
ann drottni margfaldar þakkir og flýtti sjer heim í ríki sitt, til 
beta a3 drottning hans ekki lengur skyldi kveljast af hugsýki 
Um afdrif dætra þeirra. 


Dómarinn ágjarni. 


Ea Á ríkisárum kalífans Harúns Alraschíðs var dómari nokkur í 
"polis, sem var vandlætingasamur mjög í embætti sínu. Hafði 


152 


hann aðeins eina ambátt svarta á heimili sínu og skyldi hún annast 
allt er þurfti; var hörund ambáttar þessarar þykkt og skorpið eins“ 
og nautsleður. Dómarinn var hinn mesti svíðingur, og aldrei Var 
fátæklingum ölmusa gefin í húsi hans, og enda hinir nauðsynlegustð 
hlutir voru aldrei keyptir fyr enn ómögulega varð hjá komið 
Eigi sázt þar annar matur á borði enn vont brauð og hnapplauki!; 
en ávallt var þó dúkur með kögri breiddur á borðið, og bæri 879 
undir, að einhverjir væru á tali við dómarann um matmálstímani; 
þá kallaði hann til þeirrar svörtu og sagði henni að breiða gull- 
kögraða dúkinn á borðið; gerði hann það til þess að komuméD! 
skyldu halda, að borð hans væri hlaðið hinum dýrustu krásum. En 
aldrei ljet hann nokkurn lifandi mann sjá til sín, þegar Þaðn 
mataðist. 

það var einhverju sinni að menn nokkrir rjeðu honum til að. 
kvongast og leiddu honum fyrir sjónir, að ambáttin svarta væri 
enganveginn við hans hæfi, svo tíginn maður sem hann var. Spurði 
þá dómarinn, hvort nokkur þeirra þekkti konu, þá er sjer væri 
fullkosta; gall þá einn við af þeim, er nærstaddir voru, og kvaðst 
eiga fríða dóttur; væri sín æran en dómarans lítillætið, ef hand 
vildi ganga að eiga hana. Dómarinn tók boði þessu hiklaust, 08 
var nú drukkið brullaup og farið með brúðurina heim í hús hans 
með mikilli heimanfylgju. Var faðir konunnar heldur enn ekki 
drjúgur, er honum hafði auðnazt að fá slíkan mann fyrir tengdas0ni 
en hitt kom honum ekki til hugar, að dóttir hans, sem uppalin 
var Í eptirlæti og allsnægtum, skyldi eigi böl og armæðu í vændum; 
sakir svíðingsskapar bónda síns. Höfðu fjármunir konunnar fengið 
dómaranum miklu meiri gleði enn fegurð hennar. Morguninn eptir 
brúðkaupið gekk hann burt frá henni til að gegna embættis störfum! 
sínum; sat nú konan unga eptir og vonaðist með óelju eptir mörgu?“ 
verðinum, en von þessi brást henni. Hún fjekk alls engan morg?“ 
verð, og gat hún ekki komið sjer að því, að beiðast hans, fyrir 
hæversku sakir. 

En meðan þetta var, komu til dómarans embættisbræður hans 
og ýmsir höfðingjar í borginni; fluttu þeir honum heillaóskir sínar; 
sem nýkvonguðum manni, og vonuðust þeir eptir að hann MUM 
bjóða sjer til einhvers fagnaðar, er svo stóð á. En svo urðu þeir 


153 


heim að fara, að þeim var til einskis boðið og bölfuðu þeir nápínu- 
Skap dómarans. Nú gengur dómarinn heim og inn í kvennastofu 
SÍna; ræður þá að líkindum, að kona hans gat ekki fagnað honum 
með mikilli blíðu, þar sem hún var hálfdauð af hungri. En er hún 
heyrði að hann bauð ambáttinni svörtu, að breiða kögurdúkinn á 
borðið, þá hugsaði hún sjer til hreifings, að nú skyldi hún taka 
bætur þess, er hún hafði svo stranglega fastað. En viti menn, að 
henni þrá í brún, þegar hún sá hana bera einn disk á borð með 
Þremur vondum brauðum og þremur hnapplaukum. Dómarinn 
tjetti nú ambáttinni sinn part, þreif síðan með áfergju brauð eitt 
með hnapplauk og beiddi konu sína að gera slíkt hið sama. En 
Svo sársvöng sem konan var, þá gat hún samt ekki neyðt einum 
bita ofan í sig, því hún hafði átt betri vistum að venjast; stóð 
hún því upp frá borðum, og var skapþungt mjög útaf svíðingskap 
bónda síns og vanhyggju föður síns, sem hafði stofnað henni í 
Þetta ólán, af því hann fyrir hjegóma sakir vildi hafa slíkan mann 
fyrir tengdason. Fór nú hinu sama fram í þrjá daga, að aldrei 
Sázt annað enn brauð og hnapplaukur á borði. En þá var og lokið 
Þolinmæði konunnar, og tók hún að kveina hástöfum og sendi eptir 
föður sínum. Heyrði dómarinn kveinstafi hennar og sagði ambáttin 
honum, hvað henni gengi til. „Æddi hann þá inn í herbergi konu 
Snnar, og jós yfir hana óbóta skömmum; skar af henni hárið, sagði 
Skilið við hana og rak hana frá sjer; bar hann það fyrir að hegðun 
Ennar hefði verið ósiðsamleg, og skilaði hann eigi aptur heiman- 
Vlgju hennar. Rjett á eptir gekk hann að eiga aðra konu, og 
Vildi hún ekki heldur láta sjer nægja þurt brauð og hnapplauka, 
Oda skildi hann við hana sem hina fyrri. Á sama hátt fór hann 
Með feiri konur og skilaði hann aldrei aptur mundi þeirra; gerðist 
2 nú hvervetna ill'æmdur fyrir nirfilskapinn og fúlmennsku þá, 
ann hafði í frammi haft við konur sínar. 

én Svo til að óhróður dómarans kom fyrir eyru meyjar nokk- 
ÍA á Mússúl, sem bæði var auðug, vitur og ættgöfug; ásetti hún 
að hefnast á dómaranum fyrir það, er hann hafði misgert við 
ES Tók hún sjer því ferð á hendur til Trípolis og hittist 
Bötyk €r hún kom þangað, að hún mætti dómaranum fyrir utan 
ð, á skemmtireið. Varð honum starsýnt á hana, bæði sakir 


154 


búnings hennar og látprýði allrar. Strauk hann þá um kamp sjer 
og reið til móts við hana; kvaddi hann hana vel og kurteislega 08 
spurði, hvaðan hún kæmi. „Frá veginum að baki mjer,“ ansaði 
mærin. „Veit eg það,“ segir dómarinn, „en frá hvaða stað.“ — 
„Frá Mússúl,“ svaraði mærin. —- „Eruð þjer giptar?“ spyr dóm“ 
arinn; hún kvaðst ógipt vera. „Eg þykist vita,“ segir dómarinn, 
„að þessi spurning mín hafi komið flatt upp á yður, en jafnskjótt 
og eg sá yður, varð eg gagntekinn af brennandi elsku, sem aldrei 
mun uppnæm verða. Viljið þjer eiga mig?“ þar með afmálaði hann 
fyrir henni tign sína og mannvirðingu, og svaraði mærin honum 
að hún skyldi segja honum ályktarorð sín næsta dag. því næst 
kvaddi hann hana kurteislega og reið múlasna sínum heim til 
borgarinnar. 

Morguninn eptir ljet hún segja dómaranum, að hún vildi eigð 
hann, og áskildi sjer fimmtíu gullpeninga í morgungjöf. Sendi 
dómarinn henni fje þetta, þó hann tæki nærri sjer, og ljet Þánn 
nú sækja hana; fór hún þá heim í hús hans og var þar samið? 
kaupmáli. þegar kominn var tími til kvöldverðar, ljet dómarinn 
breiða kögurdúkinn á borð og setja fram brauð og hnapplauk, s0k 
vandi var til. - Nýja konan snæddi sinn part af verðinum MÓ 
góðri lyst, og að því búnu óskaði hún með blíðum og broshýrum 
svip, að guð á himnum vildi umbuna dómaranum fyrir þessa ágætu 
máltíð. Varð dómarinn þá utan við sig af fögnuði og mælti“ 
„Lof og dýrð sje spámanninum fyrir það, að hann hefur gefið mjór 
svo yndislega og algjörva konu.“ En það kom honum sízt öl 
hugar, vesælum manni, tilhvers guð hafði sent honum konu þessð- 
Fór hann nú til dómhússins morguninn eptir. Meðan hann Vi? 
burtu, rannsakaði kona hans húsið vandlega og gægðist í hvert 
krók og kima; bar hana loksins að hurð einni læstri, með jámnslá 
fyrir. Fór hún þá að verða heldur enn ekki forvitin 0$ ir 
hurðina vandlega fyrir sjer; sá hún að rifa var á henni, SVO a 
fingurs breið.  Skygndist hún inn nm hana og gladdist nú mjög 
því hún sá að þar innar af var fjárgeymslu hús dómarans, 08 st á 
þar á gólfi eirker full af gull- og silfurpeningum.  Sókti hún þá * 
skyndi stöng eina langa, klíndi blautu deigi á enda hennar 08 stak 
henni síðan inn í gegnum rifuna; leitaðist hún við að þrýsð 


155 


Endanum niður á gullpeningana, og þannig tókst henni að ná tveimur, 
sem tollað höfðu við stangarendann og dregizt með henni út um 
tifuna. Eptir það gekk hún til stofu sinnar og kallaði á ambáttina 
Svörtu; skipaði hún henni að kaupa glænýtt brauð, soðin hrísgrjón, 
bezta kjöt sem fengist og hin dýrustu aldin. Vissi ambáttin ekki, 
hvaðan á sig stóð veðrið, en gerði þó einsog fyrir hana var lagt. 
Þegar hún var komin heim aptur, varð hún að bera allt á borðið, 
St hún hafði keypt og var enginn annar vegur enn að hún neytti 
Með húsmóður sinni af krásum þessum. Eptir borðhaldið rjetti 
Ambáttin húsmóður sinni handlaug, og varð henni þá þetta að orði: 
stinn helgi spámaður blessi yður, hágöfuga frú! þjer hafið gefið 
Mjer vel að jeta, en af því hef eg aldrei haft að segja í allan þann 
ma, sem eg hefi þjónað þessum nízka dómara.“ Konan skipaði 
henni a5 þegja yfir þessu og vera sjer hlýðin, skyldi hún að launum 
á slíkan málsverð á degi hverjum; það má nú nærri geta, hvort 
Ambáttin hefur hikað sjer við að taka þvílíku kostaboði. 

Þegar dómarinn kom heim, ljet kona hans bera eptirleifarnar 
af máltíð sinni á borð fyrir hann; át hann af þeim með góðri lyst, 
n spurði þó, hvaðan matur þessi væri. En konan brá á yfir- 
Ítopskap og kvaðst eiga mörg ættmenni í borginni og hefði eitt 
Þeirra sent sjer mat þenna gefins; sagði hún að því aðeins þækti 
Sjer nokkuð í hann varið, að hún mætti miðla manni sínum af 
„Onum. Daginn eptir náði hún með stöng sinni þremur gullpen- 
gum úr fjárgeymslu húsi dómarans, og ljet þún þá ambáttina fara 
' annað sinn og kaupa dýrindis málsverð. Bauð hún tveimur 
Mábúakonum til borðs með sjer, og sátu þær nú allar saman með 
Mestu ánægju þangað til komið var að þeim tíma dags, að dómarinn 
æmi heim; þá skildu þær og hjetu hver annari að þær skyldu 
bráðum aptur sjást. Nú voru dómaranum veittar ennþá dýrlegri 
TÁsir onn daginn áður, og spurði hann með einhverskonar .áhyggju, 
"er það væri, sem hefði hleypt sjer í þvílíkan kostnað. Svaraði kona 
Hang, að ein af föðursystrum sínum hefði sent sjer þessa gómtömu 
etti, Hjelt nú konan áfram uppteknum hætti; hún rænti úr fje- 
'tzlu Manns síns og veitti honum hina ágætustu rjetti á degi 
"Vörjum, Þegar nú á þessu hafði gengið svo sem ár, þá var 

Matinn orðinn svo fjarska gildur, að það varð að máltæki í 


156 


Trípolis; áður höfðu menn sagt: „Digur einsog naut,“ en nú sögð! 
menn: „Digur einsog dómarinn.“ 

En því fór fjærri, að kona hans ljeti sjer nægja það S0ð 
komið var; hún segir einhverju sinni við eina af vinkonum sínum; 
sem var ólett og því nær komin á steypirinn: „Ekki er því að 
leyna, að eg verð enn að gera dómara þenna að athlægi með 
einhverju, svo að hann fái rækilega refsingu fyrir nirfilskapinn 08 
meðferðina á konum sínum. Enn sem komið er, get eg ekki sagt 
þjer neitt greinilegar af áformi mínu, en því verður þú að lofa 
mjer, að koma til mín á laun, þegar þú finnur að komið er að 
fæðingu þinni. þig skal aldrei iðra þess.“ Vinkona hennar hjel 
því og enti hún síðar heit sitt. Kom hún fáum dögum síðar, þegar 
dómarinn var ekki heima og ól sveinbarn harla fagurt. Konð 
dómarans sá svo um, að hann yrði einskis áskynja, og tók sig nú 
til og sauð saltkjöt með baunum, hnapplauki og hvítlauki; KOÐ 
hún þar í allskonar kryddtegundum og ymsu öðru. Át dómarinn 
óvenju mikið af mat þessum, er hann kom heim, því hann vé? 
glorhungraður. En áður langt um liði, tók hann að þrútna um kvið- 
inn með uppþembingi og fjarskalegum skruðningum, kvaldist hann 
jafnframt af megnum kveisuflogum og hljóðaði hástöfum, svo ekki 
var annað að heyra enn maðurinn væri aðfram kominn. Í þessum 
dauðans nauðum leitaðist nú kona hans við að hjúkra og hagræða 
honum á allar lundir og fór að núa á honum kviðinn, en þá rak 
hana allt í einu í rogastanz. Fór hún þá höndum um hann þar sem 
sárindin voru mest íog hugði betur að, æpti upp yfir sig %$ 
mælti: „Heyr undur mikið! enginn hlutur er drottni ómáttugur í 
verði hans vilji! Minn ástkæri herra og eiginmaður ætlar að eig? 
barn og er nú komið á fremsta hlunn.“ Svo sárþjáður sem dómar“ 
inn var, þá heyrði hann þó og skildi hvað kona hans mælti. „Ertu 
vitlaus, kona?“ segir hann. „Hvenær hefur það heyrzt, að karl“ 
maður yrði óljettur?“ Sleppum því nú,“ ansaði konan, „hvort e 
er vitlaus eða ekki, en víst er hitt, að fæðingarhríðirnar erl by T 
aðar og muntu ljettari verða, því eg finn glöggt, þegar barn! 
kvikar.“  Ágerðust nú iðrateygjur dómarans og kallaði hann SÍ") 
andi: „Miskuna mjer, þú heilagi spámaður!“ Hann neri sama? 
höndunum, bylti sjer á ýmsar hliðar og gat valla náð andanum 


157 


fyrir þeim ódæmis umbrotum og gauragangi í maganum. Skauzt 
hú kona hans út úr herberginu sem allra snöggvast og ljet sem 
hún ætlaði að sækja nokkuð er þurfti, en í raun rjettri fór hún að 
Sækja barnið, sem vinkona hennar hafði alið fyrir skemmstu; tók 
hún Það og faldi vandlega undir höfuðdúki sínum. Kemur hún nú 
inn aptur til dómarans og líður honum engu betur enn fyr; hjúkrar 
hún honum og hlynnir á allar lundir. Nú kom þá loksins kollhríð 
lífsýkinnar, sem tæmdi til burðar, og lá sjúklingurinn í roti stundar- 
korn á eptir. Tók konan eptir því og sá sig ekki úr færi; fór 
hún fimlega að öllu og ljet nú barnið í ljós koma, kleip í það 
ofurlítið, svo það varð að hljóða, og lofaði drottinn hárri röddu 
ÍYrir það, að maður hennar var ljettari orðinn. Í sama bili raknaði 
Mómarinn úr rotinu og vitkaðist; þykir honum sem nokkuð hafi 
im hægzt og sjer konu sína vera að kjassa nýfætt barn. „Heillin 
Mín 1óe segir konan, „líttu hjerna á hann son þinn. Eg held við 
Verðum að kalla hann: „Kynjabrunn.“ Dómarinn var einsog milli 
heima og vissi valla, hvort þetta bæri fyrir sig í vöku eða svefni. 
En barnið sá hann og kenndi nú rjett að kalla engra sárinda, svo 
ann fór sjálfur að trúa því, að hann hefði barn alið; beiddi hann 
konu sína að útvega því fóstru. Fór hún þá burt með barnið og 
fokk það móðurinni, því hún hafði haft það á brjósti. En er hún 
kom aptur til manns síns, þá ljet hún hann leggjast ofan í rúm og 
Sal honum verkeyðandi inntöku; kvað hún hollast vera, að hann 
lægi Nokkra daga á sæng. Dómarinn var svo magnþrota eptir 
Stmkvæli sín, að þegar rann á hann svefnhöfgi og svaf hann 
Vært Og lengi. Kenndi hann sig miklu styrkari, er hann vaknaði, 
En kvaldist þó af hugsýki, því hann var hræddur um, að fádæmi 
ESsi kynnu að verða hljóðbær. Sárbændi hann því konu sína, að 
ja Yfir þessu einsog steinn, en hún svaraði honum af slægvizku 
"ti, gy0 3 honum varð enn skapþyngra; hún sagði að allir vissu 
Það, að barnfóstrur væru málugar og mundi því torvelt að koma 
“ veg fyrir, að tíðindi þessi bærust út í almenning.  Rjeði því 
Ómarinn af að fara burt úr Tripolis, svo að hann yrði ekki guð- 
um mönnum að athlægi. 
nm ljet nú verða af þessum ásetningi sínum og jafn- 
sem hann hugði sig ferðafærann, þá lagði hann á stað frá 


158 


heimili sínu snemma dags, og fól hann það umsjá konu sinnar 
Ná vildi hann ekki fyrir nokkurn mun að eptir sjer yrði tekið, 08 
sneiddi því hjá öllum stöðum og strætum, þar sem mannkvæmt vör: 
Með þessu móti slapp hann slysalaust út úr borginni og kom eptir 
sex daga ferð til Damaskus. Nú þótt hann engann þekkti þar í 
borginni, þá heyrði hann samt hvar sem hann kom, að menn voru 
að segja frá barnburði hans, og datt honum þá allur ketill í eld- 
Kom hann nú aldrei að kalla út fyrir dyr og hjelt sig jafn sparlegð 
og hann átti vanda til. Hafði hann lítið skotsilfur haft með sj 
að heiman, og er það var til þurðar gengið, þá seldi hann af sjer 
spjarirnar, hverja á fætur annari. Gekk honum það til, að hann 
vildi eigi fyrir nokkurn mun að kona sín sendi sjer fje, því þá 
hefði hann orðið að segja henni hvar auðæfi hans voru fólgin, 08 
heldur enn að eiga það á hættu, þá gerðist hann undirtylla hjá 
múrsmið nokkrum, svo hann aðeins gæti haldið í sjer lífinu. Honum 
datt ekki í hug nje hjarta, að kona sín kynni á meðan að bafð 
lokið upp fjehirzlum hans og varið auðæfunum til að lifa góðu lífi, 
hugga nauðstadda, hjálpa fátækum og auðga konur þær, sem ban" 
fyrrum hafði rekið frá sjer af nirfilskap og ágirnd. 

Nú flaug fregnin -um þenna kynlega barnburð dómarans úr 
einni borginni í aðra, og kom hún einnig fyrir eyru kalífans Harúns 
Alraschíðs í Bagdad. „það veit Mahómetl“ segir kalífinn, „ðð 
þetta er hin undarlegasta saga; en mikið má það vera, ef ekki býr 
undir þessu einhver grikkur af konu hans; þykir mjer alllíklegt ð 
hún hafi viljað hefna á honum fyrir nízku hans og guðleysi. Nú 
býð eg, að hún sje leidd fyrir mig og vil eg sjálfur heyra han“ 
segja frá málavöxtum.“ þegar hingað var komið sögunni, 0 
tvö ár um liðin; dómarinn var orðinn grindhoraður og hjelt haf" 
að nú væri sjer óhætt að fara heim aptur til Tripolis, 08 gæi 
ekki hjá því farið, að menn eptir svo langan tíma væru búnir Í 
gleyma ósköpum þeim, er hann höfðu hent. Hjelt hann því hein“ 
leiðis og hittist svo á, er hann gekk inn í borgina, að dreng" 
nokkrir voru að leika sjer; heyrir hann að einn þeirra segir E 
annan: „þið megið vita, að það var rjett um sama leytið og 
dómarinn okkar varð ljettari og fæddi sveinbarnið.“ Nú þókti mann“ 


Á Er Hi um 
tetrinu nóg um og vildi ekki heyra meira; sneri hann þega? 


159 


- hæl aptur til Damaskus. Var hann sjer þar úti um munkabúning, 
klæddist honum og lagði á stað til Bagdad; slóst hann þar í flokk 
með ýmsum öðrum munkum. Urðu þeir skjótt áskynja um, að 
bann var afbragósmaður að lærdómi; rjeðu þeir honum til að ganga 
á fund kalífans, sögðu að hann mundi vafalaust kunna að meta 
Verðleika hans og launa honum sem vert væri. Dómarinn rjeði 
bað at, að hlýðnast ráði þessu og gekk hann því einn dag til 

hallar kalífans. 
Nú vildi svo til, að kona dómarans kom sama daginn frá 
Ttipolis, og var hún leidd fyrir kalífann. Bauð hann henni að 
Segja sjer upp alla söguna um barnburð bónda hennar; kvaðst 
ann vilja vita, hvort hann í raun og veru hefði barn alið. Varð 
hú konan angistarfull og þókti uggvænt, hvernig fara kynni, því 
Ekki þorði hún að bera kalífanum ósanna sögu; setti því að henni 
Srát mikinn. En kalífinn hughreysti hana og kvaðst fyrirgefa 
henni að ósögðu, hvernig svo sem tilverknaður hennar væri. Konan 
herti þá upp hugann og sagði svo kýmilega frá harmkvælum og 
barnburði dómarans, að kalífinn varð að biðja hana að hætta, svo 
bann gæti náð sjer eptir hláturinn. En er kalífinn var búinn að 
Jafna Sig, þá var honum sagt, að munkur væri kominn og vildi 
finna hann að máli; býður hann þá að hann sje leiddur fyrir sig, 
%g Sengur nú inn sjálfur dómarinn frá Tripolis. Konan þekkti 
li eins bónda sinn, þótt hann væri torkennilegur vegna dular- 
"ningsing og umbreyttur í yfirbragði, en hins vegar gat hann ekki 
borið kennsl á konuna, því hún hafði skýlu fyrir andliti. Hvíslaði 
ín að kalífanum og sagði honum, hver kominn væri. þá setti 
Minn á sig svip og mælti: „Kom þú heill til húsa minna, 
ni munkur! Hvað er orðið af syni þínum, sem þú fæddir 
Á Kom þá fát á dómarann, svo að hann varð til athlægis, 
. ann áttaði sig samt og svaraði: „Drottinn rjetttrúaðra manna! 
Jr vitið 25 karlmaður getur ekki barn alið.“ — „Svo hefur oss 
„Verið sagt,“ mælti kalífinn, „að dómarinn í Tripolis hafi á 
mili sn annast verk þau, er konum einum sæmir að vinna, 
*i hann svo út úr öllu saman orðið að konu og alið dálítinn 
ið Þú ert einmitt sá hinn sami dómari, þó þú sjert munkaklæðum 
? Og þarna stendur konan þín, sem frelsaði þig úr barnsnauð 


160 


til þess hún gæti frelsast frá þjer.“ þá kom ofboð á dómarann 
og drap hann höfðinu niður í bringu, skelkaður og skömmustulegt!- 
Allt fyrir það reyndi hann að stama upp einhverju sjer til málsbóta; 
en kona hans tók fram í og mælti: „Vesæll maður! þrættu nú 
ekki lengur, því það væri blygðunarleysi fyrir guði og óskamm“ 
feilni fyrir kalífanum, vorum æzta yfirboðara; meðkenndu sannleik- 
ann.“  Óðara en dómarinn þekkti aptur málróm konu sinnar, fjell 
hann fram á ásjónu sína og mælti: „Eg kannast við rangsleitni 
mína; eg játa syndir mínar. En fyrst við stöndum hjer bæði 
frammi fyrir þjer, drottinn rjetttrúaðra manna! þá fyrirgef mjer af 
miskun þinni og legg mjer liðsyrði við konu mína, að hún taki 
mig aptur í sátt. Sver eg það við guðs nafn, að eg skal aldrei 
framar hnegjast að hinum forna lesti mínum og sel eg nú hússtjórn 
alla og búsýslu í vald konu minnar.“ Kalífinn vjek sjer að konunni 
og sagði, að hún hefði nú heyrt skýlaust heitorð dómarans; spurði 
hann, hvort hún vildi búa saman við hann eptirleiðis. „Drottinn 
rjetttrúaðra manna!“ ansaði konan, „það er mælt að rás tímanna 
og skaplyndi mannanna, verði jafnan sjálfu sjer líkt; og hætti menn 
ekki ósiðunum fyrr enn æfinni lýkur. Eg er hrædd um að hjéf 
muni að sama brunni bera. En vilji hann veita mjer skriflegt 
skírteini, sem geri mig alveg óhulta fyrir rangsleitni hans, þá skal 
eg að vísu taka saman við hann aptur.“ Kalífinn ljet þegar semi? 
skjalið og skrifaði sjálfur undir einsog vitni. Þþókti honum þett? 
vera nægileg refsing fyrir dómarann, og gerði hann að yfirdómara 
í borg einni á Araba landi. 


Frá 630 til 647 nætur. 
Svefniyfja“) fíflið og dómarinn. 


l ; 
Einusinni var fiskimaður í borg nokkurri; hann var fremur fátækt! og 


var það tæpast, að hann gæti haft ofanaf fyrir sjer með handafla sínum 
SR 
*) Svefnlyf (Opium) eru tilreidd af kvoðukenndum safa úr valmeyjar þlóni 
(papaver); þau eru áfeng mjög og er það ýmist að menn reykja það eins0E 
tóbak eða tyggjá; verða menn drukknir af þeim og bera fyrir þá margskon?" 
sjónir. það er einkum í Austurálfu heims að svefnlyfja er neytt til mun 


161 


Hann hafði vanið sig á að neyta svefnlyfja. þegar hann var búinn 
að vinna og sveitazt allan daginn og fjekk verkalaun sín, þá keypti 
hann sjer fyrir nokkurn hlutann matföng þau, er hann nauðsynlegast 
Með þurfti, en afganginum varði hann ávallt til svefnlyfja; gerði hann 
Sig drukkinn með þeim og gleymdi svo bágindum lífsins. það var 
eitt kvöld að hann hafði tekið freklegar til sín af þeim enn 
hann átti að sjer, svo hann vissi ei sitt rjúkandi ráð og hafði 
álpazt út á stræti. Tunglið var í fyllingu og veður heiðskírt: 
lagði ljómandi birtu yfir steinlagt strætið og hugði fiskimaðurinn í 
raumórum sínum, að það mundi vatn vera. Staulaðist hann því 
heim aptur og sókti veiðarfærin; fleygði hann út öngli sínum, því 
hann vissi ekki betur enn að hann væri á fljótsbakka staddur. 
Færið var allsterkt og hafði fiskimaðurinn beitt kjöti á öngulinn; 
nú rann stóreflis hundur á kjötið og gleypti það í sig með önglinum, 
Svo að agnhaldið festi í kokinu.  Kenndi rakkinn sársauka og 
Streittist við af alefli að rífa sig lausan, en fiskimaðurinn togaði 
Svo fast í móti sem hann gat, því hann hjelt það væri einhver 
fyrirtaks fiskur, sem hann var að draga. Hann vildi nú með engu 
Móti sleppa veiðinni, en var þó hinsvegar hræddur um, að hann 
kynni að togast niður í vatnið; tók hann því að kalla eptir hjálp 
9g æpti svo gríðarlega, að fjöldi manna þyrptist að honum og þar 

Meðal varðliðið.  Varðmennirnir sáu skjótt að maðurinn var 
Áauðadrukkinn og fóru þegar. með hann til dómarans. En það 
Vildi fiskimanninum til hamingju, að dómarinn var eins sólginn í 
Svefnlyf og sjálfur hann. Undireins og dómarinn sá hvernig ástatt 
Var fyrir þmanninum, sem ákærður var fyrir nætur óspektir, þá 
Sárkenndi hann í brjóst um hann og ljet leggja hann í rúm. Bauð 
hann að menn skyldu sýna honum virðingu og fara vel með hann; 
hugsaði hann sjer, að hafa hann hjá sjer næsta kvöld og gleðja 
Sig ásamt honum. 

Fiskimaðurinn svaf nú af sjer rykið og var honum gefið vel 
borða um daginn. Um kvöldið ljet dómarinn hann ganga 
Si borðs með sjer, og þegar þeir voru búnir að snæða tóku þeir 
Set skamt af kraptmiklum svefnlyfjum. Hrifu þau skjótt og 
óku þeir nú að syngja og dansa og ljetu öllum illum látum. 

Áreysti Þeirra vakti athygli konungs, sem var á leið um borgar- 

Þúsuna og ein nótt. IV. 11 


162 


strætin með vezír sínum; voru þeir báðir í kaupmanna búningi. 
Húsdyrnar voru eigi apturlæstar og gátu þeir því komizt inn til 
dómarans og lagsbróður hans. Buðu þeir komumenn velkomna 0g 
þrýstu þeim í sæti; var sem þeir alls ekki trufluðust af tilkomu 
þeirra. Nú ljet fiskimaður allskonar skrípalátum, barði sjer á 
brjóst og mælti: „Eg er konungur.“ — „Og eg er jarl,“ segir 
dómarinn. „Veiztu það, jarl!“ mælti fiskimaðurinn, „að eg get látið 
höggva af þjer höfuðið, þegar mjer gott þykir?“ „Veit eg það. 
alvaldur!“ ansaði dómarinn, „en eg hef ekkert misgert; gef mjer 
eitthvert arðsamt skattland, svo eg fyrst geti unnið til reiði þinnar“ 
„þú“hefur rjett að mæla,“ sagði fiskimaðurinn, „það verður að al2 
þig áður enn þjer verði slátrað.“ 

Konungur hló að fíflsku þessari og sagði verírnum, að sjer 
væri í hug, að henda meira gaman að kumpánum þessum ; kvaðst 
hann vilja fara og finna þá að kvöldi næsta dags. “Stóðu þeir nú 
báðir upp og gengu á brott, og var sem svefnlyfja fíflin yrðu þess 
eigi áskynja. Næsta kvöld komu þeir konungur og vezírinn 08 
voru nú Í Öðrum dularbúningi; sóktu þeir eins að og fyrri að 
dómarinn var að gera sjer til góða með fiskimatinum.  Vezfrinn 
hafði með sjer einn skamt af svefnlyfjum ög galPeim fjelögum; 
þáðu þeir hugnun þessa með þökkum og rjeðu sjer nú ekki fyrir 
gleði. En svo lauk, að, þeir urðu miklu glensmeiri og óstýrilátari 
enn nokkurntíma áður. „hað er ekki orðamál,“ segir fiskimaðurinn 
„eg steypi konungi frá völdum og sezt sjálfur í hásætið.“ — „08 
heldur þú,“ mælti konungur, „að hann taki því alsendis með þögn 
og þolinmæði?“ þá mælti fiskimaðurinn: „Ef hann reynir nokkuð 
að standa upp Í hárinu á mjer, þá læt eg: jarlinn minn hálshöggva 
hann. En þú ert ER að mæla svo á móti vilja mínum, 
enda skaltu nú hitta sjálfan ,þig fyrir.“ Að svo au þreif salir 
maðurinn í nef konungs, en dómarinn flaug á“ Vezírinn ; var það 
með naumindum, að koihurnénn gætu losað sig úr krumlum vit- 
firringa þessara. Allt fyri það kom“konuigur næsta kvöld með - 
vezírnum og var fj dularbúningi; hittu þeir nú báða vínin 
fullt eins öra og í fyrri Skíptin. -Dönsuðu þeir allt“ hvað aftók 


þangað til tl ultu út af faúguggelir; þá, en fyrri ekki, varð 


spurði 
þeim litið á hina ókunnugu mein, sem inn voru kómnir. spurði 


Ss 


Rr 


163 


fiskimaðurinn, hvað manna þeir #æru. Konungur var fyrir svörum 
og mælti: „Við erum rjett nýkomnir í borg þessa, og vorum við 
að leita okkur náttstaðar; heyrðum við að hjer var glatt á hjalla 
Og gengum því inn til ykkar. En meðal annara orða, óttist þið 
Ekki reiði konungsins, þar sem þið brjótið svona á móti lögunum ? 
hafið þið ekki heyrt að konungurinn gengur optsinnis út á nætur- 
þeli?< — „Ólíklegt þykir mjer það,“ ansaði fiskimaðurinn, „að hann 
Sje að hugsa um okkur núna. Hann er heima og við erum 
heima, en sá er munurinn, að hann líklega er hvergi nærri eins 
ánægður og við erum.“ — „Hann hefur annars það orð á sjer,“ 
Mælti konungur, „að hann hafi mestu mætur á gleðimönnum; hvað 
kemur til þess, að þið hafið aldrei farið að finna hann? Ef þið 
Viljið komast í kunningskap við hann, þá get eg verið ykkur betri 
Enn enginn. Við konungur erum æskuvinir og mun hann einskis 
Synja mjer.“ Dómarinn og fiskimaðurinn urðu stórfegnir boði þessu 
Og beiddu hann að halda orð sín. Ritaði konungur þá fáein orð 
á Dappírs blað og skrifaði utan á til konungs, fjekk þeim síðan 
08 gekk á burt. Daginn eptir fóru þeir dómarinn og fiskimaðurinn 
ÖL hallarinnar með blaðið, og fengu það varðmanni nokkrum, er 
Stóð við hliðið.  Varðmaðurinn leit á blaðið, lagði það á höfuð 
sjer Og laut að jörðu til merkis um hlýðni sína; því næst leiddi 
hann þá inn í höllina. Var nú konungur látinn vita, að þeir væru 
komnir og bauð hann þegar, að menn skyldu fylgja þeim til 
erbergja útaf fyrir sig og sýna þeim virðingu í alla staði. Eigi 
Skorti þá mat um daginn og um kvöldið voru ljúffengir rjettir á 
borð bornir fyrir þá; en er þeir höfðu matazt, ljet konungur kalla 
Þá ti máls við sig, og spurði, hvernig brjef það, er hann hafði 
Sngið, hefði borizt í hendur þeirra. Fiskimaðurinn sagði honum, 
Vernig þeir væru að því komnir; hefðu þeir ekki betur vitað, en 
90 báðir mennirnir, sem fengu þeim það, væru útlendingar. Kon- 
Sgur krafðist nú, að þeir kæmu til sín með menn þessa; kvaðst 
Ómarinn skyldu gera það, þegar þeir vitjuðu sín í næsta skipti. 
En hvernig ætlið þjer að fara að því?“ mælti konungur, „munið 
í Ekki að yður mistókst að halda í gestinn yðar í gærkvöldi, og 
sn þó þjer væruð búnir að ná fastatökum á nefi hans ?%% 

Ómarinn og fiskimaðurinn heyrðu þetta, var sem augu þeirra 

í ið 


164 


upplykjust, og urðu þeir sem höggdofa of hræðslu, því þeir sáu að þeir 
höfðu misboðið konungi og hafði hann sjálfur verið sjónarvottur að 
ærslum þeirra og ólátum. Fjellu þeir óðara fram fyrir fætur honum! 
og beiddu hann fyrirgefningar á glæp sínum. Konungur ljet þá 


nú skjálfa og titra stundarkorn, en bauð þeim því næst að standa 


upp og mælti: „Verið óhræddir; það er sjálfum mjer að kenna 4ð 
þið misbuðuð mjer, því eg tróð mjer óboðinn inn í hús ykkar. 
Setjist nú niður, og krefst eg einskis annars af ykkur enn að þið 
segið mjer æfintýri ykkar eða einhverja aðra skemmtilega sögu.“ 
Þegar nú þeir fjelagar voru búnir að ná sjer aptur eptir hræðsluna, 
tók fiskimaðurinn til frásagna. 


Svefnlyfjafillið og kona þess. 


Einusinni bjó fiskimaður nokkur skammt frá Bagdad. Hann hafði, 
einsog menn segja, aldrei stigið í vitið, og hafði þar á ofan skemmt 
sig á því að neyta svefnlyfja, bæði opt og óhóflega. Var nú $v0 
komið fyrir honum að hann gat ekki lengur unnið fyrir sjer 08 
varð að selja eigur sínar hvað af hverju, til þess að geta haldið Í 
sjer lífinu. Einn dag fór hann út á torgið með kúna sína og ætlaði 
að selja hana, en fjekk engan kaupanda, því hún var skinhoruð 


og illa til reika. Sneri hann því heim aptur með kúna og var í ? 


illu skapi; þegar hann var kominn nokkuð áleiðis, þá settist hann 
niður undir trje nokkru og batt við það kúna, fór síðan að borða 
sjer brauðsneið og tuggði við svefnlyf. Fann hann fljótt á sjer; 
svo að hann varð glaður í anda, og bar fyrir hann kynlegar sjón- 
hverfingar. Kráka sat í trjenu uppi yfir honum og brýndi röddina; 
en veslings fíflið, sem alltaf var að hugsa um kúna, hjelí þegar að 
einhver væri að fala hana af sjer. Gall hann því við og mælti: „Viljið 
þjer eiga kaup við mig, móðir góð?“ Krákan skeytti ekki UM 
fíflið þar sem hún sat hæzt uppi í trjenu, og ljet hún dæluna ganga: 
„Hana nú þá!“ segir maðurinn, „þjer skuluð fá hana fyrir tíu 
gullpeninga.“ Um leið og hann mælti þetta, ljet fuglinn aptur til 
sín heyra. „Og minnist þjer ekki á það“, sagði fíflið undir trjenð 
„þjer eruð móðir hans Sólimans og sómakona. þjer hafið gleymt 
pyngjunni yðar, en slíkt er aldrei látið standa í vegi, þegar ráð- 


165 


Vandir eiga kaup saman. þjer skuluð fá kúna. þjer getið borgað 
Mjer hana á Föstudaginn kemur. Verið þjer sælar, móðir góð! 
og guð veri með yður.“ Að svo mæltu hjelt fíflið heimleiðis 
Og skildi kúna eptir undir trjenu. En er heim kom, spurði kona 
hans eptir peningum þeim, er hann hefði fengið fyrir kúna. „Eg 
Seldi hana dándiskonunni, henni móður hans Sólimans,“ ansaði 
Maðurinn, „en eg fæ ekki andvirðið fyr enn á Föstudaginn.“ Konan 
ljet það gott heita. þegar Föstudagurinn kom að hendi, tók mað- 
Urinn sjer einn skamt af svefnlyfjum og gekk nú aptur til trjesins 
Svo sem til stóð. Krákan sat uppi í trjenu og gargaði.  „Hjer er eg 
kominn, móðir góð !“ segir maðurinn, „látið þjer mig nú fá pening- 
ana.“ Krákan gargaði þá aptur, og hjelt maðurinn að konan vildi ekki 
borga; varð hann þá svo reiður, að hann þeytti pálreku, er hann bar á - 
öxl sjer, yfir í trjeð. Fældist þá krákan frá hreiðri sínu og var að flökta 
hingað og þangað þar til hún settist á taðhaug nokkurn spottakorn 
Í burtu. Fíflinu kom nú til hugar, að móðir Sólímans með þessu 
Mundi vilja benda sjer til að sækja peningana í hauginn; tók hann 
því aptur rekuna og fór að grafa með henni og róta í taðinu, en 
Við það atvik kom hann ofan á eirker, fullt af gullpeningum. Tók 
hann ekki úr því nema tíu gullpeninga, því hann var ráðvandur 
08 sai,vizkusamur, þó hann væri einfaldur. Eptir það hylur hann 
kerið ,..eð öllum hinum peningunum og hælir móður Sólímans fyrir 
Skilvísi gína. því næst gekk hann heim og fjekk konu sinni pening- 
Ana; sagði hann henni um leið hvað rík hún væri, dándiskonan 
hún móðir hans Sólímans, og hvar hún hefði fólgið fjársjóðu sína. 
Konunni var ekki vits vant, en fjærri fór því, að hún væri eins 
táðvöng og bóndi hennar; fór hún út um nóttina og sókti kerið 
með gullpeningunum. En ekki gat hún gert þetta á bak við mann 
Sinn. Vildi hann með engu móti líða henni, að stela fje frá móður 
Sólimans, sem hafði borgað honum svo skilvíslega. Hann hótaði 
henni því, að hann skyldi þegar ákæra hana fyrir lögreglustjóranum 
St hún ekki færi undireins og ljeti peningana á sama stað aptur 
nan gerði nú raunar ekki annað enn að hlægja að honum upp í 
Opið Seðið, en var þó hálfsmeik, að hann kynni að koma sjer í 
tindur, og hugsaði hún sjer ráð til að koma Í veg fyrir það. 
Un keypti sjer soðna fiska og steikt kjöt og bar það heim með 


166 


sjer svo enginn vissi. Um kvöldið bergði hóndi hennar svefnlyfja 
skamti sínum, einsog hann átti vanda til, og lagðist síðan til hvíldar; 
en nokkru seinna vekur konan hann með háreysti miklu og lætur sem 
hún sje öldungis frá sjer af undrun; biður hún hann koma og líta 
á, og segir, að meðan hann svaf, hafi komið stormbylur, og hafi þá 
kjöt og fiskur fallið úr lopti niður. Maðurinn rís nú á fætur 08 
gengur út fyrir húsdyr; verður hann fegnari enn frá verði sagt og 
tínir upp steikar stykkin og fiskana, sem kona hans hafði dreift 
þar víðsvegar. Nú settust þau hjónin að ágætri máltíð og blessuðu 
skúrina, sem hafði fært þeim svo góða matbjörg. En þrátt fyrir 
þetta fór maðurinn næsta morgun og ákærði konu sína fyrir það. 
að hún hefði stolið gullinu frá móður Sólimans. Lögreglustjórinn 
hjelt nú málspróf og spurði konuna, en hún þrætti harðlega fyrir, 
og sagði, að þó þeir dræpu sig, þá gæti hún ekki játað því á 
hendur sjer, sem hún aldrei hefði gert. „Eg er sýkn saka,“ mælti 
hún, „og er skylt að menn vorkenni mjer ólánsamri konu; þjer 
þurfið ekki annað enn að spyrja manninn minn dálítið, þá munuð 
þjer fljótt komast að raun um, að hann er ekki með öllum mjalla- 
Spyrjið þjer hann t. a. m. hvenær eg hafi framið þjófnaðinn 0$ 
mun kann ekki geta sagt yður það.“ Lögreglustjórinn bar nú upp 
spurningu þessa fyrir manninn og svaraði hann þá: „það var hjerna 
um nóttina, þegar steikinni og fiskinum rigndi.“  Reiddist þá dóm- 
arinn og mælti: „Ertu svo ósvífinn, þorparinn þinn! að þú reynir 
að telja mjer trú um slíka vitleysu. Eða ern þess nokkur dæmis 
að öðru hafi rignt enn vatni?“ Maðurinn sór og sárt við lagði, að 
hann færi með hreinan sannleika; kvaðst hann hafa glatt sig með 
konu sinni á matnum, sem rignt hefði niður úr skýjunum. Lögreglt- 
stjóranum þókti nú nóg um og sendi manninn í vitfirringa hús, 
en dæmdi konuna sýkna. En að nokkrum dögum liðnum fór konan 
að kenna í brjóst um mann sinn, er hann varð svo hörðu að sæla 
fyrir alls engar sakir.  Vitjaði hún á fund hans, og vildi nú fegin" 
koma því til leiðar, að hann yrði látinn laus: sagði hún honum; 
að ef hann yrði spurður, hvort kjöti og fiski hefði rignt, þá skyldi 
hann svara: „Eru þess nokkur dæmi að öðru hafi rignt enn vatni ?“ 
Konan gekk nú á burt og leiddi hún umsjónarmanninum fyrir sjónir, 
að maður sinn væri orðinn heilvita, og mundi hann fljótt komast 


167 


að raun um það, ef hann spyrði hann um steikar- og fiskiregnið. 
Umsjónarmaðurinn gerði svo og með því maðurinn svaraði svo 
Skynsamlega, þá var honum aptur sleppt úr varðhaldinu. 
Konungurinn hafði gaman af sögu þessari og leyfði nú dómar- 
ánum að fara heim til sín, en fiskimanninn bað hann að vera kyrran 
hjá sjer. Þegar hann hafði verið í þjónustu konungs nokkurn tíma, 
bá bar svo til einn dag, að honum varð gengið fram hjá húsi 
dðugs kaupmanns. Dóttir kaupmanns sat við glugga og horfði 
út á stræti. Nú varð mannskepnan öldungis frá sjer numin af 
fegurð hennar og gekk því á degi hverjum fram hjá húsinu, í 
Þeirri von, að hann mundi sjá hana í glugganum. En von þessi 
brást honum alltaf. Varð ástríða þessi að lokum svo megn, að 
hann gerðist sjúkur og lagðist í rekkju með æði og óráði. Æpti 
hann þá og, sagði: „En hvað unnustan mín er fagureyg, en hvað 
hún er hörundsfríð og falleg í vextinum!“ Kerling nokkur, er 
Þjónaði honum, komst við af meðaumkvun, er hún heyrði hann 
Mæla þetta, og beiddi hann fyrir alla muni, að segja sjer nafn 
konu þeirrar, er svo mjög hefði heillað hjarta hans. „Móðir góð!“ 
Sagði maðurinn, „guð launi þjer hjartagæzkuna, en getir þú ekki 
hjálpað, þá er mjer enginn annar kostur enn að deyja.“ Sagði 
hann henni þá, hvað hann hafði sjeð og lýsti fyrir henni húsi kaup- 
Mannsins. „Son minn!“ ansaði kerling, „vertu hughraustur; enginn 
Setur fúsari verið til að veita þjer fulltingi í þessu máli enn eg er. 
Vertu þara þolinmóður, þá skal eg bráðum færa þjer fregnir frá 
ástmey þinni.“ Að svo mæltu gekk kerling til hússins, sem kaup- 
Maðurinn bjó í og kallaði hátt með guðrækilegum málrómi: „Enginn 
Sr guð nema guð; lofað sje hans heilaga nafn; guð blessi yður.“ 
Dóttir kaupmanns heyrir nú þetta andheita ávarp og gengur til 
dyra; heilsar hún kerlingu vel og virðuglega og segir: „Minnstu 
Mn í þænum þínum, móðir góði“ „Elsku barnið mitt!“ ansaði 
kerling, „guð á himnum varðveiti þig frá öllu grandi.“ Mærin 
leiddi nú kerlingu inn í hús og vísaði henni í heiðurs sæti; settist 
hún því næst hjá henni ásamt móður sinni. Voru þær að ræða 
Suðrækileg efni: allt fram að hádegi; þá beiddi kerling um vatn. 
Ex. hún sjer síðan og las bænir sínar, sem voru óvenju langar; 
bær mæðgurnar sín í milli, að þetta hlyti víst að vera ein- 


168 


staklega „guðhrædd kona. þegar hún hafði lokið bænagjörð sinni, 
þá bára þær henni hressingar, en hún vildi einskis af þeim neyta; 
kvaðst hún eiga að fasta þenna dag. Fannst nú mæðgunum enn 
meira um guðhræðslu hennar og litu hana lotningarfullum augum; 
lögðu þær fast að henni að vera hjá sjer til sólarlags, gæti hún 
„þá endað föstuhaldið og borðað þeim til samlætis. þegar sól var 
runnin, gerði hún bæn sína að nýju og gaf mæðgunum ýmisleg 
guðrækileg heilræði. Varð hún þeim svo vel að skapi, að þær 
beiddu hana að vera nú hjá sjer alla nóttina. Næsta morgun ré€is 
hún árdegis úr rekkju, þvoði sjer og baðst fyrir langa stund; lauk 
hún bæn sinni með því að óska mæðgunum blessunar á útlendu 
tungumáli, sem ekki skildist. En er hún var staðin upp af knjebeði, 
tóku þær með lotningu undir hendur henni og báðu hana að vérð 
enn hjá sjer nokkuð lengur; en hún færðist undan og hjet að finnd 
þær bráðum aptur; skildu þær nú að svo fyrir mæltu. 

Að þremur dögum liðnum fór kerling aptur til húsa kaup“ 
mannsins; fögnuðu þær mæðgur henni með mestu virktum, kysstu 
á hendur hennar og fætur og buðu hana velkomna. Fór kerling 
að öllu sem í fyrra skiptið og skein af henni guðhræðslan, SV0 
hún varð enn lotningarverðari í augum þeirra mæðganna. Úr 
þessu fór hún að koma optar og var hún ávallt kær gestur á 
heimili kaupmannsins. það var eitt kvöld að hún kom þangað 08 
mælti: „Svo er mál með vexti, að eg á eina dóttur barna, 08 
brúðkaup hennar að standa í dag; nú þækti mjer vænt, ef blessuð 
jungfrúin, vinkona mín, vildi koma í veizluna, skyldi eg þá biðja 
henni allra heilla og blessunar.“ Móðirin vildi ekki lofa dóttúr 
sinni að fara, því hún var hrædd um að hana kynni eitthvað illt 
að henda. „Hvað þarft þú að hræðast,“ mælti kerling, „þegar hún sá 
hjá mjer og hinum guðhræðdu konunum ?% Stúlkuna sjálfa langaði 
ákaft í brúðkaupið og hafði móðirin því ekki skap til að synja benn' 

Kaupmannsdóttirin bjóst nú hinum fegursta klæðnaði sem ul 


var og fór með kerlingunni. Teygði kerling hana með sjer í gegnum 
sem 


var 
varð 
fríðan 


mörg stræti, og komu þær nú heim í hús fiskimannsins, 
var orðinn vildarmaður konungs, einsog fyrr er frá sagt; 
hann þar fyrir og þráði ástmey sína með miklu óþoli. 
kaupmannsdóttirin hissa, er hún hitti þar karlmann fyrir, 


169 


Lá 
Synum, og tók hún þegar eptir því, að hann varð einsog utan við 


Sig af fögnuði, er hann sá hana. En hún varð bæði felmtruð og 


forviða, er hún sá í hendi sjer, að kerling hafði búið henni gildru 
Þessa með hræsni sinni og yfirdrepskap, en það var bótin, að hún 
Var huguð og snarráð; ljet hún alls ekki á hræðslu sinni bera og 


tók að hyggja á ráð til að komast úr vanda þessum. Settist hún 


liður einsog ekkert væri, og sást um í herberginu hlægjandi og 
Mælti: „bað er gamall siður, að þegar unnusti býður unnustu sinni, 
Þá skal hann hafa veizlu fyrirbúna. því hvað er ástin, ef ekkert 
Er gert til hátíðabrigðis? Nú ef þjer viljið að eg verði hjerna hjá 
Yður í kvöld, þá skuluð þjer fara og sækja okkur einhverja hressingu, 
Svo ekkert skorti sem til yndis má vera. Skal eg bíða hjer hjá 
dándiskonu þessari þangað til þjer komið aptur.“ Nú þóktist 
fiskimaðurinn hafa himin höndum tekið og mælti: „Vilji þinn er 
Mjer í Jögmáls stað;“ gekk hann síðan út á torgið og ætlaði að 
Efna tj} dýrlegrar matveizlu. En er hann var farinn, lokaði mærin 
Ayranum á eptir honum og þakkaði kerlingu fyrir, að hún hafði 
Útvegað sjer svo fríðan mann til samlags. Gekk hún um gólf í 
herberginu og var að hugsa um, hvernig hún ætti að koma sjer 


"ndan. þá kom hún allt í einu auga á sverð eitt nakið, er stóð 


út í horni, var það biturlegt mjög; bretti hún þá ermum sínum 
Upp á olboga, tók sverðið og keyrði það af öllu afli í höfuð 
kerlingar, þar sem hún sat í legubekk einum, og klauf hana í 
herða niður, veltist hún þar í blóði sínu og var þegar örend. 
Lauk svo æfi vændiskonu þessarar, 

Kaupmannsdóttirin leitaði nú hvervetna í herberginu og fann 
Skrantklæði nokkur, er fiskimaðurinn var vanur að bera, þegar 
hann gekk á fund konungs; vafði hún þau saman í böggul og 
faldi undir höfuðdúki sínum, læsti síðan dyrunum og flýtti sjer 


eim, Komst hún klaklaust heim í hús foreldra sinna. Varð 


Móðir hennar fegin er hún kom, og fagnaði henni með blíðu; 
Sá hún að hún hjelt á böggli og mælti: „Elsku barn! hvað 
Smurðu þarna með úr boði vinkonu okkar, sem er svo fátæk 
N; Suðhrædd?“ En svo mikils hafði þetta fengið stúlkunni, að 
Ei engu svarað, og hryllti hana svo við að hugsa til þess, 

ún datt í öngvit.  Hljóðaði þá móðir hennar upp yfir sig 


170 


og rann kaupmaðurinn á hljóðin ásamt heimafólki sínu; var þá 


allra ráða í neytt til að koma stúlkunni til sjálfrar sín og tókst 
það um síðir. Sagði hún þá frá öllu einsog var. Kaupmaðurinn 
bölfaði kerlingunni og huggaði dóttur sína, og þókti vænt um: 
er hún hafði kynnt sig að skírlífi. Bar hann kennsl á klæði 
og vissi hver átti; gekk hann því samstundis með þau á fund 
konungs En er konungur heyrði ákæru kaupmanns, þá varð 
hann æfareiður vildarmanni sínum og skipaði mönnum sínum að 
sækja hann þegar í stað. En hann var allur á brottu. þegar hann 
kom heim, hafði hann sjeð að kerling var drepin, en gólfið flaut í 
blóði hennar; skildi hann þá hver efni í voru. Bjó hann sig þá 
í fátæklegar flíkur og flýði hið bráðasta út úr borginni. Vildi 
honum til hamingju, að lest nokkur mikil var að taka sig upp 96 
varð hann samferða henni í fimm daga. Bar nú lestina útyfir 
landamærin og slapp fiskimaðurinn svo úr umdæmi síns fyr?ð 
lánardrottins; settu lestamenn tjöld sín fyrir utan stórborg eina, €" 
fiskimaðurinn gekk inn í borgina og hvíldi sig í gestgjafahúsi nokkru 
hafði hann nú fastráðið, með sjálfum sjer, að leggja stund á eitthvað 
sem háskaminna væri enn ástabrögð og konungs hylli. þegar fiski- 
maðurinn var búinn að hvíla sig í nokkra daga eptir ferðina, þá gekk 
hann útá torg nokkurt þar er verkmenn stóðu og biðu þess, að 
þeir yrðu leigðir til vinnu. þegar hann hafði beðið þar stundark0!": 
kom kona nokkur til hans og spurði, hvort hann væri að leita Sjö! 
vinnu; hann kvað svo vera. þá mælti konan: „Múrveggurinn, 807 
er utanum húsgarðinn minn, er orðinn svo hrörlegur, að eg verð 
að láta rífa hann niður og hlaða hann upp að nýju; vil eg trúa 
þjer fyrir verki þessu, ef þú vilt takast það á hendur.“ Fiskimað- 
urinn þekktist boð hennar og fylgdist heim með henni; sýndi hún 
honum múrvegginn og fjekk honum járnreku, sagði að hann skyldi 
leggja steinana í eina hrúgu, en mylsnuna í aðra. Kvaðst fiskimaði" 
í öllu skyldu breyta eptir boðum hennar. Síðan færði hún honum 
mat og vatn að drekka, og hressti hann sig á því; lofaði fe 
guð fyrir, að hann var úr allri hættu sloppinn og átti kost 5 
að vinna fyrir sjer. Tók hann nú til verka og vann til sólarlags: 
þá greiddi konan honum dagskaup sitt og fór hann ánægður hei 


Næsta morgun fór hann aptur til vinnu sinnar og var honum sýnt 


* 


171 


Sott atlæti einsog fyrra daginn. þegar hann var að pjakka upp 
Undirstöðuna undir múrveggnum, fann hann eirker fullt af gull- 
Þeningum. þetta var um hádegi. Fór hann þá heim til sín og 
taldi Peningana, eitthvað hundrað dínara, og gekk síðan aptur til vinnu 
Sinnar. En á heimleiðinni um kvöldið sá hann hvar margt fólk 
fylgdi manni nokkrum, er bar kistu á höfði sjer; hrópaði maðurinn 
8 bauð kistuna til sölu, en eigi vildi hann segja, hvað í henni 
Væri. Kom þá einhver undarleg kaupgirni í fiskimanninn, svo að 
hann vildi fyrir hvern mun hafa kistuna, þó hann yrði að gjalda 
AMeigu sína fyrir og hjeldi ekki eptir nema einum skildingi. Hann 
hugsaði með sjálfum sjer: Eg ætla að reyna gæfu mína; hver 
Veit nema eitthvað fjemætt sje í kistunni, en þó það ekki sje, þá 
Skal eg ekki setja það fyrir mig. Nú borgar hann það sem upp 
Var sett og lætur bera kistuna heim í herbergi sitt.  Lokar hann 
ið sjer og lýkur upp kistunni, sjer hann þá að í henni liggur kona 
fögur og skrautbúin og lízt honum fyrst sem hún sje örend. Ener 
hann lagði lófa sinn við varir hennar, þá fann hann að hún andaði 
98 lá í fastasvefni; reyndi hann að vekja hana en gat ekki. þá 
tók hann hana upp úr kistunni og lagði hana gætilega niður á 
breiðu eina, sat hann þar og leit ekki af henni augum, svo var 
ann frá sjer numinn af fegurð hennar og skapnaði. En er líða tók 
si miðnætti, þá hrökk hún upp með andfælum og æpti: „Guð hjálpi 
Mjer! hvar er eg?“ Þegar mesta ofboðið var af henni, spurði hún 
Éskimanninn, hvernig hann hefði flutt sig heim í hús sitt. Fiski- 
Maðurinn sagði henni það allt með atvikum og tók hún þá að 
"Pekjast, enda sýndi hann henni mikla lotningu og kurteisi. Allt 
Íyrir það sagði hún honum eigi að svo komnu, hverra manna hún 
Væri eða hvernig hún hefði ratað í æfintýri þetta. „þessi húsa 
Ynni eru of lítil,“ mælti hún, „þú verður að útvega önnur á morgun 
Se stærri eru. þjónaðu mjer með trúmennsku og gerðu það sem 
ég bið þig; þá munt þú mikla umbun fyrir hljóta.“  Fiskimaðurinn 
ár nú orðinn forsjáll eptir fyrri skyssuna, og þorði hann ekki að 
Eið, of Nærgöngull við konuna; enda leizt honum svo á hana, sem 
Sæt mundi að halda sjer í skefjum; hneigði hann sig fyrir henni 
auðmýkt og kvaðst skyldu vera henni í þræls stað. Bar hann 

orð fyrir hana allt hið bezta, er hann gat fengið, og mötuðust 


172 


þau saman um kvöldið; gekk hann síðan til annars herbergis 08 
lagðist til hvíldar. Morguninn eptir fór hann út og leigði hús, €7 
vel mátti við sæma; ljet hann bera konuna þangað í burðarstól- 
þjónaði hann henni svo í tuttugu daga, en hún fjekk honum pening? 
til að kaupa allt sem þörf gerðist. 

Kona þessi er tiskimaðurinn hafði keypt í kistunni, var vildar- 
mær konungsins; hafði hann svo mikla ást á henni, að hann hætti 
að eiga mök við hinar aðrar konur sínar og urðu þær þá öfund- 
sjúkar. Vildarmærin hjet Kútalkúlúb. Allt þangað til hún kom 
hafði drottningin sjálf verið mest virt í kvennabúrinu, og var því 
engin furða, þótt hún væri enn reitari enn hinar. Rjeði hún það 
af að hafa hana burt með einhverju móti. Bauðst henni gott tækir 
færi til þess, því konungur fór á dýraveiðar og ætlaði að vera tuttug! 
daga í burtu. þegar hann var farinn, bauð drottningin Kútalkúlúb 
í veizlu og gaf henni svaladrykk, er blandinn var svefnlyfjum 
Sofnaði vildarmærin þegar og lagði drottning hana niður í kistð 
fjekk hana síðan kaupmiðli nokkrum og bauð honum að selja hand 
fyrir hundrað dínara; vænti hún þess að sá, er vildarmeyna keypt 
mundi verða svo heillaður af fegurð hennar, að hann ljeti engan" 
af vita, en nyti hennar á laun; þóktist hún góðu bætt að geta losast 
svo við elju sína án þess að svipta hana lífi. Kemur konungur 
nú heim af veiðunum og gengur inn í höll sína; spyr hann fyrst 
hvar vildarmærin sje. þá gerði drottning sjer upp hryggðarsvip 06 
mælti: „Herra! þú veizt hversu Kútalkúlúb hin fagra var ástrík 
og viðkvæm, enda fjell henni svo nær að skilja við þig, að hún 
vanmegnaðist af harmi. þremur dögum eptir að þú varst farin" 
varð hún veik og veslaðist upp í sjö daga, þangað til drottinn tók 
hana til sín.“ Konungur örvílnaðist er hann heyrði tíðindi þessi og 
kallaði hástöfum: „Hvergi er líkn nema hjá guði, frá honum erum 
vjer komnir og til hans munum vjer aptur hverfa,“ Var halð 
þá harmþrunginn mjög og gat ekki á sjer tekið alla nóttina ÍV" 
ekka og harmi. Um morguninn sendi hann eptir vezírnum 0g þar 
honum að velja hentugt hússtæði á fljótsbakkanum; skyldi byggi? 
þar stórt hús og kvaðst hann ætla að dvelja þar fjærri glaun“ 
heimsins og lifa í minningunni um vildarmey sína. „Vilji þið 
er mjer í lögmáls stað,“ svaraði verinn. Fór hann þegðr og 


173 


valdi hússtæðið, bauð síðan húsasmið að marka grundvöllinn og 
skyldi húsið vera hundrað fet á lengd en sjötiu á breidd. Var nú 
aðflutt í flýti það er til húsasmíðarinnar heyrði, bæði marmari og 
aðrar steintegundir; var síðan tekið til verka og hafði ráðgjafinn 
Sjálfur verkstjórn á hendi í tvo daga. Á hinum þriðja degi kom 
konungur sjálfur til að sjá hvað húsasmíðinni liði. Geðjaðist honum 
Vel að og leizt sem húsið mundi verða frábærlega fagurt, eptir því 
sem á horfðist; kvað hann engann vera þess verðan að búa í slíku 
húsi, nema Kútalkúlúb. Kom þá:upp fyrir honum grátur. „Vitur 
Maður,“ mælti vezírinn, „hefur sagt, að menn eigi að vera hógværir 
Í meðlætinu og þolinmóðir í þrautunum; bið eg þig herra! að minn- 
ast þeirra orða.“ „Satt er það að vísu,“ svaraði konungur, „að 
Þolgasðið er lofsvert og óþolinmæðin ámælisverð, en tilfinningarlaus 
Sétur mannleg náttúra ekki verið. Eg unni Kútalkúlúb svo heitt og 
hafði svo mikið yndi af henni, að mjer þykir öÖrvænt að eg fái 
Nokkra aðra lagskonu, er við hana jafnist að fegurð og öðrum ágætum 
kostum „í Huggaði vezírinn konung, og kom þar um síðir, að 
hann undi óláni sínu með stillingu og þolinmæði. Fóru þeir konungur 
08 vezfrinn á degi hverjum og horfðu á húsasmíðina. Urðu nú 
tíðingi þessi hljóðbær um alla borgina og jafnskjótt sem Kútal- 
Úlúh spurði þau, þá tók hún þannig til orða við fiskimanninn: 
„Við eyðum fje vorn á degi hverjum, en fáum aldrei neitt í staðinn; 
Vernig lízt þjer nú á að fara og beiðast atvinnu við stórbyggingu 
ÞÁ sem konungur er að láta reisa. það er mælt, að hann sje ör 
SS fje, og má vera að þú hljótir eitthvað gott af stórmennsku hans.“ 
Á mælti fiskimaðurinn: „Hugur minn og hjarta lýtur þjer einni, 
"etnig á og að geta skilið við þig, þó ekki sje nema um stundar 
en því fórust honum þannig orð að hann var farinn að leggja 
á hana ástarhug. Hafði hún sjeð það á honum og var optsinnis hrædd 
tm, 35 hann kynni að leita þeirra mála með frekju, en við því 
Var eioi hætt, því fiskimanninum fjellst aldrei úr fötum, hvernig 
Apmannsdóttirin hafði farið með hann, og var hann því jafnan 
Varkár, „Seg mjer einsog satt er,“ ansaði konan, „elskar þú mig?“ 
| máttu efa það,“ mælti fiskimaðurinn, „þú ert líf mitt og 
R Augna minna.“ „Ef svo er,“ mælti konan, „þá tak við háls- 
Seni þessu og þegar þú hugsar til mín við vinnu þína, þá skaltu 


174 

virða það fyrir þjer, og mun það vera þjer til hugljettis, þangað til 
þú kemur heim aptur.“  Piskimaðurinn fór nú þangað sem verið 
var að byggja húsið og sá þar konunginn og vezírinn; voru þeir 
þar til að líta eptir verkmönnum. Konungur spurði fiskimanninn, 
hvort hann væri að leita sjer vinnu; kvað hann já við því og Y2% 
þá samstundis tekinn í verkmanna tölu. Gekk hann nú til vinnu 
sinnar, en hann gat ekki að því gert, að hann var alltaf að hugs? 
um: konuna fögru og sinnti engu öðru. Hann lagði frá sjer verk- 
færin og tók upp hálsmenið; horfði hann á það stynjandi og sókti 
langt neðan andvörpin. Tók konungur eptir þessu og mælti við 
vezírinn: „Hver veit nema maður þessi sje ennþá ógæfusamari €n" 
eg; látum okkur kalla á hann ogspyrja hann.“ Gekk þá verfrinn 
til fiskimannsins, og bauð honum að segja hreinskilnislega, hvers“ 
vegna hann hefði andvarpað svo mæðilega. „Æ“, sagði fiskimað- 
urinn, „mjer leiðist svo mikið að hafa ekki hjá mjer konu þá, 
eg elska; hún hefur gefið mjer hálsmen þetta og sagt að eg skyldi 
horfa á það, þegar eg hugsaði til hennar. Eg sinni engu nem? 
að hugsa um hana, og verð eg því að leggja frá mjer verktólin til 
þess að geta horft á menið.“ Konungur bar þegar kennsl á menið 
er hann sá það; hafði hann keypt það handa Kútalkútúb og 8 gefið 
fyrir hundrað dínara. Fannst honum mikið um, en ljet þó á eng! 
bera. „Hver á hálsmen þetta?“ segir hann. „það á ambátt mín,“ 
ansaði fiskimaðurinn, „eg hef keypt það handa henni fyrir hundrað 
dínara.“ „Geturðu lofað „okkur að koma heim með þjer,“ mælti 
konungur, „okkur þækti gaman að sjá ambáttina?“ „Hún er svð 
skírlíf,“ svaraði fiskimaðurinn, „að eg er hræddur um að henni kunni 
að þykja sjer misboðið; en eg skal nefna það við hana, og sje hún 
því ekki mótfallin, þá skal eg bjóða ykkur heim í hús mitt.“ „Svo 
er rjett,““ mælti konungur, „og svo byrjar að vera.“ 

Þegar sól var af lopti, fór fiskimaðurinn heim og sagði Kútal“ 
kúlúb allt sem farið hafði. Bað hún hann þá að fara út að næst 
morgni og kaupa svo sem nægði til sæmilegrar máltíðar, fjekk hún 
“ honum fimm dínara til þeirra útgjalda.  Fiskimaðurinn keypti nú 
til dagverðar og gekk því næst til vinnu sinnar; sagði hann 
konung og vezírinn velkomna, ef þeir vildu láta svo lítið að þiggi“ 


ljelegar veitingar hjá ambátt sinni; „en það er reyndar rangnefn) 


J 


175 


Sagði hann, „að kalla hana ambátt, og mætti eg miklu fremur kalla 
hana gyðju, því eg hef tignað hana með auðmýkt og eigi dirfzt að 
Málgast hana fyrir lotningar sakir.“ Konungurinn og vezírinn fóru 
hú með fiskimanninum heim í hús hans og fannst þeim mikið um, 
því þar var hin dýrlegasta máltíð á borði. Nú borðuðu þeir og 
Örukku á eptir kaffi og sæta svaladrykki. Konungur sagði að sjer 
Væri hugur á að sjá ambáttina og kom hún þá fram, en hvarf 
Þegar í skyndi. þekkti konungur hana undireins og sagði við fiski- 
Manninn: „Viltu selja mjer konu þessa?“ „það get eg eigi, herra!“ 
Ansaði fiskimaðurinn, „því eg ann henni hugástum, þó ekki vilji hún 
býðast elsku mína.“ „þá óska eg,“ mælti konungur, „að þjer verði 
Ást við ást goldin, en komdu í höll mína eptir sólsetur, og hafðu 
Smbáttina með þjer.“ „Vilji þinn er mjer í lögmáls stað,“ ansaði 
Éskingðurinn. Og er sól var runnin, fór hann til konungshallar- 
mar með ambáttina; voru þar geldingar fyrir og ætluðu að leiða 
hana inn í kvennabúrið, en fiskimaðurinn þreif um hana dauðahaldi 
8 kallaði hástöfum: „Hún er unnusta mín og skal eg aldrei sleppa 
höndum af henni.“ Sagði konungur honum þá, hvernig hann hefði 
Miss hang og það hann að verða henni afhuga. Sá þá fiski- 
Maðurinn 3 ekki tjáði að deila við dómarann og ljet þegar að orðum 
Onungg, Konungurinn gaf honum hundrað dínara, skrautlegan 
læðnað og fríða ambátt, og gerði hann að þjónustumanni sínum. 
Stóð fiskimaðurinn svo vel í þessari nýju stöðu sinni, að hann varð 
Sðsti ráðgjafi konungs; gegndi hann embætti sínu með frábærri ráð- 


Vendni og dugnaði og var hann jafnan að auknefni kallaður: „hinn 
Tettlátj ráðgjafi.“ 


Fra 648 til 656 nætur. 


Konungurinn og Mahmúd Alhýamen hinn víðförli. 


nus i 2 . . % 
ept Sinni var konungur nokkur í þungu skapi og sendi hann þá 
ir var si 3 á s 2. 
Vezír sínum. „Eg veit ekki,“ mælti hann, „hvað svo mjög 


Setur á aað 2 

A * Sturlað geð mitt; eg vildi óska að eg hefði mjer eitthvað til 
og Wntunar,é Þá sagði vezírinn: „Eg á vin sem víða hefur farið 
í 


Margt ratað, kann hann frá mörgum kátlegum hlutum að segja. 


176 


A. eg að fara og sækja hann?“- „Já, og það sem fljótast,“ ansaði 
konungur. þessi vinur vezfrsins hjt Mahmúd Alhýamen; fór vezír- 
inn að vörmu spori til hans og sagði honum að konungur vildi að 
hann kæmi á fund sinn. — „Vilji þinn er mjer í lögmáls stað,“ 
ansaði Mahmúd og skunduðu þeir nú báðir til hallarinnar. Mahmúð 
sýndi konunginum lotningu einsog siður er til og flutti honum 
fagnaðar óskir í ljóðum. Konfingur tók vel kveðju hans og vísaði 
honum til sætis. „Mahmúd Alhýamen!“ sagði konungur, „ég get 
ekki á mjer tekið fyrir ógleði, en mjer var sagt, að þú ættir margar 
skrítnar sögur í vitum þínum; bið eg þig nú að segja mjer €iM“ 
hverja þeirra til skemmtunar og skapljettis.“ 


Sagan af kóngssonunum þremur og töfrafuglinum. 


Einusinni var soldán og átti þrjá sonu. Einhver ferðamaðir 
hafði sagt hinum elzta frá kynjalandi nokkru; kvað hann þar ve!“ 
fugl einn, er Bulbul-al-Syak hjeti og gæti hann breytt öllum í steinð: 
er nærri honum kæmu. Kóngsson ásetti sjer nú að leita upp undrar 
fugl þenna og beiddi föður sinn orlofs, að mega fara; veitti han" 
honum það og var þó alltregur. Að skilnaði dró kóngsson hring 
af hendi sjer, skreyttan töfrasteini, og fjekk öðrum bróðurnum með 
þessum orðum: „þegar hringurinn kreppir fast að þjer, þá mátt 
af því marka, að eg muni í slíkum voða staddur, að mjér sjð 
engin hjálpar von.“ Eptir það fór hann leiðar sinnar og stóð hverð' 
við, þangað til hann kom þar að er búr töfrafuglsins stóð; hvíldi 
fuglinn í því um nætur, en á daginn flaug hann út til að skemmta 
sjer og afla sjer fæðu. Var hann vanur að leita heim í búrið með 
sólarlaginu, og bæri þá svo til að hann sæji einhvern, þá sagði 
hann með raunalegri rödd: „Hver mun segja: „Hvíldu þig!“ við 
veslings flóttafuglinn, hinn ógæfusama Búlbúl?“ Ef nú maðurin" 
svaraði: „Hvíldu þig, veslings fugl!“ þá flaug hann í sama vetfang' 
yfir höfuð mannsins og fleygði á hann dálitlu af moldarryki Úr no“ 
sínu; breyttist þá maðurinn samstundis í stein. Á sömu leið Í 
nú einnig fyrir kóngssyninum. 


*) þ. e. grátkvakandi næturgali. 


177 


Óðar enn hann var að steini orðinn, fann hinn kóngssonurinn 
að hringurinn kreppti að honum. „Nú er bróðir minn týndur!“ 
Sagði hann við sjálfan sig. „En eg skal fara á eptir honum og ekki 
hætta fyr enn eg er búinn að finna hann. „Soldáninn, faðir hans 
93 drottningin móðir hans reyndu að telja hann af áformi sínu, 
én honum varð með engu móti aptrað. Fjekk hann yngsta bróð- 
Urnum töfrahringinn og hjelt á stað lengra og lengra, unz hann 
kom að þúri fuglsins. Ginnti fuglinn hann til að segja: „hvíldu þig !“ 
Stráði síðan mold á höfuð hans og breytti honum í stein. 

Í það mund er þetta gerðist, var yngsti kóngssonurinn að veizlu 
með föður sínum, og tók hringurinn að kreppa fast að honum, svo 
hann kenndi sársauka. Spratt hann þá upp og mælti: „Engin líkn 
ér til, nema hjá guði einum; frá honum erum vjer komnir, og til 
has munum vjer aptur hverfa.“  Spurði soldán hvað ylli harmi 
hans og svaraði hann þá: „Bróðir minn hefur látið líf sitt!“ Grjet 
þá soldán hástöfum sonu sína, en hinn yngsti sagði: „Eg bý mig 
NÚ ti ferða og fer að grennslast eptir afdrifum bræðra minna.“ 
Hvað skal það?“ mælti faðirinn. „Er ekki nóg að hafa misst þá 
báða 2 Vilt þú líka stofna þjer í voða? Eg sárbæni þig, yfirgefðu 
Mig ekki já þá mælti kóngsson: „Forlögin knýja mig til að leita 
Upp bræður mína. Hver veit nema eg geti bjargað lífi þeirra ennþá. 
Þó það serði mjer að fjörlesti, þá hef eg samt gert skyldu mína.“ 
Skeytti hann alls ekki um grát og kveinstafi foreldra sinna, heldur 
fór hann á stað og ljetti eigi fyr enn hann kom þangað er fuglinn 
hafðist við, og fann aptur bræður sína, steingjörfingana. Spurði 
fuglinn þá sem honum var títt, en kóngsson svaraði engu; flaug 
ÍHglinn loksins inn í búr sitt og sofnaði; gekk kóngsson þá 
hljóðlega að því og læsti því aptur. Vaknaði fuglinn við hljóðið 
08 mælti: „þú hefur sigrað, lofsæli konungs sonur!“ „Ef að svo er,“ 
æti kóngsson, „þá seg mjer, hvernig þú hefur töfrað svo marga 
Menn, or standa hjer í steins líki, og hvernig eg get leyst þá úr 
Þessum illu álögum.“ þá svaraði fuglinn: „Líttu á báðar þessar 
Moldarhrúgur með hinni bláu verður mönnum komið í álögurnar 
"8 með hinni hvítu verða þeir leystir úr þeim aptur.“ 

3 ki tók kóngsson mold úr hvítu hrúgunni og kastaði henni 
myndirnar; lifnuðu þær þá aptur samstundis. Faðmaði hann 


JÚ ; 5 ; 
Þúsuna 0g ein nótt. TV. 13 


178 


bræður sína að sjer, og þökkuðu þeir honum fjörlausnina; sömu þakkir 
þáði hann og af sonum ýmsra konunga, jarla og höfðingja. Frjetti 
hann nú að borg ein væri þar í nánd við, og hefðu allir innbúarnir 
breytzt í steina; fór hann því þangað og leysti þá úr álögum, *" 
þeir gáfu honum stórgjafir í þakklætis skyni og ætluðu að kjósa 
hann til konungs, en hann þakkaði þeim fyrir sæmdarboð þetta, 
og kvaðst heldur vilja fylgja bræðrum sínum heim til föður þeir"? 
svo að þeir mættu óskaddir þangað komast. Nú þó að báðir eldri 
kóngssynirnir ættu bróður sínum lífið "að þakka, þá gátu þeir samt 
hvorki unnt honum gjafanna, er hann hafði fengið, nje heldur 
frægðar þeirrar, er hann átti í vændum, þegar heim kæmi. Fórust 
þeim þannig orð í milli: „þegar við komum til höfuðborgarinnar 
þá mun lýðurinn fagna honum með gleðiópi og segja: Sjáið! yngsti 
bróðirinn hefur bjargað lífi beggja hinna eldri!“ 

Yngsti bróðirinn hafði búið sig vel út með hesta og kerrur; 
bæði sjálfs sín vegna og bræðra sinna; sneri hann því til heimferðar 
og bar þá brátt í nánd við höfuðborgina, er faðir þeirra bjó Í. 
Eina dagleið þaðan var tjörn nokkur fögur, og var hún með mar“ 
ara umgjörð allt í kring. Ljet kóngsson tjalda á bökkum hennar 
og hugði að halda þar veizlu með bræðrum sínum um nóttina 


Var því búið til gildis og skemmti hann sjer með þeim allt til 


2 


háttatíma; gekk síðan hver í sitt tjald. Yngsti kóngssonurinn lagð- 
ist til hvíldar, og hafði hann á hendi sjer hringinn, er hann hafði 
fundið í búri föfrafuglsins. 

Nú bauðst báðum öfundsjúku bræðrunum æskilegt tækifæri til 
að fyrirkoma lífgjafa sínum, og var þeim fjærri skapi, að sitja þa 
af sjer. Stóðu þeir upp um lágnættið, lögðu hendur á bróður sinn 
og fleygðu honum útí tjörnina; læddust þeir síðan heim í tjald sitt 
Morguninn eptir buðu þeir öllum að taka sig upp; en er liðið spurði 
eptir yngsta kóngssyninum, þá sögðu þeir að hann svæfi enn og skyldu 
menn eigi ónáða hann. þetta ljetu menn svo vera og kom nú lestin heim 
til höfuðborgarinnar. Varð soldán stórglaður, er hann sá sonu sínd 
heim komna, og fannst mikið um töfrafuglinn; en er hann sá hverB' 
yngsta son sinn, þá spurði hann þá eptir honum með miklum áhugð“ 
„Við vitum ekkert til hans,“ sögðu bræðurnir, „og höfum við ekki 


heyrt það fyr enn nú, að hann hafi haldið á stað til að leita UPP 


179 


töfrafuglinn, sem við komum með.“ En soldán sem unni yngsta 
Syni sínum heitast, skelldi höndum saman yfir höfði sjer, er hann 
heyrði þetta, og kallaði hástöfum: „„Æ! nú er hvergi framar hjálpráð 
nema hjá allsvaldanda drottni; frá honum erum vjer komnir og til 
hans munum vjer aptur hverfa.“ fó 
Nú víkur sögunni til yngsta bróðurins; þegar hann var fallinn 
hiður í tjörnina vaknaði hann og kallaði: „Eg leita hjálpar hjá guði, 
Sem frelsar þjóna sína úr tálsnörum vondra manna.“ Og guð bæn- 
heyrði hann, því hann komst heill á hófi niður á tjarnarbotninn; 
settist hann á einn stað, þar sem var einsog hvolfstúka og heyrði 
að Sagt var: „Hjer er maður í nánd!“ „Já!“ sagði önnur rödd, 
sþað er yngsti sonur hins góða konungs vors; honum var með 
Svikum kastað niður í tjörnina eptir að hann hafði leyst bræður 
Sna úr álögum.“ „Hvað um gildir,“ sagði fyrri röddin, „honum 
Mun hæglega verða undankomu auðið, því ef hann nýr töfrahring- 
mn, sem hann ber á fingri sínum, þá boðar hann með því anda til 
Sn, sem hlýtur að gera allt það er hann skipar honum.“ 
Kóngsson var ekki seinn á sjer er hann heyrði þetta, og neri 
Ann hringinn; birtist þá í sömu svipun góður andi og mælti: 
sKóngsson ! hvað býður þú að gera skuli?“ 
„Þá mælti kóngsson: „þú skalt undireins útvega mjer tjöld, 
Úlfalda, þjóna, varðmenn og allt sem minni tign og virðingu er 
samb oðið, í“ „það er til reiðu,“ svaraði andinn, og fylgdi honum 
Salnstundis til glæsilegra herbúða, voru þar hermenn fyrir og fögnuðu 
#4 honum með gleðiópi. Ljet hann nú blása til brottfarar og 
Jelt ti höfuðborgarinnar; setti hann herbúðir sínar fyrir utan hana. 
Voru tjöldin þar upp sett, og var tjald sjálfs hans harla dýrmætt; 
Var vatni stökkt í kring til að kæfa rykið, matsveinar kveiktu eld 
28 lagði reyk mikinn upp af sljettlendinu. Furðuðu borgarmenn sig 
liðskomu þessari og gerðust óttaslegnir, er þeir sáu herbúðirnar; 
Ugðu þeir að hjer væri óvinaher fyrir borghliðum og uggðu sjer 
sáturg og snarprar atlögu. En er soldáni var borin hersagan, 
ni Varð hann allshugar glaður, en vissi þó eigi sjálfur hvernig á 
tig sl Ea jar il Ti „ég er jr ar 
Sjö I vað veldur. auð hann föruneyti sínu á ara me 
erbúðanna og var honum fylgt á fund sonar síns. En með 
12 


- 180 


því kóngsson var skrautbúinn og allt öðru vísi í hátt enn endrarnð!; 
þá bar soldán ekki kennsl á hann. Fagnaði hann föður sínum vel, 
einsog tign hans var samboðið og spurði, hvað orðið væri af yngstð 
syni hans. Við þá spurningu brá soldáni svo að hann fjekk óvil 
og fjell til jarðar. En er hann var raknaður við, þá tók hann il 
orða og mælti: „Æl! honum varð sú vanhyggja, að hann ferðaðist 
burt, og munu óarga dýr hafa rifið hann í sundur.“ „Huggastu!“ 
mælti kóngsson, „sonur þinn lifir og er heill á hófi.“ „Getur það 
verið?“ kallaði soldán hátt, „seg mjer fljótt, hvar get eg fundið 
hann?“ „Hann er sá sem nú á tal við þig,“ ansaði kóngsson. Virð 
soldán hann þá betur fyrir sjer og kannaðist við hann; hljóp band 
um háls honum og varð svo frá sjer numinn af fögnuðinum, að 
hann hnje í ómegin. 

þegar hann var kominn til sjálfs sín aptur, ljet hann son SÍDD 
segja sjer æfintýri sitt frá upphafi til enda. En þegar hann hafði 
lokið sögu sinni, komu báðir eldri bræðurnir, og er þeir sáu hann Í 
dýrð og vegsemd, þá drap hljóð úr þeim, og hengdu höfuðin með 
kinnroða, en þó hafði öfundin aldrei verið eitraðri í hjörtum þeir"ð 
enn hún var þá. Ætlaði soldán að láta taka þá af lífi fyrir svikin. 
en yngsti bróðirinn sagði: „Felum þá guði hinum hæzta á vald ; 
þeir munu í sjálfum sjer finna refsingu synda sinna.“ 

Þegar Mahmúd hafði lokið sögu þessari, var konungur orðiDð 
glaðari í bragði og þókti honum skemmtun að sögunni; gaf háðð 
Mahmúd mikið fje og fríða ambátt; spurði hann um leið, hvort 
hann. ekki gæti sagt sjer aðra sögu. Mahmúd kvað já við því 98 
sagði sögu þá, er nú skal greina. 


Frá soldáninum í Yemen og sonum hans þremur. 


það er upphaf þessarar frásagnar, að soldán nokkur rjeði ríki 
því, er Yemen heitir; hann átti þrjá sonu og voru tveir sammæðrð; 
en hinn þriðja hafði hann átt við annari konu; var hann orðinn 
leiður á henni og óvirti hana svo mjög, að hann ljet hana þokast 
niður í þernustjett; lifði hún þar við hirðina með syni sínum, innan“ 
um aðrar þernur og þjóna, og var þeim mæðginum enginn gaumur 
gefinn. Einusinni beiddu báðir eldri bræðurnir föður sinn að lofa 
sjer á dýraveiðar; voru þeim þá óðara fengnir tveir veltygjaði“ 


181 


hestar og margir þrælar til föruneytis. þá er þeir voru á stað 
tiðnir, fór yngsti bróðirinn til móður sinnar og sagðist illa kunna 
því, að bræður sínir hefðu nóga skemmtun, en hann alls enga; 
hann yrði líka að njóta glaðværða lífsins meðan hann væri ungur. 
„Elsku sonur minn!“ svaraði móðirin, „hvernig á eg í þessum bág- 
indum að geta útvegað þjer hest og annað fleira, sem þú þarft með 
Og þjer leikur hugur á?“ Tók þá sveinninn að gráta og gaf hún 
honum eitthvað af silfurgripum sínum, seldi hann það og keypti 
sjer meri draghalta, tók hann síðan brauð til nestis, fór á bak og 
teið eptir ferli bræðra sinna í tvo daga, en á þriðja degi missti 
hann sjónar á sporunum. Nú ríður hann ennþá tvo daga og sjer 
hann hvar liggur snúra á sljettlendinu; voru dregnar á hana perlur 
93 gimsteinar og stóð af þeim skínandi birta. Tók hann upp 
Súruna og vafði henni um höfuðbúnað sinn, sneri því næst heim- 
leiðis og þókti þetta mesti happafundur. En skammt frá berginni 
takst hann fram á bræður sína; fleygðu þeir honum af baki, lömdu 
hann og slitu af honum snúruna. Ljet hann þá eiga alls kosti við 
Sig, Þótt hann væri sterkari og hraustari enn þeir báðir til samans; 
Sekk honum það til, að hann óttaðist reiði konungs og þóktist ganga 
2 því vísu, að það mundi bytna á móður sinni, ef hann misþyrmdi 
Óvinum sínum. Bar þann því skömm sína og skaða með jafnaðar- 
Seði og fór leiðar sinnar. En mannskræfurnar báðar gengu inn í 
Öllina og fengu soldáni snúruna. Dáðist hann að henni og mælti: 
„Nú mun eg engan frið hafa fyr enn eg eignast fuglinn, sem borið 
Eur snúru þessa.“ þá svöruðu bræðurnir og sögðu: „Við förum 
Á tafarlaust á stað til að leita fuglsins og skulum við færa þjer 
ann.“  Bjuggust nú báðir eldri bræðurnir til ferða og lögðu á stað, 
Rr Yngsti bróðirinn fór í humótt á eptir þeim og reið merinni 
Olu. Tjón nú þrír dagar og var hann kominn í eyðimörk stóra; 
eptir langa mæðu komst hann út úr henni og var hann þá dauð- 
UPPgefinn. Bar hann að borg einni, "sem kvað við af gráti og 

Einstöfum. Hitti hann þar karl einn, göfuglegan ásýndum og 
heilsaði honum með lotningu; spurði hann hvernig á þessum allsherjar 
atm stæð, „Son minn!“ ansaði karlinn, „fyrir fjörutíu og þremur 
Sr kom hræðilegt skrímsl í borg vora og krafðist þess, að vjer 
ið. hverju skyldum framselja eina fagra yngismey, að öðrum kosti 


182 


kvaðst það skyldu drepa hvert manns barn. Sáum vjer oss eigi 
fært að verjast móti skrímslinu og hefur í hvert sinn verið hluta 
um, hver framseld skyldi verða, en í dag kom upp hlutur kóngs- 
dótturinnar sjálfrar, sem er allra kvenna fríðust; í dag er von á 
skrímslinu og grátum vjer því allir yfir forlögum hennar.“ Kóngssoð 
ljet nú karlinn fylgja sjer þangað er skrímslið hafðist við, og Var 
það öruggur ásetningur hans, að drepa það eða láta lífið að öðrum 
kosti. Í sama bili kemur kóngsdóttir í skínandi skrúðklæðum; Vár 
hún niðurlút mjög og flóðu augu hennar í tárum. Heilsaði kóngS- 
son henni með lotningu, en hún tók vel kveðju hans. og mælti: 
„Flý þú hjeðan, ungi maður! ógæfa mín hefur ofurselt mig skrímsl- 
inu og nú mun það bráðum koma. Verði það vart við þig, þá 
rífur það þig óðara í sundur.“ „Veit eg það, kóngsdóttir !“ mælti 
hann, „hver ógæfa yfir þjer vofir, en eg hef fastráðið að greiða fyrir 
þig lausnargjaldið.“ Í því hann mælti þetta, þyrlaðist upp þykkur 
rykmökkur, og geystist skrímslið fram úr honum með ofboðslegð 
öskri, og ólmaðist svo skelfing var á að horfa; var það hið trölls- 
legasta ásýndum og lamdi um sig halanum svo buldi í síðunum. þá 
varð kóngsdóttirin yfirkomin af dauðans angist og hljóðaði upp yfir Sig; 
en kóngsson brá sverði sínu og stóð óskelfdur fyrir skrímslind; 
hvæsti það eldi brennanda úr nösum sjer og stökk á hann í sama 
vetfangi. Kóngsson var hinn vígfimasti og snerist hann liðlega úr 
klóm skrímslisins; sætti hann nú lagi og veitti því snarpa atgöngU 
Keyrði hann sverðið í haus skrímslisins og klauf niður í gegn á milli 
augnanna, og steyptist það þá til jarðar grenjandi og ljet líf sitt 
Þegar kóngsdóttirin sá það, hljóp hún til lífgjafa síns, þerrði 
sveitann og rikið af ásjónu hans með skýlu sinni og þakkaði honum 
af hjarta. Kvaðst hann nú ætla að fylgja henni á fund foreldrð 
hennar, en hún tók því fjærri og mælti: „Drottinn minn og herrði 
ljós mitt og líf mitt! þjer vil eg veita ást mína og þinnar ást! 
má eg eigi án vera.“ „Eigi má svo vera“, ansaði kóngsson 06 
flýtti hann sjer inn í borgina og fjekk sjer þar húsnæði á afskekktU" 
stað. Fór nú kóngsdóttir til hallarinnar. Undruðust foreldrar hennar 
stórum, er þau sáu hana apturkomna, því þau voru hrædd um að 
hún hefði aðeins flúið undan skrímslinu í bráð, og mundi það 
gjöreyða alla borgina í hefndar skyni. Kóngsdóttir sagði einsog 27 


183 


að ungur maður, fríður sýnum, hefði frelsað sig; brá þá konungur 
Við og fór með föruneyti sínu og mestöllum borgarlýðönum þangað 
Sem skrímslið hafði verið, og sáu allir að það var steindautt. Kvað 
konungur sjer vera mikinn hug á því að þakka hinum unga afreks- 
Manni, sem unnið hafði óvættinn; spurði hann dóttur sína, hvort 
hún mundi kannast við lífgjafa sinn, ef hún sæji hann aptur. það 
Sagðist kóngsdóttir geta fullyrt, því hún hefði fellt ástarhug til hans 
93 væri mynd hans svo ljós og lifandi í hugskoti sínu, að hún 
Mundi sjer aldrei fyrnast. Nú ljet konungur gera heyrum kunnugt, að 
Allir yngismenn skyldu ganga framhjá herbergjum dóttur sinnar; 
Var þá svo gert og gekk á því í þrjá daga, en eigi sá kóngsdóttir 
lfgjara sinn. Ljet konungur þá grennslast eptir, hvort allir í borg- 
si hefðu hlýðnazt boðum sínum, og var honum þá sagt, að ungl- 
fgur nokkur hefði eigi komið, af því hann væri útlendingur, og var 
tilgreint húsið, er hann bjó í. Bauð konungur honum þá að koma, 
08 óðara enn hann gekk fyrir gluggann, þá fleygði kóngsdóttirin til 
hang vasaklút sínum og kallaði hástöfum: „þarna er hann, þessi 
Er sá sem frelsaði mig úr grimmdarklóm skrímslisins.“ Ljet þá kon- 
Mlgurinn kalla á hann og mælti: „Ert þú sá sem vannst á skrímsl- 
4 Kóngsson kvað svo vera. „Hversu á eg að launa þjer?“ 
*Þurðj konungur. þá mælti kóngsson: „Sú er bæn mín tilguðs og 
til Þín, konungur! að þú giptir mjer dóttur þína.“ „Bið mig heldur 
tn nokkuð af auðæfum mínum,“ sagði konungur. En gæðingarnir 

hirðinni kváðu þeim manni vera fullræði með dóttur konungs 
St bjargað hefði lífi hennar; galt þá konungur jáyrði sitt og voru 
Al gefin saman kóngsson og kóngsdóttir og haldin brúðkaups- 
Veizla, En um nóttina reis kóngsson á fætur og dró hringinn af 
konu Sinni; smeygði hann sínum hring í staðinn á hönd hennar og 
Hitaði Þessi orð í lófa hennar: „Nafn mitt er Aladín, og er eg sonur 
Ming Volduga soldáns í Yemen; fylgdu mjer þangað ef þú getur, en 
Að öðrum kosti skaltu vera kyr hjá föður þínum.“ Skildi kóngs- 
Son svo við þrúðurina sofandi, skundaði burt frá höllinni og fór út 
Rr borginni, Fór hann nú víða og kvongaðist í annað sinn; varð 
29 með þeim atvikum, að hann drap fíl til fjörlausnar kóngsdóttur 
Nokkurpj og gekk síðan að eiga hana; skildi hann við hana á sama 


há 
tt og þing fyrri, því alltaf varð hann að halda áfram ferðinni 


184 


til að leita upp fuglinn. Kom hann loksins til borgar þeirrar, þár 
er fuglinn var. þar bjó voldugur konungur og átti dóttir hans 
fuglinn. Ráfaði kóngsson lengi vel um borgarstrætin þangað til 
hann sá karl einn fjörgamlan, er sat einn sjer; leizt honum karl 
þessi eigi geta verið yngri enn tíræður. Gengur hann að honum 
og heilsar honum með lotningu og spyr, hvort hann viti nokkur 
deili á fugli einum, sem hafi það til einkennis, að snúra hans $J€ 
dregin perlum og smarögðum. Karlinn þagði um hríð og tók svo 
til orða: „Sonur sæll! margir konungar og konunga synir hafð 
viljað eignast fugl þenna og kóngsdótturina, sem á hann; en ósk 
þeirra hefur eigi orðið framgengt. þú skalt fá þjer sjö lömb og 
slátra þeim, skaltu flá þau og skera hvert um sig í tvo hluti. Átta 
garðar eru í höllinni og fyrir hverju garðshliði standa tvö soltin 
ljón, nema hinu áttunda; í þeim garði býr kóngsdóttir og eru þar 
fjörutíu þrælar. Far nú og reyn hamingju þína.“ Kóngsson þakk- 
aði honum ráðlegginguna, og fjekk sjer lömbin; fór hann að 
öllu einsog karlinn hafði fyrir lagt, og í það mund er komið Vár 
að miðnætti, þá gekk hann að fremsta hliðinu, voru þar tvö ljóð 
og stóð eldur brennandi af augum þeirra. Fleygði kóngsson hálfum 
lambskropp fyrir hvert þeirra og gekk fram hjá þeim, meðan það 
hvomuðu í, sig kjötið. Komst hann svo klaklaust allt inn í áttunda 
garðinn; lágu hinir fjörutíu þrælar við hliðið og sváfu fast. Kóngs“ 
son gengur nú inn sem hljóðlegast og sjer hvar kóngsdóttir liggur 
í fögru rúmi í skrautlegum sal; hjekk þar hjá henni fagurt búr af 
gullvír, alskreytt gimsteinum, og í því var fuglinn. Læðist nú 
kóngsson að henni og ritar í lófa henni: „Nafn mitt er Aladín 06 
er eg sonur soldánsins í Yemen. Eg sá þig sofandi og tók með 
mjer fugl þinn. Ef þú skyldir unna mjer og ef þú vilt finna ástman" 
þinn aptur, þá komdu í aðsetursborg föður míns.“ Að svo búnu 
gekk hann burt úr höllinni og kom út á sljettlendið; hvíldi hann sig eiði 
fyr enn aðnæsta morgni. Bað hann til guðs, að enginn mætti verða 
var við ferð sína og reið síðan allt til sólseturs; bar hann þar 
að, er Arabar nokkrir lágu í tjöldum og beiddist náttbóls. Veit 
fyrirliði þeirra það fúslega, því hann sá að hann hafði með Sjö" 
töfrafuglinn, og hugsaði með sjálfum sjer: Mikill gæfumaður má 
unglingur þessi vera, annars hefði hann eigi náð því hnossi, 867 


185 


Svo margir konungar, konungasynir og vezfrar hafa eptir sókt og 
hætt til líá sínu. Veitti hann honum bezta beina og „spurði alls 
Ekki um ferðir hans; um morguninn gaf hann honum ágætan reið- 
hest að skilnaði. þakkaði Alaðín honum stórmennsku sína og reið 
bann nú í einni stryklotu þangað til hann eygði aðsetursborg föður síns. 
Hittist þá svo á að þar komu bræður hans og höfðu þeir farið 
Ónýtisför; sáu þeir að hann reiddi búrið alskínandi með fuglinum 
Í, og rjeðust þegar á hann, drógu hann ofan af hestinum og lömdu 
bann til óbóta. Ljetu þeir hannliggja þar eptir og hjeldu til borg- 
arinnar, færðu þeir föður sínum búrið og fóru mörgum orðum 
um hættur þær, er þeir hefðu í ratað og undan stýrt; trúði kon- 
Ungur lýgi þeirra og lofaði þá í hverju orði. En Aladín staulaðist 
heim til móður sinnar, eymstraður og armæddur, og sagði sínar 
farir eigi sljettar; bar hann sig illa útaf skaða sínum og hafði í 
Orði að hefna sín á öfundarseggjunum, bræðrum sínum. Móðir 
hans leitaðist við að hugga hann og bað hann vera þolinmóðan og 
taka ekki fram fyrir hendur drottins, því hann mundi í hæfilegan 
líma sýna almætti sitt og rjettlæti. 

Nú er þar til máls að taka, að kóngsdóttir vaknar og sjer að 
fuglinn er horfinn; bregður henni illa við og hálfu verr, er hún 
les letrið í lófa sínum. Hún hljóðaði hástöfum upp yfir sig og 
Þustu þjónustumeyjar hennar inn í herbergið; var hún þá hnígin 
í Ómegin; fóru þær og sóktu konung, og jafnskjótt sem dóttir hans 
táknaði við, þá sagði hún honum af hvarfi fuglsins og sýndi honum 
Í lófa sinn; kvaðst hún aldrei skyldu öðrum manni giptast enn 
Þeim, or sjeð hefði hana sofandi. Konungur fjellst á mál hennar 
Og hjei að fylgjast með henni til að leita upp kóngssoninn; bauð 
hann herliði sínu að vera til taks, því nú ætlaði hann að 
fara leiðangur til Yemens. Fór konungur með dóttur sína til her- 
búðanna og tók sig upp að næsta morgni. Kóngsdóttir og þjónustu 
Meyjar hennar voru bornar í burðarstólum. Var nú hvergi við 
Staðið ant þar til herinn bar í námunda við borg þá, þar er Aladín 
hafði unnið fílinn og forðað dóttur konungs frá vísum bana. Var 
sendimaður gerður til borgarinnar og skyldi hann biðja leyfis til að 
slá landtjöldum og kaupa vistir; var honum vel fagnað og fór kon- 
Mngurinn í borginni á fund hins er kominn var. Hinn aðkomni 


186 


konungur sagði honum hverra erinda hann færi för þessa, og þóktist 
hinn þá ganga að því vísu, að það væri sami maðurinn, sem rænt hefði 
fuglinum og frelsað dóttur sína; rjeði hann því af að slást með í 


ferðina. Var nú haldin veizla í þrjá daga með allskonar skemmtun- ' 


um og hjeldu báðir konungarnir til Yemen með dætrum sínum 08 
stýrði hver um sig sínu herliði. Lá leið þeirra um höfuðborgina 
þar sem Aladín hafði frelsað dóttur konungs frá skrímslinu. þegar 
konungarnir komu að borginni, þá fór enn á sömu leið og rjeðist 
konungurinn, sem fyrir var, til ferðar með hinum og dóttir hans 
með dætrum þeirra. Var nú haldið áfram og kom svo tali þeirra 
kóngsdætra, að sú, er misst hafði fuglinn, varð þess vísari af frásögn 
hinna beggja, hvílíkur afbragðsmaður Aladín var fyrir hreysti sakir 
og fríðleika; varð henni því meiri hugur á að finna hann. Eigi 
ljettu konungarnir för sinni fyr enn þeir voru komnir í Yemen 
ríki. Þegar sól var að renna til viðar, settu þeir herbúðir sínar 
skammt frá höfuðborginni, á grænum velli; var þar graslendi hið 
bezta og gott til vatns. Skaut Yemens konungi skelk í bringu, er 
hann sá svo mikinn her í nánd við borg sína, samt ljet hann ekki 
bera á hræðslu sinni og gerði allt það er honum hugkvæmdist til 
varnar borginni, ef svo mætti fara, að ráðið yrði til áhlaups á 
náttarþeli. En um morguninn komu sendimenn frá hinum aðkomnu 
konungum og færðu honum dýrlegar gjafir með þeim boðum, að 
þeir kæmu með engan ófrið, og beiddu þeir hann að koma til sín 
og hjálpa sjer með það, er þeir með þyrftu. þáði konungur boð 
þeirra og jafnskjótt sem föruneyti hans var tilbúið þá fór hann til 
herbúðanna. Var honum fagnað þar með mestu virktum. Gengu 
konungarnir þrír til móts við hann allt að útvörðunum; leiddu þeir 
hann með sjer inní skrautlegt landtjald úr hárauðu flossilki með 
gullkögri og gullstögum; tjaldsúlurnar voru af silfri og var tjaldið 
fóðrað silfurglituðum dúki og ofnar í silkirósir allavega litar. Á 
tjaldgólfið voru lagðar glitábreiður og var þverpallur fyrir enda, 
þakinn gullskotnu pelli, en uppi á pallinum stóðu fjórir legubekkir, 
og lagðar yfir ábreiður og svæflar af persnesku flossilki, alsettir 
dýrindis perlum. Nú er þeir konungar voru seztir í sæti og höfðu 
tekið tal með sjer, þá varð Yemens konungur þess fljótt vísari, 
hversvegna hinir konungarnir voru komnir í ríki hans. Var Þá 


187 


Sett fram gullborð og hlaðið á það dýrlegum krásum; voru borðker 
öll af agati og kristalli. —Undraðist Yemens konungur stórum alla 
þá dýrð, er þar bar fyrir augu hans, og þókti honum sem hann 


aldrei hefði sjeð neitt svo skrautlegt og ríkmannlegt. þegar kon- 


Ungarnir höfðu matazt, var þeim borið kaffi og sætir svaladrykkir. 
Sátu þeir nú og ræddu saman sjer til skemmtunar; spurðu hinir 
aðkomnu konungar Yemens konung, hvort hann ætti nokkur börn, 
0g kvaðst hann eiga tvo sonu. Beiddu þeir hann að láta sækja þá og 
Sendi hann eptir þeim að vörmu spori. Komu báðir kóngssynirnir 
Tíðandi á fagurbitluðum hestum, og voru þeir harla skrautlega búnir. 
Gengu þeir nú inn í tjaldið og varð dætrum konunganna starsýnt 
á þá; voru gullinblæjur þeirra gagnsæjar og sáu þær allt hvað 
fram fór í tjaldinu. Sú er misst hafði fuglinn spurði báðar hinar, 
hvort annarhvor konungssonurinn væri eiginmaður þeirra. En þær 
kváðu nei við hver um sig og gátu þess um leið, að eiginmaður sinn væri 
miklu fríðari og höfðinglegri ásýndum. Á sömu leið spurðu konungarnir 
dætur sínar og veittu þær sömu andsvör. Spurðu þeir því næst 
Yemens konung, hvort hann ætti fleiri sonu. Svaraði hann þá, að 
leyndar ætti hann einn son enn, en langt væri síðan hann hefði 
hætt að skeyta um hann og móður hans, og væru þau mæðgin 


Þar með öðru undirfólki við hirðina. Konungarnir sögðust samt vilja 


Sjá hann og var hann þá leiddur fram í ljelegum flíkum. Samt 
könnuðust þær við hann, kóngsdæturnar, sem hann hafði frelsað undan 
Meinvættunum og síðan gengið að eiga; kölluðu þær hátt og sögðu: 
Þarna er maðurinn okkar blessaður.“ Konungarnir föðmuðu hann þá 
ð sjer og leiddu hann til kvenna sinna, en þær hlupu um háls honum 
Með feginlátum, kysstu hann og kjössuðu. Kóngsdóttirin sem misst 
hafði fuglinn, fleygði sjer fram fyrir fætur honum með skýldri ásjónu 
93 kyssti á hönd honum. því næst gekk kóngssonurinn aptur til 
föður síns og hinna konunganna; ljetu þeir hann setjast við hlið 
sjer. Þetta þókti föður hans kynlegt, en verr varð honum við það, 
ér hann spurði bræður sína og mælti: „Hver ykkar var það sem 
banaði skrímslinu, og vann á fílnum, sem gekk óskelfdur inn í 
Konungshöllina og hafði búrið með fuglinum á brott með sjer? þið 
hafið ráðizt á mig sem hinir örgustu níðingar, rænt mig og barið; 
Mer hefði verið hægðarleikur að stíga yfir ykkur báða, en eg vissi 


188 


að sá tími mundi koma eptir ráðstöfun drottins, að rjettlát refsing 
bytnaði á ykkur og föður mínum sakir illgirni hans, er hann út 
skúfaði mjer og móður minni og svipti okkur rjettindum þeim, €7 
við áttum tilkall til“ Að svo mæltu brá hann sverði sínu og óð 
fram að bræðrum sínum og hjó sínu höggi hvern þeirra, svo báðir 
höfðu bana. Var hann þá svo óður, að hann mundi ráðizt hafa á 
föður sinn, ef eigi hefðu hinir konungarnir aptrað honum. Sætttist 
nú þeir feðgarnir og hjet Yemens konungur að arfleiða son sinn 
að ríkinu og veita móður hans sæmdir þær, er hún háfði haft fyr 
meir. Drakk kóngsson brullaup til kóngsdótturinnar, sem átt hafði 
fuglinn, og sátu feður beggja hinna í veizlunni; stóð hún í fjörutíu dagð 
og snern þeir þá heim aptur til ríkja sinna. Yemens konungr 
var þá hniginn á efra aldur og seldi hann ríkisstjórn í hendur syni 
sínum; var það mjög að vilja þjóðarinnar, því hann þókti afbragð 
annara fyrir hreysti sakir og vizku. 

Skömmu eptir að hann var seztur að völdum, fór hann eini“ 
sinni burt úr höfuðborginni á dýraveiðar og fylgdu honum hirð“ 
menn nokkrir. Kom hann á sljettlendi nokkurt víðáttumikið 08 
bar að jarðhúsi einu. Fór hann þar inn og sá að þar voru bús“ 
gögn og annað, er sýndist votta, að jarðhúsið mundi vera mannð 
bústaður, en enginn var þar fyrir. — Gerðist þá konungur forvit“ 
inn og rjeði af að bíða þangað til húsráðendur kæmu og bauð 
hann fylgdarmönnum sínum varnað á því, að segja hver han 
væri. Nú leið eigi langt um að maður kom og bar vistabagðð 
mikinn. þá mælti konungur: „Hvaðan kemur þú? hvert ert þú 
að fara? hvað er það, sem þú ber?“ „Við erum þrír fjelagar,“ svaraði 
maðurinn, „og búum saman í jarðhúsi þessu. Við höfðum unnið 
glæpsknverk nokkur og urðum að flýja burt úr borginni, svo við 
yrðum eigi handteknir; fer einhver okkar ávallt tíunda hvern dag 
til að kaupa vistir. — Í dag varð eg að fara og afla vista; mun 
fjelagar mínir bráðum koma heim. Verið hjá oss hjer í nótt, 08 
munuð þjer komast að raun um, að við lifum skemmtilegu fi.“ 
Konungur þekktist boð hans og sendi þegar fylgdarmenn sína, nemð 
fáeina, til borgarinnar; skyldu þeir sækja ýmsa hluti er hafa þurfti 
til næturinnar. En sjálfur varð hann eptir í jarðhúsinu. Komu 
nú að stundarkorni liðnu báðir hinir mennirnir, sem höfðust við í 


189 


fylgsninu; sendimenn konungs komu úr borginni með allt það er 
þurfti til góðrar máltíðar og settust nú allir til snæðings í mesta 
bróðerni. 

Morguninn eptir bauð konungur þeim fjelögum að fylgjast með 
Sjer heim í borgina, svo vel hafði honum geðjazt að þeim sakir 
Vitsmuna þeirra og glaðlyndis. „Hverju gegnir það?“ sögðu þeir. 
„Ættlið þjer að fara með okkur í þann stað, sem við áður urðum að flýja ? 
Hvað er yður í huga?“ „ Verið óhræddir,“ mælti konungurinn; „eg er 
konungur ykkar. — Eg vildi heyra orð og ræður ykkar að gamni mínu, 
03 skal eg nú fyrirgefa ykkur fyrir skemmtun þá, er þið hafið veitt 
mjer.“ þá hneigðu þeir sig fyrir konunginum og sóru honum 
hlýðni, gengu síðan frá jarðhúsinu og fylgdu honum heim til hallar- 
innar. Hafði konungur mikla ánægju af tali þeirra og ljet þá 
Opísinnis koma á fund sinn til að segja sögur, bæði alvarlegs og 
kýmilegs efnis. það var eitt kvöld að einn þeirra sagði sögu þá 
ér næst greinir. 


Sagan af Abú Nýút og Abú Nýútýn. 


Maður hjet Abú Nýút; hann var ráðvandur mjög, en það var 
einsog ógæfan leggði hann í einelti, og ásetti hann sjer fyrir þá 
Sök að fara erlendis og reyna, hvort hagur sinn gæti ekki snúizt 
til batnaðar. Lagði hann á stað með aleigu sína, en hún var ekki 
stór, því hann átti ekki nema einn gullpening. En áður hann væri 
langt farinn, þá slóst ókunnugur maður í för með honum og gaf 
Sig á tal við hann; kvaðst maður þessi heita Abú Nýútýn“). 
Urðu þeir ásáttir um, að þeir skyldu í sameiningu leita fjár og 
Írama og skyldi Abú Nýút vera fjehirðir þeirra. Abú Nýútýn átti 
íu Sullpeninga. Nú er þeir höfðu ferðazt nokkra daga, þá komu þeir 
borg eina. þar varð förumaður á vegi þeirra og kallaði til þeirra : 
sKomið heilir, þjer heiðvirðu og rjetttrúuðu bræður! gefið mjer í 
Suðs nafni ölmusu; eg skal ábyrgjast að það verður ykkur til bless- 
Sar og heilla.“ Abú Nyút gaf honum þá einn gullpening, en það þókti 
samlagsbróður hans óþarfa eyðsla og heimtaði fje sitt aptur; og 


TF pa ER 


ts 
) þ.e. ótryggur. 


190 


sem hann hafði tekið við því, þá bað hann Abú Nýut vel að lifa 
og skildi við hann alls lausan. Abú Nýút treysti samt forsjá drott- 
ins og gekk inn í musteri eitt til að biðjast fyrir; var hann von- 
góður um, að hann kynni að hitta þar einhvern fyrir, sem vildi hjálpa 
honum í bágindunum; en svo fór að enginn vildi gera honum úrlausn. 
Sat hann heilan sólarhring í musterinu, og varð enginn til að gefa 
honum ölmusu. Tók þá sulturinn að sverfa svo fast að honum, að 
hann hafði ekki lengur viðþol; læddist hann því burt þegar skugg“ 
sýnt var orðið og ráfaði hingað og þangað um strætin. þá sá hann þræl 
nokkurn koma með matleifar í borðdúk og fleygja þeim út á stræti, 
hljóp hann þegar til og tíndi þær saman, skreið síðan út í horn 
eitt og nagaði beinin með áfergju; síðan upplypti hann augum sínum 
til himins og þakkaði guði fyrir máltíð þessa, þótt ekki væri kerleg- 
þrællinn tók eptir öllu athæfi hans og hrærðist til meðaumkvunar, 7 
hann sá að hann var svo guðrækinn og átti í slíkum bágindum; sagði 
hann húsbónda sínum frá þessu, en hann var guðhræddur maður 
og sendi Abú Nýút þegar tíu gullpeninga. þrællinn var ágjarn 08 
fjekk hann Abú Nýút ekki meira enn níu peninga. Abú Nýút 
taldi fjeð og sagði að eptir orðum ritningarinnar, þá ætti hann að 
fá tíu peninga í staðinn fyrir hinn eina, er hann hafði gefið för“ 
manninum. þetta heyrði húsbóndi þrælsins og ljet hann undireil5 
sækja Abú Nýút og bauð honum að setjast niður hjá sjer. Maður 
þessi var kaupmaður vellríkur og bað hann Abú Nýút að segj? 
sjer sögu sína, en hann gerði svo, og fannst kaupmanni svo mikið 
um hreinlyndi hans og hispursleysi, að hann bauð honum herberg' 
í húsi sínu. Nú er Abú Nýút hafði dvalið nokkra daga í húsum 
kaupmannsins, þá bar tíma þann að hendi, er hann reiknaði 
saman fjármuni sína, gaf hann þá Abú Nýút tíunda part þeirra og 
rjeði honum (til að fá sjer sölubúð og byrja á verzlun, ef það mæt“ 
verða honum til hamingju. Abú Nýút gerði svo og varð hann * 
fáum árum einhver hinn ríkasti kaupmaður í borginni. Svo bar Mr 
einusinni er hánn sat í búð sinni, að hann sá fjelaga sinn fyrve“ 
anda, Abú Nýútýn, og var hann rifinn og tættur og skinhoraðri 
bað hann þá er framhjá gengu um ölmusu og var aumingjaleg"" 
í málrómi. Abú Nýút var allra manna hjartabeztur og skipaði 
hann þræl nokkrum að kalla á húsganginn. Fjekk hann honum 


191 


sæti hjá sjer og ljet færa honum hressingu; síðan bauð hann honum 
að vera hjá sjer um nóttina, og er hann hafði lokað sölubúð sinni 
um kvöldið, þá ljet hann gera honum laug, en eptir að hann hafði 
laugazt, gaf hann honum skrautlegan klæðnað. En er þeir höfðu 
tekið kvöldverð, þá ræddu þeir um hitt og þetta, og kom þar loks, 
að Abú Nýút sagði við gest sinn: „Kannastu nú ekki við mig, 
fjelagi 1“ „Fjærri fer því, herra góður!“ mæltihinn, „seg mjer nafn 
Þitt.“ þá mælti Abú Nýút: „Eg var fyrrum samferðamaður þinn, 
Og er skap mitt óbreytt frá því sem var; eg hef ekki gleymt 
félagskap okkar, og bið eg þig nú að þiggja helming alls þess er 
eg á.“ Nú virti Abú Nýút eigur sínar og gaf Abú Nýútýn helm- 
ing þeirra; leigði hann sjer þá sölubúð, og bjó hana að öllu; fór 
honum verzlunin vel úr hendi. Fjell nú vel á með þeim vinunum 
um hríð, en um síðir fór að sækja óyndi á Abú Nýútýn; lagði 
hann fast að Abú Nyút, að hann skyldi taka sig upp og ferðast 
Með sjer, kvað það mundu verða þeim til gagns og gamans. „Til 
hvers eigum við að ferðast, vinur minn bezti!l“ mælti Abú Nýút. 
„Líður okkur ekki æskilega þar sem við erum? Getur okkur vegnað 
betur annarstaðar?“ Abú Nýútýn skeytti alls ekki um mótbárur 
Vinar síns og ljet hann engan frið hafa fyr enn hann varð við 
tilmælum hans. þá stóð svo á að lestamenn nokkrir voru að búast til 
ferða og klyfjuðu þeir því múla sína og úlfalda með geysimiklum varn- 
ingi; fóru þeir síðan með lestinni til Mússúl. — Nú er þeir höfðu 
Verið á ferð í tíu daga, þá tóku þeir sjer náttból hjá brunni nokkrum 
djúpum. Morguninn eptir ljet Abú Nyút sígast niður í brunninn til 
að fylla vatnsbelgi lestamanna, gerði hann það ótilkvaddur og vissi 
sjer einskis ills von. Abú Nýútýn var maður illur og óþakklátur 
98 öfundaðist yfir auðnu hans, og vildi fyrir hvern mun svæla undir 
Sig anðæfi hans; hjó hann því brunnfestina í sundur og bauð 
Mönnum þegar að láta upp klyfjarnar. Fór nú Abú Nýútýn leiðar 
sinnar og ætlaði fjelaga sínun, vísan bana. Sat Abú Nýút allan 
laginn í brunninum og hafði ekkert til viðurværis, en eigi Örvænti hann 
boss, að guð mundi hjálpa sjer. þegar komið var miðnætti, heyrði 
„ann að tveir illir andar voru að tala saman og mælti annar: „Nú 
% ég fullsælu að hrósa, því eg er kominn í kóngsdótturina í Mússúl 
05 fær enginn mig útrekið, nema því að eins hann sæti lagi á 


192 


Föstudag við guðsþjónustugjörð í aðalmusterinu, og stökkvi mal- 
urtar seyði undir fætur henni; en það mun engum hugkvæmast. 
þá mælti hinn andinn: „Eg á fjársjóðu mikla af gulli og gim- 
steinum í fjallinu hjá Mússúl og verður eigi tölu á komið. þeim 
auðæfum verður eigi náð með öðru móti enn að hvítum hana Sjé 
slátrað á fjallinu og jörðin vökvuð blóði hans; en það ráð mum 
trauðlega nokkrum til hugar koma.“ 

Að svo mæltu flugu báðir andarnir. Abú Nýút setti vel á sig 
orð þeirra. Að næsta morgni komu lestamenn að sækja vatn; 
hófu þeir hann uppúr brunninum og gáfu honum mat. Spurðu 
þeir, hvernig á því stæði, að hann hefði verið niðri í brunninum. 
en hann vildi ekki að svikræði samlagsbróður síns skyldu verðð 
kunnug, svo níðingslega sem honum hafði farizt; kvaðst hann hafa 
sofnað á brunnþreminum og oltið niður, og mundu samferðamenn 
sínir eigi hafa orðið þess áskynja. Bað hann þá lífgjafa sín? 
að lofa sjer að fylgjast með þeim til Mússúl; gerðu þeir það fús- 
lega og veittu honum allt er hann við þurfti. þegar Abú Nýút 
var kominn inn í borgina, sá hann að allur lýðurinn var í upP“ 
námi og að aftaka ætti lækni nokkurn og væri dauðasök hans sú; 
að hann hefði reynt að útreka illan anda úr konungsdóttur, en eigi 
getað; var þess og getið að sama ólán hefði hent ymsa aðra lækna- 
Gekk Abú Nýút þá til konungshallar og fleygði sjer flötum fyri? 
fætur konungi, bauést hann til að reka út hinn illa anda, #9 
áskildi sjer ekki annað að launum enn að hinum lækninum yrði 
líf gefið. Konungur tók þeim kosti, en sagði jafnframt að ef AÞÚ 
Nýút gæti ekki rekið út andann þá skyldu þeir báðir, Abú Nýút 
og læknirinn verða líflátnir, því þá væri auðsjeð, að þeir væru klaufar 
til lækninga. Næsta Föstudag kvaðst Abú Nýút skyldu sýna hvað 
hann kynni til læknisverka og ljet konungur sjer það vel lín 
var nú farið með læknirinn seka heim í höllina og voru þeir Abú 
Nýút lokaðir inn í sama herbergi. Var þá lögboðið að næsti 
Föstudagur væri haldinn sem helgur dagur. 

Nú kom Föstudagurinn að hendi og safnaðist allur borgarlýð- 
urinn til bænagjörðar, en Abú Nýút tilreiddi malurtar seyði, eins0g 
andinn hafði á minnzt. Var honum nú fylgt inn í herbergi kóngi 
dóttur og lá hún þar örvita; en jafnskjótt sem Abú Nýút hafð 


193 


stökkt malurtarseyðinu fyrir fætur henni, þá heyrðist öskur mikið 
tjett hjá henni. Reis hún upp einsog hún vaknaði af svefni, 
kallaði á ambáttir sínar og ljet þær hjálpa sjer í fötin. Konungi 
var þegar sagt, að dóttir hans væri heil orðin; kom hann þá með 
miklum fögnuði til þess að ganga úr skugga um heilsubata hennar. 
Bauð hann að halda skyldi opinbera gleðihátíð og útbýtti ölmusum 
Meðal fátæklinga; bað hann Abú Nýút að kjósa sjer verðlaun, en 
Saf hinn læknirinn lausan og sæmdi hann með gjöfum. Abú Nýút 
hafði orðið frá sjer numinn af fegurð kóngsdóttur og kaus hann 
hana Sjer til handa fyrir eiginkonu. Ráðgaðist konungur um 
Mál þetta við ráðherra sína, og rjeðu þeir honum til að svara engu 
fyr enn næsta dag, því málefni þetta væri næsta athugavert. 
En er Abú Nýút var farinn, sögðu ráðherrarnir, að ekki mætti minna 
Vera enn að sá sem kóngsdóttur fengi, væri stórríkur, og þó að 
Abú Nýút hefði rekið út andann, þá væri hann samt ekki maður til 
ið halda hana svo ríkmannlega sem henni hæfði. Rjeðu þeir konungi 
ÚL að Velja úr þá gimsteina, er hann ætti dýrasta, og sýna Abú Nýáút, 
Skyldi hann heimta jafngildi þeirra í morgungjöf handa dóttur sinni, 
Sn eg skildagi þessi væri honum ofvaxinn, þá skyldi hann verða af 
Táðinu og kjósa sjer önnur verðlaun. Daginn eptir kom Abú Nýút 
Öl hirðfandar og sýndi konungur honum gimsteinana. Voru þeir 
Ínir skærustu, en Abú Nýút ljet sjer fátt um finnast og kvaðst að 
Næsta morgni skyldu færa konungi tífalt fleiri gimsteina, sem bæði 
æru dýrmætar og litskærari. Furðuðu hirðmenn sig mjög á þessum 
Orðum hans, því það var alkunnugt, að enginn höfðingi ætti dýrari 
Simsteing enn Mússúls konungur. Abú Nyút kvaddi konung og 
Sekk út g torg eitt þar er hænsn voru seld; keypti hann sjer þar 
Ana alhvítan, svo hvergi var drafna nje flekkur á. Geymdi hann 
anann Þangað til tungl var komið á hvarf; þá gekk hann með 


En til fjalls þess, er andinn hafði nefnt. Skar hann þar hanann 


d 


* háls og jafnskjótt sem blóðið tók að renna, þá drundi jörðin og 
skalf, gn fjallið laukst í sundur og varð op á; sá hann innum 
% Simsteina hrúgur miklar; var það slíkt ógrynni og svo afar 
rn Mætt, að því verður ekki með orðum lýst. Fór Abú Nýút þá 
Ein aptr í borgina og sókti tíu úlfalda, og voru tvær karfir á 
"erjum; fór hann með þá til fjallsins og klyfjaði þá með auð- 
Þúsund og gin nótt, TV. 13 


194. 


æfum sínum; því næst fyllti hann upp opið á fjallinu og flutti 
þau heim til hýbýla sinna. Fór hann morguninn eptir með úlf- 
alda sína til hallarinnar og teymdi þá inní ráðhússgarðinn, því þar 
var konungur fyrir og beið hans. Kallaði Abú Nýút til hans Of 
mælti: „Komið ofan allrasnöggvast og lítið á morgungjöf dóttir 
yðvarrar.“ Gekk þá konungur að úlföldunum og lágu þeir á knján- 
um; skoðaði hann í karfirnar og fannst mikið um auðæfi þau, Í 
í þeim voru. „það veit hamingjan,“ sagði hann, „að þó allir kon“ 
ungar í heimi bæru saman gripi sína, þá kæmist það ekki í hálf- 
kvisti við þetta.“ Var það lengi að hann var einsog höggdofa af 
undrun, en um síðir spurði hann vezíra sína, hvað gera skyldi; rjeðu 
þeir honum allir í einu hljóði, að hann skyldi gefa Abú Nyút dóttur 
sína. Fór brullaup þeirra fram með miklum veg og viðhöfn 05 
hagaði Abú Nýút sjer svo prýðilega í þessari nýju stöðu sinni, að 
konungur fól honum á hendur að veita mönnum áheyrn opinb€r“ 


lega þrem sinnum í viku, til að setja málum, en þeim starfa hafði 
Abú 


hann sjálfur gegnt að undanförnu. Nú var það einusinni að 
á 
sá 


Nýút var staddur á lystigarði sínum og veitti mönnum áheyrn; 
hann þar stafkarl nokkurn í mannþrönginni, hryggan í yfirbragði 05 
herfilega búinn; æpti hann hástöfum og sagði: „Hjálpið mjer góði" 
menn og guðhræddir, miskunið yður yfir mig, eg er hinn mesti raðnð“ 
maður.“ Abú Nýút ljet þegar leiða förumanninn fyrir sig og kannað- 
ist við, að þar var fjelagi hans kominn, sem hafði skilið ba" 
eptir í brunninum. Eigi sagði hann förumanninum til nafns síns, 
en ljet tafarlaust fylgja honum til lauga; þegar hann hafði laugaZt; 


2 


var hann færður í skrautklæði og leiddur inn í ráðstofu. Tók Abú 


2 


í afhús og sagði þar við hann: „Kannast 


Nyýút hann með sjer inn 
G ansaði 


þú ekki við mig, fornkunningil“ „Nei! fjærri fer því, 
hinn. „þá skaltu vita,“ mælti Abú Nýút, „að eg er Abú Njú 
velgjörðamaður þinn og fjelagi, sá hinn sami sem þú sveikst já 
skildir eptir í brunninum.“ því næst sagði hann honum, hvernig sjór 
hefði reiðt af, og lauk ræðu sinni með þeim ummælum, að ekkert ii 
sjer fjær skapi enn að erfa þetta við hann eður ala hefndarh!8 E 
hans; þækti sjer líkast að forlögin hefðu ráðið tilverknaði hans Ý' 
sig og notað hann sem meðal til þess að koma sjer Í upphefð þ 
og auðsæld, er hann nú ætti að fagna. Og enn kvaðst hann skyldi 


195 


Skipta með honum auðæfum sínum. En ekkert beit á öfundsýki 
Abú Nýútýns. Hann þakkaði ekki einusinni Abú Nýút fyrir veg- 
lyndi sitt, heldur tók hann svo til orða: „Hafi brunnurinn orðið 
Þjer svo heilladrjúgur, því skyldi hann þá ekki geta orðið mjer 
það líka?“ Stóð hann þá upp snúðugt og skildi við Abú Nýút án 
þess að kveðja hann. Hafði Abú Nýút aldrei til hugar komið að 
slík fúlmennska gæti átt sjer stað. 

Abú Nýútýn flýtti sjer nú til brunnsins og ljet sígast niður í 
hann í festi; settist hann þar niður og beið þess með óþoli að 
hinir illu andar kæmu. Um miðnætti komu þeir fljúgandi og sett- 
Ust á brunnbarminn; spurði hver annan hvað tíðinda væri. „það 
ér af mjer að segja,“ mælti annar, „að illa hefur til tekizt síðan 
Við sáumst seinast, því einn af átrúendum Mahómets hefur komizt 
€ptir leyndarmáli mínu, rekið mig út og gengið að eiga kóngs- 
Qótturina mína; og ekki er svo vel að eg getið hefnt mín á honum, 
því hann á fyrir bjargvætt anda nokkurn, er snúizt hefur til 
Hettrar trúar.“ „Ekki er eg betur farinn ,“ sagði hinn, „því sami 
Maðurinn sem tók frá þjer kóngsdótturina, hefir snuðrað upp fjár- 
sjóðu mína, er eg hafði falið; er nú auður minn allur í hans valdi 
98 fæ eg eigi náð honum aptur þó eg hafi mig allan við. En látum 
Okkur nú stífla bannsettan brunninn, því hann er orsök til allrar 
ósæfu okkar.“ — Og í sama vetfangi hrundi brunnurinn saman, 
'M Aþúý Nyútýn hefndist fyrir vanþakklætið og öfundsýkina, því 
ann varð undir grjóthrúgunni og molaðist í honum hvert bein. 

Abú Nýút tók nú að lengjast biðin eptir Abú Nýútýn og fór 
Ann því til brunnsins; og er hann sá hann apturbyrgóðan, ljet 
hann Srafa hann upp á ný og fannst þá líkið; þóktist hann þá 
Skilja a illska fúlmennisins hefði valdið umturnun þessari. Varð 
A þá þetta að orði: „Hvergi er hjálpar að vænta nema hjá 
ti Sr hann varðveiti oss frá öfundinni, því hún er þeim einum 

Jóns, sem gefur henni rúm í hjarta sínu. 


13* 


196 


Fra 657 til 658 nætur. 
Æfintyri hirðmanns nokkurs. 


Einusinni var á Egyptalandi emír nokkur auðugur, og bar 879 
til eina nótt, að hann lá andvaka og stríddu á hann raunalegð! 
hugleiðingar; gat hann með engu móti hrundið þeim af sjer. En 
loksins kom honum til hugar, að maður nokkur var í hirð hans, ör 
og glaðlyndur; sendi hann því eptir honum og sagði við hann- 
„Eg veit ekki hvernig á því stendur, að sorg og óyndi sækir ab 
mjer í nótt. Segðu mjer nú eitthvað sem mjer geti Verið skemmtu" 
að.“ „Skylt er mjer að gera vilja þinn,“ ansaði hirðmaðurinD; 
„og skal eg segja þjer eitt af æsku æfintýrum mínum.“ 

„þegar eg var á fyrsta æskuskeiði, felldi eg ástarhug til stúlku 
nokkurrar arabiskrar; var hún hin fríðasta sýnum og fylgdist með 
ættfólki sínu, en það var í lögum með einni af kynkvíslum þei?“ 
er hafast við á eyðimörkinni. það var einusinni að eg varð órór 
næsta og kvíðablandinn hennar vegna, og rjeði eg það af að vitja 
hennar mjer til hugfróar. En er eg kom þangað er hún hafði verið 
fyrrum, þá hitti eg hvorki sjálfa hana nje nokkurn ættingja henna" 
Spurði eg þá ferðamenn og varð þess vísari, að ættkvíslin öll hafði 
tekið sig upp og haldið á brott, af því hagalaust var fyrir fjenað“ 
inn. Nú dvaldi eg um hríð á sama staðnum, en er eg sá eng'“ 
merki til að kynkvíslin mundi koma aptur, þá var ástarlöngun A 
svo rík, að eg rjeði af að leita upp unnustu mína. þá var orðið 
skuggsýnt, en samt söðlaði eg úlfalda minn, girtist sverði mínu 0$ 
reið á stað. Náttmyrkrið varð svartara og svartara, úlfaldinn hatt 
í hverju spori, og allt umhverfis drundi öskur villudýranna. Hjarta 
barðist í brjósti mínu og bað eg án afláts til guðs, sem gi 
hjálpráð vort í bágindunum. Að endingu varð eg úrvinda af 
en úlfaldinn villtist útaf veginum, sem eg hafði ætlað að farð- Þ 


vaknaði eg allt í einu við það að trjágrein skall niður Í lg 
sá ég 


mjer. þegar eg var kominn til sjálfs mín eptir höggið, AR 
jómað! 


eikur og blómvaxna velli; þar rann fagurtær lækur og hl K 
sætur fuglakliður fyrir eyrum mjér. Fór eg þá af baki 08 


2 A s Á um 
því skógarrunnarnir voru þjettvaxnir saman, þá brá eg taumUD 


197 


um handlegg mjer og teymdi úlfaldann út úr skóginum; síðan fór 
ég á bak honum aptur og vissi þá ekkert, hvert fara skyldi, nje 
heldur hvert forsjónin mundi leiða mig. Nú kom eg út á eyði- 
Mörkina og sá yfir víðáttu mikla; miðsvegar sá eg reyk stíga í lopt 
Upp. þangað reið eg úlfalda mínum og kom að eldi nokkrum; 
stóð tjald hjá eldinum skrautlegt mjög og herfáni reistur fyrir 
framan, en spjót allt í kringum, hestar bundnir við staura og úlf- 
aldar á þeit. þá hugsaði eg með mjer, hvernig á því gæti staðið, 
að þetta fagra tjald væri í þessum öræfum. Eg gekk að tjalddyr- 
Unum og kallaði: „Hjer sje guð og náð hans með öllum sem í 
bessu tjaldi búa.“ þá kom ungur maður út úr tjaldinu, á að geta 
lítján vetra; hann var fagur ásýndum einsog máninn í uppgöngu 
sinni; hreystin og drenglyndið lýstu úr ásjónu hans. Hann tók vel 
kveðju minni og mælti: „Kom heill, fjelagi! þú munt hafa villzt 
Útaf Veginum.“ „Svo er,“ ansaði eg, „og bið eg þig að segja mjer 
úl Vegar; guð mun umbuna þjer það.“ þá sagði unglingurinn: 
#8 dvel hjer í eyðimörkinni sem stendur; hjer er ógurlegt á náttar- 
eli, og gæti svo farið að óarga dýr rifu þig í sundur ef þú hjeldir 
lengra. Vertu heldur kyr hjá mjer og hvíldu þig; jafnskjótt sem 
Öagur or á lopti skal eg fylgja þjer á leið.“ Fór eg þá af baki 
Og batt úlfalda minn, gaf eg honum bæði vatn og fóður. Ungi 
Maðurinn gekk nú burt og kom bráðlega aptur með sauðkind; slátr- 
aði hann henni, fláði og limaði í sundur. því næst kveikti hann 
eld Og steikti við nokkuð af kjötinu, bar það fyrir mig og bauð 
Mjer að eta, Meðan hann sýslaði með þetta, sá eg að hann tár- 
feldi Stundum og barði sjer á brjóst; grunaði mig þá að hann 
Mundi líka þúa yfir ástum og vera á reiki einsog eg. Forvitni 
Mín fór nú vaxandi, en eg hugsaði með sjálfum mjer: Eg er gestur 
Ss og sæmir mjer því ekki að angra hann með spurningum; 
ok Vegna sat eg á mjer. þegar eg var mettur, stóð ungi mað- 
Únn upp og gekk inní tjald sitt; kom hann þaðan með vatns- 


Fönn Og mundlaug, dýrindis handklæði og rósavatns flösku. Furð- 


tig igtórum :ákurteiði hans og gat ekki skilið í því, hvernig 
hk ví Stæði, að þessi ágæti unglingur skyldi vera í eyðimörk þess- 
"Nú þvoðum við okkur og ræddum um hitt og þetta; fór 


Sstgjag minn. síðan inní tjaldið og kom aptur með hárauðan silki- 


198 


ofinn damastdúk, skar hann í sundur og mælti: „Far nú inn í tjald 
mitt, fjelagi! og leita þjer hvílurúms; þú ert sárþreyttur og €r það 
að vonum, því þú munt hafa átt í miklu vosi og þrautum.“ Eg 
fór irin í tjaldið og fann eg í einu tjaldrúminu græna damast dýnu; 
lagðist eg niður á hana, er eg hafði afklæzt, og man eg ekki að 
mjer nokkurntíma hafi sofnazt betur enn í það skipti. En er langt 
var liðið fram á nótt, þá vaknaði eg og fór að hugsa um hinn ungð 
mann, en í sama bili heyrði eg að einhverjir voru að skrafa í 
í hljóði. þá lypti eg tjaldskörinni og sá konu eina forkunnar 
fríða, sat hún hjá eiganda tjaldsins og vóru bæði að rekja raunð“ 
tölur sínar útaf kvölum ástarinnar og hindrunum þeim, er vörnuðu 
þeim að finnast svo opt sem þau vildu. Hugsaði eg þá með 
sjálfum mjer: það getur enginn efi á því verið, að unglingurinn 
dvelur hjer einn síns liðs, því ekki hef eg sjeð hjer nema þetta 
eina. tjald; mjer þykir líkast, að þessi hin fagra kona sje dóttir 
einhvers góðs anda, hefur hún fellt ástarhug til hans, og hann 
flúið í einveru þessa hennar vegna. Feldi eg nú tjaldskörina niður, 
dró ábreiðuna yfir höfuð mjer og sofnaði aptur. 


2 


Eg vaknaði í lýsingu og klæddist; var hinn ungi maður þá 
einnig kominn í föt sín og mælti eg við hann: „Landi minn 08 
lagsbróðir! ef þú nú vildir fylgja mjer á leið, þá mundi eg kunn? 
þjer mikla þökk fyrir.“ þá svaraði hann mjer blíðlega: „Ef þjet 
ekki er óskapfellt, þá þækti mjer vænt um, ef þú vildir dvelja hjá 
mjer í þrjá daga enn einsog gestur minn.“ á 

Eg gat ekki fengið af mjer að synja honum. Á hinum þríðjð 
degi rjeðist eg í að spyrja hann að nafni og ætterni; kvaðst hann 
vera af kynkvíslinni Assra og varð eg þess þá vísari, að hann Vár 
bræðrungur minn. „Seg mjer nú, frændi!“ mælti eg, „hvað veldur 
því, að þú hefur flúið í einveru og eyðimörk, fjærri vinum þínum 
og nauðleitamönnum ?% En við spurningu þessa brá honum á 
að tárin flóðu af augum hans og svaraði hann mjer andvarpandi 
„Á því stendur þannig, bezti frændi minn! að eg feldi ofurást ð 
einnar frændstálku minnar, og bað eg föður hennar að gefa Er 
hana, en hann synjaði ráðahagsins og gipti hana öðrum mann! 
sömu kynkvísl, fyrir þá sök að hann var ríkari enn €g. Tók han? 


A NR S Ft Ea Fe nda- 
hana heim í hús sitt, en eg örvílnaðist, skildi við vini 08 Na 


199 


Menn og flýði út á eyðimörk.“ Spurði eg hann þá, hvar kona þessi 
byggi og maður hennar, sem var orðinn honum hlutskarpari. 
„Þau búa þarna skamt frá fjallshnúkinum; og nær sem hún fær 
við komið, kemur hún ofan eptir til mín í tjaldið á náttarþeli, 
begar kyrt er orðið, njótum við þá yndis hvert af öðru, en því 
máttu trúa, vinur! að ástir okkar eru hreinar og saklausar. Fyrir 
þá sök qvel eg hjer einsog þú sjer, og ávallt er hún vitjar mín, 
þá líður tíminn fljótt og ræð eg mjer þá ekki fyrir gleði, mun svo 
Verða þangaðtil guð lætur ráðsályktun sinni framgengt verða og 
umbunar staðfestu vora hjer í heimi eða sameinar okkur bæði í 
Stöfinni.“  Mjer rann til rifja að heyra sögu þessa, og var eg þess 
áfýsandi, að þau skyldu hafa af sjer mótgangsmenn sína. „Eg held 
ég geti kennt þjer ráð,“ sagði eg, „og ef þú hlýðir því, þá vona eg að 
lokið sje andstreymi ykkar elskendanna.“ „Seg mjer þá ráð þitt, 
frændi!“ mælti hann. „Þegar náttsett er og unnusta þín komin 
hingað, þá skulum við láta hana á bak úlfalda mínum; hann er 
fótviss og fljótur á sjer. þú skalt stíga á bak hesti þínum, en 
ég mun ríða einum af úlföldum þínum og fylgja þjer eptir. Höld- 
um við svo áfram alla nóttina og áður enn morgun roðar yfir 
Skóga, muntu geta hrósað happi með unnustu þinni. Guð 
Skortir eigi landrými til þess að veita ykkur skjól, og það sver 
ég þjer við allt sem heilagt er, að eg skal vera vinur þinn 
Alla æfa — þá sagði hinn ungi maður: „Nú vil eg bera ráð 
Þetta undir unnustu mína, því hún er vitur kona.“ þegar náttað 
Var og Tiöið að þeirri stund er konan unga var vön að koma, 
á beið frændi minn hennar með mikilli óelju, en hún kom eigi. 
Gekk hann þá fram í tjalddyrnar og skimaði í allar áttir, kom 
Síðan inn aptur hugsandi; því næst sagði hann grátandi: „Hún 
kemur €kki, henni hlýtur að hafa viljað eitthvert slys til. Bíddu 
Mín meðan eg fer og leita að henni.“ Að svo mæltu tók hann 
ri Og lensu og skundaði á burt. þegar góð stund var liðin, 
„É8 hann koma aptur og bar hann eitthvað þungt í fanginu; þá 

fn eg til móts við hann og æpti hann hástöfum: „ Æ| hún 
Sndstúlka mín er dauð, og hjer er allt sen eptir er af henni. 

ða Var á leiðinni til tjagðs míns og flýtti sjer, en þá hljóp ljón 
urt snögglega í veg fyrir hana og reif hana í sundur. þessir 


200 


blóðstokknu limir eru allt og sumt sem eptir er af henni.“ Lagði 
hann þá slitrin niður og grjet beisklega. „Bíddu þangaðtil eg ken 
aptur,“ sagði hann, og hljóp í burt sem kólfi væri skotið. Kom 
hann aptur að vörmu spori og hjelt á höfði ljónsins í hendinni, 
fleygði hann því til jarðar og bað um vatn. Sókti eg það handa 
honum og þvoði hann þá hendur sínar og hreinsaði ljónsskoltinn 
innan, kyssti hann í ákafa og grjet síðan stundarkorn. Eptir það 
tók hann þannig til orða: „Eg særi þig frændi minn! fyrir allsvald- 
anda guð og ætthelgi vora, að þú verðir við andlátsbæn minni, 
því nú ætla eg samstundis að verða samferða unnustu minni; grep“ 
aðu okkur bæði í sömu gröf.“ Að því mæltu gekk hann inn Í 
þann tjaldklefa, er hann var vanur að sofa í, og var þar stundar 
korn til að gera bæn sína; eptir það kom hann út, barði sjer á 
brjóst með þungum andvörpum og mælti: „Eg kem unnusta mín 
eg kem;“ þar með leið hið síðasta andvarp yfir varir honum 08 
hans flekklausa, elskuríka sál flaug burt til paradísar. 

Eg var svo yfirkominn af harmi, að eg megnaði ekki að efna 
heit mitt fyrst í stað; en loksins reis eg þó á fætur, harkaði af mjer 
og jarðaði hina trygglunduðu elskendur í sömu gröf. Í þrjá dagð 
baðst eg fyrir við gröf þeirra með harmatölum og sneri síðan 
heimleiðis. Vitjaði eg um gröf þeirra á ári hverju og bað drottin" 
að vera sálum þeirra miskunsaman. 


Frá 659 til 663 nætur. 


Sagan af kóngssyninum frá Sindlandi og Fatime. 


Einusinni fyrir aldaððli var konungur í Sindlandi; hann átti 
son við einni af frillum sínum, sem var svo ódæll við drottningu, að við 
sjálft lá, að hún týndi heilsu sinni af skapraun. Tók vildarambátt henna“ 
eptir því og einsetti sjer að hafa kóngsson burt með kænsku. Rjeði 
hún drottningu að segja kóngssyni, þegar hann skapraunaði hen" 
í næsta skipti, að hann gæti eigi komið svo fram sem tign han 
sæmdi, fyr enn hann hefði ástir Fatime, dóttur Emír-Ben-Naóme7ð 


Fa 
konungs. Drottning gerði svo og rjeði kóngsson af að ferðast Í 


201 


lands þess, þar er kóngsdóttir var, og biðja hennar. Veitti konungur 
honum samþykki sitt til þess og fór hann á stað með föruneyti, 
€r vel mátti sæma. Eptir stuttan tíma kom hann í eyðimörk, og 
vofði þar yfir ógurlegur sægur af engisprettum, sem skýmökkur væri, 
duttu þær niður á jörðina, því þær voru magnþrota af hungri. 
Kóngsson var hjartagóður og ljet kasta fyrir. þær vistum; átu 
Þær með græðgi og flugu síðan á burt. Nokkrum dögum síðar 
kom hann í þjettan skóg, er fullur var af fílum og öðrum villu- 
dýrum; voru dýr þessi glorhungruð, en samt rjeðust þau eigi á 
hann, og ljet hann því slátra nokkrum af eykjum sínum og snara 
í þau kjötinu. þegar dýrin höfðu saðt sig, fóru þau leiðar 
sinnar og tjáðu þakklæti sitt einsog þau bezt gátu. Skammt frá skóg- 
inum hitti kóngsson karl nokkurn gamlan og spurði hann vegar til 
landa Emir-Ben-Naómens; sagði karlinn honum að nú ætti hann 
€kki langt eptir þangað, en samt yrði hann fyrst að fara yfir járn- 
Stýtis fjallgarð, háan og brattan, og væri þó tvísýnt, hvort hann 
fengi kóngsdóttur, þótt honum tækist að vinna þessa þraut. Kóngs- 
Son spurði, hvernig á því stæði, og svaraði þá karlinn: „Emir-Ben- 
Naórhen vill eigi gipta dóttur sína öðrum enn þeim, sem vinnur 
brjár þrautir, er hann leggur fyrir; en svo eru þrauti, þessar erfiðar, 
að þær verða eigi með mannlegum kröptum unnar. Hafa margir 
konunga synir reynt sig á þeim og beðið bana, því lífinu varðar 
ef mistekst og ræð eg þjer því að hætta við fyrirætlun þína.“ En 
kóngsson hafnaði ráðleggingu hans og fór leiðar sinnar, en beiddi 
Þó karlinn fyrst að blessa sig og árna sjer guðlegs fulltingis. Nú 
kemur hann að fjallskörðunum og sjer þar víða hellra; voru þar 
ðdar fyrir og brutu geysistórar Járngrýtis hellur úr klettunum. 
Veitti kóngsson þeim vel og sögðu þeir honum til vegar, þar er 
Bezt var að komast yfir fjöllin. Kom hann loksins að ríkissetri 
Mmir-Ben-Naómens og gerði sendiboða á fund hans til þess að 
*Dyrja, hvort sjer væri heimilt að reisa tjöld sín á sljettlendinu fyrir 
Ég borgina, og hefja bónorð til dóttur hans. Varð konungur 
við tilmælum kóngssonar og bauð honum heim í höll sína. 

ár hann þar um daginn, en um kvöldið var honum fylgt inn í 

rr nokkurn; þar stóð ker eitt mikið, og var fullt af margskonar 
Dtegundum , sem blandað var hvað innan um annað; átti kóngsson 


202 


að skilja sundur korntegundirnar, svo hver yrði í hrúgu fyrir sig, 08 
vera búinn að því fyrir sólaruppkomu, en að öðrum kosti láta líf 
sitt; var þetta fyrsta þrautin. Kóngsson hafði óbilugt traust á 
forsjón drottins, og er garðsdyrnar skullu á hælum honum; þá 
gerði hann bæn sína til guðs og tók til verka. Sá hann þegar í 
hendi sjer, að Ógjörningur var að verða búinn innan þess tíma, sem 
ákveðinn var; ljet hann þá hugfallast, hætti við og fór að búast 
við dauða sínum. Bað hann guð að veita sjer styrk til að 
ganga Í dauðann með öruggu hugarfari, en í sama bili heyrði hann 
rödd, er sagði: „Huggastu, því hjartagæzka þín við hungruð skor“ 
kvíkindi skal ekki ólaunuð verða.“ Í sama vetfangi sortnaði yfr 
garðinum og moraði allt í kringum kerið af engisprettum, skildu 
þær kornið í sundur á svipstundu og flugu síðan burt. Varð þá 
kóngsson utan við sig af fögnuði og lofaði drottinn; því næst lagðist 
hann til hvíldar og var vongóður um að einhverjir æðri kraptar mundu 
fulltingja sjer við hinar þrautirnar, sem eptir voru. Um morgunind 
kom Emir-Ben-Naómen ofan í garðinn og fjell í stafi er hann sá 
kóngsson sofanda og kornið sundurskilið í snotrar hrúgur. Nú 
vaknar kóngsson og kveður hann kurteislega, biður hann að segjð 
sjer, hvaða þraut hann eigi að vinna næst. Sagði konungur að 
það skyldi hann fá að vita um kvöldið, og ljet hann sitja að dýrð- 
legri veizlu með sjer um daginn; fannst konungi svo mikið Um 
kurteisi hans og látprýði, að hann óskaði, að hann mætti vinn? 
báðar hinar þrautirnar og verða svo tengdasonur sinn. Dóttir kon“ 
ungs hafði og sjeð hann útum gluggagrind sína og bað hún fyrir 
honum. Um nóttina var kóngsson leiddur út á flöt nokkra fy 
framan höllina; á henni miðri var vatnsdæld, og skipaði konungur 
honum að þurka hana upp innan sólaruppkomu, ella skyldi han? 
drepinn.  Kóngsson beið nú við dældarbarminn og var nokkru 
vonbetri um að hann fengi unnið ætlunarverk sitt, enn nóttina áður 
Enda brást honum ekki vonin, því um miðnætti heyrði hann rödd, 
er sagði: „Góður vilji verður aldrei ólaunaður;“ og í sama vetfangi 
fylltist flötin af fílum, nashyrningum, úlföldum, ljónum, tígrum og 
öðrum villidýrum; gengu þau smásaman að vatnsdældinni og drokki 
þangað til hún var þurtæmd, einsog aldrei hefði komið í háð 
deigur dropi. En dýrin gengu á burt og grenjuðu hátt af fögnuði. 


203 


Þóktist nú kóngsson ganga að því vísu, að hann væri undir sjer- 
legri handleiðslu guðs og spámannsins, og sem hann hafði lokið bæn 
sinni og þakkargjörð, þá sofnaði hann í húsi nokkru litlu skammt 
frá dældinni. Svaf hann rótt um nóttina og vaknaði um sólarupp- 
komu, er konungur kallaði til hans; fannst honum enn meira til 
er hann hafði unnið þessa þrautina, og leiddi kóngsson heim með 
sjer í höllina. Leið svo dagurinn í miklum fögnuði. En er nátta 
tók, var kóngsson kvaddur til þriðju þrautarinnar og hún var sú, 
að hann skyldi smíða hurðir, glugga og þak til hallar, sem jafn- 
stór væri þeirri er konungur bjó í; var honum fenginn til þess 
mikill efniviður. Var kóngsson ekki með öllu kvíðalaus, en hug- 
hreystist þó, er hann hugsaði til hjálpar þeirrar, er honum hafði 
hlotnazt í fyrri skiptin. Gerði hann bæn sína og lagðist niður með 
Vongóðum huga. En um miðnætti vaknar hann við það, að hann 
heyrir að sagir og heflar ganga í ósköpum, og allt dynur við, er 
hamrarnir skullu á nöglunum, en smiðir og verkmenn sungu og 
Voru glaðir. Lítur hann þá upp og sjer að. þar eru komnir kunn- 
Íngjar hans frá járngrýtisfjallinu, kölluðu þeir til hans og mæltu: 
sKvíð þú engu, kóngsson! við erum komnir til að launa þjer veit- 
Íhgarnar.“ Og áður enn dagsbrún sázt á lopti var höllin albúin; 
Var gulli og silfri greypt í allar hurðirnar, gluggana og loptsvalirn- 
ár. þakkaði kóngsson vinum sínum liðsemdina með hjartnæmum 
orðum og kvaddi þá, en Emir-Ben-Naómen hafði litið út um glugga 
Þegar lýsa tók af degi og sjeð höllina; kom hann nú hlaupandi 
úl að skoða snildarverk þetta og samfagna tengdasyni sínum. Fór 
bann með kóngsson heim í höll sína; var nú efnt til veizlu og 
Arukkið brullaup þeirra kóngssonar og kóngsdóttur. Voru þau 
brúðhjónin þar í þrjá mánuði, en að þeim tíma liðnum fór kóngs- 
Son heim aptur til föður síns, og hitti svo á að konungur nokkur 
sat um höfuðborgina með óvígan her; stökkti hann þá óvinahernum á 
lt og frelsaði föður sinn. Varð nú fagnaðarfundur með þeim 
lögum, og beiddi kóngsson drottningu fyrirgefningar á skapraunum 
€im er hann hafði gert henni fyrmeir, en hún gaf honum upp 
Allar sakir og tók hann sjer í sonar stað; var ávallt síðan hið 
Sa samlyndi á heimili konungs. 


204 


Elskendurnir syrlenzku. 


Einusinni voru tveir bræður í Damaskusborg, annar ríkur, 8? 
hinn fátækur; átti fátæki bróðirinn son, en hinn dóttur. Nú dó 
fátæki bróðirinn og fól son sinn frumvaxta umsjá hins, er eptir 
lifði; reyndist hann sveininum í föður stað og ljet sjer mjög annt 
um hann, allt þangað til hann mælti til ráðahags við dóttur hans, 
því þá þversynjaði hann honum og rak hann burt úr húsum sínum. 
Stúlkan ljet til leiðast að strjúka burt með honum; leyndist hún 
burt úr föðurgarði á náttarþeli og fór á fund unnusta síns. Hafði 
hann tvo hesta til taks og einn múlasna til að flytja farangurinn. Fóru 
þau liðlanga nóttina og komu þegar morgna tók að höfn einni; lá 
þar skip seglbúið fyrir landi. Stúlkan fór undireins út á skipið, 
en unnusti hennar varð eptir á landi til að selja hestana og múlasnann- 
En meðan hann var í þeim önnum, rann á byr hagstæður, bauð 
þá skipstjórnarmaður að ljetta skyldi akkerum og vinda upp ségh 
ljet síðan í haf og daufheyrðist við grátbeiðni stúlkunnar, er hún 
særði hann, að bíða þangaðtil unnusti sinn kæmi aptur, eða þá áð 
öðrum kosti flytja sig aptur á land. En skipstjórnarmanni hafði 
runnið ástarhugur til stúlkunnar, því hún var hin fríðasta sýnum 
Sá hún nú að hún var í illa snöru fallin, en með því hún var 
kjarkmikil af náttúru, þá fór hún ekki að gráta og kveina tl 
ónýtis, heldur setti hún upp gleðisvip og ljet sem hún tæki ástar“ 
atlotum skipstjórnarmanns með blíðu; galt hún jáyrði sitt til að 
þau hjeldu brúðkaup í þeirri sæborg, er þau fyrst bæri að, varð 
skipstjórnamaður þá ánægður og sýndi henni kurteisi og lotning! 
í alla staði. Nú bar skipið loksins að borg einni og var varpað 
akkeri, en skipstjórnarmaður fór til lands, til að búa undir brúð- 
kaupið. En meðan hann var á landi, leiddi stúlkan skipverjU? 
fyrir sjónir, hvílíkum brögðum skipstjórnarmaður hefði beitt sig; VAT 
það bæði að hún talaði áheyrilega og hjet miklu fje, ef þeir vild! 
flytja hana aptur til unnusta hennar, þangað er þeir höfðu látið úr 
höfnum, enda skipuðust þeir líka við fortölur hennar, undu UPP 
segl og hjeldu undan landi. En er liðnir voru nokkrir dagar, tóku 
þeir andviðri mikið og hrakti skipið afleiðis; urðu þeir þá að hleyp? 
inn í næstu höfn. þar var höfuðborg ein og bjó þar voldugur 


205 


konungur, komu embættismenn hans til að ransaka fn 
08 komast fyrir, hvert það ætlaði. Þþókti þeim furðu gegna, að kona 
forkunnar fögur skyldi stýra skipinu, og sögðu þeir konungi af 
fegurð hennar og ljetu mikið yfir; varð honum þá hugur á henni 
og ljet biðja hennar sjer til handa. Tók hún þeim málum vel, að 
því er skilja mátti, og ljet konungur efna til hinnar dýrðlegustu 
brúðkaupsveizlu. En er allt var til reiðu, þá sendi hann dóttur 
Vezírs síns með þrjátíu og níu yngismeyjum öðrum, og skyldu 
bær vera föruneyti brúðarinnar, er hún færi til lands. En stúlkan 
á Skipinu tók þeim með mestu ástsemd og blíðu og bauð þeim að 
fá sjer hressingu í káetunni; var hún mikil um sig og tjölduð 
dýrindis dúkum, borðinu hlaðin sælgætis rjettum, og settust nú meyj- 
arnar til að njóta fagnaðar þess, er fram var reiddur. En á meðan 
Sendi stúlkan burt með bátana, sem þær voru komnar á, og ljet 
skila til konungs að meyjarnar mundu verða úti á skipi hjá sjer 
bangaðtil að næsta morgni, en þá mundi hún fara með þeim til 
lands. Svo var drottningarefnið ljúft í viðmóti við gesti sína og 
Jndislegt í látbragði, að öllum fannst stórmikið til koma og var 
hin mesta unun að borðhaldinu. En hitt kom þeim heldur óvart, 
ér stúlkan skipaði mönnum að ljetta akkeri og hótaði hverjum þeim 
Með lífláti sem ekki þegði, eða gerði nokkurt háreysti á höfninni. 
Þetta var um miðnætti og komst skipið klaklaust út á haf. Urðu 
Meyjarnar dauðhræddar, en hún sem skipinu stýrði brá sjer hvergi; 
Sagði hún þeim frá æfintýri sínu og hjet þeim að þær skyldu komast 
heilu og höldnu til átthaga sinna, ef hún aðeins næði að finna 
Unnusta sinn. Var hún næsta vingjarnleg við þær, og fengu þær 
SMámsaman svo góðan þokka á henni, að þær gleymdu öllum 
Íygsjum og urðu henni svo vinhollar, að þær mundu aldrei hafa 
skilið við hana, ef þær hefðu sjálfar mátt ráða. Nú er þær höfðu 
Siglt í nokkrar vikur, þá mátti til að snúa þar að landi, er fyrst 
Om í augsýn, til að afla vatns og vista. Lagðist skipið við akkeri 
"8 fór stúlkan til lands með fylgikonum sínum. þá komu ræningjar, 
fót hring um þær og hótuðu að leggja þær í bönd. En stúlkan 
tdi söng hugprýði og fyrrum; bað hún hinar að leyna hræðsl- 
ui, en sagði við ræningjaforingjann hlægjandi, að óþarfi væri að 
Sa ofbeldi, því bæði hún og stallsystur hennar væru vaxnar upp 


206 


úr öllum skírlífis kreddum, og væri ekki um hvítt að velkja, því 
þær hefðu fyrir skemmstu helgað sig glaðværðum lífsins; sigldu 
þær frá einu landinu til annars sjer og öðrum til skemmtunar, og Væri 
þeim ræriingjunm guðvelkomið að hafa þær svo lengi hjá SJ 
sem þeir vildu.  Ræningjunum þókti nú ekki margt að þessu; þeir 
lögðu óðar af sjer herklæðin og sóktu allskonar vistir til að gæða 
kvennfólkinu. Var nú sezt að dýrðlegri máltíð og ljet stúlkan sækja 
þangað óspart af víni úr skipi sínu. Nú varð gleði og glaumir 
mikill og tóku ræningjarnir að heimta ýmsar aðrar unaðsemdir 
enn krásirnar og vínið. En stúlkan hafði verið svo slóttug að 
hún kom svefnlyfjum í vínið; við það sefaðist losti ræningjanna 98 
rann á þá ómegins höfgi. Nú brugðu þær stallsystur sverðuin ræningj 
anna og drápu þá alla nema fyrirliðann; á honum bundu þær 
hendur og fætur með sterkum reipum. Síðan skáru þær af honuD 
skeggið og hengdu sverðið um háls honum, til þess honum yrði 
enn skapsárara, er hann vaknaði ogliti lík fjelaga sinna. Konurndr 
gengu nú í bæli ræningjanna og báru þaðan auðæfi þau er þeir 
höfðu rakað saman; því næst öfluðn þær sjer vatns og vista, fóru 
út á skip sitt, og ljettu akkerum, ljetu síðan ganga á haf og hugði 
sjer til hreifings. Voru þær nokkrar vikur í hafi unz þær apti7 
bar í landssýn, sigldu þær þá inn á höfn eina mikla; lá umhverfi 
hana borg ein geysistór og glæsileg. þar lögðust þær við akkeli 
og fór stúlkan í karlmannsföt og ljet fylgikonur sínar gera eins: 
Síðan reru þær að landi og hittu svo á, að allir staðarbúar vor“ 
sorgarbúnir, og var sú orsök til þess, að konungur þeirra var dáin" 
fyrir fám dögum. Nú hugðu allir að það væri einhver kóngsson 7 
kominn var, og fannst mikið um hve föruneyti hans var glæsilegt; 
sögðu menn vezírnum nýmæli þessi, en hann hafði þá ríkisstjór" 
á hendi þangað til kosinn yrði nýr konungur. þykir vezírni"' 
einsog þetta sje guðleg hending, fer á fund konungssonar þess, * 
hann hyggur vera, og kveður hann virðuglega, biður hann að Ve?“ 
viðstaddan þegar konungs kosning fari fram og segir honum um 
leið, að það sje landsvenja, að þegar konungur deyji erfingjalaus, þá 
flykkist fólkið saman fyrir framan höllina; „þá er fugl nokkur látinn 
fljúga; mun hann setjast á öxl einhverjum, og skal sá við ríki taka, sen 
fyrir því happi verður.“ Kóngsson tók hoði vezírsins og var honum 


207 


fylgt með sveinum sínum inní tjaldsal nokkurn, er opinn var til 
allra hliða. Var nú fuglinum sleppt lausum og renndi hann sjer 
fyrst hátt í lopt upp, en fleygðist síðan niður og flögraði stundar- 
korn uppi yfir hallarplássinu, en að lokum flaug hann inn í tjaldsal- 
inn, þarsem kóngsson sat, settist á öxl honum og blakaði vængj- 
Unum. þá laut vezírinn og allur mannfjöldinn ofan að jörðu, 
fleygðu sjer flötum og æptu: „Lengi lifi konungur sá, er forlögin 
hafa oss í hendur fengið!“ Stúlkan í karlmannsfötunum var leidd 
inn í konungshöllina og sett í hásæti; var síðan hátíðlega kunn- 
Sjört, að hún væri sezt að völdum og æpti þá allur lýðurinn fagn- 
aðarópi. Enda sá það fljótt á, að hana skorti ekkert sem til 
Þeirrar tignar heyrir. Fám dögum síðar bauð vezírinn hinum nýja 
konungi, að gipta honum dóttur sína, tók hann því vel og var 
drukkið brullaup þeirra með mikilli vegsemd. En er konungur var 
kominn inn í svefnherbergið með brúðurinni, þá var hann fremur 
Enn. ekki fálátur við hana og afundinn; vjek hann sjer jafnan burt 
frá henni og lá liðlanga nóttina á bæn. þegar móðir drottningar 
jetti þetta kátlega atferli brúðgumans, þá þóktist hún ganga að 
því vísu, að það væri eingöngu sprottið af feimni og uppburða- 
leysi. Nú liðu fleiri nætur og skipaðist eigi að heldur; en þá gat 
brúðurin ekki þolað skapraun þessa lengur og sagði: „því genguð 
bjer að eiga mig, herra! fyrst þjer höfðuð óþokka á mjer?“ Komst 
Þá stúlkan við og mælti: „Eg vildi eg væri það sem þjer haldið 
Mig vera, en það er eg eigi, heldur er eg kona, sem ratað hefur í 
Ólán sakir ásta sinna.“ því næst sagði hún henni alla sögu sína 
há því hún flýði úr föðurhúsum.  Dóttur vezírsins rann saga 
hennar gy0 mjög til rifja, að hún hjet henni eilífri vináttu og þag- 
Mælsku „ þangaðtil forlögin ljetu henni auðnast að finna unnusta 
Sinn. En stúlkan hjet henni af sinni hálfu, að ef unnusti hennar 
íæmi, þá skyldi eitt verða brúðkaup þeirra, og hann verða eigin- 
Maðyr Þeirra beggja. Nú binda þær þetta fastmælum og bráir 
áþfur af dóttur vérfrsins. Og uppfrá þeirri stund lifðu þær glaðar 
Með annari; önnur stýrði löndum svo öllum þókti snild á, 
M Serði sig sem ánægðasta og auðsveipnasta og var ekki annað 
si enn hún væri prýðilega gipt, en báðar þráðu þær mannsefni 

Með miklum áhuga. Nú með því að þar í höfuðborginni var 


208 


markaðsstaður flestra þjóða í heimi, þá hugkvæmdist stúlkunni 
ráð eitt til að finna aptur unnusta sinn, því hún þóktist ganga að 
því vísu, að hann mundi ferðast hvervetna til að leita hana upP- 
Hún ljet gera skrautlegt gesthús og hafa þar til reiðu bæði heit 08 
köld böð handa ferðamönnum, auk alls annars, sem til hagræðis 
mátti vera. þegar húsið var fullbúið, ljet hún gera heyrumkunn“ 
ugt, að útlendir menn skyldu vera þar velkomnir hvaðan sem þá 
bæri að, og fá allt sem þeir þyrftu, þangaðtil þeir annaðhvort 
væru búnir að velja sjer bústað í borginni eða hjeldu áfram ferð 
sinni. Yfir hliði hússins ljet hún setja líkneski, myndað eptir sjálfri 
sjer og harla líkt; bauð hún varðmönnum að taka hvern þann 
útlending fastan, sem kannaðist við myndina, og fara með hann 
til hallarinnar. Að fám vikum liðnum kom faðir stúlkunnar 08 
hafði hann farið margar þúsundir mílna um víða veröld tilað leita 
hana upp, nam hann staðar við hliðið og varð litið á líkneskið; 
kallaði hann þá hátt: „Æ! hvað mynd þessi er lík veslings barninU 
mínu sem eg missti!“ Var honum þegar fylgt inn í höllina, 08 
fengin skrautleg herbergi til íbúðar og margir þjónustumenn; €2 
ekkert var honum sagt um það, hversvegna hann væri hafður Í 
varðhaldi, eða hvers hann mætti vænta sjer. Skömmu síðar kom 
bróðursonur hans, og hafði hann verið óhuggandi frá því skip- 
stjórnarmaðurinn ljek á hann; hafði hann flakkað úr einum staðnum 
í annan til að leita upp unnustu sína. Brá honum mjög við 
er hann sá líkneskjuna, stundi þungan og hnje í ómegin; báru 
varðmenn hann þá til hallarinnar. þegar hann kom til sjálfs sín, 
þá furðaði hann stórum á því hvað þjónarnir voru kurteisir 08 
viðgjörningurinn dýrlegur; spurði hann, því hann hefði verið tekinn 
fastur og var honum svarað: „Verið þolinmóður, herra! og hafið 
biðlund þangað til forsjónin lætur yður verða lausnar auðið.“ Rjett 
á eptir kom skipstjórnarmaðurinn til borgar þessarar og hafði ban" 
ferðazt úr einni höfninni í aðra til að leita að skipi sínu; fer hann 
nú til gesthússins og æpir hástöfum er hann sjer líkneskjuna : „Mikil 
ósköp er það hvað þetta er líkt konunni fláráðu, sem stal frá mjór 
skipinu og svipti mig þannig aleigu minni.“ Fóru varðmennirn" 
með hann til hallarinnar og átti hann þar góðri vist að fagna- 


2 A A 2 álka 
Fáum dögum síðar komu þeir konungurinn og vezírinn sem stúlka 


209 


sýrlenzka hafði gert svo illan grikk, þar sem hún strauk burt 
með dóttur vezírsins ásamt hinum þrjátíu og níu meyjum, er henni 
fylgdu; þegar þeir sáu myndina yfir gesthússhliðinu, fengu þeir ekki 
orða bundizt og sögðu: „En hvað mynd þessi er lík stúlkunni, sem 
rænti börnum okkar. Betur við gætum fundið hana sjálfa og hefnt 
Okkar á henni.“ Að svo mæltu voru þeir handteknir og farið með 
þá til hallarinnar; var þeim vísað til herbergja, er samboðin voru 
tign þeirra. Skömmu seinna kom ræningjaforinginn og var honum 
Meira í mun að hefna fjelaga sinna. þegar hann kom að hliðinu 
Og sá líkneskjuna, varð honum þetta að orði: „Hjer er þá mynduð 
Meinvætturin, sem kvaldi mig verst! Eg vildi eg gæti fundið hana 
eg látið hana snýta rauðu fyrir það að hún drap fjelaga mína.“ 
Og óðar hann fengi úttalað, tóku varðmennirnir hann fastan, bundu 
á honum hendur og fætur, og byrgðu hann í myrkvastofu einni í 
höllinni ; hafði hann þar illa vist og aðbúnað. þegar nú stúlkan sýr- 
lenzka, er allir hugðu konung vera, hafði náð tangarhaldi á mönnum 
Þessum, þá stefndi hún einn morgun fjölmenna samkomu, settist í 
hásæti og ljet leiða þá fram fyrir sig. En er þeir allir höfðu vottað 
henni lotningu sína, þá bauð hún þeim að segja, hvernig af stæðist 
um komu þeirra þangað til höfuðborgarinnar. Miklaðist þeim návist 
konungsins svo mjög, að enginn mátti orði upp koma. þá mælti 
Múlkan: „Fyrst að þið þegið, þá skal eg tala,“ og sagði hún því næst 
*fintýri hvers eins, svo sem var; ljet síðan uppskátt, hver hún 
"Æti og faðmaði að sjer föður sinn og unnusta. Fór hún með 
eim inn í önnur herbergi, sem innar voru í höllinni. Vezírinn 
stórfeginn, er hann hitti aptur dóttur sína, og konungur hans 
Sigi Síður, og jók það á gleði þeirra, að hinar konurnar voru þar 
líka, Skipstjórnarmaðurinn fjekk aptur skip sitt, en ræningja for- 
"Bin var brenndur á bálkesti. Nú var efnað til veizlu og að fárra 
Ba fresti var drukkið tvígilt brullaup, er þær sýrlenzka stúlkan 
Vezírsdóttirin, vinkona hennar, giptust sameginlegum unnusta 
5 settist hann þá í konungssæti og undu konurnar báðar hag 
ið bezt mátti verða. Konungurinn og vezírinn dvöldu þar 
i; Ág við hirðina, og sneru síðan heimleiðis; en dóttir vezírsins 

Slgikonurnar allar þrjátíu og níu, höfðu fest svo mikla ást við 


Tottn; f, j 
ingu sína, að þær urðu kyrrar hjá henni, og giptust þær hinum 
Þúsund og ein nótt. ÉR 


210 


göfgustu hirðmönnum. En sú er sagan er um gerð, lifði vel 0g 
lengi þangað til dauðinn leiddi hana til grafarinnar, sem einhvern“ 
tíma mun verða hvíldarbeður vor allra, þangaðtil upprisu eingillinn 
þeytir básúnu sína. 


Frá 664 til 670 nætur. 
Sagan af Íns-al-Wudsehud og Wird-al-Ikmam. 


Fyrir aldaöðli var soldán nokkur voldugur, Schamich að nafni; 
hjet vezír hans Ibrahim og átti dóttur, sem var allra kvenna fríðust 
þeirra er þá voru uppi; var hún því kölluð Wird-al-Ikmam. Á 
ári hverju var Schamich soldán vanur að stefna til sín höfðingjum! 
ríkisins og þeim mönnum, sem þóktu vera afbragð annara í hvers“ 
konar vísindum og listum; hjelt konungur þá á sinn kostnað 0$ 
veitti stórmannlega. Höfðingjarnir sýndu konungi hugprýði sína í 
hernaðar íþróttum, er þeir ljeku fyrir honum, en hinir sýndu honum 
verk sín og voru menn, sem vit höfðu á, settir til að dæma þeim 
verðlaun, er þeirra voru maklegir. það var einhvern dag, €r hátíð 
þessi stóð yfir, að dóttir vezírsins sat uppi á svölum nokkrum 
höllinni, er luktar voru gullgrindum; sá hún þaðan á leikana 9$ 
fannst svo mikið um vænleik og vígfimi yngismanns nokkurs eðal- 
borins, að ástin altók samstundis hjarta hennar. Hjet maður þessi 
Ins-al-Wudschud*). Sýndi hún hann einni vinstúlku sinni og fjekk 
henni brjef, er hún skyldi færa honum. #þóktist hann hafa himin 


höndum tekið, er hann átti slíkri ást að fagna; gekk hann dagin" 
nnal, 


að 


2 


a 


eptir framhjá loptsvölunum og sá svo mikið af fegurð he 
sem sjeð varð fyrir gullgrindinni, fór hann svo burt þaðan; 
hjartað brann í brjósti honum af elsku. Nú skiptust þau brjefur" 
á degi hverjum og nær því á hverri. stundinni; loksins mæltt a 
sjer mót, því hvorugt rjeði sjer fyrir óþolinmæði. En nú tókst EA 
illa til, að vinkona vezírsdótturinnar týndi brjefi því, er tilgrein" 
bæði stundina og staðinn, og barst það í hendur vezírsins. þókt 
honum virðingu sinni vansi búinn og ljet því samnættis flytja dótinr 


*) þ.e. fullkomnun. mannlegrar náttúru. 


211 


sína langt burt í höll nokkra, er hann átti; stóð höllin á ey í stóru 
Vatni, er horfið var fjöllum og firnindum á alla vega. Var nú ekki 
annað sýnna fyrir stúlkuna enn taka því sem að hendi bar; en áður 


hún færi, ritaði hún orð þessi utan á svalirnar: 


Særi eg þig, hús! 

Að þú sagðan látir 
Ungum unnusta 

Minn ástartrega; 
Herm þú hjartsára 
Honum kveðju, 

því á veg skal vinda, 
þó ei viti hvert. 


Skunda þeir með mig 
Í myrkri nætur, 
Felur för vora 
Fagurlimi, 

Skugga vængjum ; 

En skógarfuglar 
Hefja grátklið 

Á greinum úti. 


Herma þeir skilnað 
Heitsveini og mey; 
Fylltan bölsbikar 

Brátt skal tæma; 
Byrla eg beiskan drykk 
Blíðu vonar, 

En án þín, ástvinur! 
Er hún engu nýt. 


Morguninn eptir gekk Ins-al-Wudschud fram hjá loptsvölunum 


eirri ps 
sk tri von, að hann mundi sjá unnustu sína; las hann það sem 
tifað var 


Sir harmi. 
Jedi hann af 


á þær, og var svo um stund, að hann vissi ekki til sín 
En jafnskjótt sem hann rankaði við sjer aptur, þá 


að fara burt frá hirðinni og leita unnustu sinnar. 
14* 


212 


Hann varp yfir sig munkakápu og gekk út úr borginni; fól bann 
sig handleiðslu drottins og gekk áfram í blindni, því ekki vissi 
hann, hvert halda skyldi. Var hann á flakki þessu í margar vikur, 
svo að hann sá hvergi neitt til unnustu sinnar. þá bar svo til að 
hann var staðdur í þykkum skógi, og mættiheljarmiklu ljóni ; þókti 
honum örvænt, að hann fengi flúið undan því. Biður hann nú fyrir 
unnustu sinni og felur önd sína guði á vald; bíður svo þess að 
ljónið stökkvi á sig. En nú gafst honum fremur enn ekki undrun“ 
arefni, því ljónið gekk að honum með vinsemd og bjó konunglegt 
veglyndi í yfirbragði þess; sleikti það hendur hans og var sem það 
horfði á hann miskunar augum. Fyrst gekk það í kringum hann, 
en því næst lötraði það hægt og hægt áfram og bandaði höfðinu 
til Ins-al-Wudschuðs að hann skyldi fylgja því eptir. Hann gerði 
svo og vísaði ljónið honum veg í gegnum skóginn. Nú er ljónið 
klifraðist upp eptir klettum nokkrum, þá staðnæmdist það allt í 
einu við hellismunna, er læstur var járnhliði; þá bandaði það ap!" 
höfðinu, sleikti á hönd Ins-al-Wudseuds og hvarf inn í skógin" 
En hann gekk að hellinum og drap á dyr; kom þar út einbúi 
virðulegur ásýndum og bauð hann velkominn, færði honum heitt 
vatn til fótlaugar og ýmsar hressingar. Sagði Ins-al- Wudsehuð 
honum upp álla sögu sína. þá mælti einbúinn: „þú ert eitt af 
óskabörnum hamingjunnar, því ella mundi ljónið hafa gleypt ÞiS' 
skal þig að vísu eigi skorta mitt fulltingi og máttu treysta því, % 
áform þitt mun heppnast.“ þakkaði Ins-al-Wudschud einbúanum 
góðvilja sinn. Sagði einbúinn honum, að nú væru tuttugu ár síðan 
hann hefði litið mennska menn, nema hvað hann fyrir fáum dögu? 
hefði verið á gangi um fjallið og sjeð landtjöld mörg hjá vatninu, hefði 
þar verið fjöldi mikill af skrautbúnu fólki, bæði konum og körlum 
„Fór nokkuð af fólki þessu á skútu eina glæsilega, og mun það 
hafa flutt unnustu þína í höll þá, er stendur á ey nokkurri Í mijn 
vatninu. Ef að svo er, þá muntu koma öllu þínu fram; en ga“ 
lega verður þú að fara. Skal eg nú hugsa um það í nótt; hvað 
eg get unnið þjer til liðsemdar.“ Að svo mæltu leiddi einbúin" 
gest sinn inn í afhús eitt, svo að hann mætti njóta þar hvíldar. 
Nú er að segja af Wird-al-Ikmam hinni fögru, að Þún I 
ógleði mikla í varðhaldinu, og fengu fylgikonur hennar eigi mé“ 


213 


heinu móti haft af fyrir henni. Hún reikaði harmþrungin í aldin- 
Börðunum kringum höllina og var þar að vísu fagurt og kröggt af 
fuglum í hverjum runni, svo að skógurinn ómaði af inndælasta 
söng; en enginn söngur fjekk henni yndis, nema blíðukvak dúfunnar 
93 sorgarkliður næturgalans, og opt var það að hún sat stund- 
Unum saman á grasbekk einum og hlýddi á hvorttveggja, því 
henni þókti sem hún heyrði rödd elskhuga síns í hljómi þeirra. 
Reis hún ekki fyr upp af grasbekknum, enn hún varð að leita inn í 
höllina vegna náttfallsins. Víkur nú aptur sögunni til unnusta 
hennar. Hann hafði tekið á sig náðir, því hann var þreyttur eptir 
ferðina, enda var honum líka orðið hughægra við huggunarorð ein- 
búans. Svaf hann fastasvefni langt fram á dag og vaknaði eigi 
fyr enn sól var hátt á lopti. Gerði hann bæn sína ásamt ein- 
búanum , því næst mötuðust þeir báðir saman, og var ekki annað 
til vista enn mjólk, brauð og aldin. Síðan bað karlinn hann að 
fara inn í skóginn og sækja nokkra vöndla af pálmaviðar berki; 
bjó hann til úr þeim dálítinn bát, fjekk Ins-al-Wudschud og mælti: 
„Far nú ofan til vatnsins og set bát þenna á flot, mun hann fljótt 
Verða svg stór að hann tekur þig. Skalt þú stíga í bátinn og 
fela allt annað forsjá drottins. Far nú vel og heill!“ Ins-al-Wud- 
Schud þakkaði einbúanum og kvaddi hann; gerði hann síðan svo 
Sem fyrir hann var lagt. Og jafnskjótt sem hann hafði ýtt bátnum 
A flot, þá varð hann að hafskipi þrísigldu með uppdregnum seglum. 
je hann út á skipið og leið skammt áður það bæri úr landssýn. 
Var Svo nokkra daga, að hann sá ekkert nema vatnið og himininn, 
el að lokum sá hann strönd eyjar nokkurrar; lenti hann þar og 
batt Skipið við stóran trjestofn. Gekk hann síðan lengra upp á land; 
Var þar fagurt um að litast, blómleg engi, tærir lækir og skugga- 
Sælir lundar; trjágreinarnar svignuðu af allskonar aldinum og fuglar 
Sngu á imunum. Bergði Ins-al-Wudschud aldinum nokkrum til 
20 Svala þorsta sínum og fór svo leiðar sinnar, þangað til hann 
Om að hýgi einu miklu með læstu hliði. Beið hann þar í þrjá 
SB 570 23 hann engan mann sá, en á hinum fjórða degi lauk 
St upp hliðinu. Gekk hann þegar að Ins-al-Wudschud, og 
SA hver hann væri, hvaðan hann kæmi og hverra erinda hann 

ri, „Eg er frá Ispahan,“ ansaði komumaður. „Eg var á kaup- 


214 


ferð og rak mig hingað upp á ströndina. Týndust allir fjelagar 
mínir og komst eg einsamall lífs af.“  Hrundu manninum tár af 
augum er hann heyrði þetta og mælti: „Guð varðveiti þig frá öllu 
óláni eptirleiðis. Eg er líka frá Ispahan. Meðan eg var á æsku- 
skeiði sókti voldug þjóð á hendur oss með her manns; vár 68 
ásamt öðrum herleiddur frá ættjörðu minni og seinna seldur mal“ 
sali; komst eg svo í þess manns hendur, sem nú er lánardrottinn 
minn. Bið eg þig nú einsog landa minn, að: koma inn í höllina 
og njóta hvíldar, skulum við reyna að hafa af fyrir þjer þangað 
til forsjónin lætur okkur auðnast að komast heim í átthaga okkar.“ 
Ins-al-Wudschud tók boði þessu feginshendi og gekk inn í borgar“ 
garðinn; þar var apaldur hár og víðgreinóttur og hjengu í honum 
gullbúr allmörg með fríðum fuglum; þreyttu þeir kappleik sín í milli 
með hljóðfögrum söng, og þókti Ins-al-Wudschud sem þeir byðu sig 
velkominn. Spurði hann manninn, hver borgina ætti, og sagði hann, 
að Ibrahim vezír væri eigandi hennar; hefði hann látið flytja dóttur 
sína þangað, og vitjaði hann hennar einusinni á ári, til þess að sjá 
hvernig henni liði, og jafnframt til að byrgja hana og fylgdarlið 
hennar að því er þyrfti. þegar Ins-al-Wudschud heyrði þetta. þá 
lá vid. sjálft að hann æpti upp yfir sig af fögnuði, en samt stillti 
hann sig og hlakkaði yfir því í hjarta sínu, að hann hafði fundið 
samastað unnustu sinnar. En henni kom að sínu leyti ekki til 
hugar að unnusti hennar væri svo nærstaddur; var hún þá fyrir 
löngu orðin dauðleið á einverunni og hafði ásett sjef að flýja þet? 
sama kvöldið úr varðhaldi sínu. þegar myrkt var orðið af nótt 
renndi hún sjer niður úr svefnhúss glugganum eptir silkifesti einni, 
er hún hafði fljettað úr sundurskornum klæðum; komst hún svo 
ósködduð ofan til jarðar.  Flýði hún því næst í skyndi ofan dl 
vatnsins og sá hún þar fiskiskútu eina; hjelt sá er skútuna átti, ST 
hann sá hana ljómandi af fegurð, að hún væri andi, en €7 hún 
ínargsór að hún væri mennsk kona, þá trúði hann henni og leyfði 
henni að stíga út á skútuna. Gaf hún honum dýrindis gimsteilð 
launa skyni og beiddi hann að flytja sig yfir vatnið. Vatt þá fiski- 
maður upp segl og var vindurinn í fyrstu hagstæður, en er minnst 
vonum varði, brast á stórviðri og hröktust þau í þrjá dagð gg 
og aptur í mesta háska, og rak skipið langt afleiðis. En að lokum! 


215 


Slotaði ofviðrinu og gerðist kyrt á vatninu; sá þá til lands. Og 
ér skipið nálgaðist ströndina, sáu þau borg eina mikla og glæsilega. 
Lögðust þau við akkeri undir lystihjalla einum, er var fyrir framan 
höll konungsins. Nú bar svo til að Dara konungur sat uppi á 
hallarsvölunum með dóttur sinni til að viðra sig og skemmta sjer 
við víðsýnið út yfir höfnina, því hún var geysistór og alþakin 
Skipum úr ymsum löndum. Sjer hann nú fiskiskútuna og býður 
Mönnum að leiða fyrir sig skipherrann og skipshöfnina. Og er 
bann sá Wird-al-Ikmam hina fögru, þá undraðist hann stórum. 
Gat hann fljótt í vonirnar, að hún mundi mikilsháttar vera, er 
hún var svo skrautbúin og tígugleg í látbragði sínu; fjekk hann 
henni sæti á aðra hönd við dóttur sína og spurði hana um uppruna 
hennar og erindi; sagði hún honum æfintýri sitt skýrt og gagnort. 
Hjet konungur að veita henni ásjá og neyta allrar orku til þess að 
hún Og unnusti hennar mættu ná saman; sendi hann og vezír sinn 
il Schamichs konungs með hinar dýrustu gjafir og bað hann senda 
Íns-al-Wudsehud til hirðar sinnar. Og er vezírinn var kominn í 
ríkisborg Schamichs konungs, þá flutti hann þegar orðsending herra 
Síns; svaraði konungur honum á þá leið, að Ins-al-Wudschud hefði 
fyrir ári síðan horfið frá hirð sinni og vissi hann ekkert hvar hann 
Væri niður kominn; væri sjer það mikill harmur; kvaðst hann skyldu 
Skipa vezfr sínum að fara með sendiboðanum til að leita hann upp. 
Að nokkrum dögum liðnum lögðu vezírarnir báðir á stað, og vissu 
Þeir €kkert, hvert fara skyldi. Loksins bar þá ofan að hafi því, 
ér Kúnnus heitir; leigðu þeir skip eitt þar á ströndinni og sigldu 
al Túkkalla-eyjar og greindi vezír Schamichs samferðmanni sínum 
frá henni á þessa leið: „Fyrir mörgum öldum var ey þessi 
byggð af öndum. Svo bar til að dóttir eins af andakonungunum 
Hang ósýnileg yfir aldingörðum emírs nokkurs í Kairó; sá hún son 
SMírsing liggja þar sofandi, því þetta var um heitasta tíma dags. 
Var hann bæði ungur og fríður og felldi hún þegar ástarhug til 
hans, Settist hún niður hjá honum og vakti hann; undraðist hann 
Hi er hann sá svo fagra konu hjá sjer og tók ástar atlotum 
Mnar; skorti þar ekki blíðmæli og tryggðaheit af beggja hálfu. 

- hokkrum stundum liðnum kvaddi kóngsdóttir unnusta sinn með 
eim Ummælum, að hún skyldi finna hann bráðum aptur; eptir það 


216 


hvarf hún úr augsýn honum. En emírssonurinn sat kyr og val 
alltaf að hugsa um æfintýri þetta, þangað til dögg tók að hníga á 
gras; þá sendu foreldrar hans þræla eptir honum, því þau voru 
hrædd um að hann kynni að verða sjúkur. Enn hann vildi ekki 
fara með þrælunum og talaði svo sundurlaust um unnustu sína, Að 
þrælarnir hugðu hann vera orðinn brjálaðan og neyddu hann með 
valdi til að fara heim með sjer. Voru foreldrar hans hugsjúkir 
um hann og beiddu hann að neyta einhvers, en hann setti þvert 
nei fyrir; var hann dapur í bragði og gekk til herbergis síns, Séf 
hann þar angistarfullur alla nóttina og þráði morgunstundina með 
óelju, því hann vildi fyrir hvern mun fara þangað, er unnustá 
hans hafði heitið að koma. Og er birta tók af degi gekk emír 
sonurinn ofan í lystigarðinn, og var þess skammt að bíða að unn- 
usta hans kæmi; en rjett sem þau voru að sverja hvert öðru 
tryggðir, þá stóð móðir hennar allt í einu frammi fyrir þeim- 
Hafði hana grunað af háttalagi dóttur sinnar, að hún mundi vera IE 
einhverju leynilegu ástabralli. Rauk hún þar í þau bæði, þreif í 
hár dóttur sinnar, barði hana, og jós yfir hana dynjandi skömmuð, 
að hún, sem væri af öndum komin, skyldi festa ást við dauðlega" 
mann og gera ætt sinni slíka svívirðingu. En kóngsdóttir svaraði 
því einu, að agg og æði hennar væri til einskis, því elska SÍN 
væri Óslítandi, og fyr vildi hún láta tæta sig sundur í þúsund partð- 
enn skiljast við elskhuga sinn. Emírssonurinn fjell fram fyrir fætur 
andadrottningarinnar og beiddi unnustu sinni miskunnar, fanns 
henni þá svo mikið um fegurð hans, að henni gekkst hugur við, 0f 
veitti samþykki sitt til þess að ráðahag þessum yrði framgengt 
Var brullaup þeirra drukkið með mikilli vegsemd og dvöldu það 
síðan á ey þessari; var eyjan kölluð Túkkalla, því það var nafn 
kóngsdóttur. Nú þó margar aldir sjeu liðnar síðan þetta gerðish 
þá stendur þó höll þeirra enn í dag, og er eg eigandi hennar. 

þeirri höll mun eg finna einkadóttur mína, því eg ljet fyrir ári 
síðan flytja hana þangað, til að firra hana ásókn yngismanns nokk- 
urs, sem hún var farin að leggjast á hugi við, þó mjer væri það 
móti skapi.“ Nú stigu báðir vezfrarnir á land og gengu til hallar- 
innar. —Frjetti Ibrahim þar, að dóttir hans „væri strokin burt 0$ 
hefði hvergi fundizt, þó leitað hefði verið í hverjum krók og kimé 


217 


á eynni; kom honum fregn þessi bæði illa og óvænt. Á meðal 
bjónanna sá hann ungan mann útlendan, raunalegan í yfirbragði; 
Spurði hann, hver hann væri, og var honum sagt, að hann væri 
Ungur kaupmaður frá Ispahan, sem hefði verið tekinn af skipbroti, 
Og hefðu menn sjeð aumir á honum og veitt honum aðhjúkrun. 
Beiddi nú Ibrahim hinn vezírinn að fara heim aptur til Dara 
konungs og segja honum, að leit þeirra hefði orðið árangurslaus; 
Skyldi hann og láta kaupmanninn fylgjast með sveit sinni til Ispa- 
han. Kvöddust nú verfrarnir báðir og fór sína leiðina hver. Geðj- 
aðist vezfr Dara konungs prýðilega að háttsemi kaupmanns, og 
Sat opt á tali við hann einslega. Jókst þá kaupmanni djörfung og 
Spurði, hverra erinda vezírinn hefði tekizt langferð þessa á hendur. 
Sagði vezírinn honum þá frá því, er Wird-al-Ikmam hin fagra kom 
til Dara konungs; hefði hún orðið honum vel að skapi og væri 
Það einlæg ósk hans að snúa ástarharmi hennar í fögnuð. þá gat 
Ins-al- Wudschud eigi lengur stillt sig, og sagði vezírnum, hver 
hann var. Þþókti vezírnum stórvænt um, að fundum þeirra hafði 
borið saman og sýndi honum virðingu í alla staði. Gaf hann Ins- 
al-Wudschud skrautleg klæði og hjarnaði hann nú við og gerðist 
blómlegur í yfirbragði, og hafði fullkomlega náð sjer aptur, bæði 
að frfðleik og karlmennsku, þá er hann kom í aðsetursborg Dara 
Konungs. Sagði nú vezírinn drottni sínum, hversu æskilega ferðin 
hefði tekizt; kvaðst konungur þegar vilja sjá Ins-al-Wudschud og 
Sekk hann þá fram fyrir hásæti hans; var hann eins kurteis í lát- 
bragði og hinir leiknustu hirðmenn. Bauð konungur honum sæti 
08 hafði yndi af að heyra hann segja frá æfintýrum sínum, því 
hann tilfærði opt vísur ýmsra skálda og ljet sjálfur fjúka í kveðl- 
Mgum; kom það ávallt vel við efni sögunnar. þókti konungi vænt 
Am, að hann nú gat látið ráðahag elskendanna framgengt verða, og 
At drukkið brullaup þeirra Ins-al-Wudschuðs og Wird-al-Ikmam 
'nar fögru. Gerði Dara mann á fund Schamichs konungs og 
Tahims vezírs, því báðir voru í villu og harmaði annar vildar- 
Mann sinn, en annar dóttur sína. Hjelt Dara konungur brúðhjón- 
Mum nokkra stund við hirð sína, en gaf þeim síðan orlof til 
Sttjarðar Sinnar og sæmdi þau stórgjöfum. Komust þau farsællega 
si 9g tók konungurinn og vezírinn þeim með miklum fögnuði; 


218 


sýndi verírinn slíka blíðu, að harðýðgi háns gleymdist með öllu. 
En hjónin ungu uunust vel og nutu þessa heims fagnaðar, allt 
þangað til eingill dauðans burtkallaði þau. 


Æfintýri Harúns Alraschiðs. 


Einusinni var kalífinn Harún Alraschid í illu skapi og spurði 
Mesrúr þræl sinn, hvernig hann ætti að hafa úr sjer ólundina; rjeði 
Mesrúr honum til að ganga sjer til skemmtunar í aldingarði sínum, 
en hann tók því fjærri. þá mælti Mesrúr: „Eigið þjer ekki konur 
í kvennabúri vöru, hverja annari fegurri?“ „Vera má að svo $j€;“ 
ansaði kalífinn, „en mjer leiðast þær allar.“ „Skoðið þjer þá gersem- 
arnar Í fjehirzlum yðrum, hver veit nema þjer hafið gaman af því!“ 
— „Eg er nú orðinn öllu þessu svo alvanur, að mjer þykir ekkert 
til þess koma.“ — Stefnið þá ráðgjöfum yðrum og fræðimönnum 
á fund, og munuð þjer hafa ánægju af tali þeirra.“ — „Nei!“ sagði 
kalífinn, „guð varðveiti mig frá því fíflaþingi.“ — „Nú, fyrst þjer 
ekki hafið gaman af neinu, þá bregðið sverðinu og höggið af mjer 
höfuðið; hver veit nema yður verði skemmt, þegar þjer sjáið úr 
mjer blóðið.“ þetta þókti kalífanum hnittilega sagt og hafði gaman 
af. „Jál ef satt skal segja,“ mælti hann, „þá er enginn hlutur 
sem mig langar til núna, nema að heyra sögu; farðu og vittl 
hvort nokkur sá er á meðal manna minna, sem getur sagt mjer 
sögu.“ Fór Mesrúr þá og kom aptur með Alý-Ebn-Mansúr frá 
Damaskus; sagði hann kalífanum sögu tveggja elskenda frá Bagdad; 
og hafði hann ekki meira gaman af henni enn svo, að hann tók 
að dotta, og beiddi sögumann að hætta. Var nú kalífanum horf? 
öll löngun til að heyra sögur og rjeði þann það af, að ganga Um 
borgina í dularbúningi, ásamt Gíafar vezír sínum og þrælnum 
Mesrúr. Reyndi vezírinn til að telja hann af tiltæki þessu og leiddi 
honum fyrir sjónir, að vel mætti svo fara, að einhver sem ekki 
þekkti hann, kynni að slást upp á hann og reita hann til reiði- 
„Fari það sem má,“ mælti kalífinn, „það skal ekki verða mjer 
þykkjuefni.“ Gengu þeir nú út úr höllinni um leynidyr nokkrar; 
og sem þeir höfðu ráfað um stræti nokkur, þá bar þá að bygging" 
einni glæsilegri. Var hliðið skrautlegt mjög og festur yfir gulllamp!' 


219 


Silkitjald hjekk fyrir dyrum og voru ofin í það orð þessi með 
Sullnu letri: „Sá sem spyr um það, er hann eigi um varðar, hann 
mun fljótt verða þess vísari, sem ógeðfelt er.“ Varð nú kalífinn 
forvitinn og settist hjá hliðinu; bauð hann Mesrúr að. hrópa og 
biðja um einn bikar af köldu vatni handa ferðamönnum nokkrum, sem 
fátækir væru og dauðþyrstir. Kom þá þræll nokkur til dyra og virti 
fyrir sjer komumenn, skilaði hann til húsbónda síns, að komnir 
væru þrír menn virðuglegir ásýndum, og beiddust hressingar. Var 
þeim þá boðið inn; það þekktist kalífinn og var þeim fjölögum 
fylgt inn í skrautlegt herbergi. þar var fyrir ungur maður, kurteis 
Og alltilegur, fagnaði hann þeim vel og ljet þá engan frið hafa fyr 
enn þeir settust í sæti. Sjer kalífinn að silkitjöld hanga á öllum 
Veggjunum, og voru ofin í þau sömu orðin, sem á hliðinu stóðu. 
Voru nú hinir dýrlegustu rjettir á borð bornir og settust allir til 
Matar; en er borð voru upp tekin leiddi ungi maðurinn gesti sína 
inn í annað skrautlegra herbergi; var þar mesta gnægð af hvers- 
kyns aldinum og vínum. Tuttugu fríðar dansmeyjar frömdu 
Ýmsa dansleika með listilegu fótataki og jók það mikið á skemmt- 
mina. Og er fyrsti flokkurinn söng og dansaði, varð kalífinn svo 
frá Sjer numinn, að hann reif í sundur klæði sín. Næstu flokkarnir 
höfðu sömu áhrifin á þá Gíafar og Mesrúr, en þegar síðustu flokk- 
rmir sýndu snild sína, þá reif húsbóndinn sjálfur klæði sín í 
sundur og leið í öngvit. En meðan þjónar hans voru að koma 
honum til sjálfs sín aptur og færa hann í ný föt, þá sá kalífinn 
tákir á síðu hans og brjósti, og var þesslegast, sem þær væru 
komnar af keyrishöggum. Varð hann þá ákaflega forvitinn og tjáði 
ekkert þó Gíafar andæfði í móti; spurði hann húsráðandann, hvernig 
á því stæði, að hann hefði orðið fyrir slíkri refsingu.  Sárnaði 
Manninum að gesturinn skyldi geta verið svo Óóskammfeilinn, eptir 
að hann hafði veitt honum af slíkri alúð. "Tók hann svo til máls: 
„Hafið þið ekki lesið varnaðarorðin á hliði mínu og á veggjunum? 
Þið þáðuð mig um einn bikar vatns, og eg hjelt ykkur hátíð. En 
sn skuluð þið ekki sleppa hjá hegningunni.“ Fleygði Gíafar sjer 
tam fyrir fætur hinum unga manni og sagði að þeir væru ekki 
Nema fáfróðir almúgamenn frá Balsora. „Ef að svo er,“ ansaði 
Maðurinn, „þá skal eg fyrirgefa ykkur fruntaskapinn. Farið hjeðan 


220 


í friði, en reynið ekki í annað sinn að seðja forvitni ykkar með 
ósvífni, svo þið ekki takið refsingu fyrir, því ekki er sagt þið hittið 
alltjend eins vorkunlátan húsdrottinn og eg er.“ Fór nú kalífinn 
með fylgdarmönnum sínum. En óðara enn hann var kominn heim í 
höll sína, bauð hann Gíafar að senda varðmenn; skyldu þeir leiða 
hinn unga mann á fund hans og rífa hús hans niður að grunni. 
þá mælti vezfrinn: „Herra! þetta ráð er yður til ósæmdar, og “7 
það gagnstætt ráðagerð yðar, þegar vjer bjuggumst dularbúningnU!" 
og hófum göngu vora. Maðurinn þekkti oss ekki, og vjer gættum! 
ekki heldur varnaðarorða þeirra, er letruð voru á húsi hans. Bytna“ 
sú sök á oss, en ekki honum.“  Sefaðist reiði kalífans við þetta 
og fann hann að Gíafar hafði rjett að mæla. „En hvað sem því 
líður,“ mælti kalífinn, „þá vil 'eg samt sjá hinn unga mann 0$ 
heyra sögu hans.“ „Svo skal vera,“ ansaði Gíafar, og næsta morgun 
ljet hann boða manninn á fund kalífans. Kom hann samstundis 0g 
varð þess vísari, að hann hafði veitt kalífanum beina í húsum sínuD! 
og smánað hann í orði. Sagði hann kalífanum sögu sína og komst 
brátt í kærleika mikla við hann; þurfti hann eigi annað enn að 
segja honum einhverja skemmtilega sögu til að fá óskum sínum 
framgengt. Sagði hann kálífanum einhverju sinni sögu þá, €r nú 
skal greina. 


Frá 671 til 682 nætur. 


Sagan af Alífu, dóttur Myr-Dsehyhans, konungs í Hind- 
landi og Jússúf, Sóhúls syni, þess er konungur var * 
Sindlandi. 


Myr-aschyhan hefur konungur heitið í Hindlandi; hann var Þáð?“ 
laus maður og hniginn mjög á efra aldur þegar saga þessi gerðist 
þókti honum illt til þess að hyggja, að ríki sitt skyldi síðar falla 
undir annan ættlegg. það var eitthvert kvöld að hann var Í öngum 
sínum út af þessu; þá heyrði hann rödd, er sagði: „Rís upp; Á 
ungur! og vitja konu þinnar í nótt; mun hún þá geta barn vi 
þjer. Verði það sonur, þá mun hann auka orðstír ættar þinn?“ 
en verði það dóttir, þá mun hún baka þjer mikla hryggð og ógæfu.“ 


Hlýðnaðist konungur röddinni og í rjettan tíma varð drottning ljelt- 


221 


ari og ól meybarn; fjekk það foreldrunum mikillar hryggðar og 
ætluðu þau að lífláta barnið, en það brosti þá svo blítt og fagurt, að 
þeim fjellust hendur. Var mærin uppfædd á laun, og er hún var 
tólf vetra gömul, var hún flutt í höll eina ramgjörva, er stóð miðt 
út í stöðuvatni nokkru; ætluðu foreldrarnir svo að koma í veg 
fyrir, að spádómurinn rættist. Var höllin hin glæsilegasta, en eigi 
máttu þar vera hjá kóngsdóttur, nema konur einar; enginn karl- 
Maður mátti svo mikið sem koma fram á vatnsbakkann, nema * 
þegar vistir voru fluttar til kvenna þeirra, er í höllinni voru. 
Skyldu þó konurnar sitja kyrrar í herbergjum sínum, meðan verið 
Var að ferma og afferma og bera á land. Konu nokkurri gamalli, 
Sem fóstrað hafði kóngsdóttur, var falið á hendur að gæta hallar- 
hliðsins, Liðu svo þrjú ár, að Alífa hin fagra var í þessu glæsi- 
lega fangelsi, en fyrirskipun forlaganna var óraskanleg og varð 
því varhygð Myr-dschyhans til ónýtis. 

Nú skal nefna til| sögunnar konungsson einn, er Jússúf hjet. 
Hann var ungur og hvers mann hugljúfi, en þókti í meira lagi 
kvennhollur. Hafði hann reitt föður sinn til reiði og flúið úr hirð 
hans; kom hann ofan að vatnsbakkanum við fáa menn. Nú varð 
honum forvitni á, hver búa mundi í höllinni, sem stóð í miðju 
Vatninu; svam hann þá yfrum og kom að hliðinu harðlæstu; kallaði 
hann hástöfum og bað að sjer yrði hleypt inn, en enginn svaraði. 
Þá skrifaði hann á brjefmiða, að hann væri útlendingur og beidd- 
ist líknar, því hann ætti engann að; festi síðan miðann við ör og 
Skaut yfir múrinn. Nú bar svo til að kóngsdóttir var á gangi í 
Ginum af hallargörðunum og fjell miðinn niður við fætur hennar. 
Talaði hún svo um fyrir fóstru sinni, að hún ljet til leiðast og lauk 
Upp hallarhliðinu; og óðara en Alífa sá Jússúf, þá rann henni ástar- 
hugur til hans og honum til hennar. Var honum nú boðið inn 
Í na og sýnd hin mesta Tu Ei þar SJÓR að Ar 

og kóngsson áttu með sjer fundi og urðu þeir með mikilli 
blíðu. Var nú gleði og fögnuður í höllinni, en förunautar kóngs- 
ar bjó á vatnsbakkanum í þeirri von, að hann mundi koma til 
Þeirra aptur. 
Ea Nú er að segja af Sóhúl konungi, að hann þráir mjög að 
Ast aptur við son sinn; var hann orðinn þess vísari, hverja 


222 


leið hann hafði farið, og sendi bróðúrson sinn, er Viah hijet, á 
fund hans; skyldi hann biðja hann að hverfa heim aptur til Sind- 
lands. Kemur nú Viah á vatnsbakkann og segja þeir honum fjelagar 
Jússúfs, að hann hafi komizt inn í höllina, en upp frá því hafi 
þeir ekki haft neina spurn af honum. Skrifaði þá Viah á miða 
til kóngssonar, það sem brýnust var þörf til, og kvað sjer verð 
hug á að finna hann; festi síðan miðann við ör og skaut henni 
yfir hallarmúrinn; kom hún niður í lystigarði þar sem þau Jússúf 
og Alífa voru að ganga sjer til skemmtunar. Las kóngsson miðan! 
og þókti svo vænt um, að faðir hans hafði fyrirgefið honum, að 
hann fastrjeði þegar, að fara heim aptur og sýna honum blýðni 
upp frá því. Sagði hann kóngsdóttur fyrirætlun sína, en hún ljet 
sjer fátt um finnast; en kóngsson huggaði hana og sagði að það 
væri ekkert nema sonarleg elska, sem drægi sig frá henni og þó 
eigi nema um stundarsakir. Lagði hún fast að honum, áð 
lofa sjer með, en „Jússúf leiddi henni fyrir sjónir, að þesskonar 
tiltæki gæti bæði spillt mannorði hennar og reitt föður hennar til 
reiði. „ En ef hún vildi bíða með þolinmæði, þá mundi Myr-Dschyhat 
- auðtalinn á að samþykkja ráðahag þeirra; en þangaðtil það kæmist 
í kring skyldi hann jafnaðarlega finna hana og skyldu fundir þeirr? 
eigi verða á annara vitorði. Varð þá Alífa að láta undan og lið 
Jússúf ráða; en er hann lagði á stað, þá sárbændi hún hann með 
kossum og tárum, að vera ekki lengi í burtu. Hjet hann henni 
því með einlægu hugarþeli, því hann unni henni fölskvalaust, *" 
nauðsyn dró til þess, að hann hlýddi boðum skyldunnar. Nú syndir 
Jússúf í annað sinn yfir vatnið og heldur boganum og örfamælintM 
yfir höfði sjer; kemur hann til fjelaga sinna, og var þeim þá farin 
að lengjast biðin. Fagnaði Viah honum með mestu ástsemd og 
sagði honum allt sem gerzt hafði við hirðina meðan hann var í 
burtu. Kóngsson sagði honum aptur frá æfintýri sínu, €r hann 
hitti Alífu hina fögru, en beiddi hann launungar á því; hótaði ban" 
og fylgdarmönnum sínum hörðu, ef þeir ekki gættu óbrigðilegrar 
þagmælsku um veru sína í höllinni. 

þeir kóngsson og Viah komust nú heilu og höldnu heim í 
Sindland; fagnaði konungur Jússúf syni sínum með mikilli elsku 


þr 
a í ; ; A ss, AC 
og viðkvæmni; voru haldnar dýrlegar veizlur í minningu þess, 


223 


hann var heim kominn. Var það líkast sem sigurför, er Jússúf 
hjelt innreið sína í borgina; vafði konungur hann í fang sjer og 
fjekk þá enginn tára bundizt, því Jússúf iðraðist þess af hjarta, er 
hann hafði brotið í móti föður sínum. þó varð enn hjartnæmilegri 
fundur Jússúfs og móður hans, og lá við sjálft að hún dæji af 
fögnuði. þá urðu líka konur hans stórfegnar, er þær sáu hann 
heim kominn, og var hvervetna gleði og glaumur í konungs höll- 
inni. En allt fyrir það þó Jússúf þækti vænt um að vera kominn 
heim í hús foreldra sinna, þá var hann samt angurvær undir niðri. 
því hann þráði Alífu sína, er hann unni svo mjög. Gerði hann 
því ekki orð fyrir neinar af konum sínum, heldur fór hann aleinn 
til svefnherbergis síns um kvöldið og hugsaði um ekkert nema Alífu 
€ina. Lijðu svo nokkrir dagar, en þá eirði Jússúf sjer eigi lengur; 
Stje hann á bak hesti þeim, er hann átti beztan í eigu sinni, og 
ljet þræl nokkurn tryggan setjast fyrir aptan sig; sá hjet Hallel. 
Reið hann svo á náttarþeli frá höll föður síns og þeysti hart sem 
Vindur bljesi unz hann kom á vatnsbakkann. Tók hann þar reið- 
lYgin af hestinum og faldi í skógarrunni; reið síðan á sund út í 
Vatnið með þrælnum og komst klaklaust yfrum. Varð kóngsdóttir 
Óumræðilega glöð, er hún hitti aptur unnusta sinn, og var hann 
að sínu leyti eins feginn fundi þeirra. Voru þau nú saman um 
Mánaðar tíma og kom Jússúf eigi til hugar að skilja við unnustu sína. 
En á þrítugasta deginum bar svo til, að Jússúf og Alífa sátu á lysti- 
Jallanum við höllina; sáu þau þá bát einn koma á vatninu. 
Kannaðist kóngsdóttir undireins við, að þar var einn af bátum föður 
Ennar og það kóngsson að fara burt á meðan hún fagnaði mönnum 
Þeim, er á bátnum væru. Gekk Jússúf inn í herbergi eitt, er vissi 
Út að vatninu; gat hann sjeð þaðan út um glugga, hvað á bakk- 
Snum gerðist. En nú brá honum heldur enn ekki í brún, því ungur 
A fv: kók og hljóp í fang Kúngedóttur. þóki honum 
L i ástar atlotum hans, og gengu þau nú bæði til hallar- 
Mar með kjassi og blíðlæti. Hjelt Jússúf að maður þessi væri 
Sambjöi sinn og kom eigi til hugar að hann kynni að vera ná- 
Et Alífu; afbrýðisemin blindadi svo mjög hug hans og hjarta 
l hann ásetti sjer að skilja við unnusta sína íyrir fullt og allt. 
"éfaði hann henni brjef og ámælti henni í því fyrir fals og 


224 


ótryggð; síðan bað hann eina af ambáttunum fyrir brjefið, stjö á 
bak hesti sínum ásamt Hallel, og tvímenntu þeir aptur yfir vatnið. 
Varð honum litið aptur til hallarinnar, þar sem hann fyrir skemmstU 
hafði verið svo sæll og ánægður, og hugsaði hann til þess með 
trega. Eptir það sneri hann sem hraðast heim í átthaga sína 08 
var honum þar ágætlega fagnað af föður sínum og frændliði. Tók 
hann nú það ráð, til að uppræta endurminninguna um fegurð 
Alífu, sem hafði reynzt honum ótrú, að hann sökkti sjer niður í 
imunaðarlífi með konum sínum, er hann áður hafði forsmáð. En 
það er af Alífu að segja, að hún átti sjer einskis ills von; það var 
Sóhúl frændi hennar, sem kominn var og þókti henni stórvænt 
um það. Spurði hún hann úr spjörunum og ljet hann segja SjéT 
öll nýmæli þau er orðið höfðu við hirð föður hennar. En meðan 
sem hæzt stóð á því, þá fær hún brjefið frá Jússúf. Gekk hún 
inn í herbergi sitt og las það; fjekk það henni að vísu hryggðar; 
en með því hún vissi sjálfa sig saklausa, þá huggaðist hún fljótt 
aptur, því hún fulltreysti því, að Jússúf mundi sjá villu sína 08 
koma til hennar aptur. Ljet hún því á engu bera við frænda sinn: 
og sýndi honum sömu vinsemd og áður einsog ekkert væri til ama- 
Kvaddi hann hana nokkrum dögum síðar og sneri heim aptur Í 
ríki Myr-dschyhans, skildi hann eptir hjá henni þræl sinn. Hann 
hjet Alí-ben-Ibrahim og var hinn trúlyndasti. þegar Sóhúl var 
farinn, lagði Alífa alla stund á að ávinna sjer hylli þrælsins, því 
hún hafði sjeð á honum, að hann var ljúfmenni. Enda bauðst 
hann af sjálfsdáðum til að vera milligöngumaður milli hennar 0f 
Jússúfs, og lagði hann nú á stað með brjef til hans. Svam ham" 
yfir vatnið og flýtti sjer allt hvað af tók til höfuðborgarinnar í Sindlandi- 
þegar hann var þangað kominn, beiddist hann að mega tala við 
Jússúf kóngsson einslega, og var honum það veitt; fjekk hann 
kóngssyni brjef Alífu. Nú með því reiði Jússúfs hafði sefazt nokkuð: 
þá varð hann frá sjer numinn af gleði, er hann las brjefið og 
hlýddi sárfeginn á allt það er Ali-ben-Ibrahim sagði honum. Kvaðst 
hann nú vera sannfærður um, að AÁlífa hefði verið sjer trú, og iðraði 
sig þess af hjarta, að hann hefði tortryggt hana og farið 870 
skyndilega frá henni; skyldi hann nú þegar leggja á stað til henna? 
næstu móttina. þegar náttsett var orðið ljet Jússúf Hallel útveg? 


225 


allt það er til ferðarinnar þurfti og fór síðan á stað með honum 
Og Ali-ben-Ibrahim. Að fáum dögum liðnum komu þeir að vatninu 
08 syntu yfir til hallarinnar; fagnaði Alífa komu þeirra meira enn 
frá verði sagt og var hún nú ánægð eins og fyrrum. Minningin 
um það er síðast hafði til borið, varð enda til þess, að Jússúf 
og Alífa undu nú betur æfi sinni enn nokkurn tíma áður. Gáfu þau 
Ali-ben-Ibrahim skrautfagra og dýrmæta gimsteina og sneri hann 
Síðan heim aptur til hirðar Myr-Dschyhans. þegar hann var 
Þangað kominn, ljet konungur boða hann á fund sinn, því honum 
Var mikill hugur á að vita, hvernig dóttur sinni liði. En meðan 
hann var að spyrja. Ali-ben-Ibrahim tíðinda, þá vildi svo til, að 
túrbaninn fjell af höfði hans, og ultu þá gimsteinarnir niður og 
Með þeim kver eitt lítið, en á það hafði hann ritað sjer til gamans 
um Áástfarir Jússúfs og Alífu. þekkti konungur undireins suma 
af gimsteinunum og tók kverið upp af gólfinu og las það; varð 
hann hamslaus, er hann sá að öll varhygð hans hafði orðið ár- 
ángurslaus þar sem forlögin voru annarsvegar, og að ætt hans var 
Orðin fyrir svívirðingu. Spurði hann Ali með þjósti, hvort Jússúf 
Væri hjá dóttur sinni ennþá, og svaraði hann skjálfandi, að svo 
Væri, Skipar þá konungur her sínum að taka sig upp, segir að nú 
skuli halda að vatninu og setja þar herbúðir. Ali var laminn nær 
því tl bana, settur í fjötra og hnepptur í myrkvastofu. En svo 
hann tryggur elskendunum, að hann mútaði dýflissuverðinum 
Úl að koma brjefi til kóngsdóttur með áreiðanlegum manni; sagði 
hann henni í brjefi þessu, hvernig farið hafði og ætlaðist svo til að 
hún skyldi flýja með Jússúf til átthaga hans. Fengu elskendurnir 
"tneskju þessa degi síðar. Báru þau saman ráð sín og varð sú 
tiðurstaðan, að Jússúf og Hallel skyldu hverfa aptur til Sindlands 
" kóngsdóttir verða eptir í höllinni. Samt skyldu ambáttirnar 
Sr konungi þá er hann kæmi, að hún væri strokin burt með 
FR mundi þá konungur sj úr eitt af tvennu, annað- 
Án að fara heim aptur nn svo búið, eða elta sik með herliði 
ið “í En hann hefði svo fljótan hest, að hann mundi hæglega draga 
Eir, En þegar Jússúf væri heim kominn, skyldi hann gera 
að. sy fund Myr-Dschyhans og láta hann vita, að hann hefði tekið 

ttur hans til eiginkonu, biðja hann að virða sjer til vorkunar 


JÚs 
Þúsung og ein nótt. IV. 15 


226 


og leyfa sjer að heita honum hollustu einsog tengdaföður sínum- 
þar með skildu þau Jússúf og Alífa, en þessu áformi þeirra átti 
ekki framgengt að verða. 

Nokkrum stundum eptir að Jússúf var farinn, kom Myr-dschyhan 
til hallarinnar, og sögðu ambáttir Alífu honum, að hún væri flúin 
burt með kóngssyninum. Grennzlaðist konungur ekki frekara epÚr 
því, en sneri sem hraðast aptur til liðs síns og elti Jússúf, en 5V0 
fór, að hann komst heilu og höldnu inn í höfuðborgina á Sind- 
landi. Segir hann föður sínum frá æfintýri sínu, en hann lætur 
sjer vel líka að hann eigi Alífu og gerir menn á fund Myr-dschyhans 
konungs. En það er af honum að segja, að hann lætur eld 08 
eggjar geysa um Sindland og tekur sendimönnum með hroka 08 
ofdrambi; skipar þeim að fara aptur til herra síns og segja honum; 
að hann muni aldrei láta sjer fyrnast, að dóttir hans var glapin- 
því skuli hann fara herskildi um Sindland, rífa höfuðborgina niður 
að grunni og hafa sjer líflát hans og sonar hans að augnagamni- 
En er Myr-dsehyhan konungur svaraði svo illa og ófriðvænlegð: 
þá var þeim feðgum nauðugur einn kostur að búast til varnar 
dróu þeir að sjer lið sitt og hjeldu til móts við óvinaherinn. Varð 
þá orrusta mikil og fjell Myr-dschyhan. En eptir orrustuna sýndi 
Jússúf mildi og mannúð við þá sem ósigurinn höfðu beðið. Lið 
hann smyrja lík konungs og flytja það á skrautlegum börum til 
aðsetursborgar hans með fjölmennu föruneyti; var það greptrað þar 
í legstað forfeðra hans. Sendi hann og brjef til móður Alífu; kva 
hann sjer hafa runnið mjög til rifja, hversu fór fyrir manni hennar 
en sjer hefði verið nauðugur einn kostur að berjast við hann. Lýsti 
hann og fyrir henni elsku þeirri, er hann hefði á dóttur hennar 
og óskaði þess, að hann mætti búa saman við hana alla æfi. Veitti 
drottning fúslega samþykki sitt til þess og sókti þá Jússúf gi 
til hallarinnar og flutti hana til höfuðborginnar á Sindlandi; Ý 
brúðkaup þeirra haldið þar með miklum veg þegar A 
var á enda. Var þá kóngssyni næst fyrir hendi að skýra kalífanum 
Mamún í Bagdad frá því er gerzt hafði. Skrifaði bann honum 


brjef og sendi stórgjafir um leið; þar á meðal voru tíu ambátti!; 
Mæltu 


sem voru mesta afbragð til kveðskapar, söngs og dansleika- 
hversí 


þær ljóð af munni fram við kalífann til þess að tjá honum, 


221 


Þær væru heimfúsar til átthaga sinna, og fengu þau honum svo 
Mikils, að hann ljet munaðarfýsn sjálfs sín lúta í lægra haldi fyrir 
vilja þeirra, og sendi þær aptur til Jússúfs með embættismanni 
nokkrum, og þar með opið brjef þess efnis, að Jússúf skyldi taka 
við ríki því, er Myr-dschyhan konungur hafði ráðið yfir. Lifðu 
Þau Jússúf og Alífa lengi og vel og áttu margt barna, en þegnar 
Þeirra unnu þeim hugástum. 


Vezirinn ráðvandi, sem ranglega var settur í dýflissu. 


Einusinni var vezír, sem var margreyndur að rjettlæti. Hafði 
óvinum hans tekizt að rægja hann, svo að honum var varpað í 
Myrkvastofu rannsóknarlaust; fjekk hann þar eigi annað til viður- 
Væris enn vatn og brauð. þá ersaga þessi gerðist, var hann búinn 
að sitja þar í sjö ár við illan kost. Vildi þá svo til að soldáni 
Varð gengið fram hjá húsi ráðgjafa síns fyrveranda, sem ratað hafði í 
Slíka ógæfu. Var soldán í munkabúningi, því það var vandi hans að 
Sðnga um borgina í dularklæðum. Sjer hann að húsið er opið og 
Þjónarnir í óða önn að sópa herbergin og hafa allan viðbúnað til 
að fagna húsbónda sínum; sögðu þeir, að hann hefði látið skila 
tl þeirra úr fangelsinu, að þenna dag mundi hann aptur ná sáttum 
við lánardrottinn sinn og flytja heim aptur í hýbýli sín. þetta 
Þókti soldáni kynlegt, því ekki kom honum til hugar að gefa 
Vezírnum frelsi; hjelt hann að verzírinn mundi vera orðinn ærður, 
St hann hafði svo lengi setið í fangelsinu.  Rjeði hann það af 
fara Þangað einsog hann var, í dularbúningnum. Kom hann 
SL fangolsisins og hafði með sjer nóg af brauði og kryddkökum; 
Sagði hann dýflissaverðinum, að hann yrði að binda enda á loforð 
Hokkur{ og bað hann leyfis til að útbýta brauðinu á meðal band- 


a 
Var honum leyft það og gefinn kostur á að koma í 
Sk klefa. Nú kemur hann að klefa vezírsins og liggur hann á 
æn, 


Spyr hann munkinn aðkomna, hvað honum sje á höndum. 
hú En kominn til að samfagna þjer,“ segir hann. „þó þú ekki 
við mig í fyrsta bragði, þá hef eg samt opt beðið til guðs, 
Þíni, Mættir verða frjáls maður aptur, og það hafa þjónustumenn 

Sagt mjer, að þú byggist við að fá frelsi þitt í dag. En ekki 
15* 


228 


held eg soldán hafi sagt, að svo skuli vera.“ „Vel fer þjer, 
munkur!“ mælti vezírinn, „og má vel vera að svo sje, en trúa 
máttu því, að áður enn dimmir af nóttu, mun eg vera frjáls maður 
og taka við embætti mínu aptur.“ þá mælti munkurinn: „Ég óska 
að svo verði, en á hverju byggir þú von þína?“ „Seztu niður, 
kæri munkur!“ ansaði vezírinn, „og skal eg þá segja þjer, hvernig 
í öllu liggur. Reynslan hefur frætt mig um það, að á hæzta tindi 
hamingjunnar, má ætíð búast við einhverju hrakfallinu, og annað 
það, að í hyldýpi eymdarinnar má ávallt vænta hjálpar. þeir vor! 
tímarnir áður, að eg var verír, eg var hugljúfi alþýðunnar veðnð 
blíðskapar míns og soldán unni mjer hugástum; þá bar einusinni 
svo til að eg var á lystiskútu einni ásamt vinum mínum nokk?“ 
um, og ljetum við róa henni hingað og þangað; þókti mjer 
unun að viðra mig úti í aptankælunni. Við vorum að drekka kaffi, 
og hjelt eg á bolla í hendinni; vár hann af heilum smaragði gjör 
og ómetanlega dýrmætur, og þókti mjer vænt um bollann. En þá 
tókst illa til, því eg missti hann út í fljótið. Ljet eg þá stöðva 
róðurinn og sendi eptir kafhlaupara; hjet eg honum miklum verð- 
launum, ef hann gæti náð aptur bollanum. Fór hann að vörð“ 
spori úr fötunum og beiddi mig að sýna sjer, hvar bollinn hefði 
dottið niður í vatnið. Var eg þá svo utan við mig, að eg fleygði 
demantshring,, sem eg bar á hendinni, út í fljótið. Og rjett sem 
eg var að ámæla sjálfum mjer fyrir glappæðið, þá steypti kafhlaup“ 
arinn sjer, sem kólfi væri skotið, út í fljótið, og eptir drykklang? 
stund kom hann upp aptur með bollann og hringinn. Launaði #6 
kafhlauparanum stórmannlega og þókti vænt um að eg hafði fengi 
aptur gripi mína, en þá sló allt í einu á mig hræðslu, því mjð“ 
kom til hugar, að eptir slíka heppni mundi eitthvert slysið berð að 
höndum. Af þessu varð eg hryggur í skapi, enda óraði mig ekk! 
fyrir öðru enn því sem fram átti að koma, því óvinir mínir ákærð! 
mig sama kvöldið hjá soldáni, þótt eg væri með öllu saklaus # 


á LS ? . . begðl 
hann trúði áburði þeirra og ljet hneppa mig í myrkvastofu þeg 
En £U 


mæði, 


2 


að næsta morgni; er eg nú búinn að sitja hjer í sjö ár 
hefur gefið mjer auðmjúkt hugarfar, svo eg tek því með þolin á 
að borl“, 


sem hann vill vera láta, og nú í dag hefur nokkuð það ti 
freis 


sem tekur af allan efa fyrir mjer, að eg muni aptur hljóta 


- 229 


Og hylli drottins míns, og það enda áður enn kvöld er komið. 
Skal eg segja þjer einsog er, munkur kær; í dag kom að mjer 
einhver óstjórnleg löngun eptir kjötmat. Gaf eg dýflissuverðinum 
nokkuð til þess, að eg fengi að seðja þessa löngun mína og ljet 
bann til leiðast, en sagði þó um leið, að það skyldi vera í fyrsta 
Og síðasta sinni að hann brygði út af því, sem fyrir hann hefði 
Verið lagt. Eg hlakkaði nú heldur enn ekki til að neyta kjötsins, 
fr eg svo lengi hafði án verið, en meðan eg var að þvo mjer 
fyrir borðhaldið einsog lög gera ráð fyrir, þá kemur allt í einu 
Stóreflis valska út úr holu sinni og rænir öllum matnum, sem stóð 
á gólfinu. Var þá nærri liðið yfir mig af hræðslu og fjekk eg ekki 
tára bundizt, en vonin lifnaði þó aptur í hjarta mínu og kom mjer 
til hugar, að einsog mjer var útskúfað og varpað í dýflissu rjett á 
Eptir að eg hafði fengið aptur bollann og hringinn, eins gæti eg 
Aptur hreppt eitthvert happ ofaná stærsta slysið, sem eg hafði orðið 
fyrir í fangelsinu. Að þessu gekk eg vakandi og því fjekk eg 
ÚÝlissuvörðinn til að láta þjóna mína vita, að þeir skyldu hafa 
Allt ti reiðu í húsi mínu þegar eg kæmi heim aptur.“ 
Soldán fann á hverju orði er vezírinn mælti, að hann hafði 
Strt honum rangt til, og veitti honum örðugt að dyljast fyrir 
"ezírnum og halda á sjer munkasniðinu; en með því hann ekki 
Vildi 25 þessi fangelsisferð sín kæmist í hámæli, þá sat hann á 
ser; kvaðdi hann vezírinn með þeim ummælum, að hann vonaði 
Málfar a3 spádómur hans mundi rætast. þegar hann var kominn 
sl hallarinnar, hafði hann fataskipti og sendi vezírnum tignarklæði 
Með sgj manna, mikilli og glæsilegri, sem átti að fylgja honum 
“ hirðarinnar. Sakaráberar vezírsins voru settir í varðhald, en 
Tezirnum fagnaði soldán með mestu viðhöfn og virktum, og bætti 
* hann nýjum heiðri og virðing, tók hann aptur í ráðaneyti sitt 
"8 bað hann að minnast eigi framar rangsleitni þeirrar, er hann 
afði fyrir orðið ; sagði hann honum frá því er hann fann hann 
Sngelsinu og Jeifði honum síðan, glöðum og ánægðum, að snúa 
aptur húsa sinna. 


230 


Frúin í Kairó og friðlarnir fjórir. 


Einusinni var í borginni Kairó yngiskona nokkur, sem unni 
manni sínum hugástum og fjekkst aldrei til að fara út fyrir dYTr 
nema brýn nauðsyn bæri til. það var einhvern dag að hún kom 
frá laugum og varð gengið fram hjá dómhúsi nokkru. Sá dómar“ 
inn hana þaðan og fannst mikið um látbragð hennar og gangprýði; 
skauzt hann því að henni og hvíslaði að henni, að sjer væri hugur 
á að eiga mót við hana í laumi. Frúin hugsaði sjer, að hún 
skyldi klekkja á honum fyrir dælskuna og tók vel undir beiðni hans, 
sagði hann gæti komið til sín um kvöldið; varð þá dómarinn ljett- 
brýnn við og kvaðst mundu koma. Hjelt nú frúin áfram heim til 
sín, en á þeirri leið urðu þrír aðrir karlmenn til að leita á hang 
með samkyns tilmælum; lofaði hún þeim öllum að hún skyldi veitð 
þeim viðtöku um kvöldið. Sá sem fyrstur ávarpaði hana af þessum 
þremur var ægtur tollheimtumanna þeirra, er kröfðu hafnartolls, 
hinn annar var forstjóri slátrarafjelagsins, og hinn fjórði var auðugur 
verzlunarmaður. 

Þegar frúin var komin heim, þá sagði hún manni sínum UPP 
alla söguna og beiddi hann að lofa sjer að refsa þessum fjórum 
mönnum fyrir ósvífni þeirra; kvaðst hún hafa hugsað sjer ráð il 
þess, og mundi það ekki aðeins verða honum til gamans, heldur 
jafnframt til gagns, því vafalaust mundi hann fá gjöf hjá hverjum! 
þeirra um sig.  Fjellst maðurinn. á þetta, því hann var sannfærður 
um trúleika konu sinnar. Ljet hún nú tilreiða ágæta máltíð, settist 

í legubekk og beið gesta sinna. Um kvöldbænatímann kom KE 
inn og barði á dyr; lauk þá frúin upp og hleypti honum inn. Bauð 
hann henni að þiggja af sjer bænaband með fögrum perlum; og 
tók hún við því. Bað hún hann þá að fara í önnur föt, S9" 
notalegri væru, og færði hann í sítt vesti úr gulum nettludúk; Ea 
setti upp á hann gula kollhúfu. Maðurinn hafði falið sig bak 3 
fortjald, er hjekk í stofunni og gat valla setið á sjer að hlægja 
ekki upp úr, þegar hann sá brettur þær er komu í andlit ið 
ans af frygðinni og blíðlætinu. En ánægja dómarans snerist jótt 
í hræðslu og ofboð, því rjett sem hann er seztur til borðs 08 farin" 
að neyta af krásunum, þá er allt í einu barið á dyrnar. Lið 


231 


frúin einsog hún yrði dauðhrædd og kallaði hátt: „Æ! hjálpi nú 
Spámaðurinn*) okkur; þetta er maðurinn minn, og ef hann sjer 
Yður hjerna, þá mun hann drepa okkur bæði.“ Brá dómaranum 
Svo mjög við orð þessi, að hann sýndist vera dauða nær enn lífi. 
Hratt frúin honum inn í svefnherbergi sitt og bað hann að bæra 
ekki á sjer, mundi hún þá finna ráð til að koma honum undan. 
Skreið dómarinn þá útí horn og hneppti sig saman í kút; strengdi 
hann þess heit, að hætta við allar ástfarir framvegis, ef hann slyppi 
í þetta skipti. Þegar frúin var búin að fela dómarann, gekk hún 
til dyra; var tollheimtumaðurinn þar fyrir; fjekk hann henni fullt 
Skrín af gimsteinum og gaf henni. Fagnaði hún honum með mestu 
Vinsemd og bað hann að fara úr fötum sínum; ljet hún hann fara 
Í rauða lafatreyju og setja upp svartdröfnótta húfu. En þegar 
hann aðeins var búinn að tylla sjer niður, þá heyrðist aptur bar- 
Smíð og fór frúin að öllu deili eins með hann og dómarann. þókti 
Gómaranum einsog sjer yrði dálítið hughægra, þegar hann sá annað 
heiðarlogt yfirvald í jafn afkáralegum búningi og sjálfan sig. Aumkv- 
tðu þeir friðlarnir hver annan með bendingum, en þorðu hvorki 
# Mjæmta nje skræmta. Nú lauk frúin upp fyrir forstjóra slátr- 
sa fjelagsins, og þáði hún gjöf þá, er hann færði henni; hann 
Varð að fara í bláa lafatreyju og setja upp skarlatsrauða húfu, 
Sem öll var skreytt með skeljum og gullnæfra doppum. En rjett 
Sem hann var búinn að því, þá er aptur barið á dyr, og varð 
áptur hræðsla á ferðum einsog fyrri; flýði slátrarinn í ofboði inn 
í Svefnherbergið og gat nú verið þar hinum friðlunum til samlætis. 

Om nú kaupmaðurinn og gaf hann frúnni dýrindis höfuðdúk, silki- 
Yefnað ýmsann, og nettludúk með glitsaumi; því næst var hann 
Þeðinn að hafa fataskipti og fór hann þá í himinbláa lafatreyju og 
Stti upp rauðröndótta húfu. En í sömu svifum reið dynjandi högg 
20 dyrunum og var þá sæludraumur kaupmannsins á enda, var 

la Einnig rekinn inn í svefnherbergið, og þókti honum kynlega 
ÞR bregða, er hann hitti þar þrjá góðkunningja sína. Var það 
SSinmaður frúarinnar sem barið hafði á dyrnar og hafði honum 
SKki þókg þörf á að fela sig lengur. Gengur hann nú inn, heilsar 


9 Mahómet, 


232 


konu sinni og sezt niður. Neytti hann af hressingum þeim, €r á 
borðinu voru, og þarna sátu hjónin, glöð og ánægð, og töluðu 8v0 
hátt saman, að friðlarnir heyrðu til þeirra, þar sem þeir sátu fyrir 
innan, nötrandi af hræðslu. „Heillin mín góð!“ sagði maðurinn, „ÞAr 
nú ekkert skrítið eða skemmtilegt fyrir þig á heimleiðinni Í dag? 
Hafi svo verið, þá verðurðu endilega að segja mjer frá því.“ þá mælti 
konan: „Eg hitti fjóra karlhjarsa á leið minni, og langaði mig 
mikillega til að hafa þá heim með mjer; en eg var hrædd um að 
þú kynnir að vera því mótfallinn. Viljir þú hafa gaman af þeim 
þá getum við sent eptir þeim á morgun.“ Svo hræddir sem friðl- 
arnir voru, þá fóru þeir nú að gerast vonarbetri, að þeir kynnu 
að geta sloppið burtu, þar sem konan var svo bragðvís; en þessi 
von þeirra varð fljótt að engu. „það er leitt,“ segir maðurinn. „að 
þú hafðir þá ekki heim með þjer í dag, því á morgun á #8 
annríkt og get ekki verið heima.“ þá hló frúin og mælti: „það *r 
þá satt bezt að segja, að eg hafði þá heim með mjer, og var 68 
að henda gaman að þeim þegar þú komst. En af því eg óttaðist 
að þú kynnir að fá einhverja illa grunsemd, þá rak eg þá inn í 
svefnherbergið, svo þeir gætu leynzt þar, þangaðtil eg vissi, hvort 
það lægi vel á þjer; því að öðrum kosti mundi eg hafa reynt að 
koma þeim burt úr húsinu, svo enginn vissi.“ því verður ekki 
með orðum lýst, hversu véslings friðlarnir urðu angistarfullir: 
einkum þegar maðurinn skipaði konu sinni að sækja þá úr bé“ 
berginu, hvern af öðrum. „Hver þeirra um sig,“ sagði maðurin 
„skal skemmta okkur með dansi og segja okkur sögu, en hafi €$ 
ekkert gaman af því, þá högg eg af þeim höfuðið.“ þá andvarp“ 
aði dómarinn og mælti: „Æ! guð komi til! hvernig á eg að gl? 
dansað, svo feitlaginn og þunglamalegur sem eg er? Æ, hver 
getur undan stýrt forlögunum? En til þess að komast undan þessari 
bragðvísu norn og þessum voðalega manni, þá sje eg ekkert annð 
ráð enn að gera vilja þeirra.“ Voru hinir samdóma honum 03 biðu 
þess þegjandi, er þeim yrði dæmt á hendur. — Gekk nú frúin „ 
í herbergið og fjekk dómaranum bjöllubumbu í hendur, leiddi han" 


síðan fram fyrir mann sinn og fór að leika fjörugt sönglag á fiðlu 
skælum 


sína; dansaði dómarinn eptir því og gerði það með slíkum ; 
i 


og brettum, að hann varð öldungis einsog api í framan. þá sag 


233 


húsbóndinn: „það er sannast að segja, að ef eg ekki vissi, að 
Maðurinn sá arna er loddari, þá mundi eg halda að hann væri 


, Hómarinn okkar. En guð varðveiti mig! Eg veit að dómarinn 


Okkar, sem er svo heiðvirður maður, muni vera að lesa bænir 
Sínar og kynna sjer málin, sem hann á að dæma í á morgun.“ 
Þegar dómarinn heyrði þetta, þá herti hann sig hálfu meira við dansinn, 
og hjelt að hann með því móti gæti komið í veg fyrir, að menn 
Þekktu sig. Gerðist hann að, lokum dauðuppgefinn, en þá var 
honum hótað með iljabarning, ef hann ekki dansaði aptur, og varð 
hann að þreyta dansleikinn þangað til hann valt löðursveittur 
Ofan á gólfið. Var hann þá reistur á fætur og gefið vín að drekka 
Svo hann hresstist aptur; eptir það var hann látinn segja sögu og 
Þar með var honum sleppt lausum. 

Þegar dómarinn var farinn, sókti frúin tollheimtumanninn; 
nefndi húsbóndinn hann með nafni og mælti: „þjer verðið, hátt- 
virti herra! að sýna mjer þá náð að dansa fyrir mig.“ Tollheimtu- 
Maðurinn fyrirvarð sig, svo að hann kom ekki upp einu orði, 
en dansaði samt, þó óhönduglega tækist; var honum ekki leyft að 
hætta fyr enn hann var orðinn af sjer kominn af þreytu. þá var 
honum lofað að setjast niður og gefið dálítið til hressingar; síðan 
Var honum sleppt með þeirri áminningu, að hann skyldi framvegis 
bera niður á rjettum stað með ástar bænir sínar. Með líkum hætti 
Var hinum friðlunum sleppt og hjetu þeir hver um sig, að þeir 
skyldu fara varlegar eptirleiðis. 


Æfintýri dómara nokkurs og konu hans. 


Einusinni var dómari í Bagdad, sem var hvorttveggja, óað- 
fnnanlegur í embættisgjörðum og lýtalaus í framferði sínu. þegar 
hann var búinn að hafa embætti sitt á hendi í nokkur ár, þá varð 
honum hugur á að fara pílagrímsferð til Mekka; var honum veitt 
leyfi ti þess og beiddi hann þá bróður sinn að gæta konu sinnar, 
Meðan hann væri í burtu, en hún var hin fríðasta. En sem dómar- 
ár Var farinn, þá gleymdi bróðir hans loforði sínu, og reyndi að 
Snna mágkonu sína til legorðs, en hún rak hann frá sjer með 
virðingu, En með því hún ekki vildi að bóndi sinn leggði hatur 


234 


á svo vandabundinn mann, þá reyndi hún að leiða mági sínum 
fyrir sjónir, hvílík svívirða það væri, sem hann færi fram á; €n 
fúlmennið daufheyrðist við öllum fortölum, og hjelt áfram að kvelja 
hana með áleitni sinni jafnt sem fyrri. Hótaði hann seinast að 
ákæra hana fyrir hórbrot, ef hún ekki ljeti að orðum sínum. En 
er hótun þessi varð árangurslaus, þá mútaði hann falsvottum 08 
Ijet þá sverja, að þeir hefðu staðið hana að ótrúleika við mann 
sinn; var þá sá dómur uppkveðinn, að hún skyldi lamin hundrað 
svipuhöggum og vera útlæg úr borginni. þegar veslings konan var 
búin að taka út hegningu sína, þá flutti böðullinn hana út fyrir 
borgina, og skyldi auðna ráða, hvað um hana yrði. En konan gaf 
allt ráð sitt í guðs hönd, möglunarlaust, og rjeði hún það af, að 
halda til Mekka, því hún vonaði að maður sinn yrði þar fyrir og 
mundi hún geta rjettlætt sig í hans augum. Nú er hún hafði gengið 
í nokkra daga, þá kom hún í borg eina; þar sá hún böðul draga 
eptir sjer ungan mann með snöru um háls, og fylgdi þeim ótölu- 
legur fólksgrúi. Spurði hún, hvað sakamaðurinn hefði misbrotið, 
og var henni sagt, að hann væri skuldugur um hundrað dínara, 
og ætti því að hengjast. Hrærðist þá kona dómarans til meðaumkv- 
unar og greiddi fjeð af hendi, þó ekki gerði betur enn svo að 
aleiga hennar hrykkji fyrir skuldinni. Var hinum unga manni gefið 
frelsi, og fjell hann fram fyrir henni og hjet að þjóna henni alla 
æfi. Og er hann heyrði að hún væri á pílagrímsferð til Mekka, 
þá bauðst hann til að vera -verndarmaður hennar á þeirri leið, 08 
tók hún því með þökkum. Urðu þau nú samferða og hjeldu áfran); 
en er nokkrir dagar -voru liðnir, þá fór hann að slá upp á ósóma 
við hana, og móðgaði svo konu þá, er hann átti líf sitt að launð- 
Leiddi konan honum fyrir sjónir, hvílíkt vanþakklæti hann sýndi 
með þessu, og var þá einsog hann sæji að sjer, en undir niðri 
brann hann af hefndargirni. Að nokkrum dögum ljónum Komu 
þau ofan til sjáfar og sá maðurinn skip; gerði hann bendingu €Pör 
því og var þegar sendur bátur til lands. Fór hann með bátnum 
út í skip og sagði skipstjórnarmanni, að hann hefði fallega konu 
til sölu, og ætti hún að kósta þúsund dínara. Skipstjórnar“, 
maður hafði optsinnis áður keypt ambáttir þar á ströndinni, 08 fór 
hann þegar til lands og borgaði það sem upp var sett. því næst 


235 


fór hinn ungi maður leiðar sinnar, en konan var flutt út á skip. 
Hjelt hún í fyrstu, að samferðamaður sinn hefði ætlað að gera 
ferð sína hægri með þessu móti, en sá skjótt villu sína, því nú var 
hún hrjáð og hrakin á allar lundir; sagði skipstjórnarmaður henni 
að hann hefði keypt hana fyrir þúsund dínara, og hvernig sem hún 
reyndi að telja honum trú um, að hún væri frjáls kona, þá stoðaði 
það ekkert. Var skipstjórnarmaður slíkt hroðamenni, að hann lamdi 
hana og barði, þegar ekki dugði annað, og ætlaði með því móti 
að koma fram vilja sínum. En rjett sem konan ætlaði að gefast 
upp af þreytunni, þá rakst skipið á klett og brotnaði í spón. Fjekk 
konan náð í fjöl eina og köstuðu öldurnar henni upp að landi. 
Þegar hún fór að hressast við aptur, gekk hún upp á land; var 
Þar blítt og fagurt um að litast, aldintrje nóg og vatnslindir, svo 
bæði hafði hún til saðnings og svölunar. Daginn eptir kom hún 
Í borg eina glæsilega. Var hún leidd fyrir soldán, eins og siður 
Var með útlenda menn, og spurð að nafni. En hún nafngreindi 
Sig og sagði einsog var, að hún hefði verið á pílagrímsferð til 
Mekka, og bjargazt á land af skipbroti, en eigi væri sjer kunnugt, 
hvort nokkur annar hefði komizt af. Beiddi hún konung að veita 
Sjer húsnæði, og kvaðst mundu verja því, er eptir væri æfi sinnar 
til að árna honum og þegnum hans hamingju.  Kenndi soldán í 
brjóst um konuna, og fjekk henni til íbúðar hús eitt harla fagurt, 
„Er stóð í aldingarði skammt frá höllinni; kom hann opt þangað 
að finna hana og ræddi við hana um guðrækileg efni. Nú bar svo 
il skömmu síðar, að uppreistarmenn nokkrir komu á fund soldáns 
9g beiddu hann fyrirgefningar; en þeir höfðu þverskallazt í mörg ár og 
Eigi goldið skatta. þenna gleðilega atburð þakkaði soldán árnaðar- 
Orðum konunnar og sagði það berum orðum í ríkisráði sínu; brá 
þá svo við, að menn af öllum stjettum fóru að sækja þessa guð- 
hræddu konu bæði til árnaðar og ráða fulltingis.  Fjölguðu áhang- 
Endur hennar dag frá degi og ekki vantaði að henni væri sýnt 
bakklæti í verkinu, og safnaðist henni bráðum talsverður auður, en 
Otörómur hennar breiddist enda út fyrir landamæri ríkisins. Fjekk 
hún Sjer nú stærri húsakynni, tók til sín munaðarleysingja og gaf 

látækum mönnum fæðu, þeim er til hennar leituðu. 
Nú er að segja af dómaranum, hinum guðhrædda manni konu 


236 


þessarar, að hann sat um kyrt í Mékka, og var búinn að dvelja 
þar árlangt; hafði hann eigi haft hugann á öðru enn guðsþjónustu- 
gjörð og bænahaldi, og hafði vitjað flestra helgistaða, sem þar 
voru í grennd við. Eptir það sneri hann heim aptur til Bagdað. 
Varð hann sárhnugginn, er hann spurði ótrúleika konu sinnar 08 
það jafnframt, að bróðir hans væri farinn, af því hann hefði ekki 
haft skap til að þola slíka vansæmd á ætt sinni. Fjekk það svo 
mjög á hann, að hann hafnaði öllum veraldlegum störfum, og ein- 
setti sjer að lifa einsog guðhræddur munkur það sem eptir væri 
æfinnar og ráfa svo án afláts um víða veröld. Leitaði hann einkum 
til þeirra manna, sem höfðu orð á sjer fyrir guðhræðslu, og jafn“ 
skjótt sem orðrómur konu hans kom honum til eyrna, þá hóf hann 
göngu sína til aðseturstaðar soldáns, þar er hún dvaldi. Grunaði 
hann sízt að þessi lofsæla kona væri sú hin sama, sem allir nefndu 
með háðung og fyrirlitningu. Á ferð þessari mætti dómarinn bróður 
munkafötum; ætlaði hann til hinnar 
helgu konu að biðja hana árnaðar, því hann var farinn að iðrast 


2 


sínum og var hann einnig í 


synda sinna. Eigi þekktust bræðurnir strax, en er þeir höfðu tala 
við, og hver vissi um annars áform, þá urðu þeir samferða 
Nokkrum dögum síðar slóst úlfaldamaður einn í för með þeim; 
kvaðst hann hafa drýgt stórglæp, sem hann yrði að afplána, og því 
ætlaði hann að ganga til skripta við konuna helgu og láta hand 
ákveða, hvað hann ætti að gera til yfirbóta. Var það morðsök €r 
þyngdi á samvizku vesælmennis þessa. En það hafði atvika 
þannig, að kona dómarans hafði leitað hælis í koti úlfaldamanns 
nokkurs; hafði kona úlfaldamannsins tekið henni með vinsemd, 08 
veitt henni bæði huggun og aðhjúkrun, þangað til hún var búin 
að ná sjer eptir meiðslin af húðstrokunni. þau hjónin áttu €in' 
son kornungan. Nú er kona dómarans á stuttum tíma var orðin 
alheil og jafnfríð yfirlitum, sem áður hafði verið, þá byrjuðu ný 
vandræði, því hinn úlfaldamaðurinn, sem fyr var nefndur, KO" 
jafnaðarlega að finna húsbóndann og tók að leggja hana Í einelti, 
en hún varðist áleitni hans staðfastlega; rjeði hann þá af að drep? 
hana. þegar komið var miðnætti, læddist hann með hníf Í hendi 
inn í klefann, sem hún svaf í; lá barn húsbændanna þar hjá henni. 


Og með því kolniðamyrkur var þar inni, þá lagði vegandinn í brjóst 


231 


barnsins, en það veinaði upp yfir sig og flýði hann þá sem fætur 
toguðu. Kona dómarans vakti þau hjónin, sem nú voru orðin 
fyrir svo miklu mótlæti; en barnunginn, sem þau elskuðu bæði 
svo innilega, var kaldur nár, og öll lífs von horfin. Nokkrum 
dögum eptir viðburð þenna hóf hún aptur göngu sína og fór sem 
fyr er frá sagt. 

það er að segja af dómaranum og förunautum hans, að þeir 
höfðu eigi langt farið, er þeir mættu yngismanni nokkrum. Spurði 
hann þá, hvert þeir væru að fara, en þeir sögðu einsog var. Biður 
hann þá, lofa sjer að verða samferða, því svo sje mál með vexti, 
að hann hafi unnið hið versta óræktarverk, og voni hann að guð 
muni fyrirgefa sjer það fyrir árnað hinnar helgu konu. Skömmu 
Síðar slóst skipstjórnarmaður nokkur í för með þessum fjórum píla- 
Srímum; hann hafði eigi alls fyrir löngu brotið skip sitt og beðið 
svo hvert hrakfallið á fætur öðru. Hjeldu þeir nú samleið og komu 
til hirðar soldáns þess, er skotið hafði skjólshúsi yfir konu dómar- 
ans. Gengu þeir samstundis til hýbýla hennar og voru húsgarðar 
hennar fullir af fólki, sem komið var úr öllum áttum til að biðja 
hana árnaðar. Varð þjónum nokkrum litið á komumenn og sáu 
að þeir voru dauðlúnir; leiddu þeir þá inn í herbergi, að þeir 
fengju hvílt sig þangað til þeir segðu húsmóður sinni komu þeirra. 
Var þeim borinn matur og drykkur til hressingar og fundust þeim 
Orð um, hvað þessi hin guðhrædda kona væri gestrisin. En það 
€r af henni að segja, að hún stóð við grind eina og horfði í gegnum 
hana á gesti sína. Barðist hjartað í brjósti hennar, er hún sá 
Mann sinn, og þókti þó kynlegt, að hún skyldi líta hann í flokki 
Þeirra manna, er svo mjög höfðu níðzt á henni með hrekkvísi sinni. 
Var það með naumindum, að hún fjekk sefað geðshræringu sína. 
En með því hún vildi ekki segja til sín fyr enn hún heyrði æfin- 
týri komumanna, þá gekk hún aptur inn í herbergi sitt, fjell fram 
9g lofaði hinn rjettláta föður himnanna fyrir það, að hann hefði 
Selið sjer aptur mann sinn, er hún elskaði af hjarta. En er hún 
hafði lokið bæn sinni, þá ljet hún skila til soldáns að hann sendi 
til sín skilríkan embættismann; skyldi hann ásamt henni heyra sögur 
Amm ókunnugra manna, er nýkomnir væru. Nú kemur embættis- 
Maður þessi frá soldáni; velur konan honum fylgsni þar er hann 


238 


gat heyrt allt, en enginn sjeð hann. því næst kallar hún fyrir Sig 
pílagrímana, sezt í legubekk með skýlu fyrir andliti og tekur SVO 
til orða: „Komið heilir til húsa minna. Heilræði mín og árnaðar- 
orð hafa á stundum orðið syndugum mönnum til huggunar, en þeir 
sem leita fulltingis míns, verða að trúa mjer fyrir öllu; eigi árnað- 
arorð mín að orka nokkurs, þá verð eg að vita, hvað þeim hefur Á 
orðið. Skuluð þið því segja mjer sögu ykkar satt og hreinskilnis- 
lega og gæta þess, að þær bænir verða að óbænum, sem beðnar 
eru fyrir lygara.“ Biður hún nú dómarann að bíða hjá sjer, €n 
hina að fara út, kveðst hún vilja heyra játning hvers eins fyrir sig. 
Dómarinn hafði engar sakir að játa á hendur sjer, því hann var 
vandaður maður; sagði hann frá því, er hann fór pílagrímsferðina 
til Mekka, og kona hans reyndist honum ótrú; væri nú áform sitt 
að gera ekki annað, það sem eptir væri æfinnar, enn að vitja helgra 
manna og helgra staða, og í þeirri veru væri hann hingað kominn. 
Þegar hann hafði lokið máli sínu, ljet konan hann fara inn í annað 
herbergi; síðan kallaði hún á samferðamenn hans, hvern af öðrum, 
að þeir segðu æfi sína. þorðu þeir engu að leyna og grunaði þá 
sízt af öllu, að þeir játuðu syndir sínar fyrir þeirri konu, er sárast 
hafði kennt á fúlmennsku þeirra. Eptir það lætur konan embættiS- 
manninn fara með þessa: fimm aðkomnu menn á fund soldáns, SVO 
að hann dæmdi sakir þeirra. Dæmdi soldán hina fjóra sakamenD 
til lífláts, og mundi dómnum hafa fullnægt orðið, hefði ekki konað 
helga beðið þeim miskunnar og sagt til sín um leið. Ljet þá soldán 
glæpamennina lausa, en dómarann bað hann vera kyrran Í hirð 
sinni; hafði hann þar yfirdómara embætti það sem eptir var æfinnar 
og var ávallt mikils virður. Lifðu þau hjónin svo vel, að það 
voru fyrirmynd annara fyrir mannkosta sakir. Sat soldán opt 
hjá þeim á kvöldin fram á nætur, og hneigðust ræður þeirra mest 
að því, hversu gæzka forsjónarinnar stýrði forlögum manna. Einu“ 
sinni tók soldán til orða og mælti: „Enda af sjálfum mjer má drag? 
hið ljósasta dæmi upp á guðlega handleiðslu, og svo mun ykkur 
virðast, þegar eg segi ykkur æfintýri mín.“ Sagði hann þá sög" 
þessa. 


239 


Saga soldáns. 


þó eg nú sitji á konungsstóli, þá er eg samt ekki af því bergi 
brotinn, að nokkrum mundi hafa til hugar komið, að eg væri ætlaður 
til slíkrar tignar, því eg er kaupmannsson úr afar fjarlægu landi. 
Faðir minn uppfæddi mig til kaupskapar, því það var hans atvinnu- 
Vegur, en iðni og ráðvendni kenndi hann mjer með eptirdæmi 
sínu. þegar eg var orðinn fullveðja. andaðist faðir minn og kenndi 
hann mjer heilræði allt fram í andlátið, en einkum lagði hann ríkt 
á við mig, að eg skyldi aldrei eið sverja. Hjet ég honum því og 
af hann þá þegar upp öndina; en eg lifði eptir hann með móður 
minni og syrgðum við hann með sárum hugartrega. þegar búið 
Var að greptra hann, tók eg við öllum eigum hans, en þær voru 
talsverðar; hætti eg þá við kaupskap og varði öllu í peninga, gaf 
eg móður minni og systur tvo þriðjunga þess fjár og keyptu þær 
Sjer góða jörð. Nokkrum vikum síðar kom kaupmaður og krafðist 
fjár, er hann kvaðst átt hafa hjá fóður mínum, en það var svo 
mikið að upphæð, að föðurarfur minn gerði ekki meira enn svo að 
hrökkva fyrir skuldinni. Bað eg hann að leggja fram skuldar- 
brjefið, en hann kvaðst ekkert skuldarbrjef hafa, vann hann þess eið 
fyrir dómaranum, að krafa sín væri lögmæt. Eg þóktist viss um, 
að hann hefði unnið rangan eið, en mátti eigi sverja í móti, svo 
Mjer var nauðugur einn kostur að borga skuldina. Greiddi eg fjeð 
úr sjálfs mín sjóði, en leitaði hvorki til móður minnar nje systur. 
Nú bárust mjer fleiri ranglátar kröfur að höndum, og með því eg . 
Vildi ekki rjúfa heitorð það, er eg hafði gefið föður mínum, þá 
komst eg á vonarvöl, og sá ekki annað sýnna enn að fara úr landi 
Og leita mjer þar atvinnu sem verkast vildi. Lagði eg þá á stað, 
9g er nokkrir dagar voru liðnir, bar mig á öræfissanda og mætti 
ég þar virðuglegum öldungi í hvítum klæðum; heilsaði hann mjer 
Vingjarnlega og spurði, hvert för minni væri heitið. Sagði eg honum 
allt hvernig farið hafði. Lofaði öldungurinn staðfesti mína, er eg 
Svo trúlega hafði efnt það sem eg lofaði föður mínum. „Vertu nú 
ekki hnugginn, son minn!“ sagði hann. „Hinum helga spámanni 
Vorum hefur geðjazt að breytni þinni, og því hefur hann árnað 
Jer líknar hjá hinum eilífa drottni. Kom nú og tak við launum 


240 


þeim, sem þjer eru fyrir búin eptir þrautirnar.“ Eg fylgdi honum 
eptir og komum við í borg þessa, en hún var þá í eyði. Og €F 
við vorum þangað komnir, tók öldungurinn til orða og mælti: „það 
er guðs vilji, að þú setjist hjer að ríkjum og verðir voldugur kon- 
ungur.“ Að svo mæltu leiddi hann mig niður í neðstu hvelfing“ 
arnar í höll þessari, er þá lá í rústum; fannst mjer þá mikið um; 
því þar voru stórir pokar, fullir af gullpeningum og silfurpeningum, 
gimsteina kistur og gullstanga hrúgur. Sagði leiðtogi minn að þettð 
skyldi hjeðan af vera mín eign. þókti mjer þetta undrum sæta 
og mælti: „Hvaða gagn hef eg af öllum þessum auðæfum í mann“ 
auðri borg? Hvernig á eg að vera konungur þegar þegnana vantar?“ 
þá brosti öldungurinn og mælti: „Vertu þolinmóður, son minn! Í 
kvöld mun hingað koma fjöldi ferðamanna með mikla lest. það 
eru flóttamenn, er leita sjer hælis, skaltu fagna þeim með blíðu 08 
munu þeir kjósa þig til soldáns yfir sig.“ þetta rættist og kom 
lestin; rjeði öldungurinn lestafólkinu til að setjast að í eyðiborginni, 
en það gerði svo og kaus mig til soldáns eptir ráðleggingu hans- 
Var hann hjá mjer í heilt ár og kenndi mjer landsstjórn. Guð 
blessaði viðleitni mína í öllu góðu, og varð eg víðfrægur fyrir 
örlæti mitt, rjettlæti og ljúfmennsku. Borgin varð fullskipuð atorku- 
sömum innbúum og endurreistu þeir hús þau, er hrunin voru, eða 
byggðu ný. Landið var yrkt í kringum borgina og höfnin fylltist 
skipum, er sóktu að úr öllum áttum. Skömmu seinna sendi eg eptir 
hyski mínu, því eg hafði skilið eptir konu mína og tvo sonu þegðr 
eg fór að heiman. Urðu þá fagnaðarfundir er við sáumst api“ 
En- er árið var liðið af hendi, sagði bjargvættur minn: „Son minn! 
nú er erindi mitt á enda kljáð og verð eg að skilja við þig. Halít 
áfram einsog þú hefur byrjað, og munum við þá aptur sjást. 
Skaltu vita, að eg er spámaðurinn Elias, og var eg af himnum 
sendur þjer til fulltingis.“ Að svo mæltu faðmaði hann mig að sjer 
og hvarf mjer úr augsýn. En eg fleygði mjer tiljarðar með klökku 
geði og þakkaði drottni af öllu hjarta. Hef eg ávallt síðan kostað 
kapps, að breyta eptir heilræðum míns helga læriföður og sjáið þið 
nú hver gæfumaður eg er.“ 


241 


Frá 683 til 716 nætur. 
Sagan af Taj-el Mólúk og Dúnýu kóngsdóttur. 


(rænborg hefur heitið borg ein í fyrri daga; hún stóð á baki 
Íspahans fjalla og var ríkisetur konungs nokkurs, er Sólíman hjet. 
Hann var kallaður rjettvís konungur og sanngjarn, öÖrlyndur og 
sóðgjörðasamur, og barst orðstír hans hvervetna um lönd. Hafði 
hann lengi ríkt með frægð og friðsemd, og lifað svo alla æfi sína, 
að hann hvorki átti konur nje börn. — Vezír hafði hann sjer næsta 
líkan að háttum og skaplyndi. Einusinni varð konungi skapþungt 
og sendi eptir vezírnum og mælti við hann: „Nú er mjer þungt 
um hjarta, verzír! og má eg hvergi friðar njóta, fyrir þá sök, að 
ég er maður konulaus og barnlaus. Slíkt er eigi konunga venja, 
Þeirra er ráða yfir ríku fólki og snauðu, heldur þykir þeim sjer 
sæmdarauki, að börn og niðjar lifi þá látna, til þess að auka 
komandi kynslóðir; því svo segir spámaðurinn: „Gangið saman til 
hjúskapar, aukist og margfaldist, því á dómsdegi hlýt eg að vega 
Íyrir sigri yðrum á öðrum þjóðum. Bið eg þig nú, vezírl að segja 
Mjer hvað gera skal.“ þá hrundu vezírnum tár af augum og tók hann 
til orða: „Fjærri fer því, konungur veraldarinnar, að eg megi um 
þá hluti dæma, sem bera undir miskunn guðs. Vilt þú ad heipt- 
árreiði allsvaldanda drottins steypi. mjer niður í helvítis loga?“ 
Þá mætti konungur: „Sjá nú, vezír! ef eg kaupi ambátt, ókunna 
að ætterni, þá mætti vel fara svo, að eg gæti við henni son, sem 
Yrði hræsnari og blóðfíkinn harðstjóri. Hún mætti verða áþekk 
Veituakri, sem aldrei getur góðan ávöxt borið; börn hennar mundu 
*igi hlýðnast boðum guðs með ótta og auðsveipni. Skalt þú því 
taka þig til ferða og biðja mjer dóttur einhvers þess konungs, er á 
Mahómet trúir, og kominn er af frægum forfeðrum; mun eg 
þá kvongast í vitna viðurvist og vonast þess að guð veiti mjer 
fulltingi sitt.“ „Svo er þá í sannleika,“ mælti vezírinn, „guð hefur 
kannazt við þarfir þínar og látið óskum þínum framgengt verða.“ 
„Hvernig þá? segir konungur. Vecírinn mælti: „Eg hef heyrt að 
Sahr Schah konungur á  Hvítlandi (El-Ard-el-Beyda) eigi dóttur 
sina, afbragðs fríða; á hún engan sinn jafningja og verður fegurð 


Þúsund og ein nótt. IV. 16 


242 


bennar eigi með orðum lýst. Hún er svo álitsvæn og vel á Sig 
komin, að hún má heita ímynd kvennlegrar fegurðar; hún er svari“ 
eyg og síðhærð, beinvaxin og mittisgrönn, en mikil um mjaðmir; 
hún hyllir sjerhvern þann er hún nálgast og deyðir þann er hún 
fjarlægist. það er því mitt ráð, konungur! að þú gerir sendiherra 
flokk á fund föður hennar, svo sem tilhlýðilegt er, og látir biðja 
hennar þjer til handa, því hennar jafningi. mun hvergi finnast; 
hvorki fjær nje nær.“ þegar konungur heyrði þetta, varð hann 
allshugar glaður og ljetti öllum harmi. „þetta starf ætla eg þjér 
vezír!“ mælti hann, „og engum öðrum, því eg þekki hyggni þína 
og forsjá. Far nú heim og ráðstafa húsi þínu, en á morgun skaltu 
hefja bónorðsförina til konungsdóttur þeirrar, er þú lýstir fyrir mjer; 
er nú hugur minn allur þar sem hún er, og máttu eigi svo aptur 
koma, að hún ei sje með þjer.“  Verzírinn svaraði: „Eg heyri og 
hlýði,“ gekk síðan heim og ljet bera á einn stað gjafir þær, €r 
konungur hafði tiltekið; var það mestmegnis gimsteinar og aðrar 
dýrindis gersemar, sem ljettar voru til flutnings, arabiskir hestar; 
ágætar hringabrynjur og margskonar menjagripir, er ei má verði 
virða. Var þetta nú bundið í klyfjar og látið upp á úlfalda 0g 
önnur áburðar dýr, eptir það tók vezírinn sig til ferða og fylgdi 
honum hundrað riddarar alvopnaðir, hundrað svartar ambáttir og hundr“ 
að þrælar; blöktu ljómandi fánar og skrautblæjur yfir höfði honurm- 
Þegar hann var farinn, hugsaði Sólíman konungur um ekkert annað 
enn drottningarefnið, sem vezírinn átti að sækja. En vezírinn fór 
dagfari og náttfari, þangaðtil hann átti svo sem eina dagleið ófarnð- 
Þá ljet hann staðar numið á fljóts bakka og sendi einn af fylgð“ 
armönnum sínum til Sahr Schah konungs til að segja honum kom! 
sína. Flýtti sendimaður sjer til borgarinnar og hitti svo á, að 
Sahr Sehah konungur sat á skemmtistað nokkrum við borgarhliðið 
ljet hann ganga í veg fyrir komumann og kalla hann fyrir sig- 
En sem hann heyrði að vezír Sólímans konungs væri á leiðinni, þá 
bauð hann sendimann velkominn og spurði, hvar hann hefði skilið 
við vezírinn. Og er hann var þess vísari orðinn, þá bauð hann 
einum af vezírum sínum að fara til móts við sendiherra Sólímans 
með meginhluta hirðarinnar, því honum þókti mikils vert um Sólí- 
man og fór að vilja hans í öllu. En vezír Sólímans konungð 


243 


dvaldi á fljótsbakkanum þangaðtil um miðnætti; þá tók hann sig 
upp aptur og hjelt áfram til borgarinnar, mætti hann þá vezír og 
Vildarmönnum Sahr Schah konungs og taldi þá víst að sendiför sín 
mundi hafa góðan árangur. Heilsaði hann mönnum Sahr Schah, 
en þeir riðu nú á undan honum að konungshöllinni og inn til 
hliðanna, allt inn í sjöunda garð. En þangað fór enginn ríðandi, 
er svo nærri kom konunginum, enda stje vezírinn þá af baki og 
fór fótgangandi, þangaðtil hann kom að sal nokkrum háreistum. 
Þar var legubekkur í öndvegi af alabastri, skreyttur gimsteinum og 
Þerlum og fætur undir úr fílabeini; í honum var grænn silkisvæfill, 
gullsaumaður. Yfir legubekknum var tjaldhimin, ljómandi af perlum 
og gimsteinum. þar undir sat Sahr Schah konungur, og stóðu 
í kringum hann. Gengur nú 
Vezírinn fram fyrir hann og tekur á allri mælsku sinni og orðsnild, 
flytur fagrar kveðjur og þylur fjölda af kvæðum til lofs konungi. 
Þegar hann hafði lokið máli sínu, bað konungur hann að setjast 
til annarar handar sjer og svaraði honum mildilega; því næst báru 


hirðmennirnir og gæðingar ríkisins 


Þrælar borð inn í salinn og snæddu þeir nú saman unz þeir urðu 
Mettir. Var síðan borðið borið út aptur og gengu allir út úr 
Salnum, nema hinir æztu gæðingar í hirðinni. En er vezírinn tók 
€ptir því, þá stóð hann upp, gekk fyrir konung, kyssti á gólfið og 
mælti: „Voldugi drottinn! tignarlegi konungur! það mál hef eg að 
flytja, er til friðar horfir, hamingju og blessunar, því eg er hingað 
kominn að biðja dóttur þinnar Sólíman konungi til handa; er hún 
hin ágætasta fyrir tignar sakir og ættgöfgis, en hann er öllum þeim 
kostum búinn, sem konung mega prýða og drottnar yfir El-Ard-el- 
Khadra og Ispahans fjöllum. Sendir hann þjer marga gripi og 
S€rsemar og mælir til mægða við þig. Eru þau ráð að þínu skapi 2“ 
Þagnaði þá vezírinn og beið svara. En Sahr Schah konungur stóð 
Upp, og kyssti með auðmýkt á gólfið, svo öllum, sem nærstaddir 
Sn þókti furðu gegna, að konungur skyldi sýna sendiboða þvílíkt 
Ítilæti því næst lofaði hann allsvaldanda drottinn og tók þannig 
Úl orða, er hann var upp staðinn: „Virðulegi herra! göfugi vezír! 
yr nú hvað oss býr í skapi. Vjer erum lýðskyldir Sólíman 
sta og hans þegnar, mun oss því tignarauki að mægjast við 

"n, og fýsir oss ákaft til þeirrar sæmdar. Dóttir mín skal honum 

16* 


244 


þjóna, og er það mín æzta ósk, að hún verði máttarstytta mín 08 
ættar minnar.“ því næst kallaði hann á dómara og kvaddi votta 
að því, að Sólíman konungur hefði sent vevír sinn til að semja 
um kvonfang; staðfesti Sahr Schah hjúskapar sáttmálann fyrir hönd 
dóttur sinnar og var honum það ljúft verk. En er dómararnir 
höfðu fullgert sáttmálann, þá báðu þeir til guðs, að hjónaefnunum 
mætti allrar hamingju auðið verða. Stóð þá vezírinn upp og afhenti 
Sahr Schah alla gripi þá, er hann hafði meðferðis. þessu næst 
ljet konungur sjer mest um hugað, að gera dóttur sína úr garði 
og veita vezírnum sem stórmannlegast. Voru opinberar hátíðir 
haldnar og ekkert sparað, er kæta mátti sjón manna og hjörtu. 
þegar allt var af hendi reiðt, sem brúðurin þarfnaðist, þá ljet kon- 
ungur slá landtjöldum fyrir utan borgina. Var vefnaður látinn 
niður í kistur, og ambáttir, grískar og tyrkneskar, búnar til ferðar- 
innar. Brúðurinni var fengið dýrindis skart og burðarstóll til ferð- 
arinnar með tíu múlum; var hann gulli roðinn og skreyttur með 
perlum. þegar búið var að láta upp á eykina, sneru menn til 
ferða, og fylgdi konungur dóttur sinni þrjár mílur á leið. Síðan 
kvaddi hann hana og vezírinn og sneri heim aptur í góðum friði 
og fögnuði. 

Vezírinn tafði nú hvergi við og fór leiðar sinnar með drottii- 
ingarefnið um eyðimerkur og öræfi. En er hann var svo langt 
kominn, að ekki voru eptir nema þrjár dagleiðir, þá gerði hann 
mann á undan sjer til Sólímans konungs, til að segja honum komu 
sína. Flýtti sendimaður sjer á fund konungs og þókti honum Sv 
vænt um tíðindi, að hann gaf honum tignarklæði í sögulaun. 08 
samstundis ljet konungur herlið sitt fara til móts við brúðurina 08 
föruneyti hennar; var liðið búið í skínanda skraut og þusti fram 
með blaktandi fánum. Fóru kallarar um borgina og gerðu heyrið 
kunnugt, að engin mær, er skýlu bæri fyrir andliti, engin húsfreyja 
nje ellihrum kona, mætti nú undan færast að fara til móts við brúð- 
urina. Enda fóru þá allar og báðu hinar tignustu konur, að þær 
mættu þjóna henni. Hafði þeim komið: saman um, að fylgja brúð- 
urinni um kvöldið til konungshallarinnar, og ljetu embættismenn“ 
nir við konungshirðina sjer annt um, að prýdd væru borgarstræti. 
þar sem brúðurin átti leið um með föruneyti sínu. Nú kom brúð- 


245 


Urin og var hermanna fylking umhvertis hana; var þá enginn sá, 
er eigi færi út að sjá hana. Ómaði borgin öllaf drynjandi bumbum 
og gjallandi lúðrum, spjótin blikuðu, hestarnir fnæstu; reykelsis 
ilmurinn barst um loptið og hermerkin lögðust í bylgjur fyrir vind- 
blænum. þegar burðarstóllinn var kominn að hallarhliðinu, tóku 
hirðsveinar við og báru hann til kvennabúrsins. þar kom Sólíman 
konungur á fund kóngsdóttur og varð svo sigraður af elsku til 
hennar, að allur harmur og ógeð hvarf úr huga honum. Og er níu 
mánuðir voru liðnir, þá bar svo til einn dag, er konungur sat í 
hásæti og setti málum manna, að honum voru borin þau tíðindi, 
að kona hans væri ljettari orðin og hefði alið sveinbarn. Varð 
konungur þá allshugar glaður og gaf þeim er tíðindin sagði, stór- 
mikið fje. því næst flýtti hann sjer inn til barnsins og kyssti það 
á milli augnanna; leizt honum það svo fagurt, að hann varð frá 
Sjer numinn af fögnuði. Tóku þá þjónustukonurnar við sveininum 
og svertu á honum hvarmana; var honum nafn gefið og kallaður 
Taj-el-Mólúk Kharan*). þegar sveinninn var kominn á sjöunda 
árið, kvaddi Sólíman konungur fræðimenn og vitringa á fund sinn, 
og bauð þeim að kenna syni sínum að skrifa og veita honum til- 
Sögn í bókmenntum og vísindum. Gerðu þeir sem konungur bauð 
og hjeldu því áfram í nokkur ár, þangað til sveinninn kunni svo 
Mikið sem hann þurfti og konungur óskaði. Eptir það ljet kon- 
Ungur kenna honum riddaralegar íþróttir og vígfimi, allt þangað til 
bann var fullra fjórtán vetra. Sá enginn maður kóngsson svo, að 
Eigi dáðist hann að honum, og voru margar vísur kveðnar honum 
til lofs; enda heiðvirðar konur gátu eigi að sjer gert, að þær 
Elskuðu hann, svo langt bar hann af öðrum fyrir fegurðar sakir. 
Þegar Taj-el-Mólúk var kominn á fullorðins aldur, varð hann 
Enn fríðari og þokkasælli, og óskaði hver maður honum, að hann 
Mætti verða soldán að föður sínum látnum, en sjálfum sjer þess 
Að komast í vildarlið hans. Taj-el-Mólúk hafði svo mikið gaman 
a dýraveiðum, að hann varði til þeirra, að kalla mátti, öllum tíma 
sínum, enda þótt faðir hans gerði sitt til að aptra honum, því hann 
Var hræddur um að hann kynni að fara sjer að voða á eyðimörk- 


x 
) Þ.e. kóróna konunganna. 


246 


inni þegar hann ætti við óarga dýr. En Taj-el-Mólúk ljet sjer ekki 
segjast. Einusinni bauð hann mönnum sínum að búa sig út með 
nesti svo sem nægði til tíu daga. Fór hann síðan með þeim á 
veiðar, fjórar dagleiðir út á eyðimörk, unz þeir komu á völlu 
græna, og hittu fyrir fjölda dýra; trje voru þar með alþroskuðum 
aldinum og svalar uppsprettulindir. Bauð hann þá af stundu 
mönnum sínum að leggja netin annarsvegar, en standa hinsvegar í 
víðum hálfhring. þeir gerðu svo og ráku nú saman ógrynni veiði- 
dýra, sló felmtri á dýrin, svo að hvert fældist annað, og rákust 
þau í flasið á riddurunum af angistinni, er þau vildu undan flýja- 
* Var nú hundum, ljebörðum“) og haukum sleppt á dýrin; voru 
þau drepin með örvum og ýmsu öðru móti, og er veiðimennirnir 
voru aptur samankomnir, var veiðiaflinn geysimikill. þá fór Taj- 
el-Mólúk af baki hjá lind einni og ljet bera þangað alla veiðina. 
Bezta dýrið valdi hann úr handa Sólíman konungi föður sínum 08 
sendi honum, en hinu skipti hann á milli manna sinna. Höfðu 
þeir náttból við lindina og sáu lest eina fjölmenna þegar morgnaði ; 
fóru þar kaupmenn með þjónum sínum og svörtum þrælum. Ljetu 
þeir lestina nema staðar og sendi þá Taj-el-Mólúk einn af þjónum 
sínum til að komast fyrir, hverjir þeir væru og því þeir næmu þar 
staðar. Var honum sagt að þeir væru kaupmenn og ætluðu að 
æja þar, fyrir þá sök, að fjarska langt væri til næsta áfangastaða; 
enda væru þeir hjer í skjóli Sólímans konungs og sonar hans. 
Kváðust þeir vita með vissu, að í þeirra löndum gæti hver maður 
óhultur og í friði haldið hvíldardag, og þar á ofan hefðu þeir ýmsan 
dýran vefnað meðferðis, sem þeir ætluðu Taj-el-Mólúk, konungs 
syni. Og er Taj-el-Mólúk voru borin þessi svör þeirra, þá kvaðst 
bann ekki mundu úr þeim stað fara fyr enn hann hefði sjeð það, 
sem þeir höfðu meðferðis handa honum. Stje hann því á hest Sinn 
og reið þangað er lestamenn höfðu sett tjöld sín. Fögnuðu kaup“ 
menn honum vel og báðu guð að veita honum náð sína og fulltingi 
og: láta hann jafnan halda tign sinni og vegsemd. Settu þeir UPP 
rautt silkifjald handa honum, alglitað perlum og gimsteinum, 98 
breiðdu fyrir hann silkiábreiðu og þar yfir aðra, er konungi hæfði; 


*) Ljebarðar eru stundum tamdir til dýraveiða. 


247 


var efri bryddingin á henni skreytt með smarögðum. Taj-el-Mólúk 
settist nú miður og bauð kaupmönnum að sýna sjer hvað þeir 
hefðu. Röðuðu þeir vörunum niður fyrir framan hann, en hann 
valdi það úr, sem honum leizt og greiddi verð fyrir. því næst stje 
hann aptur á hest sinn og ætlaði að ríða á brott, en þá sá hann 
Meðal lestamanna ungling nokkurn gjörfulegan og fagran á velli, 
bjartan yfirlitum og vel á sig kominn. En æskurósirnar á vöngum 
hans voru bliknaðar af hryggð og sturlan, því hann var skilinn frá 
unnustu sinni; barmaði hann sjer sáran og mælti tárfellandi vísur 
Þessar: 

Oss var til funda 

Frestur lengdur, 

Kvöl jókst með kvíða, 

Kveini og tárum. 

Kvaddi eg hjarta mitt 

Er eg hinnig fór; 

Nú em eg viljalaus 

Vonlaus og einn. 


Ver hjá mjer, vinur! 
Er eg víf það kveð, 
Sem að sætum hljóm 
Mundi sorgir lyfja. 

Að svo mæltu grjet hann um stund og hnjesvo meðvitundar- 
laus til jarðar; þókti Taj-el-Mólúk þetta undrum sæta. En er hinn 
Ungi maður raknaði úr óvitinu, þá leit hann fyrst í kringum sig 
og hafði yfir vísur nokkrar, var þetta upphafið: 


Gæt þín við ítrar 

Augnaráði, 

Flýr það engi 

Sá er fyrir verður. 
Stundi hann síðan hátt við og fjell aptur í óvit, og sem hann raknaði 
Við aptur, þá sá hann konungssoninn standa yfir höfði sjer. Spratt 
hann þá á fætur og kyssti jörðina fyrir fótum hans. „því hefur 
Þú ekki sýnt oss vörur þínar?“ spurði Taj-el-Mólúk. „Herra!“ 
Svaraði yngismaðurinn, „ekkert af varningi mínum er yður samboðið,“ 


248 


En kóngsson linnti ekki látum og sagði hann yrði fyrir hvern mun 
að sýna sjer það sem hann hefði, og segja sjer, hvernig á högum 
hans stæði, því hann sæji hversu hann harmaði og táraðist; ef 
hann ætti kúgun að sæta, þá skyldi það ekki lengur verða og væri 
hann í skuldum, þá skyldi hann borga þær, því sjer hefði runnið 
hugur til hans, þegar í fyrsta svip er hann leit hann. Bauð þá 
Taj-el-Mólúk að sóktur væri stóll, og var þá komið með stól af 
ebenviði, er allur ljómaði af gulli og silki. Settist hann á stólinn og ljet 
breiða hjá sjer silkiábreiðu, bauð hann yngismanninum að setjast 
á hana og sýna sjer varning sinn.  Færðist yngismaðurinn undan 
því einsog fyrri, en Taj-el-Mólúk ljet þá menn sína sækja vörurnar 
og ítrekaði skipun sína. þá tárfelldi yngismaðurinn, andvarpaði og 
-kveinaði; hafði hann yfir spakmæli nokkur og fór að taka upp vörur 
sínar og sýndi Taj-el-Mólúk hvað eina. Meðal annara muna var 
þar silkihjúpur gullofinn, tvö þúsund gullpeninga virði. En er hann 
rakti hjúpinn sundur, þá datt úr honum líndúkur; greip hann dúkinn 
sem skjótast, faldi hann og sagði um leið, einsog hann væri að 
dreyma: „Nær muntu lækna þetta marghrellda hjarta? Sjöstirnið er 
mjer nær enn þú ert?“ Varð nú Taj-el-Mólúk öldungis hlessa á 
orðum og atferli yngismannsins, og spurði, hvernig af stæðist uml 
dúk þenna. „það er ófróðlegt að vita fyrir yður,“ svaraði yngis- 
maðurinn.  Krafðist kóngsson þess, að hann sýndi sjer dúkinn, €2 
ekki gerði yngismaðurinn það fyr enn hann var búinn að skipa 
honum það, hvað eptir annað; enda var þá farið að s íga í kóngs- 
son. Tók þá yngismaðurinn upp dúkinn með gráti og andvörpuð 
og spurði Taj-el-Mólúk, hvernig á því stæði, að hann andvarpati 
svo mjög og táraðist yfir dúknum. „Saga mín, herra! er undarleg 
næsta,“ svaraði yngismaðurinn, „og margt er kynlegt af dúk þessu“ 
að segja og kvennmanninum sem átti hann og saumað hefur á 
hann myndir þessar.“ Um leið og hann mælti þetta, rakti þan 
dúkinn í sundur, og sázt þá hind er glituð var á hann með gulli 
og silki, og önnur andspænis henni silfurglituð með gullhelsi og hjeng“ 
við þrjár tölur af gullsteini. Var svo ljómandi handbragð á ÞE 
að Taj-el-Mólúk fjekk eigi orða bundizt og sagði: „Lofaður #) 
algjörleiki guðs, sem kennt hefur mönnunum það, sem þeir kunnu 


249 


eigi fyr.“*) Bauð hann þá yngismanninum að segja sjer sögu sína 
og konu þeirrar, er glitsaumurinn væri eptir, en hann gerði svo og 
Sagði sögu þá, er næst greinir. 


Sagan af Asús og Asúseh. 


Faðir minn var velmetinn kaupmaður og var eg einbirni 

Var eg uppfæddur í foreldra húsum ásamt bræðrungu minni; 
Var faðir hennar dáinn, en hafði fyrir andlátið gert þann máldaga 
við föður minn, að við, börn þeirra beggja, skyldum eigast; enda 
Var okkur ekki heldur stíað sundur í uppvextinum og þegar við 
bæði máttum eigast fyrir aldurs sakir, þá sagði faðir minn við 
móður mína, að á þessu ári skyldi kaupmáli verða saminn fyrir 
Asús og Asúseh.  Fjellst móðir mín á það mótmælalaust og var 
nú efnað til brullaups og hafður allur viðbúnaður, en: eg lifði og 
ljek með frændstúlku minni í bernsku og vissi ekki neitt af neinu, 


“ hans. 


Var hún raunar miklu hyggnari og framsýnni enn eg. En er svo 
langt var komið þessu máli, að ekki vantaði annað enn að stað- 
festa hjúskapar sáttmálann og gefa okkur saman, þá kvað faðir 
Minn á, að það skyldi verða á Föstudag eptir bænatíma. Bauð 
hann kaupmönnum og vinum sínum, en móðir mín frændfólki sínu 
9g vinkonum. Nú er Föstudagur kom að hendi, þá var hreinsað 
öl sem bezt í salnum, er fagna skyldi gestunum; voru ábreiður 
lagðar á gólf og tjaldað gullofnum dúkum um veggi; skorti engin 
tilföng er til veizlunnar þurfti. Faðir minn útvegaði sætabrauð og 
kryðdmeti og var nú ekkert að vanbúnaði, að hjúskapar samningnum 
Yrði framgengt á tíðkanlegan hátt. 

Eg var farinn til lauga, því svo hafði móðir mín fyrir mig 
lagt, og hafði hún sent þangað eptir mjer ný og skrautleg klæði; 
fór ég í þau er eg hafði laugazt, og lagði af þeim ilminn þar er 
eg gekk, Ætlaði eg nú að ganga til musteris, en í því datt mjer 
Kuriningi nokkur í hug, sem eg vildi bjóða í veizluna, og það varð 
eg að gera, áður enn bænir byrjuðu. Sneri eg þá af leið minni 
"an í hliðstræti eitt, og hafði eg þar aldrei fyr komið: var mjer 


a 


Á 
) Þessi orð eru úr kóraninum, 96. k. 


250 


heitt eptir laugina og svo af nýju fötunum og rann svitinn niður 
af enni mínu; breiddi eg þá útsaumaðan vasaklút á bekk nokkurn 
við efra enda strætisins, fyrir framan hús eitt. Hefði eg þá feginn 
viljað þerra svitann sem rann niður yfir andlit mjer, en nú sat €8 
á klútnum; ætlaði eg því að nota til þess faldinn á nærkyrtli mínum, 
en þá í sama svip datt ofan á mig hvítur dúkur. Hann var mýkri 
viðkomu enn vestanblærinn, og svo varð eg glaður, er eg sá hann, 
að sjúkur maður getur ekki fagnað heilsubata sínum meira enn €8 
fagnaði þá. Tók eg dúkinn og leit upp fyrir mig tilað sjá, hvaðan 
hann væri kominn, og sá eg þá hana, sem átti dúkinn með hind- 
unum. Hún horfði út um glugga, sem byrgður var eirgrindum; 
og hafa augu mín aldrei fegra sjeð enn hana; því verður eigi m€ð 
orðum lýst, hversu hún var yndisleg. En er hún sá að eg leit 
upp, þá stakk hún einum fingri upp í sig, og lagði vísifingur 08 
löngutöng saman á brjóst sjer; eptir það læsti hún glugganum 08 
hafði sig á burt. Var hjarta mitt þá sem eldur brennandi, 08 
brutust andvörpin upp frá brjósti mínu, stóð eg þar nær því örvitð 
af undrun, því eg hafði ekki heyrt mærina segja neitt, og vissi 
ekki hvað bendingar hennar áttu að þýða. En svo beið eg undif 
glugganum til sólarlags, að eg hvorki sá nje heyrði frekara: stóð 
eg þá loksins upp og gekk burt með dúkinn. 

þegar eg fletti sundur dúknum, þá lagði sætan desilminn fyrir 
vit mjer, og varð eg svo himinglaður, sem eg væri í paraðís- 
Síðan breiddi eg hann alveg í sundur og fjell þá úr honum brjéf 
seðill, snoturlega samanbrotinn; opnaði eg seðilinn og angaði hand 
af hinum dýrustu ilmföngum;. voru orð þessi rituð á hann: „Ég 
sendi honum brjef, til að lýsa ástríðu þeirri, sem mig kveluri 
skriptin á því, er smágjör, en skript getur verið með ýmsu móti. 
Og elskhugi minn segir: Hví eru stafir þínir svo smáir og daufir, 
að augu mín fá valla lesið úr þeim? En eg svaraði honum: „það 
kemur af því, að eg er beygð og kreppt undir byrði sorgannði 
eins hlýtur því rithönd elskendanna að vera.“ Eg virti nú dúkinn 
betur fyrir mjer, og sá eg að ástmæli voru letruð fram með jöðr- 
unum með fögrum saumi; varð það til að glæða ástareldinn í bjart? 
mínu enn meira. Kom eg ekki heim fyr enn seint um nóttina 6 
hitti eg frændstólku mína grátandi. En er hún sá mig, þá þerrði 


251 


hún tárin af augunum, kom til mín og hjálpaði mjer úr yfirhöfn- 
inni. Spurði hún, hvernig á því stæði, að eg ekki hefði komið og 
Sagði mjer um leið, að emírar og fleira stórmenni, kaupmenn, dómari 
Og vitni hefðu komið, etið upp það sem á borðunum var og beðið 
mín lengi til að fullkomna hjúskapar sáttmálann; en að lokum hefðu 
beir allir farið og faðir minn svarið í reiði, að nú skyldi ekkert af 
þessu verða fyr enn næsta ár, því veizlan hefði orðið til ónýtis; 
hefði hún þó kostað ærna peninga. „En hvað hefur hent þig,“ 
Sagði hún ennfremur, „fyrst þú ekki kemur heim fyr enn þetta og 
hefur ónýtt allt með fjærveru þinni.“ Sagði eg henni þá allt sem 
farið hafði og sýndi henni brjefið og dúkinn. Las hún það er á 
hvoru tveggja stóð og flóðu tárin á meðan eptir kinnum hennar. 
því næst spurði hún mig, hvort mærin hefði sagt nokkuð við mig 
eða látið mig skilja nokkuð á bendingum sínum. Svaraði eg þá, 
að hún hefði ekki mælt orð við mig, og hefði hún aðeins stungið 


2 


Einum fingri í munn sjer, þarnæst lagt vísifingur saman með löngu- 
töng á brjóst sjer og bent til jarðar, lokað svo glugganum og 
Ekki komið í augsýn framar; hefði eg þó beðið allt til sólarlags 
9g vonazt þess að hún liti aptur útum gluggann. „Svona er nú 
komið fyrir mjer,“ sagði eg, „og bið eg þig að hjálpa mjer í þessum 
Vandræðum mínum.“ Leit hún þá framan í mig og mælti: „þó 
bú, frændi! beiddir um auga mitt, þá mundi eg slíta það úr höfði 
mjer, þín vegna. Verð eg nú að leggja þjer lið, að óskum þínum 
Megi framgengt verða, og jafnframt hjálpa henni; því hún brennur 
af ást til þín og þú af ást til hennar.“ „En hvað átti látbragð 
hennar og bendingar að þýða?“ spurði eg. þá svaraði hún: „þar 
Sem hún stakk fingrinum í munn sjer, þá var það til merkis um, 
að hún unni þjer sem önd sinni eða hjarta sínu, og að hún hafi 
Þrár miklar til að finna þig. Dúkurinn er kveðja unnustu til unn- 
!sta, og játning hennar er í brjefinu, að hún elski þig. En er hún 
lagði tvo fingur á brjóst sjer, þá vildi hún þar með láta í ljósi, 
Að þú yrðir. að koma aptur að tveim dögum liðnum, og fæla sorgir 
hennar burt með návist þinni. Svo mikið skil eg af bendingum 
hennar, frændi minn! að hún elskar þig og ber traust til þín, og 
Væri mjer okki útgöngu varnað, þá skyldi eg sem fljótast hjálpa 
Ykkur tip a3 njótast og skýla ykkur. undir möttli mínum.“ Eg 


252 


þakkaði henni fyrir skýringu þessa og góðvilja þann, er hún sýndi 
mjer; kom eg ekki út fyrir dyr í tvo daga, og bragðaði eg hvorki 
mat nje drykk, en frændstúlka mín hughreysti mig og veitti mjer 
hjúkrun. þegar tími var til kominn, þá hjálpaði hún mjer til að 
klæðast og fór um mig reykelsi, svo eg varð allur ilmandi; skoraði 
hún á mig að taka nú til óspilltra málanna aptur með æfintýri mitt. 
Eg herti þá upp hugann og gekk aptur inn í strætið og settist 
niður undir glugganum. Leið þá ekki á löngu að glugginn opnaðist 
og sem eg leit upp og sá mærina, þá sveif á mig ómegin. Eg 
raknaði við og leit upp aptur, en þá fjell eg aptur í óvit. Og €r 
augu mín lukust upp aptur, þá sá eg hana með skuggsjá og rauðan 
dúk. Bretti hún erminni upp á olboga, lagði lófann flatan á brjóst 
sjer og hjelt svo skuggsjánni og dúknum fram í glugga. því næst 
gekk hún frá glugganum, en kom þegar aptur með dúkinn, drap 
honum niður þrisvar og dró hann upp aptur, einsog hún hefði 
dýft honum niður í vatn. Síðan kreisti hún hann milli handandð 
einsog hún ætlaði að vinda úr honum, laut svo einusinni enn fra? 
í gluggann, og lokaði honum aptur, án þess að mæla orð. Vissi 
eg ekkert, hvernig eg ætti að þýða þetta atferli hennar, og sat $8 
einsog agndofa á sama staðnum fram á nótt og kom ekki hei 
fyr enn um miðnætti. Var frændstúlka mín grátin mjög og stuðði 
hendinni undir kinn; jók það enn meira á angur mitt og hugar“ 
kvíða. Eg örmagnaðist og hnje niður útí horni, en hún hljóp þá til, 
reisti mig á fætur, hjálpaði mjer úr skikkjunni og spurði, hvað mig 
hefði hent. En eg sagði henni allt einsog var og hjelt hún að 
mærin fagra hefði viljað láta mig skilja á breytni sinni, að eg ætti 
að koma að fimm daga fresti og setjast í búð litarans þangaðtil 
fengi boð frá henni; þetta síðara rjeði hún af því, er hún hjelt 
fram skuggsjánni og vatt úr dúknum. þá var sem skýji væri brugðið 
frá augum mínum og tók eg svotil orða: „Viti það guð á himnum“ 
að þar hefur þú rjett til getið, því eg hef sjeð litara Í hliðstræti 
nokkru, og er hann Gyðingur.“ þá tárfelldi eg, en frændstúlka mín 


hughreysti mig og sagði, að ekki ætti mjer að verða mikið fyrir að 
hafa þolinmæði í eina viku, þar sem aðrir yrðu að lifa við áðið" 
kvalir árum saman. Hún færði mjer og mat að eta, en €8 máti 


einskis neyta; eigi gat eg heldur sofið og gerðist eg lotlegur 95 


253 


fölur yfirlitum. Eg hafði aldrei áður kennt á elskunni og hennar 
brennandi ástríðu, og því varð eg sjúkur og frændkona mín um 
leið. Alt fyrir það sagði hún mjer svo lengi af þrautum og kvölum 
ýmsra elskenda, að eg sofnaði loksins útaf. En er eg vaknaði aptur, 
sá eg að hún sat ennþá vakandi hjá rúmi mínu og flóði í tárum. 
Liðu svo fimm dagar. þá kom hún með heitt vatn og gerði mjer 
laug, færði mig í föt mín og bað mig að fara; óskaði hún þá að guð 
ljeti óskum mínum framgengt verða. Gekk eg svo til búðar Gyðingsins, 
en hún var lokuð sem von var, því þetta var um Þvottdag. Settist 
ég þá niður fyrir framan búðina og beið, þangað til kallað var til 
bænahalds eptir hádegið, og svo þangað til sól tók að roðna og komið 
Var að kvöldbæna tíma. Eigi sá eg heldur neitt til hennar eptir að 
háttsett var orðið, eða neinn vott þess, að hún mundi koma; stóð 
ég loksins upp og ráfaði heim einsog drukkinn maður. Hitti eg 
bar frændstúlku mína og beið hún mín grátandi, en jafnskjótt sem 
hún sá mig, þá kom hún til mín brosandi og spurði mig, hvernig 
farið hefði. Eg bar mig aumlega og útjós tárum, en hún bað mig 
"Era glaðan, og kvað óskir mínar bráðum mundu uppfyllast, fyrst unn- 
stan ekki hefði komið; hún mundi hafa ætlað að reyna þolinmæði 
mína og stöðuglyndi og skyldi eg því að næsta morgni ganga inn 
Undir glugga hennar og taka vel eptir merkjum hennar og bend- 
Íngum. En allar fortölur hennar og huggunarorð fengu eigi sefað 
Ástarkvalir mínar, og er hún færði mjer mat, þá spyrndi eg fæti 
Við fatinu og mælti: „Hverjum þeim manni sem elskar er óglatt, 
98 hvorki má hann neyta svefns nje matar.“ „það veit hamingjan,“ 
sagti frændstúlka mín, „að þetta eru hin sönnu merki ástarinnar.“ 
Tók hún matinn, sem eg hafði forsmáð og frá mjer kastað og bar 
hann burt, en eg bað og óskaði þess eins, að bráðum mætti ljóma 
af degi. Og þegar í lýsingu fór eg á stað og settist undir glugga 
Mærinnar; var honum brátt lokið upp og leit hún út um hann 
Brosandi, því næst sókti hún skuggsjá, stakk henni niður í poka 
fleygði aptur fyrir sig. Síðan tók hún krukku með grænum 
Jittum hleypti hárinu niður fyrir ásjónu sína og hjelt lampanum 
Stundarkorn yfir jurtatoppunum. Fór hún svo burt með alla þessa 
Muni 60 JopKaði glugganum, en mjer varð þungt um hjarta útaf 
"essu leyndardómsfulla bendingamáli og af því, að hún hafði ekki 


254 


mælt svo mikið sem eitt orð við mig. Gekk eg þá heim með 
tárug augu og hryggan huga, og brann hjarta mitt af eptirþrá 
og ástríðu. En er heim kom, þá sat frændstúlka mín þar 08 
hallaði andliti sínu upp að múrveggnum, því hún kvaldist af angrir 
hugsýki og afbrýði, en ekki hafði hún skap til að segja mjer, hvers! 
mjög henni rann til rifja, að eg feldi ofurást til annarar konu. ÁugU 
hennar voru veik og þrátin af sífeldum gráti og var hún þunglegð 
þjáð; varð hún fyrst að hressast nokkuð við, áður hún fengi spurt 
mig, hvernig farið hefði þann dag. Sagði eg henni það, en hún 
taldi þá fullvíst, að eg mundi bráðum fá vilja mínum framgengt; 
það sem mærin fagra hafði gert við skuggsjána, kvað hún ekki 
merkja annað enn að eg ætti að hafa þolinmæði til sólarlags. Er 
þar sem hún ljet hárið síga niður fyrir andlit sjer, þá var það 
sem hún hefði sagt: „Komdu þegar nóttin breiðir skuggablæju sína 
yfir hina björtu ásjónu dagsins.“ Með jurtakrukkunni benti hún þjer 
til þess, að þú skyldir koma í aldingarðinn sem er að húsabaki, 
og með lampanum, að þú setjist þar niður sem þú sjer loga Í 
lampa; þar áttu að bíða unnustu þinnar.“ Eg átaldi frændstúlkti 
mína fyrir, að hún væri nú að tæla mig aptur með þessum fögru 
vonum, en hún hló við og bað mig aðeins vera þolinmóðan til 
kvöldsins; eg mundi þá reyna, hvort orð hennar ekki rættust. Leit“ 
aðist hún við að hafa af fyrir mjer, en eg bað til guðs, að sem 
allra fyrst mætti nátta. Og er svo langt var áliðið, þá fjekk frænd- 
stúlka mín mjer dálítið korn af hreinu desi og sagði mjer grátandi, 
að eg skyldi láta það upp í mig, kyssti hún mig um leið og mælti: 
„Þegar þú finnur unnustu þína, þá mæl fram vísu þessa: 

Innið mjer, elskendur! 

Eg yður særi 

Viður vísi himna, 

Hvað er hal ungum 

Helzt til ráða, 

Ef af ást hann brennur? 


Ljet hún mig vinna þess eið, að fara ekki með vísuna fyr enn eg 
kveddi mærina. því næst gekk eg til garðsins og stóð hliðið opið: 
sá eg ljós álengdar. Eg gekk á ljósið og kom að sal nokkrum 


255 


áldingarðinum. Var hjálmþak yfir salnum úr fílabeini og ebenviði. 
Niður úr miðju þakinu hjekk lampi og allt umhverfis silkitjöld met 
gullsaumi og silfursaumi, en undir lampanum logaði stórt kerti í 
Sullstiku. I miðjum salnum var fagurskreyttur gosbrunnur og stóð 
hjá honum borð með silkidúk; var á því nógur matur, postulíns- 
flaska full af víni og aullbúinn kristallsbikar, þar var og stór 
silfurkörf og breiddur dúkur yfir, sá eg, þegar eg skyggndist betur 
Eptir, að í henni voru fegurstu aldin, með hinum fágætustu og 
lmríkustu blómum. Nú með því eg engan mann sá, þá settist eg 
niður og hugði mjer til hreifings með það er eptir mundi fara. En 
Svo leið fyrsta, önnur og þriðja stundin af nótt þessari, að eg sá 
ekkert til mærinnar, og hennar vegna var eg þó kominn á stað 
Þenna. Fór eg nú að gerast fremur enn ekki hungraður, því svo 
hafði ástin altekið mig, að eg í langan tíma hafði engu bergt, en 
nú var eg hressari, er eg átti í vændum, að geta svalað löngun 
Minni. þar á ofan lagði ilminn af matnum, svo eg færði mig 
loksins að borðinu, tók lokin af skálunum og gladdi mig á fugla- 
Steikinni, kryddmetinu og öðrum fögnuði sem fyrir hendi var. Tók 
fg svo freklega til matar og drykkjar, að mjer gerði svefnhöfugt, 
08 sofnaði eg út af í legubekknum, er eg hafði nýþvegið hendur 
Mínar, Og af því mjer hafði ekki komið svefn á augu í margar 
lætur, þá vaknaði eg eigi fyr enn sólargeislarnir skinu í andlit mjer; 
fann eg þá að allur kviðurinn á mjer var stráður salti og kolum. 
Spratt eg þá upp í skyndi og dustati úr fötum mínum. Eg litaðist 
im og sá með undrun, að eg hafði legið á bláberu strætinu. Varð 
ég þá utan við mig af hugsýki og fór grátandi heim; hitti eg þar 
Írændstúlku mína tregandi og tárfellandi. En jafnskjótt og hún sá 
Mig, þá þerrði hún tárin af augunum og mælti með stillingu og 
hógværð, einsog henni var títt: „Guð hefur verið þjer miskunsamur 
Í ást binni, því sú, sem þú elskar, elskar þig aptur á móti, en eg sit 
jer Srátandi og harmandi út af fjærveru þinni, og hjarta þitt 
tennur eigi af elsku til mín. En þess vil eg óska, að guð refsi 
jer aldrei mín vegna. Tók hún því næst af mjer skikkjuna hlægj- 
andi, meg tárin í augunum, breiddi hana út og mælti: „Eigi er þess 
Yns ilmur af skikkjunni sem þú hafir verið hjá unnustu þínni; 
8 mjer hvað þig hefur hent!“ En er eg hafði sagt henni æfin- 


256 


týri mitt, þá mælti hún og var heldur skapþungt: „Hjartað svellur 
og svíður í brjósti mínu. Mikið er hvað mær þessi kvelur þið, 
og það veit hamingjan, frændi minn! að mjer rís hugur við því, 7 
hún framvegis mun beita við þig. Saltið á að merkja, að þú hafir 
verið dauðsyfjaður, og sjert því síður enn ekki drenglyndur unn- 
usti, því ástfangnir menn megi ekki sofa, og sje því elska þín ekki 
sem tryggust. En hennar ást til þín er eigi heldur langt á leið 
komin, fyrst hún gat sjeð þig sofanda og vakti þig ekki, því það 
mundi hún gert hafa, ef hún elskaði þig að marki. Kolið merkir 
þetta: „Guð láti ásjónu þína svertast, því ást þín er hræsni, 08 
þó ertu ekki nema barn, sem eingöngu hugsar um mat og drykk 
ög svefn. „þetta er meining hennar, og væri betur að guð ljeti Þig 
frekast frá henni.“ þá barði eg mjer á brjóst og mælti: „það velt 
guð, að þetta er hverju orði sannara; eg hef sofið, en það gerð 
elskendur eigi. Eg hef þá óvirt sjálfan mig. Gat eg tekið upp á 
nokkru svívirðilegra enn að eta og sofa? En hvað er nú til ráða?“ 
'3vo mælti eg grátandi og sárbændi frændstúlku mína að leggja 
mjer heilræði og miskuna mjer, því þá mundi guð miskuna henni, 
að öðrum kosti væri mjer dauðinn vís. Og með því henni þókti 
svo vænt um mig, þá lofaði hún fyrir fullt og fast, að hún skyldi 
gera allt sem í hennar valdi stæði til þess eg næði fundi unnust0 
minnar, og fengi ósk minni framgengt. Rjeði hún mjer til að fa'% 
á sama staðinn um kvöldið, en varast að eta nokkuð, því slíkt 
gerði menn syfjaða, og mundi unnusta mín eigi koma fyr enn með 
annari eykt nætur. „Guð varðveiti þig frá vonzku hennar,“ sagði 
frændstúlka mín, en eg bað drottinn að láta nóttina detta á sem 
fljótast; og er eg gekk á stað, þá minnti hún mig á vísuna, sem 
eg ætti að hafa yfir við unnustu mína, þegar eg skildi við hand; 
ítrekaði eg loforð mitt, að eg skyldi svo gera. þegar eg kom" 


aldingarðinn, þá var þar allt að einu og fyrri nóttina. Settist eg 
ætaD 


2 


niður í salnum og fór eg nú aptur að finna til svengdar, er $ 
ilminn lagði af matnum; stóð eg af mjer lengi vel framan af, Sr 
þar kom þó um síðir að eg gat ekki haldið mjer frá að neylð sá 
krásunum. Át eg nú og drakk heldur ríflega og settist svo í leg!" 
bekkinn, hallaði höfðinu upp við kodda og hugsaði með mjer; ni 
eg mundi fá varizt svefninum. En þó fór svo að eg sofnaði 06 


251 


Vaknaði ekki fyr enn um hábjártan dag; fann eg á kvið mjer tening, 
taflsprota og pálmhnotarkjarna. Var allt horfið er eg fyr hafði 
sjeð hjá mjer og í kringum mig. Stóð eg þá upp með hryggum 
huga og gekk heim.  Frændstúlka mín heilsaði mjer, en eg fyrirvarð 
mig fyrir henni, og ljet eg hana þeim mun fremur kenna á ólund 
Minni. En hún var ótrauð að ganga á mig, að eg skyldi segja 
henni, hvað mig hefði hent um nóttina; sagði hún mjer merkingu 
hluta þeirra, er eg fann þegar eg vaknaði, og hefði mærin fagra 
Viljað gera mjer skiljanlegt með teningnum, að fánýt dægrast- 
ytting ætti betur við mig enn ástir, en með pálmhnotarkjarnanum *) 
Segir hún að hjarta þitt hafi verið langt í burtu enn þótt þú kæmir 
Þangað, og megi slíkt ekki eiga sjer stað á milli elskenda; sje því 
betra að þú sitjir heima heldur enn að þjer verði það aptur, að 
þú sofnir.“ Fór eg þá að barma mjer og sárbændi frændstúlku 
Mína, að kenna mjer ráð til að ná fundi unnustu minnar. þá mælti 
hún: „Frændi minn! hjartað ætlar að bresta í brjósti mínu og má 
€g eigi mæla. En farðu aptur í kvöld og sofðu ekki, þá muntu 
fá óskina þína.“ Að svo mæltu færði hún mjer mat og hjelt svo 
ákaft að mjer að bórða, að eg ljet til leiðast; var hún mjer og 
hjálpleg, er eg bjó mig skrautklæðum mínum, er eg bezt hafði. Fór 
Ég svo aptur um kvöldið inn í aldingarðinn og tók mjer sæti í salnum. 

Eg horfði nú útí náttmyrkrið og neytti allrar orku til að verjast 
Svefninum. En loksins sigraðist eg af sulti og ílöngun, er eg sá 
Matinn og drykkinn hjá mjer einsog í fyrri skiptin; át eg þá, og 
Árakk með matnum eina skál af víni og svo hverja af annari, 
Þangaðti1 eg var búinn að tæma tíu. Og með því eg var áður 
farinn að örmagnast af ástinni, þá gerði mjer nú enn höfugra og 
Hell eg til jarðar einsog dauður maður. Vaknaði eg um morgun- 
mn og Já þá fyrir utan garðinn; sá eg að hjá mjer lá beittur 
hnífur og dálítill peningur. Tók eg hvorttveggja skjálfandi og 
Skjögraði heim. Var frændstúlka mín þar fyrir og ávarpaði mig 
SSsum orðum: „Hjer sit eg í eymd og volæði, og hef ekkert mjer 
ni huggunar nema tár mín.“ Óðara enn eg varinn kominn, fjell eg 


Óvit og datt hnífurinn með peningnum úr hendi minni. Stumr- 


#) 
) Pálmhnotarkjarni heitir Nawah, en það orð merkir líka fjarlægð og fjærveru. 
Þúsund og ein nótt. ið 


258 


aði hún yfir mjer þangaðtil eg raknaði við; bað eg hana segjð 
mjer, hvað peningurinn og hnífurinn ætti að tákna. þá mælti hún: 
„þetta skil eg svo, sem hún segi: „Eg sver við hægra auga mit 
að finni eg þig aptur sofanda, þá skal það verða þinn bani.“ Nú 
bað eg hana ákaft að leggja mjer góð ráð og hjálpa mjer; sagði 
hún eg skyldi leggjast fyrir og sofna.  Settist hún hjá rúmi mínu 
og hjelt á veifu til að verja mig flugum. Vakti hún mig þegar 
farið var að kvölda, færði mjer mat og drykk og hjálpaði mjer í 
fötin; tók hún mjer rækilega vara fyrir að sofna og fór eg 8V0 
ennþá einusinni til að reyna, hvort ástaræfintýri mitt mætti heppnast. 
Beið eg í salnum og var nú vel hress og styrkur, er eg hafði 
matazt áður. Nú líður fyrsta nætureykt; báðar næstu eyktirnar 
þóktu mjer sem eilífð væri, en loksins voru þær á þrotum og hanar 
teknir að gala. þá fór eg aptur að svengjast og neytti eg bæði 
af matnum og drykknum. En af því gerðist eg syfjaður og lá við 
að dotta, en í sama bili heyrði eg hávaða nokkurn langt í burt! 
Spratt eg þá upp í skyndi og þvoði mjer í framan og um hend- 
urnar. Kom nú loksins sú er eg svo lengi hafði til þráð. Fylgdu 
henni tíu ambáttir og brunaði hún á undan þeim, björt og fögur 
sem máninn í fyllingu sinni. Var hún í grænum silkikyrtli gull- 
saumuðum. Hún leit til mín brosandi og mælti: „Hverju sætir það, 
að þú sefur ekki einsog í fyrri skiptin? Nú trúi eg ást þinni, því 
ást veldur andvökum,“ Að svo mæltu bauð hún ambáttunum 20 
fara og nutumst við með ást og vingan allt til morguns. En 
eg ætlaði að fara, þá bað hún mig að bíða ofurlítið. Breiddi hún 
þá sundur vasaklút sinn, tók upp úr honum líndúk þenna og rakti 
hann út fyrir mjer, sá eg þá báðar hindirnar og dáðist að. Sagði 
hún að á þeim væri handbragð Núr-el-húdu systur sinnar og skyldi 
eg. geyma dúkinn einsog menjagrip. Sleppti hún mjer svo frá 
sjer, en þó eigi fyr enn. eg hafði heitið að finna hana á hverri 
nóttu. „þegar eg kom heim aptur, var frændstúlka mín föl Í and“ 
liti og spurði mig, hvort eg hefði mælt fram við unnustu MS 
vísuna, svo sem hún hafði fyrir mig lagt. En mjer hafði gleyn“ 
það þegar eg sá dúkinn með hindunum; sýndi eg frændstúlku minn 
dúkinn og bað hún mig að gefa sjer hann. Eg gerði svo, en næsti 
nóttina þegar eg kvaddi unnustu mína, þá mundi eg að mæla fram vísuna“ 


(259 


Innið mjer, elskendur! 
Eg yður særi 

Viður vísi himna, 

Hvað er hal ungum 
Helzt til ráða, 

Ef af ást hann brennur? 


Við orð þessi fylltust augu hennar tárum og svaraði hún mjer 
þannig: 
Leyna skal hann elsku 
Og launmál geyma, 
Föld í fylgsnum hugar, 
Og með hóglyndi 
Í hvívetna 
þolinmóður þreyja. 


þegar heim kom, sagði eg frændstúlku minni orð þessi, en 
hún lá þá veik og var næsta máttfarin; sat móðir mín grátandi 
Við höfðalag hennar, og atyrti mig fyrir, að eg skyldi geta gengið 
frá bræðrungu minni, þegar svona á stæði. þá hafði eg yfir vísuna 
en frændstúlka mín svaraði mjer með annari: 


þreyta nam hann sig 

Á þolinmæði, 

Eitt hann bar úr býtum, 
það var hjarta 

Harmi þrungið 
Margsært munarsttíði. 


Bað hún mig að flytja unnustu minni vísu þessa, og það gerði 


8, kom upp fyrir henni grátur, er hún heyrði hana, og svaraði 
hún mjer þannig : 


En ef hann þrýtur 
þol að dylja 
Ástar einkamál, 
Vildra honum 
Veit eg eigi 
Enn hinn dapra dauða. 
7 


260 


Nú kom eg heim aptur og fann þar frændstúlku mína rænu“ 
lausa, en sem hún heyrði rödd mína, þá lauk hún upp augunum 
og mælti: „Asúsl hefurðu sagt henni vísuna?“ Eg játti því 08 
sagði henni svarið. þá stundi hún þungan og fjell í óvit, en rakn- 
aði jafnskjótt við aptur og mælti: „Eg heyri og hlýði; nú mun 
eg deyja; farðu og heilsaðu henni, sem hefur komizt upp á milli 
okkar“. Fór eg um kvöldið inn í garðinn að finna unnustu mínð, 
og er eg skildi við hana morguninn eptir, hafði eg aptur yfir vísunð, 
sem frændstúlka mín fór með seinast. þá hljóðaði hún upp yfr 
sig og kallaði hástöfum grátandi: „Sannlega er sú kona dauð, sem 
þetta hefur mælt. Æ, var hún ekki skyld þjer?“ Sagði eg henni, 
að hún hefði verið bræðrunga mín og mælti hún þá ennfremur: 
„Guð veri þess vitni, að nú lýgur þú, því hefði svo verið, sem 
þú segir, þá mundir þú hafa elskað hana einsog hún elskaði þið; 
og hefðir þú nokkurntíma sagt mjer frá henni, þá skyldir þú 
aldrei hafa orðið ástar minnar njótandi. Vissi hún þá, að þú áttir 
vingott við mig?“ Eg sagði að svo hefði verið. þá mælti hún! 
„Guð láti þig þá tortýnast einsog þú hefur tortýnt henni. Far nú 
til hennar þegar í stað.“  Hlýddi eg orðum hennar með döprum 
huga og sem eg nálgaðist hús foreldra minna, þá bar mjer að 
eyrum grát og kveinstafi. Spurði eg, hverju það gegndi, og Var 
mjer sagt að Asúseh lægi dauð fyrir innan dyrnar. En er eg kom 
inn og móðir mín sá mig, þá kallaði hún hástöfum: „Dauði hennar 
komi í koll þjer og aldrei þrífist svo ófrændrækinn maður sem þú 
ert.“ Kom nú. faðir minn og höfðum við allan viðbúnað til grepti- 
unarinnar; gættum við vandlega alls þess, sem siður er við slík 
tækifæri. Var kóraninn lesinn hjá gröf hennar spjalda á milli, 08 
stóð á því í þrjá daga. Fór eg síðan heim í hryggu skapi, ?8 
vildi móðir mín þá fyrir hvern mun vita, hvað eg hefði gert 
Asúseh til meins og hversu eg hefði skapraunað henni til dauðð; 
kvaðst hún hafa margspurt hana að því og ávallt farið jafnnð? 
Svaraði eg henni, að mjer væri með öllu ókunnugt, hvað eg hefði 
átt að gera henni til miska. þá tók móðir mín svo til orða: „Hún 
bar til þín óslítandi elsku allt fram í andlátið, og skömmu áður 
hún andaðist, mælti hún við mig þessum orðum: „þess bið eð, * 
guð láti eigi syni þínum hefnast fyrir dauða minn, eða refsi honum 


261 


fyrir það, er hann misbraut við mig. Nú mun eg verða burt- 
kölluð frá þessum fallvalta heimi til eilífs lífs.“ Og svo ríkt sem 
ég gekk á hana að hún segði mjer, hvernig á meinum hennar stæði, 
þá gat eg þó einskis orðið vísari, en því bað hún mig að skila til 
þín, að í hvert skipti sem þú gengir frá staðnum, sem þú sæktir 
Svo opt til, þá skyldirðu segja þessi orð: „Trúlyndi er gott, en 
Svik eru svívirðileg.“ Að endingu bað hún mig fyrir nokkuð til þín, 
og ljet mig vinna þess dýran eið, að eg eigi skyldi fá þjer það í 
hendur, fyr enn eg sæji að þú harmaðir hana með gráti og kvein- 
stöfum.“ Bað eg móður mína að sýna mjer hlut þenna, en hún 
Synjaði mjer; hafði eg nú ekki hugann á öðru enn að vera hjá 
unnustu minni sí og æ. Var eg næstu nótt hjá henni í garðinum; 
hafði hún þráð mig með mikilli óelju og spurði eptir frændstúlku 
Minni. „Hún er dáin“, sagði eg, „og höfum við þulið harmaljóð 
og látið lesa kóraninn hennar vegna; eru nú fjórar nætur liðnar 
frá því er hún andaðist.“ þegar hún heyrði þetta, hljóðaði hún 
upp yfir sig og mælti grátandi: „þú hefur drepið hana, og er eg 
hrædd um að þjer muni hefnast fyrir.“ Svaraði eg þá, að hún 
hefði fyrirgefið mjer fyrir andlátið, og innti henni allt sem móðir 
mín hafði sagt mjer frá og þarmeð líka orðin: „Trúlyndi er gott, 
En svik eru svívirðileg.“ En er hún heyrði það, þá kallaði hún 
hástöfum : „Guð miskuni henni, hún hefur borgið þjer, því eg hafði 
ill: í hygeju við þig. En nú skal þjer ekki meint verða.“ „Hvað 
Ætlaðirðu þá að gera mjer?“ spurði eg, „við höfum þó fest elsku 
hvert við annað.“ Hún mælti: „þú ert unnusti minn, en þú ert 
Yngur og óreyndur, og þekkir ekki lævísi og kaldlyndi kvennfólks- 
ins. Ný hefur þú ekki frændstúlku þína framar til ráðaneytis og 
fulltingis hún er dáin, sem þýddi fyrir þig merkin, sem við vitum, 
98 nú krefst eg þess af þjer, að þú við enga konu talir og engri 
Svarir, hvort sem hún er ung eða gömul. Eg vildi eg hefði þekkt 
frændstúlku þína, svo eg hefði getað þakkað henni fyrir það sem 
hún hefur gert fyrir mig. En eitt er sem eg heimta af þjer, og 


Það er, að þú fylgir mjer þangað, sem hún er greptruð, svo eg 


Beti högsið grafletur á legstein hennar.“ þegar nóttin var á enda, 
Sök hún sjóð með nokkrum peningum í, og sagði mjer að fylgja 
Sjer til grafarinnar. Á leiðinni þangað útbýtti hún ölmusum og 


262 


sagði í hvert skipti sem hún gaf: „þetta er gefið fyrir sálu Asúseh, 
sem geymdi leyndarmál sitt og duldi elsku sína, allt þangað til hún 
bergði bikar dauðans.“  Hjelt hún þessu áfram þangaðtil við 
komum að gröfinni og sjóðurinn var orðinn tómur. Hnje hún grát- 
andi niður við gröfina, og er hún loksins reis á fætur, þá tók hún 
upp oddhvassan meitil og hamar; fór hún því næst að höggva letrið 
á steininn. Grjet hún sáran meðan hún var að því verki. þegar 
við vorum komin aptur í garðinn sagði hún: „Eg sárbæni þig Í 
guðs nafni, að þú aldrei slítir við mig elsku þinni.“ „Eg heyri 08 
hlýði,“ mælti eg. 

Tíminn leið nú fljótt og vissi eg valla fyr enn eitt ár var á 
enda liðið. Eg var glaður og ánægður og var eg með öllu búinn 
að gleyma frændstúlku minni. . það var einhverju sinni í byrjun 
annars ársins, að eg hafði farið til lauga og búizt nýjum og ilmandi 
fötum; hafði eg í tilbót drukkið mjer staup af víni og ætlaði eg 
um kvöldið í garðinn til unnustu minnar eptir vanda. En eg var 
dálítið kenndur af víninu og varð mjer reikað inn í hliðarstræti 
eitt; þar mætti eg kerlingu nokkurri. Hjelt hún á brjefi og loganda 
ljósi í hendinni, spurði hún mig hvort eg væri læs. Eg kvað svo 
vera og bað hún mig þá að lesa brjefið. Gerði eg það fyrir hana 
og sagði henni, að brjefið væri frá fjærveranda manni og væru Í 
því kveðjur til unnustu hans. Var sem henni þækti vænt um 
þetta og ætlaði hún að fara leiðar sinnar, en í sama bili sneri hún 
sjer við, og kyssti á hönd mína, óskaði mjer allrar hamingju 08 
blessunar og beiddi mig að ganga með sjer að dyrum á húsi nokkru 
ekki allfjærri og lesa þar upp brjefið ennþá einusinni, því menn 
mundu valla trúa því, er hún segði af brjefsefninu. Fór eg þá 
með henni og sagði hún mjer ennfremur, að brjefið væri frá syni 
hennar, sem búinn væri að vera tíu ár í burtu, enda hefði hann 
líka verið talinn af; sagði hún að systir hans hefði alltaf grátið 
nótt og dag síðan hann lagði á stað. Komum við nú að hurð 
nokkurri eirsleginni; hrópaði kerling þar og mælti nú á persneskð 
tungu. Í sama bili heyrðist ljettlegt fótatak og lauk yngisstúlka 
upp fyrir okkur. Svo var að sjá sem hún kæmi frá einhverri 
vinnu, því hún hafði brett brókum sínum upp að knjám, svo að 
sá á fætur hennar, en þeir voru yndislega fagrir og hvítir 807 


263 


alabastur, öklarnir voru hinir snotrustu og læst um þá skínandi 
gullspennum; hún hafði og stytt upp um sig nærkyrtli sínum. Í 
€yrnahringum hennar voru fagrar perlur. Og er hún sá mig, þá 
spurði hún mig með óumræðilega sætum málrómi, hvort eg væri sá sem 
Ætti að lesa brjefið. Tók hún brjefið af kerlingunni og rjetti mjer. Eg 
stóð enn í dyrunum opnum og laut nokkuð inn, þegar eg ætlaði að taka 
við brjefinu, en í sama bili bratt kerlingin mjerinn, svo eg rauk inn 
úr dyrunum og vissi ekki fyrri til enn eg var í miðju anddyrinu. 
En kerling snaraðist inn á eptir og skelldi dyrunum í „lás. En 
stúlkan fallega vafði um mig örmum sínum og tók mig svo við 
hönd sjer, en kerling gekk á undan okkur með ljós. Leiddi stúlkan 
Mig í gegnum sjö forsali, þangaðtil við komum í sal nokkurn geysi- 
mikinn; mundi ríðandi maður hafa haft þar fullrúman skeiðvöll 
og getað þanið undir sjer hestinn til ýmsra hliða. Var þar allt 
bjart og skínandi af fegursta alabastri; hægindi og ábreiður voru 
úr gullofnu silki. þar voru og tveir koparbekkir og legubekkur 
einn, sem var svo fjölskreyttur með gimsteinum og perlum, áð 
konungi hæfði, en ekki ótignara manni. 

þegar við vorum sezt niður, spurði hún, hvert mjer þækti 
betra, lífið eða dauðinn. „„Mjer þykir lífið betra,“ svaraði eg. „þá 
Skaltu eiga mig,“ mælti hún, „og muntu óhultur verða fyrir Delileh 
hinni lævísu.“ Svaraði eg að mjer væri enginn hugur á að eiga 
Þesskonar kvendi, og spurði, hver Delileh þessi væri. þá hló hún 
Við og kvaðst halda, að þá mundi ekki öðrum kunnugra enn mjer, 
Sem hefði haft hana fyrir lagskonu í heilt ár. „Guð láti hana 
- aldrei þrífast,“ mælti hún, „hún er hið argasta flagð, og hefur 
Orðið mörgum manni að bana áður enn hún kynntist þjer. Hvernig 
hefur þú farið að komast af, svo að þú hvorki hefur beðið af henni 
bana eða tjón, þar sem þú þó hefur haft mök við hana í svo 
langan tíma.“ Eg varð frá mjer af undrun er eg heyrði þetta, og 
Varð eg að segja stúlkunni ítarlega frá allri viðkynningu minni við 
Delileh. Harmaði hún forlög frændstúlku minnar; kvað hún Deli- 
leh aðeins hafa þyrmt mjer hennar vegna. Síðan klappaði hún 
Saman lófunum og skipaði kerlingu að láta þá inn koma, er við- 
Staddir væru, en fyrst brá hún þó skýlunni fyrir andlit sjer. Komu 
hú inn fjögur vitni og kveykti kerling fjögur ljós, var kaupmáli 


264 


saminn og Í honum kannaðist brúðurin við, að hún hefði tekið við 
morgungjöf sinni, og væri hún mjer skuldug um tíu þúsundir silf- 
urpeninga. Síðan fengu vitnin borgun og gengu á burt. Með 
svo, undarlegum hætti fjekk eg konu þessa. 

Daginn eptir ætlaði eg að ganga út, en kona mín hló að mjer 08 
spurði, hvort eg hjeldi, að eins hægt væri að komast úr baðinu og að 
komast í það; hún átti við það, að menn verða að greiða baðtoll þegar 
menn fara frálaugum. „þú mátt ekki halda,“ sagði hún, „að eg sje 
af sama tægi og hún Delileh. þú ert nú bóndi minn samkvæmt því 
sem boðið er í kóraninum og Sunnu*), og hafirðu verið ölvaður Í 
gær, þá ertu þó með öllu ráði í dag. Húsi voru er ekki lokið 
upp optar enn einusinni á ári; þú getur bezt sjeð það á dyrunum.“ 
Gekk eg þá að dyrunum og sá að hurðin var rígnegld aptur- 
Sagði kona mín, að því mætti eg treysta, að við hefðum nægar 
byrgðir til margra ára, bæði af mjöli, sykri, víni og aldinum; 
mundi dyrunum eigi verða upp lokið fyr enn ár væri liðið frá 
yfirstandanda degi, og fyr mætti eg eigi stíga yfir þröskuld hússins- 
þá kallaði eg hárri röddu: „Hvergi er vald nje máttur nema hjá 
guði.“ En hún hló að mjer og eg hló líka; bjuggum við svo: 
saman og fæddi hún mjer son fyrir árslokin. Fyrsta daginn í 
nýja árinu heyrði eg að dyrunum var lokið upp; voru þar menn 
komnir og báru þeir mjöl og sykur og annað fleira inn í húsið. 
Fór eg þá til konu minnar og sagði að mig langaði til að koma 
út. En hún bað mig að bíða þangað til um kvöldið, því bezt væri 
að eg færi einsog eg hafði komið. Eg gerði svo, en áður eg færi, 
varð eg að sverja, að eg skyldi koma aptur sömu nóttina, áður 
enn dyrunum yrði lokað aptur. , þenna eið varð eg að vinna 
við kóraninn og sverðið og skilnað okkarn.**) Gekk eg svo burt 
frá húsinu og sneri á leið, til aldingarðsins.. En nú brá mjer illa 
við, því garðurinn stóð opinn, og hafði eg þó eigi vitjað hans Í 
heilt ár; eigi var heldur von á mjer á þessum tíma. Vildi eg sjá; 


*) Sunna er safn af munnmælasögum þeim er ganga af Mahómet, og er sú 
bók hjá Tyrkjum og Aröbum nær því í sama gildi, sem kóraninn, #'* 
Persar hafna henni með öllu. 

**) Svo hún gæti gipzt á ný þegar hinn lögboðni frestur væri á enda. 


265 


hvort vinkona mín væri þar fyrir og gekk þegar inn í garðinn, en 
að því búnu ætlaði eg að finna móður mína. Sat Delileh í garð- 
inum þar sem eg hafði skilið við hana, og studdi höfðinu fram á 
hendur sínar. Hafði hún látið stórum ásjást og var orðin tekin 
til augnanna. Og er hún sá mig, kallaði hún hástöfum: „Guði 
sje lof, að þú ert enn á lífil“ Hún ætlaði að standa upp, en hnje 
miður aptur, því hún vanmegnaðist af fögnuðinum. Stóð eg þar 
með kinnroða frammi fyrir henni, en eg herti fljótt upp hugann 
og fór að sýna henni blíðlæti; spurði eg hana, hvort hún hefði 
Vonazt eptir mjer þá nótt. „Eg vissi ekki,“ sagði hún, „að þú mundir 
koma, en svona hef eg beðið þín á hverri nóttu frá því þú hættir 
að koma. En þú sveikst um að finna mig fyrstu nóttina, svo aðra 
og svo þriðju og svo hverja af annari, og aldrei komstu. Samt 
beið eg þín jafnt samt áður. En seg mjer nú, hvað aptraði þjer?“ 
Eg sagði henni þá upp alla söguna, hvernig kvonfang mitt hefði 
atvikazt; duldist eg þess eigi, að eg yrði að skilja við hana fyrir 
dögun. þá varð hún náföl í framan, og smánaði bæði mig og 
konu mína með bríxlyrðum; gerðist hún að endingu svo hamslaus 
og ofboðsleg, að mjer tók að rísa hugur við.  Kallaði hún á 
ambáttir sínar og vissi eg eigi fyr enn tíu kvennmenn flugu á mig 
Og vörpuðu mjer til jarðar. þá stökk hún sjálf upp, skók hníf í 
hendi sjer og mælti: „Eg skal slátra þjer einsog kiði og skaltu 
hafa það fyrir ræktarleysið við frændstúlku þína.“ Taldi eg mjer 
nú dauðann vísan og hugsaði ekki til að bera hönd fyrir höfuð 
mjer.  Ambáttirnar bundu mig og börðu, því svo skipaði Delileh 
Þeim, og var nú svo langt komið, að þær voru farnar að leysa af 
Mjer hálsklútinn, en þá bljes guð því snjallræði í brjóst mjer, að 
ég hafði upp orðin sem Asúseh hafði kennt mjer: „Trúlyndi er 
Sott, en svik eru svívirðileg.“ Í því hún heyrði orð þessi, þá hrópaði 
hún: „Guð miskuni þjer, Asúseh; 6, að þú hefðir eigi dáið svo 
Ung. Síðan vjek hún sjer að mjer og mælti: „Með þessum fáu 
orðum hefur þú leyst líf. þitt. En allt fyrir það skaltu bera nokkrar 
Menjar reiði minnar.“  Veitti hún mjer þá mikinn áverka, svo 
ég fjell í óvit, En er eg raknaði við aptur, var blóðrásin stöðvuð, 
78 gaf Delileh mjer vín að drekka. Tróð hún mig síðan undir 
Stum svg eg skyldi fara. Var það með naumindum, að eg fjekk 


266 


staulazt heim í hús konu minnar; stóð það ennþá opið. Og €r 
eg var inn kominn, þá hnje eg til jarðar og seig á mig þungur 
svefnhöfgi. En er eg vaknaði, þá sá eg að eg lá fyrir utan garðshliðið. 
Spratt eg þá upp með hræðslu og fór heim til móður minnar; 
hafði hún lengi grátið mig, því hún þóktist ganga að því vísu, að 
eg væri dáinn. Fagnaði hún mjer tárfellandi og sagði mjer, að 
faðir minn væri við skilinn fyrir viku síðan. Harmafregn þessi og 
endurminningin um frændstúlku mína fjekk mjer nú svo mikils, að 
tárin streymdu óðum af augum mínum. Eg grjet og kveinaði 
þangaðtil eg valla vissi af mjer lengur, og var ekkert lát á fyr 
enn um miðnætti. þá tók móðir mín aptur til máls og sagði: 
„Hann faðir þinn er dáinn fyrir viku síðan.“ þá mælti eg: „Ég 
hugsa ekki nema um frændstúlku mína. það er aldrei nema maklegt; 
sem fram við mig hefur komið, því eg afrækti þá sem elskaði 
mig.“ því næst sagði eg móður minni frá því, er mig hafði hent; 
þakkaði hún sínum sæla, að eg aðeins var særður, úr því við sjálft 
lá, að eg hefði látið líf mitt. Veitti hún mjer hina heztu aðhjúkrun, 
og er eg var albata, þá afhenti hún mjer það sem Asúseh hafði 
beðið hana fyrir á deyjanda degi. það var líndúkurinn með hind- 
unum, sem eg hafði gefið henni. Hafði hún ritað á hann raunar 
tölur í ljóðum, og lýstu þær harmkvælum Áárangurslausrar elsku; 
en huggunar orð hafði hún ritað á lausan miða, sem vafinn var 
innan í dúkinn. þegar eg var búinn að lesa og ráða vísurnal; 
kom aptur upp fyrir mjer grátur, og grjet eg þangað til nóttin datt 
yfir. Og með þessum hætti leið heilt ár, en að því liðnu ljet €8 
til leiðast fyrir fortölur móður minnar og slóst í ferð með kaup“ 
mönnum nokkrum til að hafa af fyrir mjer. Samt er eigi ennþá 
tekið fyrir lindir tára minna, því í hvert sinn er við æjum úlföldum 
vorum, þá rek eg sundur fyrir mjer dúkinn með hindunum, horfi 
á hann um stund og hugsa til frændstúlku minnar; þá græt €6 
hana fögrum tárum, því hún elskaði mig svo einlæglega, en €8 
launaði henni með illu einu, þó hún aldrei sýndi mjer annað €n? 
góðvilja og ástríki. Fyrir því hefur harmurinn og sorgin eigi getað ræð 
af mjer; hryggur fór eg á stað og hryggur mun eg heim koma. En það 
eitt ber til þess, að eg kom á ferð minni til Kamfórueyja og Kristalls- 
borgar. Kamfórueyjar eru sjö að tölu og ræður Schahseman konungur 


267 


yfir þeim. Hann á dóttur, er Dúnýa heitir, og er hún fegurst mær í 
heimi. Vildi eg fyrir hvern mun sjá hana, og bar eg því fje á 
Varðmanninn, er settur var til að sjá um lystigarð hennar. Lofaði 
hann mjer að fela mig í garðinum og sá eg þar Dúnýu kóngs- 
dóttur; þókti mjer sem eg sæji mánann, er hann ljómar fegurst í 
fyllingu sinni. Einsog þyrstur maður þráir svalandi lindir, eins 
varð hugur minn gagntekinn af löngun og þrá til hennar. En hún 
hvarf mjer í sama svip og svo fór eg burt úr garðinum, að hjarta 
mitt var altekið af yndisleik hennar. Varð eg samstundis að snúa 
til ferða, því fjelagar mínir voru áð taka sig upp úr áfangastaðnum. 
Fórum vjer svo leiðar vorrar, unz vjer komum hingað og hittum 
yður. Og er nú saga mín á enda. Náð og friður veri með yður!“ 


Taj-el-Mólúk varð öldungis frá sjer numinn af því, sem Asús 
Sagði honum af fegurð Dúnýu, og var hann einsog sinnulaus, er 
hann kom heim í borg föður síns. Ljet hann Asús fylgjast með 
sjer og fjekk honum húsakynni og hvað annað er hann þarfnaðist; 
fór hann svo til hallar föður síns. Sá konungur, hver breyting 
Orðin var á syni hans og gekk fast á hann að segja sjer, hvernig 
á henni stæði. Sagði Taj-el-Mólúk honum frá því, er hann hitti 
Asús og hvað þeirra hafði í milli farið, kvað hann hafa lýst Dúnýu 
kóngsdóttur svo, að hann allt í einu hefði orðið frá sjer af ástar- 
löngun til hennar. Leiddi konungur honum þá fyrir sjónir, að hún 
byggji í fjarlægu landi, væri honum því hollast að verða henni 
afhuga og kjósa sjer einhverja af hinum fögru ambáttum í höll 
móður sinnar, en þær voru ekki færri enn fimm hundruð. Væri 
honum það óskapfelt, þá kvaðst hann fús á að biðja honum til 
handa einhverrar kóngsdóttur í þeim ríkjum, er næst væru; mundu 
Víst sumar þeirra vera fegri enn Dúnýa. En Taj-el-Mólúk sagði að 
líf site lægi við, að hann fengi Dúnýu, og rjeði þá faðir hans úr, 
að gera sendiherraflokk til konungsins á Kamfórueyjum. Sendi 
hann vezfrinn og Asús þangað og sór þess dýran eið, að yrði boðum 
SÍnum hafnað og ráðsins synjað fyrir hönd Dúnýu, þá skyldi hann 
Esja ríki föður hennar í eyði, og senda svo ógurlegan her á 


268 


hendur honum, að balaflokkurinn skyldi enn vera í höfuðborg sinni, 
þegar fylkingarbroddurinn kæmi á orrustustaðinn. 

þeir vezírinn og Asús voru lengi á leiðinni, en náðu þó far- 
sællega á fund konungsins á Kamfórueyjum. Fengu þeir honum 
gjafir þær, er þeir höfðu meðferðis, og var þeim fagnað með mesti 
virktum. En er þeir höfðu setið fjóra daga að veizlu í konungs“ 
höllinni, þá bar vezírinn upp erindi sitt á hinum fimmta degi 08 
vakti bónorð til Dúnýu kóngsdóttur fyrir hönd Taj-el-Mólúks kóngs- 
sonar. Varð konungur kynlegur við, því Dúnýa var svarinn óvinur 
allra giptinga. Bauð hánn höfuðsmanni geldinganna að flytja mál 
þetta fyrir henni. En hann kom óðara aptur og kvaðst hafa orðið 
að flýja undan reiði kóngsdóttur, hefði hún haft þau orð um, að 
hún skyldi verða þess manns bani, er hún yrði að eiga móti vilja 
sínam, og þar á eptir mundi hún fyrirfara sjálfri sjer. Nú fóru 
þeir vezírinn og Asús heim aptur við svo búið, en það er af Taj- 
el-Mólúk að segja, að hann mátti með engu móti verða Dúnýð 
afhuga, er hann hafði fellt svo heita ást til hennar. Tók hann 
því það ráð, að fara sjálfur og freista, ef hann mætti fá vilja sínum 
framgengt. Tók hann á sig dulargerfi ásamt með Asús og vezírnum 08 
bjuggust þeir kaupmanna klæðum; slóust þeir í för með öðrum kaup- 
mönnum, sem ætluðu til höfuðborgarinnar á Kamfórueyjum, 08 
höfðu þeir með sjer úlfalda klyfjata dýrmætum varningi. Og €7 
þangað var komið, þá leigði vezírinn sölubúð eina á kauptorginð; 
til að verzla með dýran og smágjörvan vefnað; skyldu þeir Tai- 
el-Mólúk og Asús vera í búðinni til að sýna varninginn og standa 
fyrir útsölunni. Allt heldra fólk sókti til kauptorgs þessa, og Dúnýð 
kóngsdóttir kom þangað líka stundum; ljetu þeir nú auðnu ráðð 
um það, hversu fyrirtæki þeirra framvegis reiddi af. Varð nábú- 
unum heldur enn ekki starsýnt á kaupmenn þessa, er þeir luku uPP 
búð sinni; sátu þeir þar á dýrindis hægindum og stóðu þjónustu“ 
sveinar fyrir framan þá, en vezírinn sat í miðið. Flykktist að þeim 
fjöldi fólks og komu sumir til að kaupa, en sumir af forvitni. Og 
er menn litu fegurð Taj-el-Mólúks, þá spurði hver annan, hvort 
Ridvan*). mundi hafa látið hliðið standa opið, og hefði svo þettð 
ástfagra ungmenni sætt lagi og liðið niður á jarðríki. 


*) Eingill sá sem settur er til að gæta paradísar. 


269 


það var einhvern dag að kona nokkur fjörgömul gekk til 
búðarinnar; henni fylgdu tvær ambáttir, og er hún sá Taj-el-Mólúk, 
þá varð hún svo frá sjer numin af undrun, að hún nam staðar 
fyrir búðardyrunum og hrópaði: „Lofaður sje algjörleiki þess, sem 
skóp þig til freistingar fyrir alla veröld!“  Sparði hún eigi að slá 
Taj-el-Mólúk gullhamra, en hann svaraði henni með mestu kurteisi, 
spurði hún, hvort hann væri útlendingur og kvað hann já við því. 
því næst bað hún hann að sýna sjer vefnaðar tegundir þær, er 
hann hefði til sölu. „það hef eg nægst til,“ ansaði Taj-el-Mólúk, 
„og sumt svo dýrmætt, að konungum einum hæfir eða konunga 
börnum. Segið mjer handa hverjum þjer eigið að kaupa, svo eg 
Velji það eitt er við á.“ þá mælti konan: „Eg á að kaupa fatn- 
aðarefni handa Dúnýu kóngsdóttur.  Rjeði Taj-el-Mólúk sjer þá 
ekki fyrir fögnuði og ljet bera fram hinn dýrasta vefnað. Valdi 
konan sjer eitt klæðisstykki, sem var þúsund gullpeninga virði. 
Spurði hún Taj-el-Mólúk, hvað hann setti upp fyrir það. Eg ætla 
€kki að fara að verðleggja það,“ ansaði hann, „og er óþarfi að 
annað eins lítilræði komi til reiknings okkar í milli. Guði sje lof 
fyrir að hann ljet yður finna leið til mín.“ Konan gamla árnaði 
honum þá allrar guðs blessunar og hamingju og lofaði hann í 
hverju orði fyrir fegurð hans og kurteisi, taldi hún konu þá marg- 
Sæla, er fengi slíkan afbragðs mann. því næst spurði hún hann að 
Mafni, en hann sagði rjett til þess. „það er konungs nafn,“ sagði 
hún, „en samt heldur þú þig að öllu sem þú væri kaupmaður.“ 
Gall þá Asús við og sagði að foreldrar hans og ættmenn hefðu 
Selið honum nafn þetta fyrir ástar sakir og eptirlætis. Konan 
Samla fór nú leiðar sinnar og fjellst henni ekki úr fötum, hversu 
Taj-el-Mólúk var fríður og kurteis. Kemur hún heim til Dúnýu 
98 sýnir henni fatnaðarefnið og varð henni það vel. að skapi. 
Lofar hún seljandann í hverju orði: og lætur stórmikið af fegurð 
hans, Segir að hann sje fríðastur og ágætastur unglingur í heimi. 
Fær lof þetta kóngsdóttur svo mikils, að hún biður konuna að fara 
tl hans og bera honum kveðju sína og orðsending, að ef hann 
Æski eða þarfnist nokkurs þar í borginni, þá sje honum óhætt að 
leita ti sín. Fór konan af stundu til Taj-el-Mólúks og varð hann 
harla feginn boðskap hennar. Beiddi hann hana að færa Dúnýu 


270 


brjef frá sjer og var hún þess allfús. Ritaði hann þá svolátandi 
brjef: „Til þín, sem ert mark og mið bæna minna, en uppspretta 
harmkvæla minna, til þín rita eg orð þessi. Fyrst tjái eg þjér 
ástarhita hjarta míns, í annan stað þrá mína og brennandi eptirlanga?, 
í þriðja lagi bliknun æskublóma míns, í fjórða lagi óbrigðula stað- 
festi elsku minnar. Og í fimmta lagi spyr eg: Nær munu augu 
mín njóta fullsælu? og í sjötta lagi: Nær mun feginsdagur ástar“ 
innar upp renna?“ 

Taj-el-Mólúk fjekk nú konunni brjefið og gaf henni þúsund 
gullpeninga í burðarkaup, en hún fór óðar með það til kóngs- 
dóttur. Sagði Dúnýa er hún sá hana koma: „Nú, nú, fóstra! 
hvers beiddist hann?“ „Ekki veit eg það, kæra kóngsdóttir! hann 
bað mig fyrir brjef til þín. Hjerna er það, en ókunnugt er mjér 
hvað í því stendur.“ Kóngsdóttir tók við brjefinu, las það 0 
mælti: „Hvaðan kemur kaupmanni þessum slík ofdirfska, að hann 
skrifar mjer til? ef ekki aptraði mjer ótti drottins, — hins al- 
máttuga, sem eilíflega vegsamist — þá skyldi eg láta krossfestð 
þorpara þenna á búðardyrum sjálfs hans.“ Konan ljet sem Sig 
furðaði mjög á þessu og spurði hver ódæmi væru í brjefinu, 9" 
kóngsdóttir atyrti hana og sagði að hún mundi fara nærri um það. 
Sagði fóstran þá, að kóngsdóttir byggi í svo hárri höll, að end? 
fuglar himinsins gætu ekki orðið henni of nærgöngulir, en sízt þyrfti 
hún að láta á sjer festa geltið í hundunum, sem væru svo enda“ 
laust fyrir neðan hana. En allt fyrir það sagðist hún vilja ráða 
benni til að svara þessum ofdirfskufulla manni með fám orðum: 
og hóta honum lífláti, hann mundi þá vara sig eptirleiðis. Ljet 


Dúnýa loks að orðum fóstru sinnar og ritaði sem nú skal greina: 
ndi 


er 


„þú, sem talar um elsku og hugarangur, andvökur og brenna 
ástríðu, hyggur þú, fáráður maður! að eiga mót við mánann, 
skín á himninum yfir þjer? hefur máninn orðið við nokkurs mannð 


ósk eða beiðni? Eg ræð þjer til að láta af fýsn þinni, bældu 
Og 


hana niður, því ella mun hættan koma þjer í opna skjöldu. á 
me 


ef þú dirfist optar að mæla slíkum orðum, þá skal eg vitja þín 
hörku og vandlæti. Eg sver það við þann, er skóp manninn É 
blóðlifrum og gæddi sólina og tunglið ljóma sínum — að €8 skal 
láta krossfesta þig, svo framarlega sem þú byrjar á nýjan leik 05 


271 


leitar slíkra mála.“ Morguninn eptir: fór fóstran með brjef þetta 
til Taj-el-Mólúks; tók hann henni með mestu vinsemd og kurteisi. 
Sagði hún honum af reiði Dúnýu; en samt kvaðst hún hafa ráðið 
henni til að svara honum. Bauð hann þá Asús samstundis að 
gefa henni þúsund gullpeninga, og las því næst brjefið; fjekk það 
honum svo mikils, að hann tárfeldi og kveinaði með miklum ekka. 
Spurði konan gamla, því þann bærist svo illa af. þá mælti hann: 
„Hún hótar mjer bráðum bana, ef eg dirfist að skrifa henni aptur, 
og þó á eg ekki nema tvo kosti fyrir höndum, að skrifa henni eða 
deyja. Takið því nú við brjefi til hennar og látum hana svo gera 
Sem henni líkar.“ „Eg sver það við æsku þína,“ ansaði konan, 
„að eg skal hætta lífi mínu þín vegna og reyna að hjálpa þjer, svo 
þú fáir ósk þína.“ Hjet Taj-el-Mólúk að launa henni alla þá lið- 
semd, er hún veitti sjer. því næst ritaði hann orð þessi: „Hún 
hótaði mjer dauða, en mjer mundi dauðinn verða raunaljettir, og öllum 
ber þó eitt sinn að deyja. Fyrir þann sem kvelst af elsku er dauðinn 
betri enn langt og gleðisnautt líf. Eg særi þig í guðs nafni, renn 
þú miskunaraugum til hins athvarfslausa, ástfangna manns. Eg er 
bandingi þinn og bandingjar eru ánauðugir. Vorkenn mjer, drottn- 
Ing! ákefð ástar minnar, því afsökunarverður er sá maður, sem 
festir ást sína við ágæti og algjörléika.“ Konan gamla færði nú 
Dúnýu kóngsdóttur línur þessar; reiddist hún þá enn ákafar og 
mælti: „Sjerðu nú ef þú sást það ekki fyr, að hundur þessi gerir 
Oss enn meiri svívirðingu? Far og seg honum, að það verði hans 
bani, ef hann vogar að skrifa mjer í þriðja sinn.“ Konan rjeði 
henni nú að skrifa honum þetta, mundi hann þá heldur leggja 
trúnað á hótunaryrði hennar og sjá að sjer; gerði kóngsdóttir svo 
93 ritaði honum brjef með afsvörum og ógnunarorðum. þegar 
Taj-el-Mólúk hafði lesið brjef þetta, þá óskaði hann sjer dauða 
98 ritaði svar til Dúnyýu í þann veginn; bað hann konuna fyrir 
það og gaf henni þúsund gullpeninga um leið. Bað hún hann vera 
Vongóðan og. trúa sjer fyrir öllu; kvaðst hún nú vera níræð að 
aldri og hafa margt brallað til samgangs karla og kvenna, en ávallt 
hefði hún komið sínu fram. Fer hún nú samstundis til Dúnýu, 
En áður hún gengur fyrir hana, þá felur hún brjefið í höfuðhári 
Snu,. En er hún var komin til kóngsdóttur, þá tók hún að eiga 


212 


við hár sitt og mælti: „Kæra kóngsdóttir! það er langt síðan €8 
hef laugazt, og er hár mitt orðið flækt og úfið, hjálpaðu mjer til að 
færa það í lag“ Dúnýa gerði það fúslega, en fann þá setilinn 
um leið. „Hvað er þetta?“ mælti hún. „það veit eg ekki,“ mælti 
fóstran, „því hefur verið laumað á mig í káupmannsbúðinni ; það 
er bezt eg fari og fái honum það aptur.“ En kóngsdóttir tók 
brjefið og mælti: „þetta er eitt af brögðum þínum, og nýtur þú 
þess, að þú ert fóstra mín, því ella mundi eg leggja á þig ómildar 
hendur. Drottinn heimsækir mig með kaupmanni þessum ein908 
annari plágu og þú gerir hvað í þínu valdi stendur. Eg er hrædd 
um að þetta komist í hámæli og verði mjer til hneisu, því ekki 
er það til málsbóta, að hann sje mjer jafntiginn eða í ætt við mig.“ 
En fóstran hughreysti hana og sagði að hún væri svo voldug, að 
enginn mundi þora að tala illt um hana; rjeði hún henni til að 
skrifa kaupmanni ennþá einusinni og hóta honum hörðu. Ritaði 
kóngsdóttir brjefseðil þess efnis og fór fóstra hennar með 
hann til Taj-el- Mólúks. Las hann seðilinn og þóktist nú fullviss 
um, að ekkert mundi vinna á hjarta Dúnýu, og væri til einskis 
að leita þeirra mála framar. Spurði hann þá vezírinn ráða, € 
hann sagði, að nú væri það eina úrræðið, að hann skrifaði kóngs- 
dóttur aptur og óskaði henni allra þeirra harmkvæla, sem hann 
sjálfur yrði að þola. Bað þá Taj-el-Mólúk Asús að rita fyrir Sig 
á þá leið sem vezírinn hafði ráðið honum.  Skrifati þá Asús orð 
þessi: „Eg bið þig guð minn! í nafni hinna fjögra helgu vitringa, að 
þú ljettir af mjer hinu þunga oki. Legg þú byrði harmkvæla minna á 
herðar meynni, sem þjáir mig. því þú þekkir hinn eyðandi eld, 
sem kvelur mig; þú veizt að sú sem eg elska, getur eigi hrærzt til 
meðaumkvunar. Hversu lengi á eg að bera ofurást til hennar? 
hversu lengi á hún að hrósa sigri yfir veikleika mínum? Eg ráfa 
einmana og sje ekki út úr volæði mínu, en enginn vill veita mjer 
fulltingi.“  Asús ljet Taj-el-Mólúk lesa það, er hann hafði skrifað, 
þvínæst braut hann seðilinn saman og fór konan gamla með hann 
og færði Dúnýu. Og er hún sá, hvað hann hafði inni að halda, 
þá varð hún hamslaus af reiði. Kallaði hún á ambáttir sínar og 
skipaði þeim að lemja konuna gömlu með skóm hennar; €n þEr 
löndu hana þangað til hún fjell í óvit. þegar hún var röknuð 


213. 


við aptur, mælti Dúnýa: „Hefði eg 'eigi óttazt reiði drottins, þá 
skyldi eg hafa drepið þig.“ Bauð hún síðan þrælunum að lemja 
hana enn meira. Datt þá kerling í óvit og ljet Dúnýa draga hana 
eptir gólfinu með andlitið á grúfu, og slengja henni út fyrir dyr. 
Nú vitkast kerling aptur og staulast heim til sín með veikum 


Mætti; fór hún morguninn eptir til Taj-el-Mólúks og barmaði sjer 


sáran.  Kenndi hann í brjósti um hana og huggaði hana með því, 


að allt þetta hefði komið fram við hana til þess að forlögin rættust. 


Sagði konan gamla, að hún skyldi víst koma því til vegar, að hann 
mætti ná fundi Dúnýu, svo viðfangsill sem hún væri. Spurði 
kóngsson hana, hvernig á því stæði, að Dúnýa hefði fengið þvílíkt 


hatur á karlmönnum; sagði hún honum að draumur nokkur ylli 


því. Hefði Dúnýu dreymt að hún þóktist sjá veiðimann leggja 
Snörur sínar og lokka fuglana að þeim með hveitikornum. þá 


komu tvær dúfur, karldúfa og kvenndúfa, og varð karldúfan föst 


Með annan fótinn, og barði vængjunum af angist. þá urðu allir 
hinir fuglarnir felmtraðir og flugu burt, og kvenndúfan líka. En 
hún kom fljótt aptur og kroppaði með nefi sínu í snöruna þangað 
til karldúfan losnaði og gat flogið burt með henni. þá lagði veiði- 
Maðurinn aptur snörur sínar og þókti Dúnýu sem báðar dúfurnar 
kæmu og varð kvenndúfan föst; baðaði hún þá vængjunum og 
brauzt um í dauðans angist, svo bæði flýði karldúfan og allir hinir 
fuglarnir, En karldúfan kom ekki aptur til að frelsa kvenndúfuna. 
Tók þá veiðimaðurinn dúfuna og drap hana. En Dúnýa vaknaði 
af draumnum með andfælum og mælti: „Svona eru allir karlmenn; 
Skkert er þeim vel gefið og allir eru þeir vondir við kvennfólkið.“ 
Þegar konan gamla hafði lokið sögu þessari, þá sárbændi Taj-el- 
Mólúk hana að sjá svo til, að hann gæti fengið að sjá Dúnýu, 
enda þó það. yrði sjer að líftjóni. Sagði konan honum, að Dúnýa 
Stti lystigarð einn við höllina; væri hún vön að fara þangað einu- 
Sinni í mánuði, og dvelja þar vikutíma. Kvaðst hún skyldu láta 
hann vita þegar hún færi þangað í næsta skipti; gæti hann þá farið 
Og freistað hamingju sinnar, þækti sjer eigi ólíklegt, að kóngs- 
óttur kynni að snúást hugur, er hún sæji hann, svo yfirtaksfríðan. 

Ajrol-Mólúk ljet eigi segja sjer þetta optar enn einusinni og ráðg- 
Mist ný við vezírinn; fóru þeir báðir til manns þess, sem settur 

Þúsund og ein nótt. IV. 18 


274 


var til að gæta garðsins. Voru þeir prúðbúnir og höfðu með sjer 
þrjá þjóna. .„Hittu þeir umsjónarmanninn við garðshliðið og heilsuðu 
honum, en hann tók vel kveðju þeirra; fjekk vezírinn honum hundr- 
að. gullpeninga og bað hann, að útvega þeim nokkuð til matar 
fyrir fje þetta; sagði hann að: þeir væru útlendingar, og langaði sig 
til, að: gleðja hinn unga: mann, sem með sjer væri. Tók umsjónar- 
maðurinn við, fjenu og bauð. þeim að koma inn í garðinn og tylla 
sjer niður þangað til hann færði þeim mat og drykk; gekk hann 
því næst út á torgið, en vezírinn og Taj-el-Mólúk fóru inn í garð- 
inn. Nú kom umsjónarmaðurinn aptur og sátu þeir til borðs með 
honum, en er þeir höfðu matazt, spurði vezírinn, hver lystigarðinn 
ætti. - Sagði umsjónarmaðurinn. að Dúnýa kóngsdóttir ætti hann; 
kvaðst hann fá einn gullpening í kaup á mánuði hverjum. þar Í 
garðinum var lystiskáli mikill og fagur, og þó að sumu fornfálegur ; 
gaf vezírinn umsjónarmanni stórmikið fje til þess, að hann leyfði 
sjer að skreyta lystiskálann, svo hann yrði einsog nýr. Sókti hann 
því næst málara, gyllara, og kalkara, og ljet mynda á öðrum 
veggnum draumvitrun kóngsdóttur, er kvenndúfan leysti karldúfunas 
en á hinum veggnum var það sýnt, er veiðimaðurinn náði kvenn- 
dúfunni og slátraði henni, en hræfugl nokkur át karldúfuna, svo 
hún gat ekki hjálpað hinni, þótt hún vildi. En er þetta var full 
gert, þá komu þeir eigi á fund umsjónarmannsins, fyr enn konan 
gamla ljet þá vita, að Dúnýa ætlaði til lystigarðsins. Dúnýa Var 
því vönust að fylgjast með fóstru sinni, og hafði hún aldrei farið 
til lystigarðsins svo, að ekki væri hún með henni. Nú sendir hú 
því boð eptir henni og friðmælist við hana; býður henni svo 2ð 
koma með sjer í garðinn. Og jafnskjótt sem hún hafði gert Taj- 
el-Mólúk vísbending um þetta, þá bjóst hann hinum beztu skraut- 
klæðum, er hann hafði, og fór með vezírnum til umsjónarmannsin8s 
hittu þeir hann sitjanda. við. garðshliðið. þegar hann sá þá komð, 
stóð hann, upp og fagnaði þeim með virktum, lauk upp hliðinu 08 
bauð þeim að fara inn í garðinn. En það er vitaskuld, að Þann 
hafði ekkert veður af, að kóngsdóttir mundi koma. Hafði Taj“ 
Mólúk skamma stund verið í garðinum, er Dúnýa kom; fylgði 
henni bæði ambáttir og geldingar. -Skauzt þá umsjónarmaðurinn 
að Taj-el-Mólúk og mælti: „Hvað er nú til ráða? kóngsdóttir 7 


215 


3 


komin.“ „Verið söldungis óhræddur,“ ansaði „Taj-el-Mólák, „við 
getum falið okkur.“ Bað umsjónarmaðurinn „hann áð fara sem 
varlegast og gekk síðan, á brott. En meðan þeir töluðust við, hafði 
fóstran fundið ráð til að hafa burt. geldingana. Leiddi hún Dúnýu 
fyrir sjónir, að hún missti allan helming ánægjunnar af skemmti- 
Söngu sinni, ef geldingar þessir væru alstaðar í hælum henni, væri 
þess „eigi heldur nein þörf, að þeir gættu hennar þar í garðinum. 
Fjellst Dánýa á mál hennar og bauð geldingunum „undireins að 
Íara burt. 

Taj-el-Mólúk sat nú í fylgsni sínu og sá kóngsdóttur nokkrum 
Sinnum, er hún gekk fram hjá honum; lá við sjálft að hann hnigi 
í ómegin, í hvert sinn er hann leit hana. - Leiddi. fóstran hana og 
bar þær einsog af tilviljun að lýstiskálanum þar. sem. draumur 
hennar var myndadur. Varð kóngsdóttir frá sjer numin af undrun, er 
hún sá myndina og sagði við fóstru sína: „Æ, eg hef hatað og hrakyrt 
karlmennina vegna draums þessa, en þarna sje. eg að gammur ber 
í klóm sjer karldúfuna, sem eg bríxlaði fyrir ótryggð og svik.“ Ljet 
Íóstran einsog hún gæfi orðum hennar engan „gaum, en næst er 
þær gengu um lystigarðinn, þá gerði hún Taj-el-Mólúk. bendingu. 
að hann skyldi láta sjá sig undir gluggunum á lystiskálanum. „Sá 
kóngsdóttir hann þaðan og felldi þegar ástarhug til hans. Spurði 
hún fóstru sína, hver þessi hinn fagri yngismaður væri. en hún 
Svaraði: „Eg þekki hann ekki, en svo er hann fríður og tíguglegur 
ásýndum, að eigi má annað ætla enn að hann sje konungs sonur.“ 
Fríðleikur Taj-el-Mólúks hafði þannig allt í einu slitið töfrabönd 
þau, er fjötruðu hjarta kóngsdóttur. Gat hún eigi þreytzt. á því 
að hæla þessum fagra yngismanni við fóstru sína, En fóstran 
Serði honum bendingu, að hann skyldi fara heim. - Fór hann þá 
Samstundis og kvaddi umsjónarmanninn; bar hann þó brennandi 
Ástarlöngun í hjarta sínu, og mundi hvergi hafa farið, hefði hann 
tigi verið sannfærður um, að nauðsyn bæri til: En Dúnýa rjeði 
sjer eigi heldur og að lokum sárbændi hún fóstru sína, að hjálpa 
Sjer til að komast í kynni við þenna fagra yngismann; hjet hún 
2ð gefa henni í launa skyni þúsund gullpeninga og skikkju, sem 
Væri jafnmikils virði. Ljet fóstran hana lengi ganga eptir sjer, en 
lofaði þó seinast að gera hvað hún gæti. Eptir það fór hún til 

18* 


276 


Taj-el-Mólúks, og sagði honum, hversu heppilega allt hefði farið ; 
kvaðst hún skyldu fylgja honum til Dúnýu daginn eptir. Gaf hann 
henni þá þúsund gullpeninga og skikkju, sem var jafnmikils virði. 
Fór hún svo til Dúnýu aptur og sagði henni að sjer hefði tekizt 
að finna hinn unga mann, og skyldi hún koma með hann til hennar 
næsta dag. Varð þá kóngsdóttir allshugar fegin og gaf henni þúsund 
gullpeninga og skikkju, sem var jafnmikils virði. 

„ Daginn eptir fór fóstran til Taj-el-Mólúks og bjó hann Í 
kvennmannsföt, sagði hún honum til um allt, hvers hann ætti að 
, gæta og hversu hann skyldi haga sjer; bauð hún honum síðan að 
fylgjast með sjer til hallarinnar. Gengu þau þar um sjö. hlið og 
sjö fordyri. þegar þau komu að sjöunda hliðinu, stappaði hún í 
hann stálinu og bað hann hvergi hræðast, og þegar hún segði: 
„Áfram, ambáttin þín!“ þá mætti hann endilega ekki hika sjer. 
Mundi hann þá koma í sal einn með sjö hurðum, á vinstri hönd; 
væru sjöttu dyrnar að herbergi Dúnýu. Nú hjeldu þau áfram og 
gekk höfuðsmaður geldinganna í veg fyrir þau og spurði, hverra 
erinda ambáttin kæmi, sem fylgdist með henni. Sagði fóstran að 
Dúnýa kóngsdóttir hefti gert boð eptir henni, en geldingurinn sagð- 
ist engum manni hleypa inn, fyr enn hann hefði virt hann fyrir 
sjer vandlega, því svo hefði konungur fyrir sig lagt. En fóstran 
svaraði illu einu og hótaði honum reiði kóngsdóttur; kallaði hún 
með þjósti til Taj-el-Mólúks: „Áfram með þig, ambáttin þín! við 
eigum að fara til Dúnýu kóngsdóttur.“ Gekk Taj-el-Mólúk snúð- 
ugt fram hjá höfuðsmanni geldinganna og var svo heppinn að rata 
á sjöttu hurðina; fór hann þar inn og tók Dúnýa við honum 
báðum höndum. Rjett á eptir kom fóstran og fann hún fljótt ráð 
til þess að koma burt ambáttunum, sem voru þar nærstaddar. þau 
Taj-el-Mólúk og Dúnýa voru nú ein og truflaði þau enginn; vort 
þau alla nóttina í sama herberginu, svo nálægt hvert ötru sem 
verða mátti, en þó í sakleysi. Morguninn eptir lokaði Dúnýa 
Taj-el-Mólúk og fóstru sína inni, en sjálf fór hún inn í annað 
herbergi og sat þar á tali við ambáttir sínar, einsog hún var vön. 
En um kvöldið ljet hún þær fara og flýtti sjer á fund unngstð 
síns og var hjá honum um nóttina. Með þessum hætti leið nú 
einn mánuður og hafði þeim elskendunum ekki þókt sá tími langur- 


271 


En meðan þetta gerðist, urðu þeir vezírinn og Asús alltaf hræddari 
og hræddari um Taj-el-Mólúk, eptir því sem stundir liðu fram, og 
með því þeir gátu einskis orðið vísari um hann, þá leizt: þeim 
ráðlegast að fara sem fljótast heim aptur til Sólímans konungs 
Og segja honum, hvernig komið var. En Sólíman sat eigi lengi kyr, 
er svo var komið; dró hann þegar að sjer allan her sinn til að 
heimta aptur Taj-el-Mólúk son sinn. Setti hann herbúðir sínar 
fyrir utan höfuðborgina og hjelt loks á stað með her sinn; var 
það slíkt ógrynni hermanna, að jörðin var alþakin svo langt sem 
Augað eygði. Meðan á því stóð lifðu þau Taj-el-Mólúk og Dúnýa 
mestu fullsælu. En þar kom loks, að Taj-el-Mólúk sagði unnustu 
sinni, að enn vantaði mikið á, að óskum sínum væri fullnægt. 
Gerði hann henni uppskátt, hverra manna hann væri, og urðu þau 
bæði á eitt sátt, að hann færi til föður síns. Skyldi hann þá í 
annað sinn láta biðja Dúnýu fyrir hönd Taj-el-Mólúks sonar síns. 
En nú átti svo að fara, að nóttina áður enn þau fengju áformi 
sínu framgengt, þá sofnuðu þau svo fast, að þau sváfu langt fram 
á dag. Í sama mund sendir Schahseman konungur höfuðsmann 
geldinganna til Dúnýu dóttur sinnar; átti hann að færa henni skart- 
grip nokkurn.  Sjer hann að dyrnar á herberginu eru harðlæstar 
og þykir það furðu gegna. Vaknaði fóstran við háreystið er hann 
barði á dyrnar, æpti hún þá hástöfum og kvaðst skyldu sækja 
lyklana, en flýði þó undan þegar til kom, því hún var hrædd um 
að allt mundi komast upp um "Taj-el-Mólúk. þegar höfuðsmaður 
Seldinganna sá hana flýja, þá grunaði hann að þetta mundi ekki 
Vera með feldi og mölvaði þegar upp dyrnar; sá hann þá Taj-el- 
Mólúk í herbergi kóngsdóttur. Í sama bili vaknar hún og sjer 
hverskyns er, biður hún höfuðsmann fyrir alla muni að þegja yfir 
Þessu. En hann gaf orðum hennar engan gaum, heldur lokaði 
hann þau bæði inni og fór til konungs. Varð konungur æfareiður 
€r hann heyrði sögu höfuðsmannsins. Ljet hann leiða þau bæði 
fram fyrir sig og smánaði dóttur sína; mundi hann sjálfur hafa 
Tekið Taj-el-Mólúk í gegn, ef Dúnýa ekki hefði aptrað honum. Ljet 
hann fylgja henni til herbergja hennar, og hjelt málspróf yfir Taj- 
€l-Mólúk. „En ér Taj-el-Mólúk sagði til nafns síns og ættar, þá 
leizt honum ráðlegazt að hafa hann í varðhaldi, þangaðtil hann 


218 


sæji, hvort: framburður hans sannaðist, að hann væri sonur Sólímans 
konungs. ; En ezárarnir lögðu fast að honum, að hann skyldi láta 
drepa sakadólginn sem fyrst; sagði Taj-el-Mólúk að hermenn föður 
síns mundu hefíáa þess greypilega, en vezírarnir virtu hótyrði hans 
að vettugi. * Varð „sú niðurstaðan að Taj-el-Mólúk var fenginn í 
hendur böðlinum. Böðullinn hjelt á sverðinu uppreiddu og ætlaði 
að láta höggið ríða á háls honum, en í sama bili heyrðist óp mikið 
og vopnagnýr; tóku kaupmenn þá í ofboði að loka búðum sínum. 
Bauð konungur að fresta skyldi aftökunni þangaðtil menn visst 
hvað um væri að „vera. þá kom sendimaður og sagði að óvígur 
her væri í nánd. Rjett á eptir voru leiddir inn sendimenn frá Sól- 
íman konungi; einn á meðal þeirra var vezírinn, sem fylgt hafði 
Taj-el-Mólúk.  Heilsaði hann Schahseman og sagði honum í hvers 
nafni hann kæmi; kvaðst hann eiga að heimta aptur son Sólímans 
konungs; skyldi landið verða gjörsamlega lagt í eyði, ef honum 
yrði nokkurt mein gert. þá varð Schahseman hræddur og kallaði 
til vezíra sinna: „Vei ykkur, vesalmenni! farið og sækið undireins 
hinn unga mann:“ En er vezírinn og förunautar hans sáu hann Í 
höndum böðulsins, þá hlupu þeir óðara til hans, leystu af honum 
fjötrana og: kysstu á, hendur honum og fætur. þá lauk Taj-el- 
Mólúk upp augum sínum og kannaðist við vini sína, fjekk fögn- 
uðurinn honum svo mikils, að hann hnje í ómegin. Í þeim svifum 
kom og Schahseman konungur og bað Taj-el-Mólúk fyrirgefningar ; 
lofaði hann vezírnum afarmiklu fje, ef hann þegði yfir því, hversu 
Taj-el-Mólúk hefði verið aumlega staddur, þegar hann fann hann 
aptur. En Taj-el-Mólúk spurði fyrst, hvort Dúnýa hefði ekki orðið 
fyrir neinu illu;; bað hann konung vera með öllu óhræddan, því 
hann virti hann engu síður enn föður sinn. Eptir það ljet Schah- 
seman gæðinga sína fylgja honum til lauga og sendi honum þangað 
dýrleg skrautklæði. (En meðan Taj-el-Mólúk laugaðist, fór konungur 
til Dúnýu dóttur sinnar; sókti hann svo að henni, að hún Var 
rjett komin að því að. veita sjer bana, af því hún vildi eigi lifa 
Taj-el-Mólúk.  Veitti honum hægt að telja henni hughvarf og fylgdi 
hann henni sjálfur á fund Taj=el-Mólúks. því næst fór hann til 
sendimanna „ Sólímans. konungs og bað! þá segja honum, að sonur 
hans væri heill á hófi og í bezta gengi. Ljet. hann og boð útgang? 


219 


að flytja skyldi vistir nógar og peninga til herbúðanna. Sendi hann 
Sólíman konungi. stórgjafir, “hundrað hvíta þræla og hundrað svarta 
og jafnmargar ambáttir, hundrað hesta og hundrað úlfalda. Fór 
hann seinast sjálfur út fyrir borgina að finna hann, og fylgdu 
honum þá hinir helztu gæðingar í hirðinni. Og er Sólíman kon- 
ungur heyrði að hann væri: á leiðinni til sín, þá gekk hann spöl- 
korn til móts við hann. * þeir vezírinn og Asús höfðu fært honum 
þá gleðifregn, að sonur hans væri heill á hófi; lofaði hann guð 
fyrir, að hann hafði látið hann komast lífs af.  Faðmaði hann 
að sjer Schahseman konung og: bauð honum að setjast hjá sjer; 
borðaði hann og með honum og sat á tali við hann. Skömmu síðar 
kom Taj-el-Mólúk í skrautklæðum sínum, og jafnskjótt sem Sólí- 
man sá hann, þá stóð hann upp úr sæti sínu, kyssti hann og 
faðmaði hann að sjer. Og er þeir höfðu ræðzt við um stund, þá 
tók Sólíman konungur svo til máls: „Nú vil eg, Schahseman konungur ! 
fullgera hjónabandssamning sonar míns og dóttur þinnar í votta 
viðurvist.“ „Eg heyri og hlýði,“ mælti Schahseman. Var nú sent 
eptir dómara og vitnum og var samningurinn skráður svo sem fyrir 
Skilur í lögum; varð þá fögnuður mikill um allan herinn. þá minnt- 
tist Taj-el-Mólúk, hversu mikið hann átti valmenninu Asús að þakka, 
og gaf honum klyfjar uppá hundrað úlfalda af dýrasta varningi. 
Sneri Asús þá heim aptur til móður sinnar. Hafði hún talið hann 
al og grátið hann einsog dauðan; varð fögnuður hennar því meiri, 
er hún sá hann aptur heilan á hófi. Og er brullaup Taj-el-Mól- 
úks og Dúnýu var um garð gengið, þá veitti Schahseman konungur 
beim allt sem þau með þurftu, er þau bjuggust til heimferðar með 
Sólíman konungi; fylgdi hann þeim þrjár dagleiðir, og gerði hann 
það aðeins fyrir bænastað Sólímans að snúa við. þegar þau ungu 
hjónin komu til höfuðborgarinnar, þá var hún prýdd með hinni 
Mestu viðhöfn og mikil gleði á ferðum. Fór sú gleði vaxandi, er 
Sólíman konungur settist í hásæti og ljet Taj-el-Mólúk setjast til 
annarar handar sjer. Ljet konungur útbýta gjöfum og veitti band. 
ingjum frelsi. Var nú brullaup sonar hans haldið í annað sinn 
"og stóð veizlan í heilan mánuð. Lifðu þau hjónin ávallt í friði og 
fullsælu, sátt og samlyndi, allt til æfiloka. 


280 


Fra TIT til 721 nætur. 


Sagan af Amený kóngsdóttur. 


Dscholachan hefur konungur einn heitið á Indlandi; stýrði 
hann ríki feðra sinna, þegnum sínum til heilla og hamingju og hafði 
svo mikinn áhuga á landsstjórninni, að honum kom aldrei til hugar 
að brjóta undir sig önnur lönd með herskildi; óskaði hann sjer nú 
þess eins, að hann mætti. vita þegna sína jafnsæla að sjer látnum- 
En hann var sonlaus og því þókti honum uggvænt, að þeir mundu 
verða ýmsum ágjörnum og öfundsjúkum smákonungum að hernámi. 
þeir fóru eigi heldur í launkofa með ríkis kröfur sínar, þótt vegur 
Dscholachans stæði þá með miklum blóma. Lá því opt illa á 
konungi og hjó það mikið skarð í ánægju þá, er hann ella mundi 
hafa af þjóðhylli sinni og vinsæld. Hann undi aldrei því, sem var, 
af því hann kveið því, er verða mundi. Hafði hann gengið að eiga 
margar indverskar konunga dætur og allt komið fyrir ekki, rjeði 
hann það nú af, að taka sjer hjákonur úr ýmsum löndum. Var 
stórvezfrnum skipað að fara til allra, sem við mansal fengjust, 08 
kaupa þær ambáttir, sem hann hjeldi að konungi mundi bezt falla 
í geð. Gekk stórvezírinn þá um öll kauptorgin í borginni. og Sá 
marga þræla og ambáttir, en helzt varð honum starsýnt á einð; 
hún var ungleg, og hafði skýlu fyrir andliti. „Ætlaði hann að bregða 
upp skýlunni, en kaupmaðurinn, sem átti ambáttina, varnaði honum 
þess, og sagði að hún vildi ekki sýna sig öðrum enn þeim, sem 
verðir væru þess að skoða hana. þá mælti vezírinn: „Vitið þjér 
nokkurn, sem verðugri sje að líta fegurð ambáttar þessarar, heldur 
enn konung Indíalands. Hefur hann falið mjer á hendur að færð 
sjer þær ambáttir, sem eg finni fegurstar. Lyptið því upp skýlundi, 
svo eg fái sjeð, hvort ambáttin er þess verð, að hún sje leidd fyrir 
konung, og segið mjer, hvað hún á að kosta.“ „það tek eg ekki í 
mál,“  ansaði, kaupmaðurinn, „eg lypti ekki skýlunni frá andliti 
ambáttarinnar nema í viðurvist konungs yðvars, ög þegar hann €F 
búinn að sjá. hana, þá skal eg segja honum, hvað eg set upp-“ 
vezírinn þá ekki annað sýnna enn;að fara með kaupmanninn 06 
ambáttina til hallarinnar; leiddi hann þau bæði fyrir konung 9É 


281 


mælti: „Herra! eigandi ambáttar þessarar vill ekki fylgja rjettum 
kaupsið, og meinar hann kaupendanum að lypta upp skýlu hennar.“ 
Bauð konungur þá höfuðsmanni geldinganna að gera það. Og jafn- 
skjótt sem skýlunni var brugðið frá ásjónu ambáttarinnar, þá var 
Sem menn sæju fullvaxinn mána í öllum ljóma sínum. Augu hennar 
lýstu einsog sólir og augabrýr hennar voru sem regnbogar. Nefið 
Var fagurmyndað einsog sýrlenzk fíkja, og tennur hennar voru einsog 
fegurstu perlurnar í Rauðahafi eða Persaflóa. Brjóstin voru hveld 
eg fagurlega ávöl einsog kjarnepli frá Damaskus. Kinnar hennar 
Voru rjóðar og blómlegar einsog rósirnar í Fajum. Prýðilega var 
hún vaxin, mittisgrönn og beinvaxin einsog sýpresviðarstofn. Hendur 
hennar voru hvítar og nettar einsog fílabeinssproti Salómons kon- 
ungs; hárið mikið og sítt og dökkt, einsog kolsvört vetrarnótt. 
Og er konungur sá svo yfirgnæfandi fegurð og yndisleik, þá stundi 
hann þungan og mælti: „Lof og dýrð sje þjer, mikli drottinn! 
sem ert höfundur svo algjörðrar fegurðar.“ Að svo mæltu spurði 
hann kaupmann, hvað hann setti upp fyrir ambáttina. „Herra!“ 
Svaraði hann, „hún hefur kostaði mig tvö þúsund og finmhundruð 
gullpeninga, en ekki sæmir mjer að verðleggja hana, þar sem við 
Yðar hátign er að skipta.“ „Mæl þú manna armastur,“ hrópaði 
Vezírinn, „ertu svo ósvífinn að halda, að þú fáir nokkurntíma svo 
Seipilega borgun ?“ 

þá mælti kaupmaðurinn: „Herra! þetta veit eg þjer segið að 
Samni yðar; menn mundu víst borga fyrir ambátt þessa tvöfalt 
við það, sem eg hef upp sett. Skýt eg því máli undir dóm hans 
hátignar, konungsins.“ þá hló konungur og sagði: „það er mín 
ætlun, að kaupmaður sje glöggþekkinn á þesskonar varning; gjaldið 
honum kostnað hans og gefið honum fimmhundruð gullpeninga að 
auki.“ PýK þá kaupmaður svo til orða: „Eigi skuluð þjer ætla það, 
herra| að þjer hafið borgað mjér of stórmannlega, því ekki er 
Einusinni svo vel, að mjer sje -fullgoldið ómakið og kostnaðurinn, 
Sem eg hef haft af ambátt þessari. Í stað þess að láta hana 
bjóna, mjer, þá hef “eg þjónað „henni. 'Ekkisljet eg hana borða 
sætabrauð, nema það væri frá Kairó. Aldrei hafði eg handa henni 
hænsn, sem út klakin voru í ofni, heldur ljet eg ávallt klekja upp 
kjúklingum handa henni sjerstaklega. „Og með því henni þókti óbragð 


282 


að vatninu! úr Nílfljótinu, þótt: það væri hreinsað með möndlum, 
þá varð eg að hreinsa það með indverskum geitkúlum*). Mjer þókti 
líka, heldur hnauksamt fyrir hana að ríða úlfalda, og ljet hana 
ferðast alla leiðina í burðarstól með glergluggum.“ Hló konungur 
dátt að þessari ítarlegu fráskýringu, og gaf hann kaupmanni ennþá 
fimmhundruð gullpeninga í viðbót.  Hneigði kaupmaður sig djúpt 
fyrir honum, lagði hægri höndina á hjarta sjer og mælti um leið 
og hann gekk út: „Herra! mjer gekk ekki eigingirni til þess að 
flytja ambátt þessa hingað, en hitt heldur, að eg vildi færa yður 
það, sem yður var samboðið.“ Nú kom höfuðsmaðr geldinganna 
með þjónum sínum og tók við ambáttinni; fylgdi hann henni til 
lauga og voru þar fyrir þjónustukonur þær, er bezt kunnu til að 
skrýða í skartbúnað og leiknar voru í þeirri list; voru þær eigi 
seinhendar til að færa hana úr fötunum. Var hún fyrst núin svo 
sem nægði, og hellt yfir hana rósavatni og öðrum ilmvökva, því 
næst komu tuttugu og fjórar ambáttir af ymsum þjóðum, og þerrðu 
þær hana með: dúkum. því næst gekk hún inn í sal nokkurn; 
voru þar þrír gosbrunnar og hrundu vatnsstafirnir niður í skraut- 
miklar skálar. Ambáttin fagra lagðist nú í legubekk, sem alhjúpaður 
var með indverskum rósavefnaði og dúkum, er ofnir voru í Kaschmir ; 
tók gullkögrið af honum niður á gölf. Nú komu fjórar yngis- 
meyjar, ljettar einsog nettludúksblæjurnar, sem hjúpuðu fegurð þeirrð; 
og áttu þær að kemba ambáttinni. þegar þær höfðu leyst gjörðinð: 
sem bundin var um hár hennar, þá hrundi það óðara í þykkum 
lokkum niður um brjóstin, herðarnar og mjaðmirnar. þrjár af 
yngismeyjunum höfðu skrín í höndum, full af ymskonar ilmvökvá 
og hársmyrslum, en hin fjórða hjelt á demantskreyttum kambi- En 
er hún bar kambinn að hárinu, þá fjellust henni hendur, svo mikið 
fannst henni um, hvað hárið var þykkt og sítt og hrafnsvart. Bað 
hún þá stallsystur sínar að hjálpa sjer, og er þær höfðu fullkembt 
þetta mikla og fagra hár, þá smurðu þær það ýmskonar hár- 
smyrslum, brugðu því í fljettur með gullvír á milli, og skreyttu það með 
perlum og demöntum. Síðan ljetu þær á höfuð henni litla kórónu 
alsetta dýrum steinum, og þar til gullkinguhlað með gullofin"' 


*) þesskonar kúlur nefnast bezóarsteinar, og finnast einkum Í geitavömbum, mynd“ 
ast þær úr hárum, jurtatægjum og ymsum öðrum ómeltanlegum hlutum 


fitti 


283 


uettludúksblæju skósíðri og gagnsærri,“ svo ekki leyndi sjer lima- 
lagið og vaxtarprýðin. En framan: á blæjuna, fyrir enninu og 


- Sugunum, var útsaumað nafn Indíasoldáns með gullvír og demöntum, 
98 var saumurinn harla smágjör. Komu nú enn aðrar ambáttir og 


færðu hana í serk úr silfurofnu pelli; og var hann svo haglega gjör, 
að glöggt mátti sjá sköpun mjaðmanna innanundir og eins brjóstin, 
Sem bæði voru mikil og sælleg. - Að endingu voru látnir skór á 
fætur henni, og hafði það ekki verið hvað minnst fyrirhöfnin, að 
Énna skó, sem mátulegir væru á svo litla fætur. því næst var 
henni færður sætur svaladrykkur og sætabrauð í gullskálum. Hún 
tók sjer og tóbakspípu og reykti með henni nokkra reyki af fyrir- 
taks tóbaki, sem líkast var rósblöðum að ilm og sætleik. Eptir 
bað stóð hún upp og fylgdu allar ambáttirnar henni inn í herbergi 
það, er henni var ætlað. Fleygði hún sjer þar niður í skrautlegan 
legubekk, með tómlætis svip, og fór að tyggja betel*). 

Í sama vetfangi kom höfuðsmaður geldinganna og boðaði komu 
konungs. Stóð ambáttin þegar upp úr sæti sínu, er konungurinn 
kon, og fleygði sjer á knje fyrir honum, lá hún svo kyr með nið- 
utlútum augum og auðmýktarfullum svip. En konungur settist niður 
Og bauð henni að setjast hjá sjer. Talaði hann fyrst við hana 
fáein orð, svona daginn og veginn, og ætlaði síðan að neyta rjettar 
síns; en ambáttin reyndi að hafa sig undan blíðubrögðum konungs, 
03 kom upp fyrir henni grátur, er hún sá sitt óvænna. Hafði 

Onuiu aldrei viljað það til áður, að nokkur kvennmaður sýndi mót- 
Þróa, Þegar hann fór slíks á leit, hafði ástum hans ávallt verið tekið 
Með fögnuði en aldrei með hryggð.  Fjekk hann eigi skilið í þessu 
ky hlega háttalagi ambáttarinnar og hætti ástaratlotum sínum; en 
bar kom fljótt, að hann gerðist ennþá nærgöngulli enn fyrri. þá 
fjell ambáttin á knje, fórnaði til hans höndum og mælti með miklum 
ékka; „Herra! leggist ekki á eitt með forlögunum til að beygja mig 
Ygæfusama niður í saurinn, því eg hef verið hrjáð og hrakin af þeim 
allt tl þessa. Fær yðar drenglynda bjarta eigi viknað af tárum 
minum, þótt eg sje í eymd „og niðurlægingu? viljið þjer vinna 
bað til að brennimerkja mig um eilífð fyrir örskamma stundarsælu ?“ 
LT RS 


% 
) Svo nefnist pipartegund nokkur. 


284 


það var. einsog konungur viknaði í fyrstu, en við síðustu orð hennar 
ljet:hann, brýrnar síga. „Nær var það fyrst,“ mælti hann, „að 
„ambáttunum yrði vanvirða að náðarmerkjum konunganna ?“ „það 
var þá. fyrst,“ svaraði hún, „þegar þeir keyptu þær ambáttir, sel 
áttu skilið. að vera eiginkonur þeirra.“ þetta sagði hún með þótta, 
og runnu þó társtraumarnir niður af augum hennar og vættu lokk- 
ana, sem liðuðust eptir kinnunum. Rjetti þá konungur henni hönd 
sína og mælti: „Stattu upp og talaðu ljósara; seg mjer hispurslaust 
hver þú ert. Má eg vita, hverra manna þú ert og hvaðan af 
löndum?“ „Herra!“ svaraði hún, „eg er borin og barnfædd á Tattarð 
landi og komin af Egyptalandskonungum þeim, er ofsóktu Gyðinga.“ 
„Svo þú ert komin af hinum elztu konungum jarðarinnar ,“ mælti 
konungur,“ og ert þó ambátt.“ — „þá mun yður furða enn meirð á 
því, að allmargir af Asiukonungum eru frændur mínir; en hlýðið 
nú á sögu mína með athygli og skal eg skýra yður frá tildrög“ 
unum til þess, að eg rataði í eymdarástand þetta.“ 

„þegar Egyptalandskonungar voru flæmdir úr landi, þá flýðu 
þeir til Abyssiniu og stofnuðu þar nýtt ríki; var það minna ummáls 
enn það, sem þeir fyr áttu að stýra, enda átti það sjer líka lengri 
aldur, og hafa ættmenn mínir setið þar að völdum í margar aldir. 
Afi minn átti dóttur eina, sem fríðust var allra kvenna, og unni 
hann hénni hugástum; varð sú kóngsdóttir síðar móðir mín. Beild! 
hennar ótalmargir konungar, en konungurinn yfir Tattaralandi ÞiP“ 
mikla varð hlutskarpastur, því hann var vinur afa míns og ættir 
þeirra venzlum bundnar til forna. Grjet móðir mín sáran, er hún 
hlaut að kveðja hinar fögru uppsprettur Nílfljótsins og höllina þar 
sem hún var borin og barnfædd, enda var lítið gleðiefni að flytja 
úr þeim stað í öræfin á Tattaralandi. En hvað sem því leið. þá 
varð Tattarakonungur henni hugþekkari enn hún hafði ímyndað SJ" 


í fyrstu, og festi hún við hann viðkvæma ást; leit hún því öðru" 
Áttu 


hef ég 
s tekin. 


augum á siðu manns síns enn hún annars mundi gert hafa. 
þau fjölda barna, og er eg þeirra yngst og ógæfusamast, 
einsömul þolað méira andstreymi enn öll hin til saman 
Harma þau nú fjærveru mína, og skyldi svo fara síðar, áð ER 
bölfuðu heimkomu degi mínum, þá bytnar sú sök á yður.“ „guð 
varðveiti mig frá því,“ mælti konungur, „að eg noti mjer bágindi Ji 


285 


til að gera. yður. vanvirðu. Veit eg gjörla, hversu mjer byrjar að 


breyta við yður, bæði sakir tignar yðvarrar og. mótlætis þess, er þjer 
hafið í ratað. Skuluð þjer þá vita, að eg krefst ekki annars lausnargjalds 
af yður enn þess, að þjer segið mjer sögu yðar frá upphafi til enda.“ 
s„Þungt mun mjer falla að hlýðnast því boði,“ ansaði kóngsdóttir, 
„$n reyna skal eg að gera vilja yðvarn, hvað sem öðru líður. 

Það er þá fyrst að segja, að eg hefi grimmlega goldið tignar 
Minnar og ættgöfgis.  Jafnskjótt og eg var borin í heim þenna, 
Var eg fengin barnfóstru í hendur, og átti hún líka að annast upp- 
fræðslu mína þar við konungshirðina; dáðust menn að konu þessari 
Íytir lærdóms sakir, einsog öðru heims undri, enda mundi ekki 
heldur sá maður hafa verið auðfundinn á Tattaralandi, sem henni 
Stæði jafnfætis í þeirri grein. Var hún prýðilega að sjer í sagna- 
fræði , lándafræði, læknisvísindum, efnafræði, stjörnufræði og fjöl- 
kynngi, og jafn vel heima í öllu. Hún var Mahómetstrúar og kunni 
allar kenningar hans út í hörgul, því hún hafði komizt yfir rit- 
Björðir hinna fjögra Ímana (skriptlærðu) og þeirra þýðara, sem merk- 
ástir eru, Margt kenndi hún mjer annað, sem þarflegt var og 
Saman að; sagði hún optsinnis við mig: „Taktu eptir því dóttir 
sæll hvað landsbúarnir hjerna eru siðlausir og fáfróðir; það er ekki 
3V0 mikið sem þeir sjeu læsir. þá er munur á löndum mínum, 
Atöbönum, sem kallaðir eru lærðastir menn í heimi.“ Með þessu 
Móti uppörfaði hún mig til náms, og sagði eg engum manni frá 
því, hvað við tókum okkur fyrir hendur. En að þesskonar iðju var 
Mjer hið mesta yndi. 

það er kunnugt að á Tattaralandi eru systkin látin ganga 


- Stman til hjúskapar og er það landsvenja. þegar eg var fimmtán 


Vetra gömul, þá völdu foreldrar mínir einn af sonum sínum til 
Eiginmanns handa mjer, og sögðu þau mjer í viðurvist fóstru minnar, 
að það væri vilji sinn, að hann ætti mig. Fjekk þá fóstra mín eigi 
lára bundizt, því henni var mesta raun að óhæfu þessari. þegar 
Við vorgm orðnar einar, faðmaði hún mig að sjer og mælti: „Miklir 
Vlimenn eru það, sem við búum hjer sáman við. þjóð þín er 
líkust fjenaði, sem engin lög þekkir, því hún aðhefst það er náttúr- 
na sjálfa hryllir við.“ Eg var henni með öllu samdóma í þessu, 
*8 er bróðir: minn ætlaði að. faðma mig: að sjer, þá fann eg í 


286 


hjarta mínu hina mestu óbeit og andstyggð, en enga ást. Hefði 
eg ekki verið hrædd við foreldra mína, mundi eg hafa hrandið 
honum langt burt frá mjer. Eg bölfaði í hjarta mínu þessum 
svívirðilega landssið; en hvað átti eg að gera? hvernig átti eg að 
koma honum heim við hið órjúfandi lögmál spámannsins, sem mjér 
bar að hlýða í lífi og dauða? 

Foreldrar mínir og bróðir minn hjeldu fast við ásetning sinn; 
stundin, sem eg kveið svo mikið, var alltaf að nálægjast, og grjet 
eg mig opt þreytta hjá fóstru minni, því hún tók innilega blut- 
deild í harmi mínum. „Móðir kæri“ sagði eg við hana, „Því 
kenndirðu mjer lögmál það, sem gagnstætt er landsvenju vorri ? Hefði 
eg aldrei þekkt það, þá mundi eg eigi hafa til hegningar unnið.“ 
þá mælti hún: „Berðu nú engar frekari áhyggjur um þetta, eg skal 
kenna þjer gott ráð til að komast undan ásóknum þeim, er þú 
verður að þola. þegar konungur býður þjer að eiga bróður þinn, 
þá skalt þú svara þessum orðum: „Eg get ekki hlýðnast boði yðar 
hátignar, fyr enn eg er búin að læra að sitja á hesti og ríða. Allt 
kvennfólk hjer í landi leggur sig eptir þeirri íþrótt, en það er of- 
seint. fyrir mig að fara að læra hana þegar eg er gipt.“ Faðir þinn 
mun ekki furða sig á þessari bæn þinni, því hjer gerir kvennfólk 
ekkert annað enn að ríða. En þegar hann er búinn að veita þjéf 
þetta, þá skaltu óhrædd láta mig sjá um allt annað.“ Nokkrum 
dögum síðar hjelt konungur stórveizlu og bauð til hennar öllu" 
gæðingum í hirð sinni og enda útlendum höfðingjum. Bróðir ið 
sat á hægri hönd honum, en eg, sem nú er ambátt yðar, sál * 
vinstri hönd. En er vínið var tekið að svífa á gestina og hinn 
hljómfagri hljóðfærasláttur var farinn að gera þeim hlýtt um hjar'ð“ 
ræturnar, þá mælti bróðir minn þessum orðum til föður míns: al 
hafið boðið systur minni að taka mig fyrir eiginmann, en allt fyrir 
það bægir hún mjer frá sjer hvað eptir annað. Skipið henni því; 
að hún unni mjer rjettinda minna þegar í kvöld, og það ummæl- 
alaust.“ þá leit konungur reiðuglega til mín og sagði að þessi 
undanfærsla kæmi af því, að eg væri í einhverju leynilegu ástar“ 
bralli; skyldi það varða lífi mínu ef eg eigi gætti skírlífis míns. 
þá mælti eg: „Kæri faðir! guð varðveiti mig frá því áð sýnð 
mótþróa gegn vilja þínum, en áður enn eg giptist bróður mínum 


287 


Vildi eg fegin læra. að ríða og bera vopn, því, einsog þjer vitið, 
Setur engin. kona eptir giptinguna lagt þesskonar líkamaæfingar á 
sig án mikillar hættu.“ Konungur veitti mjer fúslega þessa bæn 
mína, og varð nú bróðir minn -að hafa þolinmæði. Enda hafði 
hann sjer það til huggunar, að hann kenndi mjer sjálfur.  Ljet 
hann sjer næsta annt um, að eg tæki góðum framförum. Eg dáðist 
að honum, hvað hann gat verið þolinmóður, og kenndi í brjóst um 
hann sakir ofurástar þeirrar, er hann hafði á mjer; hann var svo 
ljúfur og þýður og eptirlátur. En hvað hann var fimlegur og fagur 
á að líta, þegar hann skaut af boga sínum! En hvað hann var 
lipur að snúa undir sjer hestinum! Hann hafði líka eitthvert frá- 
bært lag á að gera mig leikna í því, sem eg var ólagin á af nátt- 
Úrunni. Hefði lögmál spámannsins ekki staðið í vegi, þá mundi 
ég ef til vill hafa tekið elsku hans.. Honum þókti allt af að eg 
Væri fullnuma í reiðlistinni, en eg varð aldrei ánægð með sjálfa mig. 
Það var einn fagran sumardag, er hann lengi hafði látið mig þeysa 
á hesti mínum, þá svipti hann mjer ljettilega úr söðlinum og vissi 
ég ekki fyr enn eg lá í grasinu og var mjúkt undir. Rásuðu þá 
hestar okkar út á sljettlendið, er ekki voru teknir fram af þeim 
laumarnir, en í stað þess að hlaupa eptir þeim, þá vafði bróðir 
Minn um mig örmum sínum með blíðu og ætlaði að sálga mjer 
með ástaratlotum sínum. Augu hans voru upptendruð af elsku, 
En eg mundi, hvað fóstra mín hafði kennt mjer, auk þess að mig 
hryllti við að fremja slíka óhæfu. Kom mjer nú snarræði mitt að haldi, 
9g hugkvæmdist mjer sennilegt yfirvarp til að hafa hann af mjer. 
Eg var nú fyrst í stað í uppnámi útaf þessu, en þegar eg 
var komin til sjálfrar mín, þá fór eg á fund fóstru minnar til að 
Segja henni atburð þenna, og fullyrti eg við hana, að nú gæti eg 
Ekki framar staðizt áleitni bróður míns. „Vertu ókvíðin,“ svaraði 
hún, „og sjertu föst í trú þinni, þá muntu ekki víla fyrir þjer að 
Meyta þeirra ráða, sem eg mun kenna þjer.“ „Seg mjer þau ótta- 
laust og afdráttarlaust,“ ansaði eg, „eg er til í hvað sem vera skal 
9g vil allt til vinna, að eg ekki þurfi að afneita trú minni.“ þá 
Mælti fóstra mín: „Flýðu úr þessu bölfaða landi, þar sem menn 
belgja glæpina í löngum teigum einsog þyrstur maður svolgrar 
Vatn, Hjer eru karlmannsföt, er þú skalt hafa að dulargerfi, og bæti 


eg þarvið gimsteinum nokkrum, sem vera skulu til farareyris þang- 
aðtil.eg kem á eptir þjer, því eg verð að vera hjer nokkra daga, 
fyrst eptir að.þú ert farin, svo eg geti villt sjónir fyrir ofsóknarmönnum 
þínum og tálmað för þeirra. þú skalt halda til Bagdad og mátt 
fulltreysta því, að eg mun ná þjer þar eða á leiðinni.“ Hún bjálp- 
aði mjer nú í fötin og var mjer heldur þröngt og óhægt í þeim. 
En svo mikinn hug hafði eg á að flýja, að eg gaf því lítinn sem 
engan gaum og hugsaði eigi heldur um háska þann, er eg lagði út 
í, Eg ætlaði í langferð, svo ung og óreynd sem eg var, og rataði 
þó ekki veginn, eða vissi hversu eg ætti að haga ferðinni. En eg 
var samt fegin að geta sloppið undan kúgun vandamanna minna, 
og þráði eg með óþolinmæði þá stund, er eg skyldi á stað leggja. 
þegar farið var að halla degi, þá fylgdi fóstra mín mjer um göng: 
sem eg ekki þekkti, út að leynihliði nokkru á höllinni; beið mín þar 
burðalegur reiðskjóti með reiðtygjum. Eg varp mjer fimlega í söðul- 
inn, fóstra mín tók blíðlega í hönd mína og kvað skammt mundu 
til samfunda okkar, en eg keyrði hestinn sporum .og þeysti á stað. 
En þótt fóstra mín hefði lýst greinilega fyrir mjer veginum til 
Bagdad og enda bent mjer í þá áttina, er eg hleypti hestinum á stað. 
þá bar mig samt fljótt út af rjettri leið; lagði eg þá taumana frami 
á makka hestsins og rjeði það af að láta hann ráða rás sinni. 
þegar eg var búin að villast alla nóttina og næsta dag í mörk 
einni stórri, þá fór eg af baki, því eg þarfnaðist bæði hvíldar 08 
fæðu, og hesturinn ekki síður enn eg. Eg var kominn í dalverpi 
æitt, sem var alvaxið viðarrunnum, og las eg af þeim aldin nokkur- 
En er dagsett var orðið, þá þorði eg ekki annað enn að leita mjer 
að einhverju skjóli, þar sem eg gæti verið óhult fyrir villidýrum: 
því háski hefði verið að láta fyrirberast á enginu, þar sem eg SA“ 
Sá eg Áálengdar helli nokkurn, og var gróið fyrir munnann með 
þyrnum og klungrum, svo' eg þóktist ganga að því vísu, að þar 
inni munda engin villudýr vera. Eg lofaði guð og spámanninn 
fyrir happ þetta og stefndi á hellirinn. Inní honum logaði á lampP? 
og sá eg inn að gafli. Eitthvað tvennt var þar inni og hjelt €8 það 
væri ferðafólk, er villzt hefði. En jafnframt þókti mjer uggvæni, 
að þetta kynni að vera fylgsni einhvers ódáðamanns, og fann ég 
að hjer tjáði ekki annað enn að fara varlega. Batt eg hest minn 


289 


við eik nokkra, tók boga minn og örvar og gekk á ljósið. All- 
skammt frá mjer voru tveir hestar bundnir saman á taumunum, 
og stóðu þeir í vegi fyrir mjer; en sjá mátti undir kvið þeirra 
hvað um var að vera í hellinum, og þurfti eg ekki að óttast, að 
eg sæjist þaðan. Og er eg laut niður, þá leit eg hryllilega sjón 
við týru þá, er í hellinum brann, og varð eg sem höggdofa af ótta 
og undrun, Eg sá yngismey, sem streittist við af alefli að slíta sig 
Úr fangi þræls nokkurs, sem var kolsvartur einsog myrkrið í kringum 
mig, tröll að vexti og ógurlega svipillur. Lostinn og girndarbruninn 
gerði hann ennþá afskræmislegri, og hefði mátt ætla, að hann væri 
launsonur einhvers ills anda. Hann nísti meyna með sínum óárenni- 
legu krumlum og grenjaði hástöfum: „Ef þú ekki gerir vilja minn 
begar, þá skal eg brytja þig í sundur.“ En yngismærin brauzt um 
af öllu afli og tók svo til orða: „Heldur þú, hinn guðlausi níðingur ! 
að mjer sje lífið mætara enn skírlífi mitt? Vændistu þess, að þjer yrði 
auðsóktara að koma fram á mjer vilja þínum, þegar þú værir búinn 
að strjúka burt með mig úr löndum mínum? Gleymdirðu því, að 
þú erc þræll minn? Hvern rjett hefur þú til að leggja þínar ósvífnu 
hendur á dóttur drottins þíns ?“ „Bústu þá við dauða þínum,“ sagði 
þrællinn, „hver mundi vera konungur hjer nema eg, sem mestan 
hefi máttinn? Vald mitt yfir þjer er skýlausara enn þó eg hefði 
keypt þig á kauptorgi, og nú skaltu hlýða.“ En er svertinginn 
sá að kóngsdóttir sýndi óbifanlega staðfestu einsog fyrri, þá þreif 
hann með vinstri hönd í hár hennar, og reiddi sverðið með hinni 
hægri; brunnu þá augu hans af heiptaræði. Og rjett þegar eg sá 
að hann ætlaði að fremja níðingsverkið, þá rak eg upp hljóð 
Og hirti lítt um, þó mjer sjálfri væri hætta búin. þrælnum varð 
hverft við, og sleppti mærinni; skimaði hann hvervetna í kringum 
Sig, en eg stje á meðan af baki og skaut ör í brjóst honum. Fjell 
þá illvirkinn til jarðar og brauzt um, reyndi hann að rísa á fætur 
aptur, en gat ekki. Sverðið datt úr hendi honum, og var það 
Síðast, að hann reyndi að kippa út örinni, en blóðið fossaði úr und- 
inni, augun stirðnuðu og lukust aptur. Hljóp eg þá sem fljótast 
il Yngismeyjarinnar og leysti hana úr böndum þeim, er á henni 
Voru. Ætlaði hún að falla fram fyrir mjer, en eg varnaði henni 
Þess; margkyssti hún þá á hönd mína og vætti hana með tárum sínum, 
Þúsund og ein nótt. 19 


290 


þakkaði hún mjer lífgjöfina með hinum fegurstu og hjartnæmusti 
orðum, síðan hóf hún augu sín til himins og mælti: „„þúsundfaldar 
þakkir sjeu þjer alvaldi drottinn! fyrir það, að þú sendir mjer 
eingil þenna.“ Að svo mæltu vjek hún sjer aptur að mjer 0g 
sagði: „Eg treysti drenglyndi yðru, herra! að þjer sjáið aumur á 
mjer; eg er konungsdóttir og hefi ratað í hina mestu ógæfu.“ Var 
eg þá svo blíð og vingjarnleg í máli við hana, sem mjer var unnt, 
og reyndi að hughreysta hana, en ekki gerði og henni það uppskátt, 
að eg væri kvennmaður í dularbúningi. þrátt fyrir það, er síðast 
hafði komið fram við hana, þá fann eg ekki að hún hefði neina 
óbeit á mjer, enda var eg öðruvísi lit enn þrællinn. þegar hún 
var farin að hressast við, þá tók eg blíðlega í hönd hennar og 
spurði hana, hvaða víki það væri, er faðir hennar rjeði yfir, og 
hversu þetta æfintýri hennar hefði atvikazt. „það vil eg fegin 
segja yður,“ ansaði hún. Tók hún þá til frásagna, en eigi kippti 
hún að sjer hendinni, sem hún hafði rjett mjer. 


Frá 722 til 740 nætur. 


Sagan af kóngsdótturinni frá Tattaralandi. 


Faðir minn heitir Kara Oglú og er hann konungur yfir Balehs 
ríki. þrællinn, sem þjer drápuð áðan, var í höll hans; hafði faðir 
minn keypt hann ungan og þókti vænt um hann fyrir hreysti sakir, 
því enginn var sá í öllum hernum, er við hann mætti jafnast. En 
nú er annað nær enn áð segja af hreystiverkum hans. þrællinn 
upphrokaðist svo mjög af frægð sinni og lofræðum föður míns, 
að hann taldi sjer víst, að hann mundi geta náð ráðahag við mig. 
Felldi hann ákafan ástarhug til mín, en honum var synjað ráðsins, 
og: varð hann þá hamslaus af reiði; samt ljet hann á engu berð 
og ásetti sjer að strjúka burt með mig, því með. öðru móti sá hann 
engan veg til að svala ástríðu sinni. Hafði eg áður verið föstnuð 
frænda mínum og var dagur ákveðinn til brullaupsstefnu. Á þeim 
degi reið unnusti minn um borgina; gengu næst honum snillingar, 
er á hljóðfæri ljeku, og borgarmenn þar á eptir með blys í höndum- 
Samsíðis honum gengu menn með sverð í höndum og studdu oln- 


291 


bogum á lendar hestsins, er hann reið. Bæði í höllinni og borg- 
inni mátti svo kalla, að enginn hugsaði um annað enn hátíð þessa, 
og voru ekki fleiri til að gæta mín enn þrír svartir geldingar og 
konur nokkrar. þá heyrði eg allt í einu voðalegt öskur í næsta 
herbergi, og fyr enn eg vissi hvernig á því stæði, þá kemur óvætt- 
Úrinn, svarti þrællinn, þrífur mig upp með annari hendi og hleypur 
burt með mig í einni svipan, rjett einsog tígrisdýr, þegar það hefur 
hremmt lamb í klær sínar. Drap hann geldingana þrjá og lokaði 
bjónustukonur mínar inni í herbergi þeirra; síðan brá hann höf- 
uðdúk ambáttar nokkurrar yfir mig, fleygði sjer á bak hesti, sem 
var til taks við hallarhliðið og setti mig fyrir framan sig. Sáu 
riddarar margir, er hann þeysti burt, og veittu þeir honum sam- 
stundis eptirför; gat eg sjeð frænda minn í flokki þeirra, því eg 
Missti niður höfuðdúkinn af ferðinni, sem var á hestinum. Frændi 
minn þekkti mig líka undireins og herti sig þá sem mest hann gat, 
að hann fengi mjer borgið. En er þrællinn sá að hann eigi mundi 
fá dregið undan, þá reyrði hann mig aptan við söðulinn og sneri 
hestinum við, því hann ætlaði að láta til skarar skríða. Mun eg 
aldrei á æfi minni gleyma hinum hræðilega bardaga, er nú varð. 
Svertinginn hjó á háls unnusta mínum svo af tók höfuðið, valt það 
niður á jörð, og varð grasið blóði drifið, en líkaminn höfuðlaus hjekk 
fastur í ístöðunum og dróst með hestinum. Sumir af liðsmönnum 
Voru svo hugprúðir, að þeir vildu hefna dóttur konungs síns, og 
ljetu þeir lífið fyrir trúmennsku sína. Hinir lögðu á flótta og fór 
þá þrællinn óskelfdur leiðar sinnar, en hirti eigi um að reka 
flóttann. þegar við vorum komin nokkrar mílur áleiðis, þá riðum 
Við fram á hjarðmenn nokkra; höfðu þeir tekið sjer náttból og 
Voru að kveikja eld. Drap þrællinn nokkra af þeim, og tók undir 
Sjálfan sig náttstað þeirra, og það litla, er þeir höfðu meðferðis af 
brauði og víni. Og með því hjörðin var þar rjett hjá, þá tók 
hann einhvern feitasta sauðinn til sláturs og steikti hann á glæðum. 
Hann tók og einn af hestum þeim, er hjarðmennirnir höfðu átt, og 
flutti á honum herfang sitt í helli þenna. þókti honum hellirinn 
tilvalið fylgsni bæði til að njóta hvíldar og koma fram ódæði því, 
€r hann hafði í hyggju. En með. því eg mátti einskis neyta, þá 
kúgaði þrjóturinn mig til að sitja hjá sjer meðan hann mataðist 
197 


292 


einsamall. Ofan á átið reyndi hann á allar lundir að vinna bilbug 
á mjer, með ósvífnum ástaratlotum, kjassmælum og blygðunarlausu 
orðlagi. Var þess skammt að bíða, að hann fór að gerast djarf- 
tækari, en eg hratt honum af mjer; ætlaði hann þá að neyta 
aflsmunar, en fór jafnnær. Keyrði nú æðisgangur hans og ofsi 
fram úr öllu hófi, og var eg komin á heljarþröminn, en þá sendi 
verndareingill minn yður, til þess að þjer yrðuð frelsari minn og 
lífgjafi.““ 

þá mælti eg: „Æfintýri yðar rennur mjer til rifja, og tel eg 
það hamingju mikla, að mjer auðnaðist að forða lífi yðar. Mjer 
er ekki minni hagur að því enn sjálfri yður, því meðan þessi arg- 
vítugi svertingi hafðist hjer við, þá var ekki til þess að hugsa, að 
eg mætti hvílast í hellinum. Nú hefur hann sjeð fyrir vistum, og 
er það happ fyrir mig, einsog nú á stendur. þreyta og hungur 
banna mönnum að skeyta um hindurvitni og hleypidóma, og mun 
eg kinnroðalaust neyta af afgangsleifum þrælsins. Eg trúi reyndar 
á Mahómet, og hann segir, að ekki megi neyta af ræntum vistum 
eða drekka vín, en kóraninn var saminn í Mekka og Medína, en 
ekki í helliskúta í öræfum og óbyggðum.“ Bráði nú heldur af 
kóngsdóttur og settist hún hjá mjer; borðuðum við þangað til við 
urðum mettar, eða rjettara sagt, við borðuðum mikið og lengi. Sátum 
við á jörðinni meðan við snæddum, og var hún okkur þannig Í 
borðs og bekkjar stað, og síðan er við lögðumst til hvíldar, var hún 
sængur ígildi. Við sváfum vært og lengi og vaknaði eg fyrst; 
bjó eg um vistir okkar, kallaði á lagssystur mína og spurði, hvað 
hún ætlaði fyrir sjer, hvort hún rataði veginn og hvert hún ætlaði 
að fara. „þangað sem yður gott þykir,“ svaraði hún, „því %8 
ætla ekki að skilja við yður hjeðan af.“ þessi ásetningur hennar 
hentaði mjer nú ekki allskostar, því eg vildi dyljast fyrir henni, 
en þókti uggvænt, að hún fyr eða síðar kæmist á snoðir um, að 
eg var kona, en ekki karlmaður. Varð eg því að gæta allrar var“ 
hygðar, sem unnt var. þegar við höfðum tekið okkur morgunverð, 
fór lagssystir mín í fötin af þrælnum og reyndi að komast á bak 
hesti hans. En henni hafði aldrei verið kennt að ríða, og gat þu 
því eigi haldið sjer á hestinum, svo eg varð að reiða hana fyr 
aptan mig. Hjelt hún höndunum um mjaðmir mínar, og bannaði ég 


293 


henni að halda þeim hærra, því þá kynni eg að detta af baki; en 
þjer, voldugi konungur! munuð fara nærri um það, að mjer gekk 
nokkuð annað til enn það sem eg sagði. 

Af því við nú vorum alveg ókunnugar veginum, þá var 
ekki annað fyrir enn að láta hestana hlaupa þangað, sem verkast 
vildi. Liðu svo nokkrir dagar, að við riðum um endalaus öræfi; 
Berðist okkur erfitt og þraut vistirnar. Skaut eg þá dýr eigi allfá, 
og lá við sjálft að við hefðum orðið að eta þau hrá. En hjer kom 
að því sem margreynt er, að menn gerast hugkvæmir, þegar í 
Mauðirnar rekur. Lagssystir mín tíndi saman skrælnaðar rætur og 
laufblöð, en eg telgdi oddhvassan tein og hringsneri honum í holum 
trjekubb, þangað til kviknaði; kveiktum við svo með baðmullar 
klút í eldsneytinu, sem við höfðum hlaðið upp á hvítleitan stein. 
Þegar steinninn var alheitur orðinn, þá lögðum við á hann dýra- 
kjötið, og þöktum yfir það með steinum. En ofan á steinlaginu 
brenndum við þurrum rótum, og sem við rifum niður steinana, þá 
gaf okkur á að líta, því kjötið var fullsteikt og meyrt, sem í 
bakstursofni hefði verið; settumst við nú báðar að ágætri máltíð. 
En ekki er þess að dyljast, að við hugsuðum með kvíða til ókomnu 
tímanna og örvílnuðumst, er við sáum ekkert nema endalaus öræfi 
til allra hliða; gátum við ekki komið okkur að því, að gera hver 
annari uppskátt, hvað okkur bjó í skapi. Lagssystir mín leitaðist 
við að halda niðri í sjer andvörpunum og leyna tárunum. Mjer 
Var nú engu hughægra enn henni, en varð þó að berast betur af, 
því fyrst eg var Í karlmanns líki, þá varð eg líka að sýna karl- 
Manns hug. „Látum okkur treysta handleiðslu forlaganna,“ sagði 
€g; „gætið þess, að þó við værum í miðju musteri drottins, þá 
Værum við þar ekki framar í hans hendi, enn við erum hjerna í 
Óbyggðunum.“ Stigum við nú báðar á bak hestum okkar og 
riðum langar leiðir, þangaðtil eg kom auga á hrísgrjónaekrur langt 
í burtu; bar okkur síðan að velyrktum sáðlöndum og var þá auð- 
ráðið, að skammt mundi til mannabyggða. Um kvöldið komum 
við að þorpi einu velbyggðu, og hafði eg nú fyrst og fremst 
hugann á því, að spyrjast fyrir, hvar við mundum geta fengið 
Bistingu, Öldungur nokkur virðuglegur ásýndum kom til móts 
Við okkur, og orti orðum á mig. Tók hann þannig til máls: 


294 


„Ungi ókunnugi maður! því viljið þjer taka yður náttstað í gest- 
húsinu? yður er velkomið að vera hjá mjer í nótt, ef yður svo 
þóknast.“ þetta sagði öldungurinn með slíkri alúð og einlægni, 
að eg fjekk þegar hið bezta traust á honum, en engu að síður 
spurði eg konungsdótturina, hvað henni litist. Sagði hún að eg 
skyldi gera hvað mjer gott þækti, ef hún aðeins mætti fylgjast með 
mjer. Svaraði eg þá öldungnum og sagði: „það skyldi mjer sízt 
verða, að eg hafnaði svo drengilegu boði.“ Hneigði hann sig þá 
djúpt og bað okkur að fylgjast með sjer. Gengum við um þorpið 
og spurði eg hann, hvaða land þetta væri, er okkur hefði að borið. 
þá svaraði hann: „Ykkur hefur borið að landamærunum á ríki því, 
er Baleh heitir.“ „Ræður Kara Oglú konungur ríkjum enn þá?“ 
spurði lagssystir mín. „Svo er guði þakkandi,“ ansaði öldungurinn, 
„að faðir okkar er enn á lífi, en við erum hræddir um, að eigi 
njótum við hanslengi. Svertingi nokkur, sem er hinn mesti endemis- 
maður, strauk burt með dóttur hans; unni konungur henni hugástum, 
og fjell honum þetta svo nærri, að það mun draga honum til dauða, 
áður langt um líður.“ Gengum við nú inn í húsið og leizt oss þar 
fýsilegt að vera og híbýlabragur hinn fegursti. Skammt frá garð- 
inum voru hjarðir stórar, því þessi aldraði höfðingi var einhver 
hinn ríkasti jarðeigandi í því byggðarlagi. Fylgdi hann okkur inn 
í fagurt herbergi, og þjónaði okkur sjálfur með þrælum sínum. 
Nú var kveiktur upp eldur og sókt vatn; var okkur svo búin 
fótlaug. Bauð hinn gamli maður okkur hreint lín og annan klæðnað. 
því hann kvaðst ganga að því vísu, að við værum þreyttari enn $Vð; 
að við gætum farið að leysa frá pjönkum okkar. En með því 
var hrædd um, að hann kynni að komast eptir, hvers kyns við 
værum, þá þakkaði eg honum fyrir, og bar það í vænginn, að við 
hefðum búizt hreinum línfötum daginn áður. Voru okkur færðar 
hressingar, og var okkur ekki minni þörf á þeim enn hvíldinni. 
Síðan bauð húsbóndinn þrælum sínum að fara og sjá til, að kvöld- 
verðurinn yrði tilreiddur. Hafði hann í virðingar skyni við okkur 
látið slátra fríðum sauð og feitum. þegar hann vár farinn frá 
okkur, lagði eg ríkt á við lagssystur mína, að koma nú ekki upp 
um sig með orðum nje athöfnum, því mjer riði lífið á, að leyna 
því, hvers kyns og hverrar stjettar hún væri. Kom okkur báðum 


I 


295 


saman um, að hún skyldi nefnast Aladín, en eg sagði henni, að 
nafn mitt væri Mahmud. Lofaði hún mjer að gæta allrar var- 
hygðar, en því megið þjer geta nærri, herra! hversu mjer var 
Órótt og óhægt á margan veg, þar sem eg varð að hafa yfirdrepskap 
í frammi bæði við samlagssystur mína og húsbóndann. Við vorum 
nú að leggja niður ráðin, hvernig við ættum að komast til hirðar 
konungsins Kara Oglú, en í því komu þrælarnir inn og lögðu stóra 
ábreiðu fyrir fætur okkur; settu þeir niður á hana stórt fat með 
hrísgrjóna graut, helfing sauðarfallsins steiktan, og hænsn, er soðin 
voru saman við hnapplauk. Ekki þurfti húsbóndinn að halda að okkur 
að borða, og var mest ómakið fyrir hann að ganga um beina. 
Lagssystir mín ætlaði aldrei að geta borðað sig sadda og sagði hún 
hvað eptir annað: „Aldrei á æfi minni hef eg smakkað eins góðan 
hrísgrjónagraut, og aldrei hef eg verið eins matlystug einsog eg er 
nú, ekki einusinni, þegar eg var við“... þá beit hún á vörina og 
sagði ekki meira. Gamli maðurinn leit til hennar, en sagði ekkert. 
Að lokinni máltíðinni var framborið vín og sætir svaladrykkir, og 
Þótt eg tryði á Mahómet, þá gat eg samt ekki haldið mjer frá að 
bergja á þessum dýrindis veigum. 

Þegar liðið var fram á nóttina, báðum við leyfis, að við 
mættum fara að hátta. Fylgdu oss þá fjórir þrælar með blys í 
höndum inn í herbergi eitt; voru þar tvær rekkjur uppbúnar, hver 
hjá annari, með dýnum og ábreiðum, er ofnar voru úr úlfalda hárum. 
Lagssystir mín þorði ekki að leggjast niður fyr enn eg var búin 
að margsverja henni, að eg skyldi virða hana einsog hún væri 
Systir mín, þá gerði hún það loksins, en þorði samt ekki að fara 
úr fötunum. Sofnaðist okkur mæta vel þó kalt væri, en það var 
til hlýinda, að í næsta húsi voru skepnur margar og ylnaði loptið af 
hitagufunni, sem af þeim stóð. Morguninn eptir spurði húsbóndinn, 
hvernig okkur liði, og færði okkur vatn og þurrku, svo við gætum 
þvegið okkur í framan. Við drukkum nú kaffi og var okkur síðan 
fylgt til morgunverðar í sömu stofuna, sem við höfðum matazt í 
kvöldinu áður. Liðu svo átta dagar, og veitti ekki af skemmri 
tíma til þess að við gætum náð okkur eptir ferðavosið. En nú var 
bæði, að við vildum sem fljótast komast til konungshirðarinnar, og 
ekki liggja lengur uppá gestgjafa okkar, var okkur því hugur 


296 


á að komast sem fyrst á stað. En hinn gamli maður vildi með 
engu móti sleppa okkur. Hafði hann verið svo kurteis, að hann 
aldrei spurði okkur: „Hverjir eruð þið? Hvaðan komið þið og hvert 
ætlið þið? Hvað lengi ætlið þið að vera hjá mjer?“ þar í landi 
spyrja menn aldrei ókunnuga menn að slíku, og mundi sagt, að 
sá breytti á móti hinu fyrsta boðorði gestavináttunnar, sem það 
gerði. En er hann sá að við höfðum fastráðið aé fara, þá dapr- 
aðist hann í yfirbragði og sagði með klökkum málrómi: „Fyrst 
þið, góðir herrar! endilega viljið fara, þá byrjar mjer ekki að aptra 
ykkur; en verið nú hjá mjer einn dag enn, það er sú eina bón, 
sem eg hef ykkur að biðja.“ þar með sýndi hann okkur ýmsar 
viðbúnað til veitinga og gestbeina, gerði hann það í von um, að við 
yrðum þá lengur í húsum hans. Hafði hann látið slátra fríðasta 
sauðnum, sem hann átti í eigu sinni, og þókti okkur það mikið 
mein, að hann kostaði svo miklu til og slátraði þvílíkri metfjeskepnu, 
sem við helzt mundum kjósa að hefði verið látin lifa. Rófan á sauðnum 
var svo feit, að fjöl á tveimur hjólum hafði verið bundin aptan við 
hann og lá rófan á henni. Hefði það verið stakasta vanþakklæti 
að hafna slíku kostaboði. Maturinn varð tilbúinn í tækan tíma 
og var lögð fyrir okkur ábreiðan góða, og í þetta skipti lá hún 
lengi; stóðu á henni drykkjarker af kristalli og gulli og var ótæpt 
skenkt á þau af hinum ljúffengustu víntegundum. Höfðum við 
áður sjeð á öllum veitingunum, að húsbóndinn hlaut að vera vell- 
auðugur, en nú urðum við öldungis hissa á þessari hóflausu rausn 
og viðhöfn. Kóngsdóttir horfði á allt með athygli og vissi ekki 
hvað hún ætti að hugsa eða segja. Húsbóndinn hafði gaman af 
þessari undrun okkar, og að lokinni máltíðinni tók hann okkur við 
hönd sjer og mælti: „Synir sælir! áður enn þið farið hjeðan, verð 
eg að sýna ykkur það sem fegurst er af eignum mínum, svo litlar 
sem þær eru.“ þá var lokið upp hliði einu, miklu og glæsilegt, 
og gengum við inn um það í lystigarð einn, sem var geysimikill - 
að víðáttu; í honum var mikið af aldintrjám og blómum og vökv- 
aðist það allt af gosbrunnum. Þar stóðu þjettir skógarrunnar með 
jöfnu millibili, og uppi á hæðunum voru dýrlegir lystiskálar til 
hlífðar við sólarbrunanum, var svalt í þeim sem í hellisskálunum á 
Egyptalandi og hin fegursta útsjón. Í einum lystikálanum höfðtt 


A 


297 


verið settar fram handa okkur kræsingar til munnbragðs, og ýmislegt 
tilhressingar. Nú er þrælarnir voru að halda að okkur sykurbakstri 
og sætum svaladrykkjum, þá sagði eg við gestgjafa okkar: „Einn 
hlutur er, sem eg mundi spyrja yður að, ef eg ekki væri hræddur 
um, að eg sýndi með því ókurteisi.“ „Talið sem yður býr í brjósti,“ 
Svaraði hann, „en látið mjer heimilt að þegja við spurningu yðar, 
ef eg skyldi hafa einhverjar sjerlegar ástæður til að synja svarsins.“ 
þá mælti eg: „Að þeim skildaga geng eg, en að því vildi eg spyrja 
yður, hvort þjer ekki undir niðrí kennduð einhverrar auðnar og tóm- 
leika innan um alla auðlegðina; því hamingju yðar er eins ávant. 
Ætti hún að vera fullkomin, þá yrðuð þjer að eiga ástríka konu, 
Sem tæki jafna hlutdeild í velgengni yðar.“ þá greip hinn gamli 
Maður hönd mína, varpaði öndinni mæðilega og felldi tár af augum. 
Hann mælti: „Helzt til óvarfærnir eruð þið ungu mennirnir; því 
fórstu að rifja upp fyrir mjer svo raunalega endurminningu? Já, 
€g átti konu, sem eg mun trega allt til dauðans, eg átti barn, sem 
Var eins fagurt og blíólynt og móðirin, og í því lifði eg upp aptur 
æsku mína. En þá varð eg brýnna erinda vegna að fara í lang- 
ferð frá föðurlandi mínu; var Sonur minn tólf vetra, er eg fór að 
heiman, og sá eg hann aldrei þaðan í frá, því þegar eg kom heim 
aptur, var mjer sagður dauði hans og konu minnar. þá vann eg 
Þess styrkan eið, að eg aldrei skyldi kvongast framar, og þann eið 
Mun eg víst halda; mundi eg aldrei hafa skap til að ganga á þetta 
heit mitt.“ Meira kom hann ekki upp fyrir gráti og andvörpum. 
En er hann tók að sefast aptur, þá bað eg hann að sýna mjer 
aðrar eigur sínar, og gerði eg það til þess að sorgin skyldi rætast 
af honum. Hafði hann eigi sleppt hendi minni, en hjelt fast um 
hana og leiddi mig nú með lagssystur minni inn í garð einn mikinn, 
Sem á alla vega var umkringdur af úlfaldahúsum; voru í þeim 
húsum fimm hundruð úlfalda. Og er við gengum inn í eitt af 
húsunum, þá kom úlfaldamóðir ein á móti oss með kálfi sínum. 
Var sem þau bæði yrðu fegin, og ljetu vel að eigandanum, vildu 
Þau ei frá honum víkja fyr enn hann myndaði sig til að fara. „þessi 
dýr eru furðanlega elsk að yður,“ mælti eg. — „þau þekkja mig 
betur enn eg þekki þau. Eg hitti þau fyrir, er eg kom heim úr 
langferðinni, og vissi eg ekki, hvaðan þau voru komin, því ekki 


298 


hafði eg keypt þau. En að öðru leyti eru þau mjer til ærins 
kostnaðar, svo vandlega sem þau verður að stunda; hafa hjarð- 
menn mínir aldrei getað komið þeim út í hagann og nú eru þau 
alin á hálmi og baðmullar fræi.“ þá sagði lagssystir mín: „Ég 
get því nærri, að þjer munið hafa látið reisa konu yðar fagurt 
minnismerki.“ „Svo sem efni mín leyfðu,“ ansaði hinn gamli 
maður; „eg ljet byggja kapellu með hjálmþaki, og hef eg sett menn 
til að lesa í henni upp úr kóraninum frá morgni til kvölds; borga 
eg þeim gullpening á degi hverjum. Er þar haldin guðsþjónustu- 
gjörð á Föstudögum, og koma þangað klerkar og ölmusumunkar til 
að syngja helgar tíðir.“ „Er yður nokkuð móti skapi,“ mælti lags- 
systir mín, „að við vottum lotningu okkar fyrir hinum dýru leifum, 
sem geymdar eru í kapellunni?“ „Ungi maður!“ ansaði hann, „þú 
fer nú þess á leit, sem eg satt að segja engum leyfi nema klerkum 
vorum og kennimönnum. En hvernig ætti eg að synja ykkur nokk- 
urs? Komið nú og fylgist með mjer eptir forsæluganginum hjerna 
milli platanstrjánna.“ Sá vegur lá til kapellunnar og var alllangur ; 
gekk hinn gamli maður á undan okkur, hugsandi, og fór heldur 
seint. Og er hann loksins lauk kapellunni upp fyrir okkur, þá 
sáum við þar tvö grafarmörk af marmara, hvert hjá öðru. Á bið 
stærra var högginn höfuðdúkur, sem konum er títt að bera, og letruð 
á hann spakmæli úr kóraninum með upphleyptum stöfum, loga“ 
gylltum; á minna grafarmarkið var höggin túrbans mynd. Sagði 
eg þá í hljóði við lagssystur mína: „Nú munuð þjer bráðum sjá 
undur mikið.“  Vjek eg mjer síðan að hinum gamla manni 08 
mælti: „Gerið nú eina bæn mína, yður ríður sjálfum mest á að 
þjer veitið mjer hana, en hún er sú, að þjer látið opna grafir 
þessar, og særi eg yður nú, að þjer verðið við áskorun minni.“ Hinn 
gamli maður hjelt áfram að biðjast fyrir án þess að ansa mjer, €R 
leit til mín einsog með fyrirlitningu allrasnöggvast, og sneri SVO 
aptur frá mjer augum sínum. Ljet eg það ekki á mjer festa 06 
tók aptur til máls: „þjer synjið þá þess, er eg beiðist, og virðið 
mig ekki einusinni svars.“ — „Mundi lögmál gestavináttunnar þröng“? 
mjer til þess að láta í öllu eptir hugþótta fíflslegra unglinga? Til 
hvers er að raska friði dauðra manna?“ — „Til þess að vekja þá 
lífsins aptur,“ mælti eg. „Vinur kær!“ sagði hann, „eg €r DÚ 


— 


299 


kominn á þann aldur, að eg get ekki trúað á markleysuhjal þitt, 
eða annara á þínum aldri.“ „Yður er vorkunn,“ mælti eg, „þó 
þjer þjótið upp við orð mín, því þjer hafið mikinn harm að bera. 
En verðið nú við bæn minni, og fái eg ekki efnt heit mitt, þá 
Ofurseljið mig dómaranum einsog guðlausan glæpamann.“ Hinn 
gamli maður leit nú til mín, og var einsog hann vissi ekki hverju 
trúa skyldi. „Hversu má svo vera, vinur!“ sagði hann; „skyldi 
mjer nokkurntíma auðnast að faðma aptur konu mína og son minn 2“ 


„Ljet hann samstundis tvo þræla sækja hamra og járnkarla; var 


Marmarahellunum lypt af gröfunum og sprett upp umbúðum hinna 


dauðu; en þar fundust engin lík, en í þeirra stað höfðu verið látnir 


tveir trjebútar. „Hvar er nú kona yðar og sonur yðar?“ sagði eg 
við hinn gamla mann. Kom þá. upp fyrir honum grátur mikill, 
Svo að hann mátti eigi mæla. #„þjer munuð finna þau aptur,“ 
mælti eg, „og það áður enn þessum degi lýkur; verið aðeins þol- 
inmóður og setjið allt yðar traust til drottins.“  „Æ!“ hrópaði 
hann, „drottinn hefur reiðzt þjóni sínum. Hann hefur látið konu 
mína og son minn breytast í trjedrumba.“ Að svo mæltu sneri 
hann grátandi heim aptur til híbýla sinna og fylgdum við honum 
€ptir. þegar við vorum komnar í stofu hans og seztar niður, þá 
Spurði eg, hvort hann ekki ætti neina Ismaels peninga með úlfalda 
móti, „þá peninga hef eg aldrei sjeð,“ svaraði hann „og eru þeir 
Mjer með öllu ókunnir.“ Mjer kom þá til hugar, að fóstra mín 
hafði gefið mjer tvo þesskyns peninga áður enn eg fór á stað; 
hafði hún þá fullyrt, að þeir væru svo sjaldgæfir að enda kalífinn 
Sjálfur ætti enga slíka í fjehirzlu sinni. Fór eg þá og sókti pening- 
ana og lagði þá í eld. þegar þeir voru orðnir glóandi, þá ljet eg 
Þræl einn sækja úlfaldamóðurina með kálfinum sem við höfðum 
Sjeð í úlfaldahúsunum bakvið lystigarðinn. þegar hann var kominn 
með þau, tók eg gullpeningana úr eldinum og drap þeim í vatn. 
Þá hvarf af þeim úlfaldamótið og kom manns mynd í staðinn. 
Stökkti eg nú vatninu á höfuð úlfaldamóðurinnar og kálfsins og 
Sagði á hinu forna tungumáli Abrahams: Kirtuuna suret ol 
barak eloha (tak aptur á þig þá mynd, sem guð skóp þig í). 
Og sem eg mælti fram þenna kröptuga formála, þá reis úlfalda- 
Móðirin og kálfurinn upp á apturfæturna; skinnið fjell niður af 


300 


þeim einsog klæði, bakið sljettist og hinir tvíklofnu hófar urðu að 
fingrum, en snoppan varð að mannlegri ásjónu. Jafnskjótt sem 
hambrigði þessi voru orðin, hlupu þau mæðgin í fang gamla mann- 
inum, en honum miklaðist þessi óvænti fögnuður svo mjög, að hann 
hnje í ómegin. Var dreypt á hann víni og kom hann fljótt aptur 
til sjálfs síns. Kona hans sá nú að hún var nakin, og roðnaði við. 
því hún fyrirvarð sig að standa svo á sig komin í návist tveggja 
ungra manna ókunnugra, flýði hún því sem fljótast og maður hennar 
á eptir. En þess var eigi langt að bíða, að hann leiddi hana inn 
til okkar aptur, og var hún þá komin í föt sín; hafði hann 
geymt þau til endurminningar um hana, sem hann syrgði svo 
sáran, og engu lógað af munum hennar. 

Nú er þau komu inn í stofuna, þá sáu þau að sveinninn sat í knjám 
mjer, sagði þá móðir hans: „En hvað honum þykir vænt um, að 
hann getur látið þakklátsemi sína í ljósi við yður! En hvernig Á 
eg að geta þakkað yður? Hinn voldugasti konungur á jarðríki mundi 
ekki geta endurgoldið slíka velgjörð.“ þá mælti eg: „Hinn voldug- 
asti konungur á jarðríki hefði ekki getað auðsýnt okkur meiri gést- 
risni eða drengskap enn maður yéar, og höfum við svo tekið laun 
okkar fyrir fram. En ef þjer haldið að eg eigi ennþá til skuldar 
að telja hjá yður, þá get eg sagt yður, hvernig hún bezt verður 
fullgoldin. Gerið mjer það til vilja, að segja frá því, hversu þjer 
rötuðuð í eymdarástand þetta, því vísindi mín greina reyndar frá 
meinsemdunum og kenna ráðin við þeim, en þau láta mig með öllu 
ófræddan um orsakir þeirra.“ „Eg ætlaði reyndar,“ ansaði konan; 
„að segja manni mínum frá þessu sjerstaklega, en fyrst að yður 
einnig er hugur á að heyra sögu mína, þá skal eg greina nokkri 
ítarlegar frá tildrögunum enn eg mundi gera ella.“ 


Sagan, er kona gamla mannsins sagði. 


„það er upphaf þessa máls, að við vorum tvær systur, 0É 
misstum foreldra okkar meðan við enn vorum á æskuskeiði. Vor“ 
eigur okkar allálitlegar og vörðum við þeim hver eptir sínu skap- 
lyndi. Eg keypti kvikfjenað, hús og akra, því eg ætlaði eingöngu 
að leggja stund á landbúnað. En systir mín var áköf í skapi 06 


301 


stórhuga, og mælti hún þessum orðum til mín. „Úr því mjer er 
heimilt að njóta frelsisins, þá skal mjer aldrei það verða, áð eg 
grafi mig niður í húsum inni einsog þú gerir. Eg ætla að verja 
öllum fjárhlut mínum til varningskaupa og fara svo um víða ver- 
öld; kann þá svo að fara að eg hitti mann á leið minni, er mjer 
Sje jafnkosta. En hvernig sem það fer, þá veit eg samt með vissu, 
að mjer mun aukast auður og reynsla.“ Reyndi eg þá að leiða 
henni fyrir sjónir, hversu fyrirætlun þessi væri vitlaus, hættuleg og 
Ósæmileg, en allar fortölur mínar urðu árangurslausar. Hún svar- 
aði mjer í reiði og mælti: „Mundi þeirri konu ofætlun að ferðast 
Sem hefur karlmannshug í brjósti? Eigum við að veslast upp í 
fáfræði, þegar okkur eru ljentar gáfur til þess að afla þekkingar 
Og fróðleiks?“ Tilfærði hún ýmisleg spakmæli til að styrkja mál sitt, 
og þar á meðal þessi: „Vatnið fúlnar ef það stendur kyrt. Færi 
ljónið aldrei úr bæli sínu, þá mundi það svelta í hel. Stæði sólin 
ávallt yfir höfði voru, þá mundum vjer deyja af hita. Alóe virða 
Menn að vettugi þar sem það vex, það kemst fyrst í verð, þegar 
bað er flutt úr landi. Nær mundi örin lenda í skotmarkinu, ef hún 
aldrei flygi af strengnum? Kom þú með mjer; það er gaman að 
Sjá ókunnuga menn á degi hverjum, og vinir eru skjótfengnir.“ 
Það var nú öðru nær enn að hún með hjegóma þessum fengi talað 
Mig upp til að verða sjer samferða, því eg gerði allt mitt til þess 
að telja henni hughvarf. Eg sagði við hana: „Íhugaðu hættur þær, 
Sem ferðinni hljóta að vera samfara, og jafnaðu þeim saman við 
hinar rósömu unaðsemdir, sem þú getur notið með okkur. Gipztu 
honum frænda okkar, þú getur krafist þess að lögum að hann taki 
big fyrir konu.“ „Eiga máttu hann frænda minn fyrir mjer,“ 
ansaði hún; „heldurðu að eg fari að giptast bónda? Mjer nægir 
Ekki minna enn konungborinn maður; að öðrum kosti giptist eg 
aldrei, Paktu nú eptir, hann verður ekki lítill fyrir sjer, maðurinn, 
sem eg fæ.“ „Fyrst þú ert svo stórhuga,“ mælti eg, „þá skal mig 
Ekki undra, þó þjer þyki dauflegt í þorpinu, því ekki er til þess 
að hugsa, að slíku stórræði verði hjer til vegar komið. En ertu nú 
Visg um, að þjer takist það, þó þú farir út í víða veröld? Og ætli 
bú yrðir nokkru sælli, þó það tækist? Eg ætla fyrir mitt leyti að 
Una, hlutskipti mínu og vera hjer kyr, svo eg við heimkomu þína 


302 


geti  samfagnað þjer, ef vel hefur tekizt, og huggað þig ef illa 
skyldi hafa farið.“ Sá hún nú að eg var með öllu ófáanleg til 
að verða henni samferða; fór hún þá í karlmannsföt og tók sig upP 
með ferðafólki allmörgu. Hafði hún úlfalda með sjer undir varn“ 
ingsklyfjum. Þegar hún var komin í næstu sæborg, þá tók hún sjer 
fari til Alexandríu og seldi þar nokkurn hluta varningsins; hinu 
sem eptir var, kom hún út í Kairó og hafði á því geysi mikinn 
ábata. Höfðu nú eigur hennar aukizt nær því um helfing, og vildi 
hún ekki svo fara úr Kairó, að ekki nyti hún fyrst skemmtanð 
þeirra, er borgin mátti veita. Hús hennar varð rjettnefndur skemmti- 
staður; gekk þar ekki á öðru enn veizlum og vikivökum, söng 08 
hljóðfæraslætti. það var opt að hún fór sjer til skemmtunar eptir 
Nílljótinu á lystiskútu, fylgdu henni. þá margir ungir menn af 
heldri stjettum, og kvað við fagur hljóðfærasláttur á þiljum uppi. 
Var systur minni heimilt að koma í samkvæmi hinna tignustu manna, 
og var hún aldrei kölluð annað enn: „útlendingurinn fagri.“ Hún var 
svo gáfuð. fyndin og glaðlynd, að hún ávann sjer vináttu allra 
þeirra, er hún kynntist við. Hjeldu menn að hún væri einhver 
konungssonur, sem vildi skoðast um í heiminum, en þó fara huldu 
höfði. Nú þótt systir mín sökkti sjer niður í glaum og skemmir 
anir, þá varð hún samt ekki afhuga vegsauka þeim, er hugur 
hennar stóð til. þar í borginni var höfðingjasonur einn, sem henni 
leizt prýðilega á, sakir vaxtar og vænleika, og felldi hún allan hug 
sinn til hans. Var hann prýðilega menntaður og hafði fengið hið 
bezta uppeldi, einsog tign hans sæmdi; er það og alkunnugt, að 
Egyptar hafa miklar mætur á vísindum og eru lærðastir menn Í 
heimi. Hann fjekk hinn bezta þokka á systur minni, „útlendingnu 
fagra,“ og kom optsinnis á fund hennar, svo þau urðu aláðarvinir- 
Ætlaði systir mín að ávinna sjer ást hans og segja þá fyrst; kv 
hún væri, þegar saman væri gengið með þeim. Taldi hún víst að 
það mundi takast, og nú hugkvæmdist henni kátlegt uppátæki. Hinn 
ungi maður tefldi optsinnis við hana, og einn dag var það að Þann 
bauð henni að tefla við sig eina skák. þá mælti hún: „Til € eg 
í það, og skal eg hætta móts við yður aleigu minni, iálað svo felldu 
móti að, ef þjer vinnið taflið, þá fullnægið þjer skilyrði því, 
sem eg hef tiltekið í þessu innsiglaða brjefi. Skildaginn €r ekki. 


303 


þungur, og er mjer nær að halda, að hann sje yður ekki mjög 
fjærri skapi.“ „Eg slæ þá til,“ svaraði hann, „því eg treysti 
drengskap yðrum.“ Meðan þau voru að tefla, kom faðir yngis- 
Mannsins og heyrði hver efni í voru; þókti honum þá engin furða 
þó bátir sætu íhugafullir yfir taflinu. Varð honum það fyrst fyrir, 
að hann laumaði burt brjefinu, sem lá á borðinu hjá þeim. Hann 
losaði um innsiglið með gætni og las síðan það sem í brjefinu stóð, 
en það var svo látandi: „þjer hafið unnið aleigu mína og afhendi 
eg yður hana gjarnsamlega með þeim skildaga, að þjer þiggið ást 
Mína og takið: mig fyrir konu.“ Karlinn hafði áður haft eitthvert 
Veður af því, að systir mín var annars kyns enn hún þóktist, og 
hugði hann nú engann vafa á því, að hún mundi-vera óráðskona og 
flakka lausu við; þókti honum lítil sæmd að slíku kvonfangi fyrir son 
Sinn, en svo var seðillinn orðaður, að enginn efi gat á því verið, 
hvernig taflið mundi fara. Karlinn var maður ágjarn og hug- 
kvæmdist honum bragð til að ónýta ráðahag þenna; hann tók sköfu- 
Járn og skóf út fimm seinustu orðin, sem allt var undir komið, 
því næst innsiglaði hann seðilinn og ljet hann aptur á sama stað. Var 
hú lengi vel tvísýnt, hver vinna mundi, en svo var leiknum varið, 
Sem til lykta rjeð, að systir mín hafði búið hann í hendur hinum 
Unga manni, enda vildi hún sýna honum, að hún tapaði viljandi. 
Tók þá maðurinn seðilinn, las hann og mælti: „Nú á eg alla fjár- 
Muni yðar. En þar sem þjer biðjið mig að þiggja ást yðar, þá var 
Þarflaust að gera það að skildaga, því eg hafði gefið yður ást mína 
fyrir löngu.“ þá mælti hún: „Lesið til enda það sem á miðanum 
Stendur.“  „Mjer er ómögulegt að lesa meira enn skrifað er,“ 
Svaraði hann. Varð nú systir mín óþolinmóð og tók af honum 
blaðið; datt henni þá allur ketill í eld, því hún sá að þau orðin 
Voru horfin, sem mest reið á. Hún reyndi nú samt að leyna geðs- 
hræringu sinni og mælti: „það er bótin, að þó mjer hafi farið hirðu- 
lauslega , þá hef eg gott minni. Hjer er hönd mín, eg sel yður 
hana og sjálfa mig til æfinlegrar eignar.“ „Nei, nei, heilla vinur!“ 
Alsaði yngismaðurinn, „eg hef svikalaust unnið eigur yður og það 
ér mjer nóg; eg vil ekki gera yður að þræl nje skerða frelsi yðar 
á nokkurn hátt, það er dýrmætara enn svo, að menn eigi að tefla 
Um það. Teitið til annara enn vina yðar, ef þjer viljið selja yður 


304 


í ánauð.“ þá sagði systir mín: „Eg þykist ekki selja mig undir 
ánauðarok, þó eg kjósi yður til eiginmanns.“ þetta tók hinn ungi 
maður einsog ódæmis háðung, og brá sverði sínu fokreiður. „Dirf- 
ist þú,“ sagði hann, „útlendur þorparinn, að misbjóða svo tignum 
manni, sem eg er, með svívirðilegri keskni ?“ Vildi systur minni það 
til lífs, að faðirinn greip um handlegg sonar síns og hjelt honum 
aptur. Var það tæpast að hún fengi forðað sjer undan og varð 
hún nú að lifa á bónbjörgum, þó dauflegt væri, eptir að hún hafði 
drambað með svo dýru borðhaldi, að ekki var annað slíkt í Kairð. 

það var einn dag, að eg sá konu koma í ræflum og tötrum, 
það var systir mín og bar eg eigi kennsl á hana fyr enn hún 
sagði til nafns síns. Hljóp eg grátandi um háls henni og gaf 
henni föt þau, er eg átti bezt í eigu minni. En svo var hún 
vanþakklát, að hún ljet sjer ekkert finnast til gjafa minna og góðs 
atlætis, og nötraði hún af vonzku, er hún heyrði að eg væri gipt 
frænda okkrum. En hann sýndi henni hina mestu vinsemd 08 
leyndi hún því heiptarhuga sínum. Sagði eg við hana: „Þú 
veizt nú hvað ferðalagið er hættulegt, vertu því kyr hjá okkur; 
eg skal bæta þjer skaða þinn og sjá út manns efni handa 
þjer, svo þú megir hjá honum njóta hvíldar, og búum við 
sátt og samlyndi, sem einn maður væri“ En 


2 


þá öll saman í 
það var hið mesta kvalræði fyrir hana að sjá auðnu mína og vél“ 
gengni. Nokkru síðar sáum við að hún var farin að búa sig út Í 
nýtt ferðalag og kom okkur það heldur enn ekki óvart. Krafðist 
hún af oss fjár þess, sem henni var ætlað til heimanfylgju, 06 
lofaði að borga okkur það aptur, þegar hún kæmi heim úr ferð 
sinni. „Og þú heldur,“ sagði maðurinn minn, „að þú eigir aptr“ 
kvæmt? Í fyrri ferðinni misstirðu aleigu þína, en í þessari máttu 
óttast að þú glatir bæði frelsi þínu og lífi.“ Gaf hún orðum 
okkar engan gaum, og ljet það eitt um mælt, að hún mundi farð, 
hvort sem hún hefði fje eða ekki, kvað hún sjer vera svo margt 
til lista lagt, að hún gæti með hægu móti aflað sjer þess, €r hún 
þyrfti. Sáum við nú, að ómögulegt var að koma fyrir hana vitinu, 
og gáfum henni talsvert fje til fararinnar. Var hún tvö ár í ferð 
þessari og höfðum við á þeim tíma hina beztu uppskeru af ökrum 


okkar, en hjarðirnar tímguðust vel og jukust stórum. En það vá 


305 


öðru nær enn að systir mín ætti slíkri hamingju að fagna. Fyrst 
fór hún um Persaland og hafði lítinn ábata, en því næst ætlaði 
hún að reyna, hvernig sjer gengi á Tattaralandi, og tók því það 
ráð að leita til Bokkara, sem er kaupforðastaður beggja landanna 
08 stefnustaður hinna voldugustu verzlunarmanna í Austurheimi. 
En til þeirrar borgar kom hún farangurslaus, því þegar hún var á 
leiðinni yfir Kandaharsfjöll, þá rjeðust á hana Indverjar nokkrir og 
ræntu hana, en með því hún hafði góðan hest, þá gat hún dregið 
undan þeim og forðað lífi sínu; hafði hún þá ekkert nema gull- 
Þeninga nokkra og gimsteina, er hún bar á sjer. Fyrstu dagana 
Eptir að hún kom í borgina, var hún að kynna sjer kauptorgin og 
sesthúsin; varð kerling nokkur á vegi hennar og ávarpaði hana 
Þessum orðum: „Ekki ert þú bragðlegur, sonur sæll! þó þú sjert 
Ungur að aldri og fagur álitum. Lízt mjer svo á þig, sem þú 
Munir yfir mikilli hugsýki búa; má eg vera svo djörf og spyrja, 
hvað að þjer gengur?“ „Er það ekki von,“ svaraði systir mín, 
sáð illa liggi á útlendum manni, sem ræntur hefur verið aleigu 
sinni, og engann þekkir? hvað á af mjer að verða, sem er frænd- 
laus, vinlaus og fjelaus?“ Kom þá upp fyrir henni grátur mikill. 
sþjer er vorkunn,“ mælti kerling, „kom nú með mjer og skal eg 
Veita þjer öruggt athvarf.“ þegar nokkrir dagar voru liðnir, ætlaði 
Systir mín að fara, en kerling sárbændi hana að vera hjá sjer; 
bað vildi systir mín ekki og tók þá kerling svo tilorða: „þú óttast 
Víst að leyndarmál þitt komizt upp, en vita skaltu að það lá mjer 
Í augum uppi fyrst þegar eg sá þig, og hef eg þó aldrei látið á 
VÍ bera, hvorki við sjálfa þig mje aðra. þeim hentar þagmælskan 
bezt, gem mína fræði stunda. Mundi það hafa verið hyggilegt af 
Mjer, að veita þjer vist í húsum mínum, ef eg hefði haldið að þú 
“ætir þess kyns, sem þú vilt telja mönnum trú um með klæðn- 
aði þínum?“ En þessi orð kerlingar lutu að því, að hún hafði 
Öótturdóttur sína til fósturs, tólf vetra gamla. Sá nú systir mín 
Ekki annað sýnna enn að gangast við sannleikanum, og sagði hún 
Kotlingu frá ferðalagi sínu og æfintýrum. Fannst kerlingu mikið 
HL gáfna hennar og áræðis. „Nú hefur þú sagt mjer sögu þína,“ 
sælt hún, „og er hún næsta fróðleg, er því bezt eg gjaldi þjer 
SÖgulaunin með öðrum fróðleik, sem ekki er minna í varið. Skaltu 
Þúsund og ein nótt. IV. 20 


306 


nú vita að eg er fjölkynngiskona, og vileg kenna þjer alla leyndar= 
dóma fræði minnar, ef þjer leikur hugur á að nema.“ Tók systir 
mín boði þessu fegins hendi, og með því hana skorti hvorki gáfur 
nje lægni, þá urðu framfarir hennar bæði miklar og skjótar. Leið 
skammt um að hún jafnaðist við lærimóður sína og gerði henni 
ymsar brellur, svo að báðar þessar flagðkonur áttu lengi í brösum 
saman, þangað til skildi með þeim; sóru þær þá hver annari eilífan 
fjandskap og hjetu því, að þær á síðan skyldu kynda hatur sitt Í 
eldsvælu helvítis. Hafði galdranám þetta kostað systur mína æra 
peninga, og var nú upp gengið það sem hún hafði átt eptir af eigum 
sínum; en hún huggaði sig við það, að hún mundi fá miklu illu 
til vegar komið. Hafðist hún lengi við á því að kynda í ofnum, 
en varð fyrir harðri og illri meðferð, og rjeði því af að taka sjer 
eitthvað annað fyrir hendur. Hafði hún komizt að því með fjöl- 
kynngi sinni, að maður minn var stundum á ferðum út um land, 
og leizt henni ráðlegast að koma til mín þegar hann væri ekki 
heima. Neytti hún þá töfra sinna og hvarf til mín á svipstundu- 
Nú þótt hún væri ennþá herfilegar til reika eptir þessa ferðina enn 
hina fyrri, þá bar eg samt kennsl á hana, því eg hafði aldrei 
búizt við, að sjá hana betur á sig komna. Gekk hún inn í bús 
mitt með fýlusvip og tók eigi ástarhótum mínum, heldur hratt 
hún mjer frá sjer með vonzku, þegar eg ætlaði að faðma hana að 
mjer. Eg hugsaði með mjer, að henni væri vorkunn þótt hún væri 
stygg í viðmóti, er hún hafði í slíka ógæfu ratað. Nú er hún 
þagði og mælti ekki orð, þá dirfðist eg að ávarpa hana og tók €8 
þannig til orða: „Systir mín góðal það mundi víst vera ótilhlýði- 
legt að spyrja um æfintýri þau, sem þú hefur í ratað á ferð þinni ; 
en hvað sem því líður, þá mundi eg taka óláni þínu með jafnaðar“ 
geði, ef það gæti komið þjer til að staðfestast hjerna bjá okkur 
Veit eg það, að ef þú vildir fara að ráðum mannsins míns; þá 
mundirðu verða þeirrar hamingju njótandi, sem við óskum þjer af 
alhuga.“ Varð hún þá uppvæg af heipt, en stillti sig þó og mælti - 
„því viltu vera að bæta ofan á eymd mína með bríxlyrðum? ég 
skil þig, þú hefur engan frið fyr enn þú getur flæmt mig á 
heimili þínu, og af þeim toga eru fortölur þínar spunnar ; það situr 
þó illa á yngri systur að vilja segja hinni eldri til siðanna. Á 


307 


En svo þú hættir að þrástagast á því, hvað illt leiði af ferðalaginu, 
þá læt eg þig nú vita, að eg hef aflað mjer fróðleiks, sem er miklu 
Meira virði enn eigurnar, sem eg hef misst, og skal eg bráðum 
sýna þjer raun á því.“ En þrátt fyrir allan fróðleik sinn, þá 
gat hún ekki aflað sjer peninga og varð eg að gera henni úrlausn. 
Nú var það einhvern dag að hún krafðist fjár af mjer og tiltók 
upphæðina, sagði eg henni þá, að hún yrði að hafa biðlund, þangað- 
til maðurinn minn kæmi heim aptur, því eg hefði ekki meira enn 
Sengi til daglegra útgjalda. „Systir mín góða!“ sagði eg, „held- 
Urðu ekki eg viti hvað þú fer? Nei, slepptu fyrir alla muni ásetn- 
ingi þínum, það er sjálfri þjer fyrir beztu. Fræði þín hefur ekki 
gert þig hyggnari enn þú varst, og ættirðu nú að kosta kapps 
um að bæta bresti þá, sem orðnir eru á mannorði þínu.“ Við þessi orð 
mín varð hún hamslaus og brann eldur úr augum hennar af heiptinni, 
jós hún yfir mig dynjandi skömmum, þreif vatnsskál og dýfði í hana 
Sýpresviðar grein, stökkti síðan nokkrum dropum í höfuð mjer og 
Syni mínum og tautaði jafnframt einhver útlend orð fyrir munni 
Sjer. Komumst við þá samstundis. í þær hryggilegu álögur, sem 
bjer leystuð oss úr fyrir skemmstu.  Megið þjer nú, kæri gestur! 
Beta því nærri, að hjer muni ljúka sögu minni, því við vorum strax 
Tekin inn í næsta úlfaldahús og var okkar þar sjaldan vitjað.“ 
„Nú skal eg,“ mælti hinn gamli maður, „segja ykkur hvað til 
bar eptir þessi grátlegu tíðindi, sem nú var frá sagt.  Mjer brá 
heldur enn ekki í brún, er eg hvorki fann konu mína nje barn 
Mitt. Spurði eg mágkonu mína, hvað af þeim væri orðið, en hún 
Svaraði grátandi: „Meðan þjer voruð í burtu kom hjer upp mannska:ð 
drepsótt; höfum við bæði orðið að sjá því á bak, sem okkur var 
kærast, Land þetta er nú orðið mjer að viðurstyggð, og get eg 
Ekki fengið af mjer að vera hjer lengur. Eg verð að hrista af 
Mjer sorgina í glaumi heimsins, en hjer mundi hún draga mjer til 
dauða,“ Reyndi eg á allar lundir að telja henni hughvarf, en það 
kom fyrir ekki; gaf eg henni nokkuð af eigum systur hennar, og 
lagði hún þá á stað. Hef eg eigi spurt til hennar síðan, og er 
Mjer ókunnugt um, hvað orðið er af henni.“ þá gall eg við og 
Mælti: „Eg get með fullri vissu sagt yður, að hún er í námunda, 
€n skyldi hún koma aptur, þá er hjer einn peningur úr sláttu Ismaels, 
20 


FR 


308 


2 


og getið þjer með honum breytt henni í hvaða dýr sem vera 
skal.“ þakkaði konan mjer, en fjekk mjer aptur peninginn og 
mælti: „það gæti eg aldrei fengið af mjer að fara svo illa með 
systur mína; hefndin er í guðs höndum en ekki mínum.“ 

Nú var farið að kvölda og sögðum við húsbóndanum, að nú 
mættum við ekki fresta ferðinni lengur. „Vinir góðir!“ mælti 
hann, „eg ljet það reyndar að orðum ykkar, að þið mættuð fara Í 
dag, en það er aðgætandi, að mjer kom þá ekki til hugar, að eg 
mundi verða ykkur svo skuldbundinn, sem eg er orðinn. Og nú 
efna eg til hátíðar í minningu þess, að kona mín og barn mitt 
leystust svo heppilega úr álögunum, haldið þið þá að við getum 
haft nokkra ánægju af því, þegar þið eruð komnir burt frá okkur?“ 
Konan rjetti hendur til okkar með tárin í augunum og sagði við 
mættum ekki fara, sveinninn litli vafði sig fast að knjám okkar og 
sleppti ekki tökum. þókti þá lagssystur minni mikið fyrir að fara, 
en hinsvegar vissi hún að foreldrar hennar kvöldust af hugsýki hennar 
vegna, og langaði hana því til að komast heim sem fyrst. Rjeðum 
við nú af að vera einn dag ennþá hjá þeim hjónum; höfðum við 
þann dag hina beztu skemmtun. Morguninn eptir fórum við á 
stað áður enn húsfreyjan var komin á fætur; fylgdi maður hennar 
okkur á leið og fengum við eigi tára bundizt, er við skildum við 
hann. Fórum við síðan leiðar okkar til Hamah, og hýrnaði alltaf 
yfir konungsdótturinni, að sama hæfi og við nálguðumst borgina. 
En eg var hlutlaus af þeirri gleði, sem von var, þar sem eg var 
ókunnug þar í landi og hafði einsett mjer að dylja kyn mitt. 
Lagssystir mín furðaði sig á ógleði minni og spurði mig optsinnis, 
hvaðan eg væri og hvort foreldrar mínir væru á lífi; sagði hún 
mjer til hughreystingar, að konungurinn, faðir hennar mundi þegar 
láta sækja okkur til hirðarinnar. „Munuð þjer þá,“ sagði hún, 
„ekki framar fara þaðan, því. afhvarf yðar mundi draga mjer til 
dauða. Megið þjer nærri geta, hvílíkt eptirlæti konungurinn 08 
drottningin munu hafa á yður, þegar þau verða þess vísari, að þjer 
hafið leyst mig undan líftjóni og vansa.“  „Kóngsdóttir !“ mælti 
eg, „eigi má eg ganga að kosti þessum, er þjer bjóðið mjer al svo 
mikilli elsku, og eigi má eg heldur hafna honum; eg fel öll mín 
forlög á guðs vald.“ Fórst okkur nú seint og erfitt þangað til við 


| 


309 


komum að fljótinu Hassý, er fellur skammt frá Hamah; sáum við 
þar mikinn grúa tjalda og ýmisleg veiðargögn, og mættum fimm 
Mönnum vel ríðandi. Riðu þeir á leið fyrir okkur og spurðu, hvaðan 
við kæmum og hvert við færum, en við sögðum þeim það og 
spurðum aptur, hvernig stæði á þessum mörgu tjöldum. Urðum við 
þá þess vísari, að þetta voru tjöld konungsins frá Hamah, kváðu 
Þeir hann hafa farið á dýraveiðar sjer til afþreyingar í raunum 
sínum, því þræll nokkur, sem var hið versta illmenni, hefði strokið 
burt með dóttur hans. „Ef þið,“ mælti einn þeirra, „skylduð vera 
orðnir nokkurs vísari um hana, þá mundi konungur kunna ykkur 
mikla þökk fyrir.“ Varð þá lagssystir mín fyrri til svars, og sagði 
að við gætum ekki sagt konungi neinar frjettir af henni. Bað hún 
Tiddarana að veita okkur einhvern gestbeina, því við værum næsta 
Vanmegna eptir ferðina. Leizt fyrirliðanum vel á okkur og lofaði 
hann að auðsýna okkur greiða og gestrisni, svo sem skylt væri 
Jafnan við alla aðkomumenn, kvaðst hann í tilbót mundu fylgja 
okkur á fund konungs, því vera mætti að sorgin rættist nokkuð 
af honum, þegar við segðum honum æfintýri okkar. Bauð hann 
Okkur þá að fylgjast með sjer og reið rakleiðis að konungstjaldinu. 
Gekk hann þegar inn í tjaldið, því hann var reyndar einn með 
hinum æðstu hirðmönnum; sagði hann konungi að hann væri kom- 
inn með tvo menn ókunnuga, og væru báðir ásjálegir, en dæstir 
fremur og ferðlúnir, væri þó ei ólíkt að konungur mætti hafa af 
Þeim nokkra skemmtun. „Látið þá koma inn til mín,“ mælti kon- 


"Ungur, „hver veit nema þeir beri einhverja fregn af dóttur minni.“ 


Var okkur þá fylgt inn í tjaldið; stóðum við síðan frammi fyrir 
konungi, einsog siður er, og bauð hann okkur þá að setjast í legu- 
bekk einn. Horfði konungur á okkur sorgbitinn og íhugafullur og 
Virti okkur vandlega fyrir sjer. Tárin stóðu í augum hans, hann 
Varpaði öndinni mæðilega og mælti: „Ef ekki væri gestur þessi á 
karlmannsfötum, þá mundi eg halda að hjer væri komin dóttir mín, 
Óskabarn mitt, sem rænt var frá mjer. Ekki munuð þið hafa spurt 
Meitt til hennar á ferð ykkar?“ Svöruðum við, að því væri nú 
Verr, að við gætum ekki fært honum neina vitneskju um hana, en 
hjetum þó um leið að spyrjast vandlega fyrir um hana á ferðum 
Okkar. Og sem hann heyrði að við værum á ferðalagi þessu okkur 


310 


til skemmtunar, þá sagði hann: „því viljið þið fara lengra? Verið 
hjer kyrrir og þjónið mjer. þið hafið fullkominn verðleik til að 
vera embættismenn í konungshirð.“ Við hneigðum okkur djúpt til 
merkis um, hvað mikils okkur þækti vert um boð hans og sveigð- 
ist nú viðurtal okkar að öðrum efnum. Var svo að sjá sem 
sorgin rættist nokkuð af konungi, og var geðfró þessi sprottin af 
einhverjum huldum náttúrlegum rökum, því alltaf meðan hann var 
að spyrja mig um vísindi, listir og háttsemi þeirra þjóða, sem €8 
hafði kynnzt við á ferðum mínum, þá hafði hann aldrei augun af lags 
systur minni. Var nú gengið til borðs og urðum við að setjast 
á vinstri hönd konungi; skenkti hann sjálfur á bikara okkar 08 
ræddi við okkur látlaust og vingjarnlega, var það auðsjeð, að hann 
hafði af því mikla skemmtun. „Mjer liggur við að halda,“ sagði 
hann, „að þið sjeuð dularbúnir konunga synir, því flestum mönnum 
eruð þið framar að menntun og kurteisi.“ Svöruðum við þá með 
lotningu: „Minnist ekki á það, herra! við erum ekki nema óverðugir 
þjónar yðar hátignar.“ þegar kominn var háttatími, þá var hirð- 
maður nokkur látinn fylgja okkur inn í skrautlegt tjald, fundum 
við þar föt og nýþvegið lín, sem okkur var ætlað. Spurði eg lags“ 
systur mína áður enn eg lagðist niður, því hún hefði ekki gert 
föður sínum uppskátt, hver hún var. „Eg var hrædd um,“ svaraði 
hún, „að svo óvæntur og óumræðilegur fögnuður mundi fá honum 
ofmikillar geðshræringar“. Snemma daginn eptir kom sami hirð- 
maðurinn, sem hafði fylgt okkur í tjaldið, og fór með okkur á fund 
konungs. Ljet konungurinn okkur drekka kaffi með sjer og bauð 
okkur að koma á dýraveiðar. Drap eg fjölda dýra í veiðiför 
þessari, og gaf eg lagssystur minni nokkuð af veiðinni, því ekki 
kunni hún neitt til veiðiskapar; samt tóku menn eigi eptir vankunn- 
áttu hennar í því efni, og var öllum grunlaust um að við værum 
í dularbúningi. Borðuðum við enn sem fyrri með konungi og bauð 
hann oss daginn eptir að koma með sjer til borgarinnar. Sá drotth- . 
ing áð konungur var hýrari í bragði, er hann kom heim, 08 
spurði hún þá, hvort hann hefði frjett nokkuð til dóttur þeirra. —, 
þá vöknaði honum um augu og svaraði hann henni, að menn sínir 
hefðu komið með tvo menn unga og ókunnuga, og væri sjer unaðs- 
bót nokkur að ástúðleika þeirra, vænleik og vistmunum. „En 


sll 


einkum “í mælti hann, „geðjast mjer að öðrum þeirra, af því hann 
€r svo líkur dóttur minni, og væri hann ekki í karlmannsbúningi, 
þá mundi eg ætla, að hún væri þar sjálf komin. En allt um það 
þá hef eg gaman af blekkingu þessari, og sjer þú því minni ógleði 
á mjer enn endrarnær.“ Nú langaði drottningu til að sjá okkur, 
en með því sá var siður þar í landi, að eigi máttu vera saman 
konur og karlar, þá var farið með okkur undir glugga hennar og 
Sagt að við skyldum viðra okkur þar úti; tefldum við þar eina 
skák og gat drottning horft á okkur á meðan, einsog henni ljek 
lyst til. Næsta dag var dýrðleg veizla og var hún bæði gerð til að 
fagna okkur og skemmta konungi. Var okkur aptur skipað til sætis 
hjá honum, og sem allir borðgestirnir voru seztir, þá tók hann 
um hönd Aladíns og mælti: „því hef eg nú ekki dóttur mína mjer 
hið næsta, einsog eg hef yður? Hvenær mun mjer berast fegins- 
frjettin um heimkomu dóttur minnar, sem eg unni svo mjög og 
ávallt mun syrgja?“ Varð nú konungur svo klökkur, að hann fjekk 
Eigi meira talað að sinni, en lagssystir mín sætti þá lagi og spurði, 
hvað hann mundi gefa þeim, er færði honum gleðifrjett þessa. 
„Helfing ríkis míns,“ ansaði konungur, „og mundi honum þó eigi 
fulllaunað; meira að segja, hann mætti eiga dóttur mína, ef hún 
Vildi taka honum.“ þá mælti kóngsdóttir: „Ef þjer nú sæjuð þessa 
kæru dóttur, munduð þjer þá þekkja hana aptur?“ þar með svipti 
hún túrbaninum af höfði sjer og hrundi þá hárið hrafnsvart niður 
á herðar. Vafði konungur hana með ástríkri viðkvæmni að hjarta 
sínu og kallaði með klökkri raust: „Dóttir mín! elskulega dóttir! 
nú ertu þá aptur komin í faðm minn.“ Hafði drottning sjeð allt 
hvað gerðist, því hún stóð í afklefa einum og horfði þaðan út um 
Slerglugga; gat hún þá ekki ráðið sjer lengur og hljóp innanum 
alla karlmennina til manns síns og dóttur sinnar. Voru þau hjónin 
og dóttir þeirra agndofa af kætinni fyrst ístað og höfðu ekki sinnu 
á að fagna hvert öðru og láta elsku sína í ljósi fyr en þau rönk- 
uðu við sjer aptur. „þú kannast þá við dóttur þína,“ mælti kóngs- 
dóttir, „Eg hef borið hana í níu mánuði undir belti mínu,“ ansaði 
drottning, „eg hef haft hana á brjósti. Hvað mun eg þá þurfa 
Æugnanna við? móðurhjartað segir til, og það villist aldrei, þegar 
Því rennur blóðið til skyldunnar?“ þá sagði kóngsdóttir: „Nú höfum 


312 


„ við goldið elskunni það sem hennar er, en við megum eigi heldur 
gleyma ræktarboði þakklátseminnar; þessi maður er lífgjafi minn.“ 
Sagði hún síðan frá öllum æfintýrum sínum og barst sú saga frá 
einum til annars. Var nú haldin fagnaðarhátíð í höllinni og hver- 
vetna í borginni. Stakk konungur upp á því við dóttur sína, að 
hún skyldi eiga mig, því ekki mætti bjóða mjer minna að launum; 
varð kóngsdóttir ráði þessu allshugar fegin, því hún hafði fellt 
til mín hina heitustu ást. En þjer getið því nærri, hvílíkur vandi 
þetta var fyrir mig. Hvað átti eg að gera? Átti eg að fara burtu 
strax Í stað eða segja einsog var, að eg væri kvennmaður? Hið 
fyrra var hættulegt og hið síðara hentaði mjer ekki, því þá hefði 
menn líklega farið að gruna margt um siðferði mitt. Varð það nú 
úr, að eg bað konung að veita mjer nokkurra daga frest til að 
íhuga mál þetta; veitti hann mjer þá níu daga frest. En daginn 
eptir kom dómari til mín með hjónabandssamninginn, og lagði 
kóngsdóttir svo fast að mjer, að eg varð að fylgjast með henni Í 
musterið og framfór þar vígsla okkar með mikilli viðhöfn. Kóngs- 
dóttir þóktist hafa himin höndum tekið, en eg vissi ekki hvað af 
mjer ætti að verða, og mátti eg enga hlutdeild taka í þessum al- 
menna fögnuði.  Hugðu allir að eg mundi vera þunglynd af náttúru 
og væri ógleði mín ekki af öðru sprottin. þar í landi var siður, 
að brúðhjón skyldu sitja til borðs saman að kvöldi brúðkaups“ 
dagsins, svo þau gætu kynnzt hvert öðru, en með því við hjónin 
höfðum þekkzt svo lengi, þá vildu þau konungur og drottning borða 
með okkur. þegar við höfðum lokið máltíðinni, var okkur fylgt 
inní brúðarhúsið og urðum við nú tvö ein. Kona mín afklæddist 
og lagðist niður, en eg var ekki farin að hugsa til þess; varð €8 
þó svo að gera fyrir þrábeiðni hennar.  Slökkti eg öll ljósin áður 
enn eg háttaði; fór svo úr fötunum, nema rjett því allra innsta, 
til að hylja sköpun mína. En er eg var komin í rúmið, þá lá 8 
grafkyr og bærði ekki á mjer. Kóngsdóttir greip um hendur mínar 
og ámælti mjer fyrir ógleði mína. „Elsku vinur!“ mælti hún, 
„hvað veldur því, að þú ert svo stúrinn? Sjerðu ekki að opt leiðir 
illt af góðu? hefði ekki þrællinn vondi strokið með mig, þá hefði 
eg aldrei orðið svo lánssöm að kynnast þjer.“ þar með þrýsti hún 
mjer fast að brjósti sínu, og barðist það ótt og títt, því hold og 


313 


hjarta hennar var gagntekið af elsku. "Tók hún loksins um hægri 
hönd mína og mælti: „Lát þjer nú farast drengilega og veit mjer 
€igi bana eptir að þú hefur borgið lífi mínu.“ Eg viknaði af öllu 
hjarta við kveinstafi hennar og flóðu augu mín í tám. „Æl 
Sagði eg, „því bannar sómatilfinningin mjer, að trúa yður fyrir leyndar- 
máli mínu, sem er mjer til hinnar mestu hugraunar. En vita 
Skuluð þjer, að eg er hið sama fyrir yður sem þjer eruð fyrir mig, 
Og verðið þjer að.taka þessu með þolinmæði.“ „Fjærri sje mjer 
það,“ angaði kóngsdóttir, „að eg geri nokkuð til skapraunar þeim 
Sem eg elska.“  Snerum við því næst bökum saman, til þess að 
okkur gæti sofnast betur, en eg var svo sárkvalinn af áhyggjum, 
að mjer kom ekki dúr á auga. Kóngsdóttirin var engu betur farin enn 
Eg, hún lá andvaka með augun apturlokuð og með brennandi kvalir 
Í hjarta sínu. Morguninn eptir kom drottningin og faðmaði okkur 
með blíðu, og sem við vorum komnar á fætur, og hún varð ein 
með dóttur sinni, þá fór hún að spyrja hana, hvernig henni liði; 
brá henni illa við sögu þá, er dóttir hennar bar af háttalagi mínu. 
Hún roðnaði af óvirðingu og fór til konungsins hágrátandi. En 
með því karlmenn allajafna eru stilltari enn konur, þá sáust engin 
Skapbrigði á konungi; hughreysti hann konu sína og kvað leyndar- 
Mál þetta mundu skýrast með tímanum. Nú komum við hjónin, 
98 var kóngsdóttir hnuggin í bragði. „Hvað gengur að þjer, dóttir 
mín |“ ansaði konungur, „þú verður að láta brúðkaupsdaginn vera 
þjer gleðidag.“ Bað hann hana að eta með sjer dagverð og fór 
með hana inn í næsta herbergi; sagði hann þar við hana: „Eg sje 
að þú ert sorgbitin, dóttir mín! og mun það ekki vera af annara 
Völlum enn manns þíns. Seg mjer nú allt hreinskilnislega, því 
Vera má að eg geti veitt þjer huggun og sefað harma þína.“ En 
hún þagði við og grjet án afláts; hafði hann þá ekki skap til að 
Sanga fastar á hana í það skipti. Leið nú þessi dagur í glaum 
98 gleði og ljet kóngsdóttir ekkert óreynt til að örfa mig og gleðja, 


“Nn eg var hryggari enn svo að það gæti haft nokkurn árangur. 


Sagði eg henni loksins um kvöldið, þegar við gengum til hvíldar, 
að og hefði svarið að gæta hreinlífis. „Um hvað langan tíma?“ 
spurði hún, „það er óráðið að sinni,“ svaraði eg. Faðmaði hún 
Mig þá grátandi og mælti: „Ætlarðu þá ekki að launa elsku mína 


314 


með öðru enn fyrirlitningu? Veiztu ekki, að það er enda vanvirða 
fyrir ótigins manns ætt og heimili, þegar konan getur ekki sýnt 
meydóms merki sín eptir fyrstu nóttina? Mundi það þá ekki vera 
því meiri minnkun, þegar kóngsdóttir á hlut að máli? Ó! mig 
auma; eg mun aldrei geta glætt hinn minnsta ástarneista í hjarta 
þínu, og hef eg nú aðeins einnar bænar að biðja þig, og hún er 
sú, að þú farir til drottningar og gangist hreinskilnislega við ást- 
leysi þínu mjer til handa. þá munu menn gipta þjer einhverja 
aðra kóngsdóttur, sem betur getur orðið þjer að skapi, en eg mun 
telja mig sæla, ef eg má komast í tölu ambátta þinna. Má þá 
vera, að þú, lífgjafi minn! sjáir aumur á mjer sakir elsku minnar 
og óslítandi tryggðar. Verður mjer þá ekki heldur alveg útskúfað, 
er mjer leyfist að líta þig á degi hverjum, og það sver eg þje7, 
að eg aldrei skal veita neinum öðrum ást mína.“ Sakaði eg mig 
nú sjálfa um þetta og sárkvaldist, svo eg hætti að skeyta um háska 
þann, er búinn var frelsi mínu og virðingu, fleygði eg mjer í faðm 
kóngsdóttur, og mælti: „Nú get eg ekki dulið þig þess lengur; 
ljúfa mín! að eg er sama kyns og þú; hvernig gaztu villzt á mjer 
svo lengi?“ Við þessi orð mín varð hún einsog þrumulostin, 08 
hugði eg að hún mundi andast þar í faðmi mínum. En er hún 
vitkaðist aptur, þá sagði hún með klökkri raust: „þú veldur dauða 
mínum; elska sú, er þú hefur blásið mjer í brjóst, mun verða mjer 
að bana. því komstu ekki fyrir mig: vitinu, áður enn þessi skað- 
væna ástríða kviknaði í hjarta mínu? Ást mín mun aldrei við 
„annað festast, því hún mun aldrei finna neitt það er við þig megi 
jafnast.“ þá mælti eg: „„Ógæfusama kóngsdóttir! mjer gat ekki 
til hugar komið, að þú felldir hug til mín, sem var úr öðru landi, 
og aldrei gat orðið hjer til langframa.“ „Æl vina mín bezta!“ 
ansaði hún, „þú ætlar nú að yfirgefa mig, en ertu ekki hræðd um 
að hörmungar mínar verði mjer að bana. Nei, eg vil fylgja þjer 
hvervetna, það sver eg við nafn guðs hins alvalda.“ Leiddi ið 
henni þá fyrir sjónir, að eg yrði að fara hennar vegna; „því verði 
eg kyrr, þá er óvirðing þín svo mikil, að engu verður á bætt; 
hvað heldurðu menn segi, þegar hjónaband okkar verður árangu?s“ 
laust?“ „Eg er nú svo utan við mig,“ svaraði hún, „og hef engð 
æænu á að hugsa um slíka hluti. Förum að öllu sem í nótt eð var 08 


315 


getur verið að okkur hugkvæmist eitthvað á morgun, sem verða 
má til bóta wið hörmungum þessum.“ Að svo mæltu vafði hún 
um mig örmum sínum og sofnaði útaf. 

Morguninn eptir gengum við á fund konungs og drottningar, 
og voru þau bæði sárhrygg í bragði. Hafdi vezírinn sagt þeim 
af óorði því, er komið var á dóttur þeirra um alla borgina. 
„Eg játa það, herral“ mælti hann, „að útlendingur þessi hefur 
bjargað lífi dóttur yðar; en miklu heldur hefði hann átt að láta 
hana týna lífi sínu, enn gera henni svo gífurlega smán. Hefði hann 
Strax látið óbeit sína í ljósi, þá hefðum við beðið honum annarar 
konungsdóttur, sem honum hefði fallið betur í geð; munduð þjer 
þá og ætt yðar hafa komizt hjá vanvirðu þessari“. Konungur 
stundi þungan, en svaraði engu; rjett á eptir kom dóttir hans, og 
Spurði hann, hvernig henni hefði liðið um nóttina. „Einsog í nótt 
eð var“. sagði hún tárfellandi. því næst ljet konungur hana vita, 
hvað vezfrinn hafði sagt, og bauð henni að skila til manns hennar, 
að ef hann sýndi henni framvegis þvílíkt tómlæti, þá mundi 
honum verða leitað annars kvonfangs, og henni annars gjaforðs. 
Og er svo langt var komið, þá sagði kóngsdóttir frá launungar- 
Máli okkar og rak þá hirðmennina í rogastanz, og voru þeir tregir 
að trúa framburði hennar. Ljet þá konungur kalla á mig og 
Sekkst eg hreinskilnislega við sannleikanum; sagti eg honum frá 
öllum æfintýrum mínum og var svo að sjá sem honum þækti 
Mikils um vert. Hann mælti: „Fyrst þjer trúið á Mahómet og 
€ruð í trúarfjelagi voru, þá verið kyrrar hjá okkur; og skal eg fá 
Yður gott gjaforð, sem yður er samboðið og í alla staði heilla- 
Vænlegt“. Svaraði eg honum þá: „Eg veit ekki hvernig eg á að 
Beta þakkað góðsemi yðar, en samt verð eg að biðja yður að 
Misvirða ekki, þó eg verði að hafna kostaboði þessu; eg verð að 
fara til Bagdad að finna fóstru mína og ætla eg þaðan með henni 
til Bþjópakonungs. sem er náfrændi minn og trúir á Mahómet, 
tinsog við.“ Konungi þókti þetta mikið mein, en hinsvegar vissi 
hann ekki, hvernig hann ætti að kæfa niður lygikvittu þá, er bár- 
ust um borgina. Bjó hann því ferð mína í kyrþey og bað mig 
að láta ekki á því bera við dóttur sína. Nú þótt eg gætti allrar 
forsjálni, þá fjekk hún samt eitthvert veður af fyrirætjun minni. 


316 


þóktist hún skilja, að eg mundi hafa fastráðið, að fara frá hirð 
föður hennar, og mundi henni með engu móti verða leyft að fylgjast 
með mjer; gerðist hún því dauðveik og ljet stórum ásjást, holdið 
hjaðnaði í kinnunum og rósblær æskunnar leið burt af yfirbragði 
hennar, svo að öll hirðin stóð á öndinni af hræðslu og kvíða. 
Var eg fengin til að hjúkra henni og sýndist þá sem henni batnaði. 
þókti konungi svo vænt um það, að hann hjelt allri hirðinni veizlu; 
komu þar söngmeistarar og dansleikarar, sem voru ljettir á sjer 
einsog morgunblærinn, og ljeku þeir hjartnæm og eldfjörug dansljóð ; 
var það hið mesta yndi og fjekk svo mjög á mig, að eg mátti eigi 
leyna geðshræringu minni. Spurði kóngsdóttir mig, hvort eg ætlaði 
nú að skilja við sig. þá mælti eg: „Nú sem stendur hef €8 
alveg útrýmt þeirri fyrirætlun úr huga mínum; því skyldum við 
spilla hátíðagleði þessari? Tölum heldur um eitthvað annað; skenkið 
á bikarana, sveinar!“ Konungur og drottning tóku í sama 
strenginn, og. voru bikarar, fleytifullir af dýrustu veigum. bornir 
á meðal gestanna og leikið fjörugt lag, en eg reyndi á allar 
lundir að hafa af fyrir konungsdótturinni. Sagði hún þá allt Í 
einu: „Fyrst þú fyrir hvern mun vilt fara, þá farðu nú vel!“ 
Og sem hún mælti þetta, þá hneig hún aptur á bak að brjósti mínu. 
þreifaði til hjarta míns með vinstri hendinni, en með hinni bægri 
keyrði hún kníf í brjóst sjer undir möttlinum. Eigi heyrðust 
til hennar hljóð nje stunar, en blóðboginn úr sárinu og náliturin" 
á kinnum hennar sögðu samstundis til hinna hryggilegu tíðinda, se" 
hjer voru orðin. Varð þetta í einni svipun svo engri hjálp varð 
við komið, og andaðist kóngsdóttir í knjám mínum, meðan me€nn 
voru að leita að sári hennar. Drottning vafði sig að líki dóttir 
sinnar og varð með naumindum slitin frá því. Báru þjónust! 
meyjarnar hana rænulausa til herbergis síns, en konungur skipaði 
varðmanna foringjanum að höggva af mjer höfuðið. Bjóst hann 
til að hlýða boði konungs og beið eg ókvíðin dauða míns, en þá 
bandaði vezírinn til foringjans, að hann skyldi. bíða við, fleygði Sjö" 
fram fyrir fætur konungi og mælti: „Gætið þess, herra! að þessi 
útlenda kona gat eigi að því gert, þótt ólán þetta hlytist af henni 0€ 
er hún sýkn saka. Ætlið þjer að brjóta hið helga boðorð gestðr 
vináttunnar?“ „Hafi hún þá líf og frelsi,“ ansaði konungur, sé" 


317 


aldrei komi hún í mína augsýn framar.“ Ljet vezírinn þá fá mjer 
þrjá hesta, tvo þræla og hvað annað, sem menn verða að hafa til 
langferða; lagði eg því næst á stað til Bagdad. Hóf eg ferð mína 
harmþrungin í huga og hjelt áfram til sólarlags; tók eg mjer 
kvöldverð og lagðist síðan niður í grasið, ætlaði eg að sofa þar af 
um nóttina. Lá eg með tauma hestsins í höndum mínum, og 
sváfu þrælarnir í nánd við mig. 

Í það mund er lýsa tók af degi, hrökk eg upp við skarkala 
Mikinn og hristing, og sem eg lauk upp augum mínum, þá sá eg 
að ræningjar höfðu slegið hring um mig, slitu þeir taumana úr 
höndum mjer, og rifu upp spjót mitt, er eg hafði stungið niðrí 
Jörðina hjá mjer; tóku þeir og sverð mitt og ferðabagga mína. 
Nokkrir þeirra bundu þrælana og kom mótvörn þeirra að engu 
liði. Sá eg að ræningjar þessir voru Kúrdar. 

Fyrirliðanum leizt svo á mig, sem eg væri væskill og ónytj- 
Ungur, brá hann því sverði sínu og ætlaði að höggva af mjer 
höfuðið. En einn af ræningjunum sagði, að þeir kynnu þó að geta 
haft hag á mjer og selt mig, því kaupmenn í Halep væru vanir 
að kaupa unga og veikbyggða þræla. Stöðvaði þá vegandinn höggið, 
0g var það ágirnd hans að þakka, að eg komst lífs af. Ræningj- 
Arnir fóru nú með mig þangað sem þeir höfðust við, en það var 
lengst upp í fjöllum; var þess skammt að bíða, að kaupmenn frá 
Halep komu þangað til fjárkaupa. Seldu þeir mig kaupmönnum 
Þessum fyrir þrjú sauðarverð og þóktust vera vel í haldnir. Eg 
hrósaði happi, er eg var sloppin úr höndum Kúrda, því þeir eru 
hinir verstu menn og allir dýrka þeir skurðgoð. Tigna þeir sólu, 
Mána og stjörnur, og tilbiðja líkneskjur, sem eiga að tákna kvenn- 
ilenn eða djöfulinn, eins líka standmyndir, sem gerðar eru til 
Minningar um konu Loths, er breyttist í saltstólpa. Kaupmaðurinn, 
Sem hafði keypt mig, fór með mig á verzlunar torg og seldi mig þar 
fyrir afarmikið verð; var kaupandinn sá hinn sami sem flutti mig á 
fund yðar hátignar. Bar hann á allri ferðinni alúðarfulla umhyggju 
Íytir mjer, sem faðir fyrir barni sínu. Enda sagði eg honum þegar 
Í fyrstu frá æfintýrum mínum, og með því hann þekkti yður, tignarlegi 
konungur! að drenglyndi og stórmennsku, þá vildi hann koma mjer 
til hirðar yðvarrar og í því skyni ferðaðist hann til Indíalands.“ 


318 


Frá 741 til 779 nætur. 


Sagan af Alaeddín Abuseh Schamat. 


Schemseddín hefur maður heitið í Kairó; hann sókti víða 
verzlun og hafði mikið í veltunni, var hann hinn skilríkasti maður 
og trúðu honum allir. Vissi hann eigi aura sinna tal og átti ógrynni 
þræla; höfðu kaupmenn í Kairó kjörið hann til forstöðumanns. 
Ofan á alla þessa auðsæld bættist það, að hann var vel kvæntur, 
og unnust þau hjónin hugástum. En er þessi saga gerðist, höfðu 
þau lifað tuttugu ár í hjónabandi svo að þeim varð eigi barna auðið. 

Einn dag sat Schemseddín í búð sinni og horfði á nágranna 
sína, sem allir áttu sonu, sumir einn og sumir fleiri. Sveið honum 
þá því sárar, að hann var barnlaus, og varð honum gramt í geði 
til konu sinnar; því undir niðrí kenndi hann henni um barnleysi 
þeirra. þetta var á Föstudag og fór Schemseddín til lauga eins0g 
hann átti að sjer, ljet hann þar stökkva á sig ilmvatni og skera 
hár sitt og skegg; síðan skoðaði hann sig í skuggsjá og varð litið 
á skegg sitt, sem farið var að gerast hæruskotið; varð honum þá 
ennþá skapþyngra. 

Kona Schemseddíns vissi á hverjum tíma hans var heim von; 
og þvoði hún sjer. og bjó í skart til þess að fagna honum eptir 
vanda. Kom hún vinalega á móti honum, er hann gekk inn í 
húsið og bauð honum: gott kvöld. En hann kvaðst ekki verð 
kominn upp á kvöldkveðjur hennar.  Ambáttirnar báru nú inn 
kvöldverð, og bað hún þá mann sinn að taka til matarins, en hann 
sneri sjer frá henni og kvaðst einskis vilja neyta. „Hvað veldur 
því,“ spurði konan, „að svo illa liggur á þjer?“ „því veldur þú“ 
sagði hann önuglega; „þegar eg lauk upp búð minni í morgun, sá 
eg að allir kaupmennirnir, nábúar okkar eiga sonu. Mikil einfeldnis- 
skepna var eg, þegar eg vann konu minni eið að því um brúð- 
kaupsnóttina, að eg ekki skyldi ganga að eiga fleiri konur €ðð 
leggjast með ambáttum, já, og það enda, að eg aldrei skyldi vel? 
nótt að heiman. En það er vitaskuld, að mjer kom þá ekki til 
hugar að hún mundi verða óbyrja.“ „Kallar þú mig óbyrju?“r - 
ansaði konan reiðuglega. „barnleysi okkar getur eins mikið verið 


319 


bjer að kenna.“ þegar nú konan svaraði svo skorinort, þá varð 
kaupmanni eigi grunlaust, að sín væri sökin engu minni, beiddi 
hann því konu sína að vera góða, borðaði með henni og var þar 
hjá henni um nóttina. Og sjá! að nokkrum mánuðum liðnum varð 
hún barnshafandi. Og er að því var komið, að hún skyldi fæða, 
þá var sent eptir ljósmóður; varð konan ljettari og ól fagurt 
sveinbarn.  Ljósmóðirrin blessaði sveininn hvað eptir annað með 
því að klifa á nöfnunum: Mahómet og Ali, og æpti í eyru honum 
Tekbir*) eg Adan**). Eptir þriggja daga legu reis móðirin af 
barnssæng; óskaði kaupmaður henni til hamingju og kvaðst vilja 
sjá barnið. Var honum færður sveinninn og undraðist hann, hversu 
hann var fríður og stór, því vel hefði mátt ætla að hann væri árs 
Samall. „Hvaða nafn hefurðu valið honum?“ spyr kaupmaður. 
„Hefði það“ verið meybarn,“ ansaði konan, „þá mundi eg vera 
búin að gefa því nafn, en fyrst það er drengur, þá ber þjer að 
kjósa honum heiti.“ þá var siður að gefa börnum þau nöfn, er 
Menn heyrðu af tilviljun. Nú vildi svo til að kaupmaður í þann 
svipinn heyrði einhvern kalla á Alaeddín, og fyrir þá sök hlaut 
Sonur hans það nafn og ekki annað; þartil gaf hann honum 
auknefnið Abusch Schamat, vegna einkennis nokkurs, er hann hafði 
á báðum kinnunum. 

Álaeddín litli óx vel og dafnaði svo sjá mátti framför hans 
tag frá degi“ óttaðist því faðir hans, sem var maður hjátrúar- 
fullur, að honum mundi eitthvert slys að hendi bera, en einkum 
Var hann hræddur um að hann yrði litinn illum augum***). Til þess 
nú að gera sveininn óhulfan fyrir slíku, þá rjeði hann af að láta 
Uppfæða hann í jarðhúsi þangaðtil hann yrði fullþroska. Var hann 
Í fyrstu falinn til umsjár ambátt og þjóni nokkrum gömlum, en er 
fram liðu stundir var maður fenginn til að kenna honum; tók 
hann góðum framförum í ýmsum námsgreinum. En svo bar til 
einn dag að þjóninum gamla hafði gleymzt að loka jarðhúsinu, 


2 


*) Þ. e. guð er mikill. 
Hl Adan merkir: boðun til bænahalds. 
) það er alþýðutrú í Suðurlöndum og Austurlöndum, að illur galdur sje í 
augnatilliti hatursfullra eða öfundsjúkra manna og sje því háski að verða 
fyrir því; þetta kalla menn „ill augu“. 


320 


sætti þá Alaeddín lagi og gekk upp riðið; kom hann inn í herbergi 
móður sinnar og hittist svo á, að þar voru margar hefðarkonur 
fyrir. Varð þeim heldur enn ekki hverft við, er þær allt í einu sáu 
yngismann mitt á meðal sín, og brugðu þær óðar blæjunum fyrir 
andliti sjer; kvörtuðu þær sáran yfir hneyxli þessu við móður 
sveinsins. „Vitið það, frúr mínar!“ mælti hún, „að unglingur þessi 
er sonur minn. Manninum mínum stóð slíkur ótti af illum augum 
öfundsjúkra manna, að hann ljet uppala hann í jarðhúsi; og veit 
eg ekki, hvernig hann hefur getað læðzt þaðan burt, en við ætluð- 
umst til að hann yrði þar allt þangaðtil hann kæmist á fullorðins 
aldur.“ Óskuðu nú allar konurnar henni til hamingju, þar sem hún 
ætti svo fagurt barn. En Alaeddín gekk burt úr herbergi móður 
sinnar í innra húsgarðinn og sá þræla nokkra teyma múl inní 
hesthús. Spurði hann, hvernig á því stæði, og var honum sagt, að 
faðir hans hefði riðið múlnum til búðar sinnar og væru þeir 
nýkomnir með hann þaðan. Sveinninn varð nú ákafur og spurði, 
hver faðir sinn væri, og jafnskjótt sem hann heyrir að hann sjé 
forstjóri verzlunarmanna í Kairó, þá skundar hann á fund móður 
sinnar og leitar.frekari vitneskju hjá henni. „Sonur kær!“ mælti 
hún, „hann faðir þinn er yfirmaður allra Araba í þessu landi 
Engar vörur, hvers kyns sem eru, verða aðfluttar eða útfluttar, nema 
um hans hendur fari; stendur verzlun hans víða fótum undir, €" 
lánstraust óþrjótandi, og er hann fyrir þá sök örðln vellríkur.“ 
„Guði sje lof fyrir það,“ segir Alaeddín, „en seg mjer elsku móðir! 
hvernig stendur á því, að eg hef svo lengi verið innibyrgður Í 
jarðhúsinu?“ „það var til þess gert,“ ansaði hún, „að þú yrðir 
óhultur fyrir illum augum.“ þá mælti Alaeddín: „það er þó 
sannmæli, móðir! að enginn má sköpum renna og enginn gríðar 
staður er til fyrir forlögunum. Dauðinn er hvers manns hlutskipti 
„og þó faðir minn kenni sjer einskis meins í dag, þá getur svo farið 
að við missum hann á morgun, og ef eg þá vildi setjast í hans 
sæti, þá mundu menn eigi trúa því, að eg væri sonur SehemseddínS; 
yrði svo allur föðurarfur minn dreginn í ríkis sjóð. þú verður að 
lofa mjer því, að þú skulir fá föður minn til þess að koma UPP 
sölubúð fyrir mig, og kenna mjer það sem verzlunarmenn verða 
að kunna.“ Hjet þá móðir Aleddíns að spara ekkert til þess að 


321 


Óskum hans yrði framgengt. Kemur nú kaupmaður heim og spyr 
konu sína, hversvegna hún hafi hleypt syni þeirra út úr jarð- 
húsinu. Hún kvaðst eigi vita, hvernig hann hefði komizt þaðan, 
Og sagði honum allt hvernig orð hefðu farið milli þeirra mæógina. 
Sagðist kaupmaður skyldu lofa syni sínum að fylgjast með sjer 
Næsta dag og lagði ríkt á við hann, að taka gaumgæfilega eptir 
öllu, sem fram færi í kaupskapnum, og semja sig að kurteisi, því 
það væri kaupmönnum mjög svo áríðandi. Alaeddín rjeði sjer 
ekki fyrir tilhlökkun og þráði morgundaginn með mesta óþoli. 
Fór faðir hans fyrst með hann til lauga og gaf honum skrautklæði ; 
Síðan neyttu þeir morgunverðar og riðu báðir saman til kauptorgs. 
En er kaupmenn sáu forstjóra sinn koma með yngismanni ókunnugum 
og forkunnar fríðum, þá fóru þeir að stinga saman nefjum og 
hvíslast á; -höfðu þeir í flimti, að ekki mundi Schemseddín vera 
sem hreinlífastur. — Einn þeirra, sá sem elztur var, stakk þegar 
uppá því, að forstjóra yrði vikið frá embætti sínu; varð Schems- 
eddín þess skjótt áskynja, og kallaði á hann og spurði, hvað honum 
Sengi til. „það er,“ sagði hann, „vegna unglingsins, sem þjer 
hafið hjá yður.“ Sagði Schemseddín honum þá frá málavöxtum, 
en hann sagði hinum kaupmönnunum; komu þeir þá allir og óskuðu 
Schemseddín til hamingju. Varð þá einum þeirra að orði, að 
Þegar fátæklingar eignuðust barn, þá væru þeir vanir að bjóða 
Vinum og vandamönnum í veizlu. Schemseddín skildi skensið og 
kvaðst hafa í hyggju, að veita þeim öllum í lystigarði sínum. 
Daginn eptir ljet hann efna til veizlu í tvennu lagi, niðri í stofu 
08 uppi í loptsal einum; síðan girti hann sig belti og bauð syni 
Sínum að gera slíkt hið sama. „Nú mun eg,“ mælti hann, „fagna 
hinum eldri mönnum og fylgja þeim upp, en þú skalt taka við 
Yngismönnunum í stofunni.“ „En til hvers er þessi aðskilnaður ?““ 
Spurði Alaeddín. „Til þess,“ ansaði Schemseddín, „að hverjir um 
Sig geti notið sín sem bezt og skemmt sjer sem frjálslegast.“ 
Reyndi Alaeddín á allar lundir að hlýðnast vilja föður síns og 
hafði allt á takteini við gesti sína; skorti nú ekkert sem til góðrar 
Matveizlu heyrir, og er sætir svaladrykkir voru bornir í kring og 
brennt var reykelsi, þá tóku hinir eldri menn að ræða um ýmislegt, 
Er laut að sagnafræði og bókmenntum. En yngri mennirnir töluðu 
Þúsund og ein nótt. IV. 21 


322 


mest um kaupskap, og mátti þar heyra margar ótrúlegar sögur, 08 
líkastar æfintýrum, er þeir sögðu frá ferðum sínum til annara landa; 
hversu þeir hefðu græðt mikið á litlu og auðgazt á framsýni 08 
fjebrögðum. Einn af þeim, er nærstaddir voru, spurði Alaeddín, 
hvort honum væri ekki mikill hugur á að ferðast, þar sem hann 
allt til þessa hefði orðið að sitja í slíkri ófrelsis kreppu. þá mælti 
Alaeddín: „Til hvers er að ferðast? er það ómaksins vert? €r 
mjer“ ekki miklu nær að sitja kyr heima?“ Allir boðsmenn hlóu 
að orðum þessum, og sögðu sín í milli, að hann væri kjarklaus 08 
ragur; en þótt eigi væri svo til ætlazt, þá heyrði samt Alaeddín, 
hvað þeir töluðu. „Hann er líkur fiskunum,“ sagði einn, „þeir geta 
ekki lifað mema í vatni; það yrði hans bráður bani, ef hann ætti 
að skilja við föðurhúsin.“ En annar sagði: „Hann veit ekki, að 
menn fræðast og menntast á ferðum, hann veit ekki, að enginn kaup- 
maður getur orðið fullfær í verzlun, eða haft nokkurt álit á sjer 
meðal fjelaga sinna, nema því að eins að hann hafi farið um bin 
fjarlægustu lönd.“  Alaeddín vöknaði um augu við skósur þessar; 
stje hann múl sínum á bak með hryggum huga og reið heim til 
sín. Móðir hans sá að illa lá á honum og spurði hvað til bæri; 
sagði hann henni þá frá háðsyrðum hinna ungu kaupmanna 08 
kvaðst fyrir hvern mun vilja ferðast. Hún leitaðist nú í fyrstu við að 
telja honum hughvarf, en þegar hún komst að raun um, að það mundi 
verða fyrir gíg, þá spurði hún, hvert hann ætlaði sjer að fara.“ „Eg 
ætla til Bagdad,“ ansaði Alaeddín, „því þar er mjer sagt að mönnum 
veiti hægt að tvöfalda eigur sínar.“ Móður Alaeddíns fjellst mikið um 
að sjá honum á bak, því hún unni honum hugástum, en samt lofaði hún 
að mælast til við föður hans, að hann ljeti af hendi við hann vöruforða 
nokkurn, svo sem skaplegt væri eptir efnahag hans. En Alaeddín 
hafði litla eirð að bíða þess og sárbændi móður sína, að gefa sjé7 
nokkuð af því, er hún sjálf hefði undir höndum og búa þegar A 
það. Gerði hún það fúslega og sendi eptir verkmönnum, fjókk 
hún þeim ym San vefnað og vöfðu þeir hann saman í tíu stranga: 
Meðan þetta gerðist, kom Schemseddín niður í stofuna og 
spurði eptir syni sínum, var honum sagt að hann væri riðinn 
brott og flýtti hann sjer þá heim á eptir honum. Sjer hann Dr 
varningsstrangana og spyr konu sína, hvernig á þeim standi; sagð Í 


323 


hún honum þá allt einsog var.  Vjek Schemseddín sjer þá að 
Álaeddín og leiddi honum fyrir sjónir, hvílíkar hættur og þrautir 
væru langferðum samfara, og það hefðu vitrir menn sagt, að sá 
gerði hyggilegast, sem aldrei færi svo mikið sem míluveg frá heimili 
sínu. En Alaeddín sat fast við sinn keip, og kvaðst skyldu verða 
förumunkur og komast fram á bónbjörgum, ef sjer ekki yrði leyft 
að ferðast. „Eg skal þá ekki lengur andæfa móti þjer, sonur!“ 
mælti Schemseddín, „með því eg líka get gert þig svo úr garði, 
að þú hafir gagn og gleði af ferðinni, sem mest má verða.“ því 
næst gekk hann með Alaeddín til geymslubúra sinna og sýndi 
honum hinar dýrustu vefnaðartegundir, og vörur þær, er einkennileg- 
ástar voru fyrir hvert land. Valdi hann út fjörutíu stranga handa 
Alaeddín, og var hver um sig fjörutiu gullpeninga virði. „Eigðu 
Stranga þessa,“ mælti Schemseddín, „og þar að auki hina tíu, er 
móðir þín gaf þjer. Far nú vel og heill, og guð veri með þjer. 
Vegurinn til Bagdad liggur um Ljónaskóginn og dal þann er Benú 
Kalab heitir, og er hvorttveggi staðurinn ískyggilegur vegna Bedúína.“ 
Álaeddín kvaðst fela sig handleiðslu drottins með óbilugu trausti, 
Og ansaði því ekki frekar. Fór nú Schemseddín með honum út á 
torgið til að kaupa eyki. þar hittu þeir flutningamann nokkurn, 
hann hjet Kemaleddín og heilsaði hann 'Schemseddín, því þeir voru 
Samalkunnugir. Kaupmaður sagði honum af áformi sonar síns og 
kvað sjer skyldu þykja vænt um, ef hann vildi fylgja honum og 
Vera honum í föður stað.  Flutningamaðurinn var þess allfús, og 
gaf Schemseddín honum þá hundrað gullpeninga til útbýtingar 
Meðal þræla hans; áminnti hann Alaeddín að vera hlýðinn og 
Aðsveipur flutningamanninum. Þegar kaupmaður var kominn heim 
aptur, þá gerði hann stórveizlu og sátu menn allt kvöldið við gleði 
03 glaum. Morguninn eptir gaf hann Alaeddín tíu þúsundir gull- 
Peninga, ef svo skyldi fara, að hann ekki gæti undireins selt 
Vörur sínar við aðgengilegu verði. Lagði nú Alaeddín á stað frá 
Kairó ásamt flutningamanninum. Farnaðist þeim vel um eyðimörkina 
08 náðu farsællega til Damaskus, þaðan fóru þeir til Aleppó og 
hjeldu síðan áfram ferðinni og bar ekki til tíðinda, unz þeir voru 
Svo sem þingmannaleið svaraði frá Bagdad. Komu þeir í dalverpi 
Nokkurt og vildi Alaeddín slá tjöldum. En flutningamaðurinn mælti 
2 . 

: Á 

Þa 


Í 


324 


fastlega í móti og kvað þeim meiri þörf að hraða förinni, svo þeir 
gætu náð til Bagdad fyrir sólsetur, því þá yrði borghliðum lokað 
og ekki lokið upp fyr enn með sólaruppkomu; en það bar til 
þeirrar siðvenju, að menn voru hræddir um, að Persar“) kynnu að 
ráða á borgina og fleygja öllum fræðibókum í Tígrisfljótið. Alaeddín 
kvaðst ekki eingöngu vera kominn til að verzla, því sjer væri líka 
hugur á að skemmta sjer og skoða löndin. Flutningamaðurinn 
leiddi honum fyrir sjónir, hvílíkur háski þeim væri búinn af Bedú- 
ínum, sem væru hinir verstu ránsmenn. þá mælti Alaeddín: 
„Hver hefur hjer ráðin, þjer eða eg? Eg vil ekki ríða inn í Bagdað 
nema um hábjartan dag, svo að borgarmenn sjái varning minn 08 
auðæfi.“ Ná þá Kemaleddín, flutningamaðurinn, að ekki var til 
neins að mótmæla Alaeddín.  „Breytið þá eptir hugþótta yðar,“ 
mælti hann, „eg hef gert skyldu mína, en það uggir mig, að þjer 
munið komast að raun um, að eg rjeði yður heilt, þó um seinan 
verði.“ Bauð nú Alaeddín að menn skyldu taka ofanaf múlunum 
og slá tjöldum. Um miðnætti gekk hann út fyrir tjald sitt 08 
litaðist um; sá hann að eitthvað blikaði við langt í burtu. Ljét 
hann Kemaleddín vita þegar í stað, og fór hann þá á fætur og sá 
að blikið stóð af kesjum og sverðum Bedúínaflokks, er að þeim 
stefndi, Leið á skömmu að ræningjarnir komu; æptu þeir og sögðu: 
„Heilar hendur! hjer ber vel í veiði!“ slóu síðan hring um ferða- 
mennina og sóktu að þeim í ákafa. En Kemaleddín kallaði til þeirra: 
„Snáfið burta ránsmenn og níðingar! skömm og svívirðing Araba 
þjóðar;“ að svo mæltu steðjaði hann fram á móti þeim, en ráns- 
manna foringinn lagði hann í gegn með kesju sinni, steyptist þá 
Kemaleddín dauður niður í tjalddyrunum. þá óð fram maður sá, 
„er hafði það starf að brynna eykjunum, ög ögraði ræningjunum 
með líkum skapraunarorðum og Kemaleddín, enda var hann óðara 
drepinn. Varð Alaeddín skelfdur mjög, er hann sá aðfarir þessar, 
og sat hann grafkyr í tjaldi sínu útí horni; auðnaðist honum 579 
að sleppa undan grimmdaræði ræningjanna. Bedúínar brytjuðu Eg 
menn hans niður vægðarlaust, klyfjuðu aptur múlana sem fljótast; 
knýttu þeim hverjum í tagl annars og fóru svo leiðar sinnar. 

*) Persar hafa að vísu Íslamstrú, en heyra til öðrum trúarflokki enn Araba 


= 


325 


En er Alaeddín var kominn til sjálfs síns aptur, þá hugsaði 
hann með sjer, að ræningjarnir kynnu að koma aptur, og mundi 
ekki tjá griða að biðja, ef þeir sæju hann. Fór hann þá af öllum 
klæðum, nema skyrtu og nærbrókum, og fleygði sjer niður innan 
um alblóðug líkin. En er Bedúínar sneru burt með herfang sitt, 
þá spurði fyrirliðinn, hvort ferðamennirnir, sem þeir ræntu, hefðu 
komið frá Egyptalandi eða Bagdad; honum var sagt, að þeir hefðu 
komið frá Egyptalandi, bauð hann þá ræningjunum að hverfa um 
hæl aptur, því hann grunaði að lestareigandinn mundi ekki hafa 
Verið drepinn. Bedúínar sneru þegar við; tóku þeir að bylta 
líkunum og stanga þau með spjótum sínum. þegar þeir komu að 
Alaeddín, sá einn þeirra, að hann var enn á lífi; kallaði hann þá 
og sagði: „Bíddu karl! þú hefur látizt vera dauður; en eg skal nú 
bisa þjer.“ Ætlaði hann þá að leggja kesjunni fyrir brjóst honum: 
En Alaeddín var nýbúinn að þylja andheita bæn til hins helga 
Abdalkaders Algilani, og sá hann hönd nokkra sveigja kesju ræn- 
ingjans frá brjósti sínu, svo að lagið kom í brjóst Kemaleddín 
dauðum. Kippti þá ræninginn aptur kesju sinni og lagði til Alaeddíns, 
en þá kom sama höndin og stýrði laginu í brjóstið á öðru líki, 
Og reið ræninginn við svo búið burt með fjelögum sínum. 

En er Alaeddín hjelt að Bedúínar væru farnir, þá spratt hann 
upp og hljóp, einsog fætur toguðu. þá varð ræningja foringjanum 
litið um öxl og sagði: „Fjelagar góðir! þarna sje eg mann flýja.“ 
Þá þeysti einn af ræningjunum eptir Alaeddín á harða spretti. Nú 
bar Alaeddín að vatnsdæld einni; var þar regnþró rjett hjá og 
klifraðist Alaeddín uppá þróarbarminn, lagðist þar flatur og bað 
guð að gera sig öllum mönnum ósýnilegan. Nú kom ræninginn 


að, reis upp í söðlinum og ætlaði að leggja hendur á hann. þá 


2 


bað Alaeddín í annað sinn, og í sama vetfangi skreið sporðdreki 
út úr fylgsni sínu og stakk ræningjann svo sárt í höndina, að hann 
hljóðaði upp yfir sig og kallaði til lagsmanna sinna, að hann væri 
frá, Komu þá hinir ræningjarnir með þys miklum og fundu hann 
liggjanda á jörðinni, hófu þeir hann upp á hest sinn og spurðu, 
hvað hefði viljað honum til. En er þeir heyrðu, að sporðdreki 
hafði stungið hann, þá urðu þeir hræddir um, að hjer mundi vera 
krökkt af sporðdrekum, hugsuðu þá ekki um annað enn að flýja. 


> 


326 


og voru þegar horfnir úr augsýn, ásamt hinum flokknum. Var 
Alaeddín þá svo yfirkominn af þreytu, að hann sofnaði fastasvefni 
uppi á þróarveggnum. En er hann vaknaði að nokkrum tíma 
liðnum, þá fór hann leiðar sinnar til Bagdad, og með því kvöld 
var komið, þá gekk hann inn í anddyri musteris nokkurs 0g 
ætlaði sjer að láta þar fyrirberast um nóttina. þá sjer hann 
þangað koma tvo kaupmenn og voru tvö skriðljós borin á undan 
þeim. Annar þeirra var hniginn á efra aldur og virðulegur ásýndum, 
en hinn var á æskuskeiði. „Gef mjer aptur frændstúlku mína,“ 
sagði yngismaðurinn. „Eg er búinn að margsegja þjer,“ ansaði 
gamalmennið, „að það getur ekki komið til mála; hefurðu ekki 
sjálfur kveðið upp skilnaðardóminn.“ Nú kemur karlinn auga á 
Alaeddín; verður hann frá sjer numinn af fegurð hans og háttprýði, 
og heilsar honum með blíðu. Alaeddín tók kveðju hans kurteislega. 
Spurði karlinn, hvað manna hann væri. þá tók Alaeddín til orða 
og mælti: „Nafn mitt er Alaeddín Abusch Schamat, og er €8 
sonur Schemseddíns, forstjóra verzlunarmannanna í Kairó; fór €8 
þaðan með fimmtíu stranga af hinum dýrasta vefnaði og ymsan 
annan varning, auk tíu þúsund gullpeninga; ætlaði eg hingað að 
fara, en Bedúínar nokkrir rjeðust á lest mína og ræntu mig aleigu 
minni. Átti eg mjer engan næturstað vísan, og því kom €8 
hingað og leitaði skjóls í musterisanddyri þessu.“ Karlinn þagði 
stundarkorn og mælti: „En segið mjer nú, ef eg gæfi yður full- 
kominn fatnað, sem væri þúsund gullpeninga virði, múl sem ekki 
væri minna virði og sjóð með jafnmiklu fje, hvernig ætli yður 
yrði það að skapi?“ „Slíkt er stórmannlega boðið,“ mælti Alaeddín 
„en hver er tilgangurinn?“ „Yngismaður þessi,“ ansaði karlinn, 
og benti um leið á unga manninn, „er bróðurson minn og Var 
hann eptirlætisgoð föður síns. Eg á dóttur, er Sobeide heitir, 08 
hef eg eigi minni ást á henni; hún er kvenna fríðust, og þartil hið 
mesta afbragð í hljóðfæralist. Eg hef margsagt honum, að það sj 
ógjörningur, nema annar maður gangi fyrst að eiga hana 08 ja 
hana svo eina. Nú er eg að leita fyrir mjer, hvort eg geti ekki 
fundið einhvern útlending, sem vildi gera honum þenna greiða, svo 
menn fái sjer þetta síður til umræðu; þjer eruð útlendingur, komið 
með mjer til dómarans og skuluð þjer þar semja kaupmála við 


321 


dóttur mína. Skuluð þjer vera hjá henni í nótt, og snemma í 
fyrra málið þegar þjer eruð skilinn við hana, skal eg efna við 
yður öll heit mín.“ Alaeddín hugsaði með sjer, að betra væri að 
liggja í mjúkri sæng heldur enn á borgarstrætunum eða í anddyrinu. 
Varð hann því samferða hinum til dómarans. Fannst dómaranum 
mikið um prúðmennsku Alaeddíns og ljek á als oddi við hann. 
„Hvað er yður á höndum?“ spyr hann karlinn. „Eg ætla,“ 
Svaraði hann, „að gipta þessum unga manni dóttur mína, en ekki 
samt nema með því skilyrði, að hann skilji við hana í býtið á 
Morgun og gefi hana aptur fyrra manni sínum. Fyrir þá sök skal 
hann skuldbinda sig til að greiða dóttur minni á morgun fimmtíu 
þúsundir gullpeninga. En það er ekki vinnandi vegur fyrir hann, og 
því mun hann standa við orð sín, og þá skylda eg mig til að gefa 
honum fullkominn fatnað, þúsund gullpeninga virði, múl sem ekki 
Sje minna virði og sjóð með jafnmiklu fje.“ Og er enginn mælti 
þessu í móti, þá samdi dómarinn kaupmálann og fjekk föður 
konunnar  skuldbindingarskrá Alaeddíns. Karlinn ljet nú nýja 
tengdasoninn fara heim með sjer og gaf honum skrautlega skikkju; 
fór hann síðan til dóttur sinnar og sagði henni hvað gerzt hafði. 
Hann sýndi henni skuldbindingarskrána og kvaðst hafa gipt hana 
ungum manni og elskuverðum, er Alaeddín hjeti. Biður hann dóttur 
Sína að fagna honum vel og gengur því næst til herbergis síns. 
En á meðan hafði frændi Sobeide lagt svo undir við kerlingu 
nokkra, að hún skyldi koma í veg fyrir, að Alaeddín fengi góðar 
Viðtökur, því hann var hræddur um, að Sobeide mundi ekki vilja 
Þýðast sig framar. Fór kerling þegar til Alaeddíns og mælti: 
„Mjer er einhvernveginn svo vel við yður sakir æsku yðar og 
fríðleika, og finn eg mjer því skylt að leggja yður heilræði. Konan 
Unga, sem þjer hafið gengið að eiga, er að vísu girnileg eptir ytri 
ásýnd, en farið samt að mínum ráðum og komið ekki ofnærri 
henni. Heilsa yðar er í veði, ef þjer eigið nokkuð við hana.“ 
„Hvað ber til þess 2“ spurði Alaeddín, þá mælti kerling: „Allur 
líkami hennar er útsteyptur í andstyggðar kláða; mun hún eflaust 
Sera yður veikan, ef þjer snertið við henni, hvað lítið sem er.“ 
„því megið þjer treysta,“ svaraði Alaeddín, „að eg skal halda mjer 
Svo langt frá henni, að mjer ekki sje nein hætta búin.“ því næst 


328 


fór kerling til konunnar ungu og sagði henni slíkt hið sama af 
Alaeddín. „Vertu óhrædd, móðir góð!“ sagði Sobeide, „eg skal 
hlýðnast ráðleggingu þinni. það er bezt hann sofi einn, þessi 
þokkapiltur; hann skal fara frá mjer einsog hann kom.“ Nú 
lætur Sobeide ambátt eina breiða dúk á borð og setja á það mat. 
Borðaði Alaeddín einn, og að lokinni máltíðinni settist hann út Í 
horn og las einn kapítula í kóraninum með hárri rödd. Tók 
Sobeide þegar eptir því, að rödd hans var hin fegursta. Sagði 
hún þá við sjálfa sig: „Kerling hefur víst látið villa sjer sjónir; 
kláðugir menn geta ekki haft svo hreina og bragðlega rödd, mun 
því engin tilhæfa vera í því, er hún sagði mjer af honum.“ Nú 
vildi hún laða hann að sjer og tók því í hönd sjer fiðlu eina, €r 
smíðuð hafði verið á Indlandi, ljek hún á hana og söng með 
hljóðfagri rödd, svo fuglar himinsins stöðvuðu flug sitt til að hlýða 
á hana: 

Fráan elska eg hjört, sem hýr 

Hvarflar augum blíðum, 

Ýmist eltir eða flýr, 

Útí lundum fríðum. 

Festi eg hendur honum á, 

Hversu farsæl væri eg þá! 


þá varð Alaeddín óumræðilega feginn og söng: 


Ó, hvað elska eg og blessa 
Unaðsfagra sköpun þessa, 
Ó, hvað má eg mætra finna 
Morgunrósum hlýra þinna. 


Brá yngiskonunni svo vel við fagurmæli þessi, að hún tók af 
sjer höfuðdúkinn og sá þá Alaeddín, að hún var hin fegursta að 
andlitskapnaði og prýðilega vaxin, og fannst honum mikið Um. 
Færði hún sig þá að honum, en hann bægði henni hóglega frá 
sjer, Þá ljet hún hann sjá handleggi sína, og voru þeir hvítir sem 
snjór og skínandi bjartir einsog fílabein. Varð þá Alaeddín frá 
sjer numinn og fór að færa sig að Sobeide, en hún bað hann að 
halda sjer sem lengst í burtu, því hann væri kláðugur. Spurði 
hann, hver það væri, sem helði talið henni trú um slíka markleyst 


329 


Hún svaraði: „það gerði kerling ein, sem opt kemur hingað —.“ 
nÆ, það er líklega sú, sem sagði mjer að þjer væruð þjáðar 
af sama kvillanum.“— Skildu þau bæði, að þetta hafði verið gert til 
að blekkja þau, og voru nú ekki hrædd við að sýna hvert öðru 
blíðlæti, sem mest mátti verða. Nú vaknar Alaeddín um morguninn 
Og sjer að sæla hans er þegar horfin sem örskot; segir við Sobeide, 
að nú verði þau að skilja og ber sig aumlega út af því. „Nú er 
ekki eptir nema ofurlítil stund,“ sagði hann grátandi, „og verð eg 
Þaðan af að sakna samvista yðar.“ Spurði hún, hvernig á því 
stæði og sagði hann þá: „Faðir yðar hefur látið mig lofa því 
skriflega, að eg skuli greiða yður fimmtíu þúsundir gullpeninga 
einsog morgungjöf. Borgi eg ekki fje þetta, þá lætur hann setja 
Mig í dýflissu. en svo er hagur minn nú, að eg á ekki einn skilding.“ 
„En þjer getið samt komið vörn fyrir yður,“ mælti Sobeide. „Satt 
er það,“ ansaði Alaeddín, „en hvernig á eg að geta það án peninga ?“ 
„það er ekki svo erfitt sem þjer haldið,“ sagði Sobeide; „verið 
óhræddur og takið við þessum hundrað gullpeningum; ætti eg méira 
til, þá væri yður það guðvelkomið, en faðir minn hefur tekið frá 
Mjer allar eigur mínar, og ætlar svo að kúga mig til að taka aptur 
Saman við frænda minn. Megið þjer nú vænta dómþjónsins á 
hverri stundinni. En skyldi faðir minn eða dómarinn vilja neyða 
Yður til að skilja við mig, þá skuluð þjer spyrja þá djarfmannlega, 
hvaða lög það sjeu, sem skyldi mann til að skilja við konu sína 
Næsta morguninn eptir brúðkaupið. Verðið þjer um leið að víkja 
lítilræði að dómaranum og dómþjóninum. Gangið að dómaranum 
með lotningu og laumið tíu gullpeningum í lófa hans, megið þjer 
þá reiða yður upp á, að hann mun gera sjer allt far um að styrkja 
mál yðar, Ná ef menn spyrja yður, hversvegna þjer ekki viljið 
Þiggja þessa þúsund gullpeninga, múlasnann og skikkjuna, einsog 
tiltekið var í samningnum, sem þjer genguð að í gærdag, þá skuluð 
bjer svara því, að hvert hár á höfði konu yðar sje yður dýrmætara 
Enn þúsund gullpeningar, munið þjer því aldrei við hana skilja og 
Viljið hvorki hafa múlinn nje skikkjuna. En krefjist faðir minn 
þess, að þjer greiðið morgungjöfina af hendi, þá skuluð þjer biðja 
um frest“ Í sama bili heyrðu þau að barið var hart á strætis 
Íyrnar. Fór Alaeddín ofan til dyra að ljúka upp og sá dómþjóninn ; 


330 


var hann kominn í nafni tengdaföður hans og stefndi honum fyrir 
dóm. Alaeddín stakk fimm gullpeningum í lófa honum og spurði, 
hvaða lagaboð það væri, sem skyldaði sig til að skilja nú að 
morgni við konu þá, er hann hefði gengið að eiga kvöldinu áður. 
Dómþjónninn svaraði, að það stæði hvergi í lögum, og bauðst til 
að flytja mál hans, ef hann ekki treysti sjer til þess sjálfur. Fóru 
þeir nú báðir til dómhússins. Dómarinn krafðist þess, að Alaeddín 
greiddi morgungjöfina af hendi, fyrst hann færðist undan að skilja 
við konu sína. Alaeddín varð nú ekki uppnæmur við það, 08 
heimtaði frest þann, er heimill væri að lögum; sagði dómarinn að 
þrír dagar væri lengsti frestur eptir lögum. „þrír dagar nægja 
mjer ekki,“ mælti Alaeddín, „og krefst eg þess, að mjer sje veittur 
sjö daga frestur.“ Og með því krafa þessi var sanngjörn, þá var 
honum veitt hún með því skilyrði, að þegar fresturinn væri á enda, 
þá skyldi hann annaðhvort greiða morgungjöfina eða skilja við konuna. 
Gekk Alaeddín að skilyrði þessu og fór því næst út úr dómhúsinu; 
keypti hann sjer kjöt, hrísgrjón og smjör og annað fleira, er hann 
þurfti með til kvöldverðar. Fór hann síðan heim og sagði konu 
sinni hvernig farið hafði. Sagði hún honum, að margt undarlegt 
gæti við borið frá kvöldi til morguns, og því til staðfestingar tilfærði 
hún spakmæli vitrings nokkurs, er þannig hafði komizt að orði: 
„Vertu þolinmóður í mótlætinu, því nóttin fæðir af sjer óvænta atburði 
og allskonar undur,“ Eptir bað bjó hún til matar og drykkjar, 08 
er þau höfðu matazt, þá beiddi Alaeddín hana að leika á fiðlu sína 
og syngja um leið vísur nokkrar. Sobeide var ekki sein til að verða 
við beiðni hans; hún tók fiðluna og náði svo sætu hljóði úr strengjum 
hennar, að enda veggirnir í herberginu virtust hlusta á hina 
himnesku hljóma þeirra. 

þá var allt í einu barið hart á dyrnar. Alaeddín lýkur upp 
og sjer að komnir eru fjórir förumunkar; voru þeir næsta Þljúgir 
og biðjandalegir í yfirbragði. Spurði Alaeddín, hvað þeim væli 
á höndum og svaraði þá einn þeirra: „Við erum ókunnugir 
förumunkar, herra góður! og vildum fegnir fá að vera hjá yðr 
í nótt. Munum við fara leiðar okkar aptur jafnskjótt Sem 
lýsa tekur af degi. Ef þjer látið að bæn vorri, þá mun 
drottinn umbuna yður ríkuglega með blessun sinni. Við höfum 


331 


hinar mestu mætur á söng og strengleikum, og getum við hver um 
sig, þulið upp úr okkur öll hin frægustu kvæði og skáldmæli.“ 
„lg verð nú fyrst að ráðgast um þetta við aðra,“ ansaði Alaeddín 
0g fór inn til Sobeide; sagði hún að þeir væru fyrir sitt leyti 
Velkomnir. Nú leiddi Alaeddín þá inn í hús sitt og var hinn 
alltilegasti við þá. Tók þá einn af þeim til máls: „Herra! við 
Erum nú þeirrar stjettar menn, að ekki hlýðir, að við tökum þátt í 
Skemmtunum þeim, er tíðkast í samsætum manna; en samt viljum 
Við með engu móti gera gleðispjöll hjá yður. Þegar við gengum 
fram hjá húsi yðar, þá heyrðum við inndælan hljóðfæraslátt, en 
hann fjell allt í einu niður þegar við komum. Megum við nú vera 
Svo djarfir og spyrja: var það hvít eða svört ambátt, eða var það 
Yngiskona í heldri stjett, sem ljek og söng?“ „það var kona mín,“ 
ansaði Alaeddín; sagði hann þeim því næst frá æfintýri sínu, og 
að tengdafaðir sinn hefði frá sjer skriflegt skírteini fyrir því, að 
honum bæri að greiða fimmtíu þúsundir gullpeninga; vissi hann 
nú engin sköpuð ráð til að æra út svo afarmikið fje. „Verið 
Óhræddur ,“ sagði einn af munkunum, „eg er yfirmaður þrjátíu munka 
Og hef allt ráð þeirra í hendi mjer, mun mjer veita hægt að láta 
þá útvega þessar fimmtíu þúsundir gullpeninga, sem yður liggur 
Svo mikið á. En ef þjer nú vilduð gera bón vora og lofa okkur 
að heyra söngrödd hinnar ungu konu, þá munduð þjer veita 
Oss hina mestu skemmtun, því mörgum þykir fagur söngur betri 
Enn hin dýrðlegasta veila, og sumum þykir hann öllum hlutum 
fremri, 

En nú er þess að geta, að hinir fjórir munkar voru þeir kalífinn 
Harún Alraschid, stórvezfrinn Gíafar, skáldið Móhamed Abú Navas 
Og Mesrúr, höfuðsmaður geldinganna. Hafði kalífinn sent eptir þessum 
Þremur mönnum, er hann ætlaði að ganga í dularbúningi um borgar- 
Strætin sjer til skemmtunar; höfðu þeir allir búizt gerfi ölmusumunka, 
Svo sem fyr er frá sagt. Nú er þeim varð gengið fram hjá húsi 
Alaeddíns, þá höfðu þeir heyrt Sobeide syngja. Hafði kalífinn orðið 
frá Sjer numinn af raðddfegurð hennar og snild, er hún ljek á hljóðfærið, 
forvitnaði hann því að hlýða á sönginn í betra tómi og sjá hver 
kona sú væri, sem kunni svo afbragðs vel til hljóðfæralistar. 
Veittist honum nú ósk þessi og voru þeir þar allir um nóttina 


332 


og höfðu góða skemmtun. Um morguninn laumaði kalífinn sjóð 
með hundrað gullpeningum undir hægindi sitt; því næst þökkuðu 
þeir allir fyrir viðtökurnar, kvöddu hjónin með virktum og fóru 
leiðar sinnar. Fann Sobeide sjóðinn og færði manni sínum, kvaðst 
hún halda, að það hefði verið einhver af munkunum, sem hefði 
falið hann undir hægindinu. Alaeddín tók við sjóðnum, og Um 
kvöldið keypti hann sjer kjöt, hrísgrjón og aðrar nauðsynjar. Og 
er búið var að kveikja á vaxkertunum, þá sagði hann við konu 
sína, að hann hjeldi, að munkarnir hefðu svikið sig, og mundu þeir 
ekki færa sjer hinar fimmtíu þúsundir gullpeninga. Í sama bili 
komnu munkarnir og börðu á dyr. Sobeide bað Alaeddín að ljúka 
upp, og bauð hann munkunum inn, og spurði þá, hvort þeir vært 
komnir til þess að binda enda á loforð sitt. þá sögðu munkarnir: 
„Bræður vorir hafa ekki viljað verða við beiðni vorri, en á morgun 
ætlum við að búa til gullið með blöndunargaldri. En gleðjið 
okkur nú aptur í kvöld með því að lofa okkur að heyra kon 
yðar syngja; við höfðum svo mikið yndi af því í gær kveldi, að 
okkur sárlangar til að mega njóta sömu skemmtunar í kvöld.“ 
Sobeide ljet fúslega að orðum þeirra og tók ofan fiðlu sína; fannst 
þeim nú engu minna um snild hennar enn í fyrra skiptið, 08 
skemmtu sjer eins vel þessa nóttina og hina fyrri. Um morguninn 
laumaði kalífinn aptur sjóði með hundrað gullpeningum undi 
hægindi sitt og gekk síðan heim aptur til hallar sinnar. Liðu svo 
nokkur kvöld, að munkarnir komu með sama hætti, og ávallt 
er þeir fóru, faldi kalífinn sjóð með hundrað gullpeningi" 
undir hægindi sínu. En á hinum tíunda degi sendi kalífinn eptir 
einhverjum hinum frægasta kaupmanni í Bagdad og skipaði honum 
að koma með fimmtíu stranga af hinum dýrasta rósavefnaði 08 
þesskonar varningi, sem vanalega kæmi frá Egyptalandi; skyldi 
hann skrifa utan á hvern stranga, að hann kostaði þúsund gull- 
peninga. „Síðan ljet hann fá einum af þrælum sínum skartmikinn 
klæðnað, og þartil vatnskönnu og mundlaug af gulli, fjekk honum 
sjálfur brjef í hendur til Alaeddíns og skipaði honum að fara með 
strangana til forstjóra verzlunarmannanna; en hann var tengdafaðir 
Alaeddíns. „þegar þú ert búinn að finna hús hans,“ mælti kalífinn; 
„þá skaltu spyrja, hvar Alaeddín, lánardrottinn þinn búi.“ Lagði 


333 


hann svo niður fyrir þrælnum, hvað hann ætti að segja og hvernig 
hann bezt gæti leyst erindi sitt af hendi. Nú vildi svo til, að 
Sama daginn hafði frændi Sobeide farið til föður hennar og skorað 
á hann að hjálpa sjer, svo hann gæti kúgað Alaeddín til að skilja 
við hana. En er þeir ætluðu á stað til hans, þá sáu þeir þræl 
nokkurn ríðandi múlasna og hafði fimmtíu aðra í taumi, sem allir voru 
klyfjaðir varnings ströngum; var auðsætt að það mundi vera hin 
Ágætasta og dýrgildasta vara. Spurðu þeir hver strangana ætti og 
Svaraði þrællinn:  „Alaeddín Abusch Schamat húsbóndi minn á 
þá; faðir hans hafði sent hann með vörur til Bagdad, en á leiðinni 
rjeðust ræningjar á hann og ræntu hann aleigu sinni. þegar faðir 
hans spurði þessi illu tíðindi, þá sendi hann mig til hans með þessa 
fimmtíu múlasna og bauð mjer að afhenda honum fimmtíu þúsundir 
Sullpeninga, og böggul einn með allskonar fatnaði, fullt eins skraut- 
legum og sá var, sem hann missti; eg á líka að færa honum 
Safalafeld og mundlaug með vatnskönnu úr gulli.“ Nú rak föður 
Sobeide í rogastanz, er hann heyrði um öll þessi auðæfi; bauðst 
hann til að fylgja þrælnum til Alaeddíns og kvaðst vera tengdafaðir 
hans. Alaeddín sat þá heima hjá konu sinni og sinnti engu fyrir 
hryggð og örvæntingu. Nú heyrir hann háreysti fyrir dyrum úti 
Ug kallar: „Sobeide! elskan mín góða! nú eru víst dómþjónarnir 
komnir, og hefur faðir þinn sent þá til þess að svipta þjer burt 
úr faðmi mínum.“ „Farðu út,“ mælti Sobeide, „og sjáðu hvaða 
Menn þetta eru.“ Fór Alaeddín seinlega til dyra og lauk upp með 
Ólund; þykir honum kynlegt að tengdafaðir hans er þar kominn 
Sangandi með abyssínskum þræl, og þrællinn ríðandi. Í sama 
Vetfangi stökk þrællinn af baki og ætlaði að kyssa á hönd hans. 
„Hvað vilt þú mjer?“ spurði Alaeddín. þrællinn svarar: „Eg er 
Auðmjúkur þræll drottins míns, Alaeddíns Abusch Schamat, og sendur 
hingað af Schemseddín föður hans, sem er forstöðumaður kaup- 
Stjettarinnar í Kairó. Hjerna er brjefið, sem á að sanna sögu mína.“ 
Að svo mæltu fjekk hann Alaeddín brjefið, en hann reif það upp 
08 las það sem fljótast. Brjefið var svo látandi: „Elskulegi sonur! 
Rjett í þessu voru mjer borin þau sorgar tíðindi, að ræningjar hafi 
ráðizt á þig og rænt þig aleigu þinni. En vertu samt hughraustur; eg 
' S€ndi þjer aðra fimmtíu stranga af dýrasta rósavefnaði, einn múlasna og 


334 


safalafeld, ennfremur mundlaug og vatnskönnu, hvorttveggja af gulli- 
Útrýmdu nú öllum áhyggjum úr huga þínum, því eigurnar, sem þú 
misstir eru einskisvirði, ef þú verður hygginn af skaða þínum. Móður 
þinni líður vel og öllum hjer á heimilinu, og á eg að bera þjer 
kæra kveðju þeirra allra. Eg er líka orðinn þess vísari, að þú 
hefur gengið að eiga unga konu, Sobeide að nafni, sem kvað verð 
hið mesta fyrirtak til söngs og hljóðfæralistar, en hún var þjer 
gefin með því skilyrði, að þú skildir við hana aptur, og varstu 
látinn skuldbinda þig til þess skriflega, að þú skyldir greiða henni 
fimmtíu þúsundir gullpeninga í morgungjöf. Sendi eg þjer nú fjé 
þetta með Selim, þræl þínum. sem er þjer hollur og trúr.“ Og €r 
Alaeddín var búinn að lesa brjefið, þá sagði haun við tengdaföður 
sinn: „Takið við þessum fimmtíu þúsund gullpeningum, sem áskildir 
voru Í morgungjöf handa Sobeide; varningsstrangana skuluð þjer selja 
yður í hag og ekki borga mjer meira enn þeir eru virtir; hitt, sem 
umfram verður, megið þjer sjálfir eiga.“ En faðir Sobeide vildi ekki 
hagnýta sjer drenglyndi Alaeddíns. Eg get ekki þegið boð yðar,“ 
mælti hann, „þó gott sje; morgungjöfina á dóttir mín og megið 
þið gera við hana hvað ykkur gott þykir. þeir Alaeddín og tengða- 
faðir hans ljetu nú bera inn strangana og spurði Sobeide föður 
sinn, hver þá ætti. „„Alaeddín bóndi þinn á þá,“ svaraði hann; 
„hefur faðir hans sent honum þá til að bæta honum skaða þann; 
er hann varð fyrir af ræningjunum. Hann hefur og sent honum 
fimmtíu þúsundir gullpeninga auk annara góðgripa.  Megið þið nú 
fara með þetta einsog ykkur bezt líkar, og það er til þín kemur 
þá ber þjer fullkomið forræði fjár þess, er þú fjekkst í morgun“ 
gjöf.“ Afhenti Alaeddín konu sinni hina fimmtiu þúsund gullpeninga. 


En frændi hennar var sem steini lostinn af undrun út úr öllu þessu: 
hann 


og með því honum þókti sem öll von væri úti, þá spurði A 
a 


föðurbróður sinn, hvort hann væri þá orðinn alveg afhuga því, : 
kúga Alaeddín til að skilja við konu sína. „það tekur engu tali 
hjeðan af,“ ansaði karlinn, „Alaeddín hefur fullnægt öllum skyldum" 
sínum, svo að lögin hljóta að dæma honum í vil.“ Gekk þá frændi 
Sobeide á brott með örvæntingarfullu hjarta, og dó hann skömm! 
síðar af skapraum. 


ið 
Nú sagði Alaeddín við Sobeide: „Mundi eg nokkuð hafa göt 


335 


skakkt til? Munkarnir eru falsarar og hafa lofað öllu útí bláinn; 
sjer þú nú hvað vel þeir hafa ent orð sín.“ Ekki máttu gera þeim 
Setsakir,“ mælti Sobeide; „þú ert þess manns sonur, sem stendur 
fyrir allri verzlunarstjettinni í Kairó, og þó varstu svo snauður í gær, 
að þú áttir ekki einn skilding. Má þá nærri geta, að það er 
Enginn hægðarleikur fyrir þessa bláfátæku munka, að útvega 
fimmtíu þúsundir gullpeninga.“ „Hvað sem því líður,“ ansaði Alaeddín, 
„þá þakka eg guði fyrir, að við erum ekki framar uppá þá komin; 
Verði þeir svo djarfir að koma aptur, þá vísa eg þeim burt og skelli 
aptur hurðinni uppí opið geðið á þeim.“ „því þá?“ segir Sobeide, 
„ég er fyrir mitt leyti sannfærð um, að þeir hafa verið okkur til 
heilla; manstu ekki, að þeir skildu eptir hundrað gullpeninga á 
hverju kvöldi?“ þegar búið var að kveikja um kvöldið, þá beiddi 
Alaeddín konu sína að leika á fiðluna og syngja eitt af kvæðum 
þeim, er þau höfðu mestar mætur á. En rjett sem Sobeide var 
byrjuð að leika og syngja, þá var barið hart á dyrnar. Lank 
Alaeddín upp og sá munkana, kallaði hann þá hlægjandi: „Heilir“ 
Og sælir oflátungar mínir, gerið svo vel og færið ykkur nær.“ 
Munkarnir gengu inn og settust niður; ljet Alaeddín þegar bera 
kvöldverð á borð fyrir þá. Tók þá einn þeirra svo til orða: 
„Herra góður! okkur var reyndar lífs ómögulegt að koma því til. 
Vegar, sem okkur var mest um hugað, en allt fyrir það tökum við 
innilega hlutdeild í öllu sem yður snertir; í öllum bænum, segið 
Okkur nú, hvernig yður hefur veitt í viðskiptunum við tengdaföður 
Yðar.“  Alaeddín svarar: „Guð hefur úthellt yfir okkur meiri náð 
Enn við nokkurntíma gátum vonast eptir.“ „það gleður oss af 
hjarta,“ segir munkurinn, „því satt að segja vorum við hugsjúkir yðar. 
Vegna; og því megið þjer trúa, að við mundum fegnir hafa útvegað 
Yður peningana, ef við hefðum með nokkru móti getað.“ þá mælti 
Alaeddín: „Guð hefur hjálpað mjer úr vandræðum mínum. Faðir 
Minn hefur sent mjer fimmtíu þúsundir gullpeninga, fimmtíu stranga 
af dýrindis rósavefnaði, og er hver um sig þúsund gullpeninga 
virði; fylgdu og þarmeð ýmsir kostgripir. Hef eg nú sættzt heilum 
sáttum við tengdaföður minn, en eitt er þó sem lyptir sælu minni 
á hæzta stig, og það er, að mjer auðnast að njóta elskulegrar konu, 
Sem ann mjer hugástum. Sjáið þið nú af þessu að guð yfirgaf 


þótt 


að 


336 


mig ekki, þótt eg væri nauðuglega staddur.“ Nú kvaðst kalífinn 
þurfa að bregða sjer út stundarkorn, og er hann var farinn, þá 
laut vezírinn Gíafar að Alaeddín og bauð honum varnað á, að segja 
nokkuð það, er særa mætti gesti hans, en einkum yrði hann að 
gæta mikillar varúðar við þann, sem út var farinn. Spurði Alaeddín, 
hvernig á því stæði og bætti við: „Eg sje ekki betur enn að eg hafi 
sýnt svo mikla alúð og kurteisi, að ekki gæti orðið ætlazt til meira, 
þó sjálfur kalífinn hefði verið gestur í húsum mínum." „það var 
líka sjálfur kalífinn, sem núna gekk út,“ mælti Gíafar. „Eg er 
Gíafar vezír, þessi þarna er skáldið Móhamed Abú Navas og hinn 
þriðji er Mesrúr, höfuðsmaður geldinganna.“ Alaeddín var nú forviða 
á æfintýri þessu og vissi ekki hvað hann ætti að halda. „Heyrið 
mjer, Alaeddín!“ mælti vezírinn, „hugsið eptir því allra snöggvast; 
hvað margar dagleiðir eru frá Kairó til Bagdad?“ Alaeddín svarar; 
að það sjeu fjörutíu dagleiðir. „Hvernig haldið þjer þá,“ spurði 
Gíafar, „að vörur yðar hafi orðið fluttar alla þessa leið á tíu dögum ? 
Hvernig getur það átt sjer stað, að faðir yðar hafi frjett af óförum 
yðar, búið um varninginn og látið flytja hann til yðar, og ekki 
þurft til þess meira enn tíu daga.“ „þjer hafið rjett að mæla,“ 
ansaði Alaeddín, „mikið flón var eg, að eg skyldi ekki sjá þetta! 
En eg er nú sem stendur svo ringlaður, að eg skil ekkert, hvernig 
á þessu stendur.“ „Allt þetta,“ mælti Gíafar, „hefur verið gert eptir 
skipun kalífans. það er sjálfur drottinn rjetttrúaðra manna, sem 
hefur sent þjer allar þessar gjafir; svo mikla vináttu hefur hann 
lagt við þig.“ Í sömu andránni kom kalífinn inn, og fleygði Alaeddín 
sjer þá fram fyrir fætur honum og vottaði honum þakklátsemi sína. 
„Guð lengi lífdaga yðar hátignar,“ mælti hann, „hann veiti YðU 
ótalfalda blessun fyrir stórmennsku þá, er þjer hafið sýnt mjér; 
auðmjúkum þjón yðar.“ Kalífinn skipaði Alaeddín að standa upp 
aptur og bað hann að lofa sjer að heyra Sobeide syngja enn þá 
einusinni; kvaðst hann ekki ætlast til annara launa fyrir velgjörðir 

sínar þeim til handa. Var það hvorttveggja að Sobeide var vel ' 
beðin, enda lá hún ekki á liði sínu, og söng hún svo ununarlega sælt 
og fagurt, að kalífinn gat aldrei orðið fúllsaddur á að hlýða á hans 
Og er hann skildi við Alaeddín, þá bauð hann honum að koma Í 
ríkisráðið næsta dag. Fór Alaeddín þangað morguninn eptir 98 


331 


hafði með sjer tólf þræla, bar hver þeirra fat á höfði sjer og ágæt- 
Ustu gersemar á hverju fati. Gengur hann nú fyrir kalífann þar 
sem hann sat í hásæti sínu, og fleygir sjer fram á ásjónu sína, 
stendur síðan upp og flytur ræðu fyrir kalífanum með miklum 
fagurmælum, biður hann að þiggja gjafir þær, er hann sje kominn 
með handa honum.  Kalífinn fagnaði Alaeddín náðarsamlega og 
þáði fúslega gjafir hans. Ljet hann samstundis færa hann í tignar- 
klæði, og gerði hann að forstöðumanni verzlunarstjettarinnar í Bagð- 
ad; vísaði hann honum síðan til sætis í ríkisráðinu. Í sama bili 
kom tengdafaðir Alaeddíns inn í salinn; hafði hann áður haft embætti 
þetta á hendi og sjer nú Alaeddín skrýddan tignarklæði í sínu sæti. 
Gerðist hann þá svo djarfur, að hann spurði kalífann, hverju þetta 
Sætti, Kalífinn svaraði: „Eg hef fyrir skemmtu sagt, að Alaeddín 
Skyldi vera forstjóri verzlunarmannanna. Metorð og embætti eru 
Ekki veitt mönnum til æfinlegrar eignar, og nú hefur mjer þóknazt 
að víkja þjer úr sæti.“ það var vel og viturlega gert af yðar 
hátign,“ mælti öldungurinn, „enda nýt eg líka sjálfur góðs af sæmd 
þeirri, er þjer hafið auðsýnt tengdasyni mínum.  þjer hafið auð- 
Sjáanlega valið eptir guðs vilja, því hann upphefur lítilmagnann til 


innar æztu tignar þegar honum þóknast. Hafa menn ekki opt- 


Sinnis sjeð, að stórhöfðingjar hafa orðið að kyssa á hendur þeirra 
Manna, sem þeir deginum áður sýndu fyrirlitningu ?“ 

Um kvöldið þegar fundi var slitið, gekk lögreglustjórinn á 
Undan Alaeddín um borgarstrætin, og fylgdi þeim mikil sveit. 
Kallari fór á undan lögreglustjóranum og hrópaði á öllum strætis- 
hornum, að kalífinn hefði gert Alaeddín Abusch Schamat að 
forstjóra kaupstjettarinnar í Bagdad, og bæri honum einum þaðan 
frá að gegna störfum þeim, er því embætti fylgdu. Daginn eptir 
hóf: Alaeddín sjálfur kaupskap og lauk upp glæsilegri sölubúð, er 
hann hafði keypt sjer; ljet hann einn af þrælum sínum standa fyrir 
Útsölunni, en sat sjálfur í ríkisráðinu á degi hverjum. það var 
Einhvern dag, er hann var á fundi, að embættismaður nokkur kom 
9g sagði kalífanum, að einn af ráðgjöfum hans væri dáinn. Ráð- 
Sjafi þessi var einn af þeim, sem kalífinn hafði bezt trúað. Veitti 
kalífinn þá samstundis Alaeddín embætti hans. Skyldi hann hafa 
Þúsuna gullpeninga í laun. „ þannig komst Alaeddín alltaf í meiri 

Þúsund og ein nótt. IV. 22 


338 


og meiri kærleika hjá kalífanum. Skömmu síðar andaðist forsetinn 
í sextíu manna ráðinu og bauð kalífinn honum þá að setjast í hans 
sæti. Og með því hvorki lifði kona nje börn eptir hinn framliðna, 
þá sagði kalífinn, að Alaeddín skyldi erfa alla þræla hans og auðæfi, 
ef hann aðeins sæji um útför hans. þegar kalífinn hafði slitið 
fundi og ráðherrarnir gengu út úr salnum, þá sjer Alaeddín fjöru- 
tíu manns af varðliði kalífans; hjet sá Ahmed Aldanaf, sem rjeði fyrir 
flokk þessum, og átti hann að fylgja Alaeddín heim í virðingar skyni 
Og með því Alaeddín vissi hversu mikið Aldanaf mátti sín hjá 
kalífanum, þá sá hann sig nú ekki úr færi og mælti til vináttu við 
hann. þótti Aldanaf virðing að og tók vinmælum hans feginsam- 
lega, því honum hafði jafnan hneigzt hugur til Alaeddíns, frá því 
hann fyrst sá hann í hirðinni. Lofaði hann nú til vináttumerki, 
að hann skyldi láta liðsmenn sína fylgja honum í hvert skipti sem 
hann gengi á ríkisráðs fund, eða færi þaðan heim aptur. 

það var eitthvert kvöld, er Alaeddín var nýkominn heim 08 
sat hjá konu sinni, þá stóð hún upp og gekk frá honum, en sagðist 
mundu koma bráðum aptur. Rjett á eptir heyrir Alaeddín aumkv- 
unarlegt óp, og stökkur út til að sjá hvað um sje að vera; Sjér 
hann að Sobeide liggur flöt á gólfinu, hleypur til í skyndi og reisir 
hana á fætur; sló þá yfir hann dauðans angist, því hann fann að 
hún var örend. Nú hagaði svo til, að faðir Sobeide bjó gagnvart 
herbergjum Alaeddíns, og heyrði hann hljóð dóttur sinnar; lauk 
hann þá upp og spurði tengdason sinn, hverju það sætti. „Þjér 
hafið misst dóttur yðar,“ mælti Alaeddín, „Sobeide kona mín €r 
dáin.“ Nú þótt hinum gamla manni fjellist mikið um dótturmissinn, 
þá hafði hann samt rænu á að aumkvast yfir Alaeddín, er hann 
sá, hversu sárt og innilega hann syrgði hana. Reyndi hann til að 
hugga hann og leiddi honum fyrir sjónir, að það væri nú síðasta 
elsku merkið sem þeir gætu sýnt Sobeide, að annast útför hennar. 
Sýsluðu þeir því báðir í sameiningu um greptrunina, og reyndu að 
hugga hver annan, sem þeir bezt gátu. 

Nú bjóst Alaeddín sorgarbúningi og gerðist svo harmþrung!" 
og sinnulaus, að hann hætti með öllu að koma á ríkisráðs fundi 
þetta þókti kalífanum kynlegt og spurði Gíafar, hversvegna Alaeddín 
kæmi aldrei í höll sína. „Hann hefur misst konu sína,“ ansaði 


ginn 


339 


Gíafar, „og getur hann ekki á sjer tekið fyrir harmi; hann grætur 
hana dag og nótt.“ „Við verðum að fara að finna hann,“ mælti 
kalífinn. þeir kalífinn og Giafar bjuggust nú dularbúningi og fóru til 
húsa Alaeddíns. Hittu þeir hann í öngum sínum, og sat hann harmandi 
og grúfði andlitið niður í hendur sínar. Stóð Alaeddín upp til að 
fagna þeim, og jafnskjótt sem hann þekkti kalífann, þá fleygði hann 
sjer fram fyrir fætur honum. Kalífinn var hinn vingjarnlegasti og 
bað hann að standa upp; kvaðst hann jafnan hafa hann í huga 
sínum. „Guð lengi lífdaga yðar hátignar!“ sagði Alaeddín grátandi. 
þá mælti kalífinn: „Hvernig stendur á því, að þú hefur ekki komið 
í ríkisráð mitt í svo langan tíma?“ „Herra!“ ansaði Alaeddín, 
„eg er óhuggandi út af missi Sobeide konu minnar.“ „þú mátt 
ekki gugna svo mjög fyrir sorginni,“ mælti kalífinn, „heldur ber 
bjer að taka vilja forsjónarinnar með þolinmæði. Tárin, sem þú 
úthellir, eru árangurslaus og geta ekki vakið upp konu þína frá 
dauðum.“ En Alaeddín stundi þungan við og sagði: „Eg mun 
aldrei hætta að gráta hana fyr enn dauðinn samtengir okkur aptur.“ 
Fór þá kalífinn, en sagði honum áður, að bezt væri að hann 
kæmi á ráðstefnu einsog að undanförnu. Viknaði Alaeddín við þessa 
hjartagæzku kalífans, og morguninn eptir stje hann á bak hesti 
Sínum og reið til ráðstefnu. Þegar hann var kominn inn í salinn, 
fleygði hann sjer til jarðar með andlitið á grúfu. Og jafnskjótt 
Sem kalífinn sá hann, þá stje hann niður úr hásæti sínu og gekk 
fram til að reisa hann á fætur. Fagnaði hann honum með mestu 
Vinsemd og ljet hann setjast í sæti það, er hann áður hafði haft 
„Eg vona,“ sagði kalífinn, „að bú verðir hjá mjer í kvöld.“ Eptir 
að fundi var slitið, gekk kalífinn aptur inn í kvennabúr sitt og ljet 
Sækja ambátt nokkra Kút Alkúlúb að nafni. Sagði hann við hana: 
„Álaeddín hefur fyrir skemmstu misst Sobeide konu sína, sem var 
hið mesta afbragð til söngs og hljóðfæralistar; hún ein var yndi 
hans og eptirlæti í þessum heimi og útrýmdi öllum sorgum úr 
huga hans. Nú þækti mjer vænt ef þú vildir leika á fiðlu þína 
eitthvert lagið, sem þú kannt; hver veit nema það gæti orðið 
honum til huggunar.“ 

Um kvöldið faldi Kút Alkúlúb sig á bak við fortjald og söng 
hún þar svo yndislega hjartnæmt og ljek svo fagurt á hljóðfærið, 

22 


A. 


340 


að kalífinn varð frá sjer numinn af unun; vjek hann sjer þá að 
Alaeddín og spurði, hvernig honum þækti ambátt þessari láta söng- 
listin. „Hún syngur fagurt,“ svaraði Alaeddín, „en rödd hennar 
fær með öðru móti á mig enn rödd Sobeide.“ „því get eg nærri,“ 
mælti kalífinn, „en geðjast þjer ekki vel að hljóðum hennar?“ Varð þá 
Alaeddín kynlegur við og svaraði: „Illt mætti þá vera að gera mjer 
til hæfis, ef eg hefði enga skemmtun af að hlýða á hana.“ „Gott 
og vel,“ sagði kalífinn, „eg gef þjer ambátt þessa og allar ambáttir 
þær, er henni þjóna.“  Alaeddín hjelt að kalífinn segði þetta Í 
gamni, og í þeirri trú fór hann heim til sín. En morguninn eptir 
ljet kalífinn flytja allan húsbúnað Kút Alkúlúb í höll Alaeddíns; 
var hún og sjálf borin þangað í burðarstól og allar ambáttir hennar, 
en þær voru ekki færri enn fjörutíu. Fór þetta fram meðan Ala- 
eddín var á ríkisráðs fundi, en hann varð með lengsta móti þann 
dag, og sleit kalífinn honum ekki fyr enn seint um kvöldið. Og 
er Kút Alkúlúb var komin inn í höll Alaeddíns með ambáttum sínum, 
þá ljet hún setja tvo menn af varðliði kalífans sinn hvoru megin 
dyra; áttu þeir að skila til Alaeddíns, að ambáttin væri komin og 
biði hans í herbergi sínu, Alaeddín datt ekki Kút Alkúlúb í hug 
nje hjarta, og brá honum undarlega við, er hann kom heim og sá 
varðmenn kalífans við húsdyr sínar. „Er þetta húsið mitt?“ segir 
hann við sjálfan sig, en í sama vetfangi komu varðmennirnir til 
hans, og kysstu á hönd hans. Sagði annar þeirra: „Við erum 
þjónar Kút Alkúláb, vildarkonu kalífans; hefur hann gefið yður 
hana ásamt öllum ambáttum hennar. Biður hún yður nú svo vél 
gera að koma inn í herbergið til sín.“ þá mælti Alaeddín: „Farið 
og segið frú yðvarri, að hún sje velkomin, en berið henni líka það 
orð mín, að meðan henni þóknast að dvelja í mínum húsum, þá 
skal eg aldrei gerast svo djarfur að eg vitji hennar, því ekki hæfir 
þrælnum það sem drottni hans hæfir. Biðjið hana líka að segjð; 
hversu mikið kalífinn hafi verið vanur að gefa henni á degi hverj- 
um.“ þessu skiluðu varðmennirnir og komu aptur til að segja 
Alaeddín, að Kút Alkúlúb hefði fengið hundrað gullpeninga á degi 
hverjum. Hugsaði hann þá með sjálfum sjer, að þessi gjöf kalífans 
væri sjer til lítilla þarfa. Var ambáttin lengi hjá Alaeddín, 08 
ljet hann skilvíslega greiða henni hundrað gullpeninga á hverjum 


a 


341 


morgni. Nú bar svo til einn dag, að hann var í þungu skapi út af 
missi Sobeide og gleymdi að fara á ríkisráðsfund. Sagði þá kalíf- 
inn við Gíafar: „þú veizt að eg gaf Alaeddín Kút Alkúlúb til þess 
að hún gæti orðið honum til huggunar, eptir konumissinn. En samt 
kemur hann aldrei á fund minn, sem hann fyr átti vanda til.“ 
„það hefur lengi verið sagt og það með sönnu,“ ansaði vezírinn, 
„að unnustar gleymdu gömlum vinum, þegar þeir væru hjá ást- 
meyjum sínum.“ En Gíafar sá villu sína daginn eptir, er hann 
kom á fund Alaeddíns. Varð Alaeddín það fyrst að orði, að hann 
spurði, hvað kalífanum hefði gengið til að gefa sjer Kút Alkúlúb. 
Svaraði vezírinn, að kalífinn hefði gert það í vináttu skyni og 
spurði Alaeddín, hvort hann hefði vitjað hennar mörgum sinnum. 
„Satt að segja, aldrei,“ ansaði Alaeddín, „og aldrei ætla eg mjer 
að sjá hana.“ Spurði verírinn því hann firrðist ambáttina og sagði 
Álaeddín þá, einsog fyrri: „þrælnum hæfir ekki það sem drottni 
hans hæfir.“ Sagði nú Gíafar kalífanum, hvers hann var orðinn 
Vísari, og fóru þeir báðir í dularbúningi á fund Alaeddíns. Og 
jafnskjótt sem Alaeddín sá þá koma, þá gekk hann til móts við 
kalífann, fjell fram fyrir honum og kyssti á hönd hans. Sá kalífinn 
á honum, að hann var sárhnugginn og bað hann upp standa. „Kæri 
Alaeddín!“ mælti hann, „á eg þá aldrei að sjá þig öðruvísi enn 
hryggan? hefur Kút Alkúlúb ekkert gert til að hugga þig?“ 
„Drottinn rjetttrúaðra manna!“ ansaði Alaeddín, „þrælnum hæfir 
ekki það sem. drottni hans hæfir. Mjer er eiður sær, að eg hef 
ekki komið, og mun aldrei koma nálægt henni. Mætti eg beiðast 
nokkurs af mildi yðvarri, þá mundi eg biðjast undan vanda þeim 
að gæta hennar framar.“ þá mælti kalífinn: „Mjer þækti gaman 
að sjá hana snöggvast.“ Fór Alaeddín þegar og sókti Kút Alkúláb; 
Spurði kalífinn hana, hvort Alaeddín aldrei hefði vitjað hennar. 
Sagði hún honum frá því, er Alaeddín synjaði að koma á fund 
hennar, og ljet kalífinn þegar að bragði flytja hana heim í kvenna- 
búr sitt; bað hann Alaeddín að heimsækja sig og sneri síðan heim 
aptur til hallar sinnar. Nú var Alaeddín feginn, er hann hafði 
losazt við Kút Alkúlúb , og svaf betur næstu nóttina enn hann átti 
að sjer. Daginn eptir settist hann aptur í sæti sitt á ríkisráðs 
fundi. Skipaði kalífinn vezír sínum að fara á mansals torgið og 


342 


kaupa þar ambátt handa Alaeddín; mætti hann eigi taka hana 
ódýrari enn á tíu þúsund gullpeninga. Bjóst Gíafar þegar til að 
hlýðnast boði kalífans og gekk út á mansals torgið með Alaeddín. 
Nú er að nefna þann mann til sögunnar, er Habaslam Besasa 
hjet; faðir hans var emírinn Kaled, lögreglustjóri í Bagdad, en 
móðir hans hjet Katún. Besasa var herfilega ljótur ásýndum, og var 
hann, er saga þessi gerðist, á tvítugs aldri; mjög var hann fákunnandi 
og hafði ekki numið neinar af íþróttum þeim, er tíðkuðust meðal 
ungra manna á hans reki. Gat hann valla setið á hestbaki, en 
faðir hans var einhver hinn mesti riddari á sinni öld, og þókti 
afbragð annara manna sakir kurteisi, menntunar og hugprýði. 
Með því nú Besasa var orðinn fullgamall til að kvongast, þá vildi 
móðir hans láta hann biðja sjer konu. En Kaled sá gjörla, hvílíkt 
aflagi sonur hans var, og leiddi henni fyrir sjónir, hversu stjúpmóður- 
lega náttúran hefði gert hann úr garði, bæði til sálar og líkama, 
mundi því trautt finnast nokkur ung stúlka, sem tæki honum. 
„þá er að kaupa handa honum ambátt,“ ansaði Katún. Hittist nú 
svo á, að sama daginn sem þeir Gíafar og Alaeddín gengu út á 
mansals torgið, þá komu feðgarnir þangað líka í sömu erindagjörðum. 
Kallari einn stóð þá á torginu og hafði við hönd sjer unga ambátt, 
afbragðs fríða, mittismjóa og prýðilega vaxna; var hún svo blómleg 
og ungleg og siðsamleg í fasi, að vezírinn undraðist stórum 08 
bauð strax fyrir hana þúsund gullpeninga. Og nú. er feðgarnir 
gengu þar framhjá og Besasa sá ambáttina, þá felldi hann þegar 
ást til hennar, svo hann rjeði sjer valla, og bað föður sinn fyrir 
alla muni að kaupa hana handa sjer. Gerði Kaled kallaranum 
bendingu og spurði hann, hvað ambáttin hjeti; kallarinn svaraði, 
að hún hjeti Jasmín, og væru boðnir fyrir hana þúsund gullpeningar. 
Sagði þá Kaled við son sinn, að ef hann ætlaði sjer að ná í 
ambáttina, þá yrði hann að bjóða hærra. Bauð Besasa þá einum 
gullpeningi meira, en Alaeddín bauð óðara tvær þúsundir; og í hvert 
skipti sem emírssonurinn bauð einum gullpeningi meira, þá hækkaði 
Alaeddín boðið með þúsund gullpeningum. Varð nú Besasð 
fokvondur út af því, að nokkur skyldi vera svo djarfur, og spurði 
kallarann rembingslega, hvað maðurinn hjeti, sem væri að bjóða í 
kapp við sig. „það er stórvezfrinn Gíafar,“ ansaði kallarinn, „bann 


343 


ætlar að kaupa ambáttina handa Alaeddín Abusch Schamat.“ Var 
mú Alaeddín búinn að bjóða tíu þúsundir gullpeninga, og var ambáttin 
slegin honum eptir skipun þess er átti; ljet stórvezírinn þegar greiða 
andvirðið. Og jafnskjótt sem Alaeddín var orðinn eigandi ambátt- 
arinnar, þá gaf hann henni frelsi, tók hana fyrir eiginkonu og fór 
með hana heim til sín. Ljet nú kallarinn þá feðgana vita um 
kaupin, og örvílnaðist Besasa þá, svo að hann fór samstundis heim 
og lagðist veikur. Vissi móðir hans eigi, hvað gerzt hafði og 
Spurði, hvernig stæði á veikindum hans. „Kaupið Jasmín*) handa 
mjer,“ svaraði hann með veikum málrómi; hjelt móðir hans þá að 
hann talaði óráð, og lofaði að kaupa honum Jasmín, þegar blóma- 
Salinn gengi framhjá í næsta sinni. „Hvað er hjer um blóm að 
tala?“ kallaði hann með óþoli, „eg vil hafa Jasmín; ambáttina; án 
hennar get eg ekki lifað.“ Leitaðist Katún við að hugga hann og 
fór til manns síns. Sagði hann henni hver Jasmín væri, og hversu 
Besasa hefði runnið ástarhugur til hennar. Nú með því Katún 
tók sárt til sonar síns, þá álasaði hún bónda sínum fyrir, að hann 
skyldi hafa látið annan mann kaupa ambátt, sem syni hans ljek 
Svo ákaft hugur á. En emírinn svaraði: „þrælnum hæfir ekki það 
Sem drottni hans hæfir, það var ofurefli mitt, að kaupa hana, því 
Alaeddín Abusch Schamat vildi fyrir hvern mun hafa hana, en 
hann er höfðingi mikill og forseti í sextíu manna ráðinu.“ Nú 
Versnaði Besasa dag frá degi, svo móðir hans tók að örvænta 
honum lífs, bjóst hún þá sorgarbúningi og bar sig sem aumlegast. 
Um þessar mundir kom til hennar kona nokkur, sem sjaldan var 
kölluð annað enn: Kómakóms móðir. Ahmed Kómakóm var 
tummungs þjófur og hafði frá blautu barnsbeini tamið sig við 
stuld og skelmiskap. Var hann hinn fímasti til slíkra verka, og 
svo vel hafði honum tekizt að leyna óknyttum sínum, að hann 


Var tekinn til foringja yfir liðsmannaflokk lögreglustjórnarinnar. 


2 


En með því hann stal og rændi frá borgarmönnum í stað þess að 
Veita þeim hlíf, þá ljet lögreglustjórinn taka hann fastan og leiða 


hann fyrir kalífann; dæmdi kalífinn hann til dauða. Nú þekkti 


Kómakóm mannelsku Gíafars vezírs og vissi að bænir hans hjá 


FV sr grasi 


*) Jasmín er jurtarnafn. 


344 


kalífanum urðu aldrei árangurslausar. Ljet hann því biðja Gíafar 
að mæla sjer líknarorð við kalífann. Vezírinn gerði svo, en kalífinn 
sagði: „Hvernig getur þú fengið af þjer að tala máli svo svívirðilegs 
illvirkja?“ „Dæmið hann, herral til æfilangs fangelsis,“ mælti 
vezírinn „fangelsið er grafar ígildi og gert til þess að kviksetja 
skaðræðis fanta, sem nauðsynlegt er að stía frá mannlegu fjelagi.“ 
Kalífinn fór að ráði Gíafars og breytti dómsatkvæðinu þannig, að 
Kómakóm skyldi sitja í fangelsi æfilangt; á hlekki hans ljet hann 
grafa þessi þrjú orð: allt til dauðans. Var nú Kómakóm hnepptur 
í dýflissu. Kenndu menn almennt í brjósti um móður hans, og 
leyfði Kaled henni einnig að koma í hús sitt. Færði hún syni 
sínum mat í fangelsið, og ávítaði hún hann optsinnis fyrir það, að 
hann ekki hafði hlýðnazt áminningum hennar. Sagði hann við 
hana einn dag: „Móðir góð! það er ekki: hægt að sporna við 
örlögunum; en fyrst þú ert orðin heimagangur hjá lögreglustjór- 
anum, þá ættirðu að fá konu hans til að leggja mjer liðsyrði-“ 
Fer nú kerling til konu lögreglustjórans og sjer að hún er sorgar“ 
búin og sárhnuggin í bragði. „Æ!“ móðir góð!“ kallaði hún 
upp, „eg missi víst blessunina hann Besasa son minn.“ Spurði 
nú kerling, hvað að honum gengi, og sagði Katún henni þá, hvernig 
farið hafði fyrir honum. Kerling sá að hjer bauðst gott tækifæri 
til að leysa son hennar úr prísundinni. Hún mælti: „Eg sje got 
ráð til að hjálpa syni yðar til lífs aptur. Kómakóm, sonur minn, 
gæti numið Jasmín burt og fengið hana í hendur syni yðar, €n 
því er nú verr, að hann er dæmdur til æfilangrar prísundar. Neytið 
nú valds þess, er þjer hafið yfir manni yðar, og reynið að útvega 
syni mínum frelsi, skal eg þá að mínu leyti sjá svo um, að 
sonur yðar fái óskum sínum framgengt.“ Lofaði þá Katún að 
gera sitt sárasta til þess að Kómakóm fengi lausn úr fangelsinu. 
Vakti hún samdægris máls á því við mann sinn og sagði honum, 
að Kómakóm iðraðist af hjarta synda sinna; fór hún og mörgum“ 
hjartnæmum orðum um mæðu þá, er á móður hans lægi. „Ef þú 
nú,“ sagði hún,“ gætir komið því til leiðar að bandingi þessi yrði 
látinn laus, þá gerðir þú gott verk, og veit eg að það yrði okkur 
til hinnar mestu blessunar, og það sem mest er um vert, ha 
Besasa okkar mundi aptur verða heill heilsu.“ Lögreglustjórin" 


345 


komst við af tárum og kveinstöfum konu sinnar. Morguninn eptir 
gekk hann til fangelsisins og spurði Kómakóm, hvort hann iðraðist 
síns fyrra lífernis af hjarta, og væri fastur í þeim ásetningi, að 
bæta ráð sitt framvegis. Svaraði Kómakóm þá af yfirdrepskap,. 
að guð hefði fyrir löngu síðan hrært hjarta sitt, og hjet því hátíðlega, 
að, ef hann yrði látinn laus, þá skyldi hann á allar lundir reyna 
að bæta yfir ávirðingar sínar og útrýma óþokka þeim, er menn 
nú höfðu á honum. Eptir heitstrengingu þessa fór lögreglustjórinn 
með hann á ríkisráðs fund, því ekki þorði hann upp á sitt eigið 
eindæmi að leysa af honum fjötrana. þegar lögreglustjórinn kom 
inn í salinn, þá fleygði hann sjer flötum niður á gólfið. því næst 
leiddi hann Kómakóm fram fyrir kalífann. „þú lifir þá ennþá, 
Þorparinn þinn!“ sagði kalífinn reiðuglega. „Herral“ svaraði 
Kómakóm „það er vant að teygjast úr æfi aumingjanna ekki síður 
enn hörmungunum, sem þeir verða að þola.“ „Kaled!“ hrópaði 
kalífinn, „því ertu kominn til mín með óbótamann þenna ?“ „Drottinn 
Tjetttrúaðra manna!“ ansaði lögreglustjórinn, „ógæfumaður þessi 
Iðrast glæpa sinna, og auminginn hún móðir hans, sem hafði sett 
alla von sín til hans, hún grátbænir yðar hátign, að láta leysa af 
honum fjötrana og skipa hann aptur í embætti það, sem hann 
hafði á hendi, áður enn honum sázt yfir.“ „lórast hann af hjarta 
Síns fyrra lífernis?“ spurði kalífinn. þá mælti Kómakóm: „Drottinn 
Tjetttrúaðra manna! eg kalla guð til vitnis mjer,-að eg iðrast af öllu 
bjarta og vil af hjarta bæta yfir það illa sem, eg hef gert.“ Kenndi 
kalífinn þá í brjósti um móðurina og ljet sækja járnsmið til að 
brjóta sundur hlekki Kómakóms. Sagði hann að nú skyldi hann 
Vera frjáls maður og skipaði hann aptur í sitt fyrra embætti; lagði 
hann ríkt á við hann, að villast ekki optar út af vegi dyggðarinnar 
9g skyldunnar. Varð þá Kómakóm allshugarfeginn, fjell fram á 
ásjónu sína fyrir kalífanum og bað til guðs, að hann mætti lengi 
98 farsællega ríkja. Nokkrum dögum eptir lausn Kómakóms hitti 
kona lögreglustjórans móður hans; gekk hún þá ríkt eptir við hana, 
að hún efndi heit sitt, og leiddi henni fyrir sjónir, að Kómakóm: 
Ætti sjer einni lausn sína að þakka, en heitið annarsvegar skýlaust, 
að hann skyldi nema burt Jasmín, ambátt Alaeddíns, og fá hana í 
hendur Besasa, syni hennar. Lofaði Komakóm móður sinni að 


346 


vinna verk þetta næstu nótt, en það var fyrsta nóttin í mánuðinum. 
þá nótt var kalífinn ávallt vanur að vera hjá eiginkonu sinni, 08 
helgaði hana fyrst með einhverju góðverki, með því að gefa þrælum 
frelsi eða öðru slíku. En áður hann gengi inn í herbergi Sobeide, 
þá lagði hann konungsskikkju sína, bænaband sitt, ríkisinnsiglið og 
aðrar gersemar í legubekk einn. Ein af gersemum þessum var 
gullstika með þremur stórum demöntum, og hafði kalífinn miklar 
mætur á henni. þetta kvöld, sem nú um ræðir, gekk hann heldur 
í fyrra lagi til herbergis drottningar sinnar, og hafði hann boðið 
varðmönnum sínum að gæta gripanna. Kómakóm beið nú þangaðtil 
liðið var af miðnætti og notaði einmitt þann tímann, er allir 
dauðlegir menn sváfu sætum blundi, og guð breiddi hulu myrkranna 
yfir jarðríki; þá tók hann sverð sitt og leitaði þangað að höllinni, 
er herbergi kalífans voru. Komst hann upp á þakið með því að 
klifrast upp stiga; lauk hann þar upp fellihurð og sá að varð- 
menn sváfu, ljet þá sígast ofan og fór sem hægast. Hjelt hann 
svefndupti fyrir vitin á varðmönnunum, tók síðan konungsskikkjunð, 
bænabandið, vasaklútinn, ríkisinnsiglið og gullstikuna. Slapp hann 
heppilega burt með þetta og fór rakleiðis til hallar Alaeddíns- 
Hittist svo á, að hann svaf þessa nótt hjá Jasmín konu sinni. 
Kómakóm læddist inn í svefnherbergi þeirra, tók marmarahellu 
eina upp úr gólfinu', vafði síðan hina stolnu gripi innan í klútinn 
og faldi þá niðrí hellufarinu. Gullstikunni einni hjelt hann eptir 08 
ætlaði sjer sjálfum að eiga hana. því næst kom hann marmarð- 
hellunni í samt lag, og komst svo burt að enginn varð var við. 
Á heimleiðinni var hann alltaf að skoða gullstikuna með demönt- 
unum og sagði þá við sjálfan sig: „þegar eg sit að víndrykkji, 
þá skal eg láta gullstiku þessa standa frammi fyrir mjer, 08 skal 
þá mjöðurinn í staupi mínu endurskína við ljómann af gullinu 08 
gimsteinunum.““ 

Morguninn eptir kom kalífinn að varðmönnum sínum sofandi; 
svo vel hafði svefnduptið hrifið. Vakti hann þá og ætlaði að taka 
gripina, sem hann hafði lagt niður í legubekkinn. Brá honum 
mjög í brún, er hann sá að þeir voru horfnir og reiddist ákaf- 
lega. Hann bjó sig hárauðum klæðum frá hvirfli til ilja él 
merkis um reiði sína, gekk síðan inn í ríkisráðs salinn Og settist 


347 


þar í hásætið, umkringdur af öllum veldisljóma sínum. Og sem 
Gíafar kom inn og sá að kalífinn var reiður, þá fleygði hann 
Sjer niður svo að ennið nam við gólfi og mælti: „Guð varð- 
Veiti yðar hátign frá öllum óhöppum og bægi frá yður öllu því, 
Sem verða má að þykkju eða reiðiefni.“ þá mælti kalífinn: 
„Óhappið er mikið, vezír!“ „Hvað hefur þá til borið, herra!“ 
spurði Gíafar. En rjett í því kalífinn ætlaði að fara að segja 
vezírnum, hvað gerzt hafði, þá kom Kaled lögreglustjórinn í salinn, 
og var Kómakóm með honum. Vjek kalífinn sjer þá að lögreglu- 
Stjóranum og spurði: „Hvað er tíðinda í Bagdad?“ „þar er allt 
með kyrrð og spekt,“ svaraði hann. „því lýgur þú,“ mælti kalífinn. 
Lögreglustjórinn fleygði sjer þá flötum til jarðar og mælti með 
auðmýkt: „Drottinn rjetttrúaðra manna! má eg vera svo djarfur 
og spyrja, hvernig á því stendur, að þjer eruð orðinn svo reiður.“ 
Sagði kalífinn honum, hvað til þess bar, og mælti ennfremur: „þú 
Verður nú að gera þitt sárasta til að hafa upp gripi þessa og fá 
mjer þá aptur; að öðrum kosti skaltu engu fyrir týna nema 
líinu. „þá mælti Kaled: „þjer verðið þá að láta drepa Kómakóm 
áður enn þjer dæmið mig til dauða. Enginn ætti að þekkja þjófa 
og bófa betur enn hann, sem er foringi lögregluliðsins.“ Og er 
Kómakóm heyrði þetta, þá gekk hann fram fyrir kalífann og 
Mælti: „Drottinn rjetttrúaðra manna! látið mig um það, að hafa 
upp þessa þjófstolnu gripi. En fáið mjer samt tvo dómara og tvö 
Vitni til fylgdar, því sá sem drýgt hefur slíkan stórglæp, hann 
hræðist víst ekki yðar vald, eða lögreglustjórans eða nokkurs 
annars,“ - Fjellat nú kalífinn á þetta og bauð, að hefja skyldi 
rannsóknina með því að leita í höll sjálfs hans, en síðan skyldi 
leita í húsum stórversins og höfðingja þeirra, er sæti áttu í sextíu 
Manna ráðinu. Innti Kómakóm í þann veginn, að sá einn mundi 
Stolið hafa, sem opt væri hjá kalífanum; sór kalífinn þá við höfuð 
Sitt, að hver sem drýgt hefði glæpinn, enda þó það væri sonur sinn, 
þá skyldi hann vægðarlaust drepinn. Hafði Kómakóm þenna fyrir- 
Vara til þess, að kalífinn skyldi veita sjer sem skýlausasta heimild 
til að brjótast inní hvert hús og rannsaka þar eptir hugþótta. Tók 
hann stóran járnvafinn staf í hönd sjer og hóf rannsóknina; kom 
hann að lyktum að höll Alaeddíns. Heyrir nú Alaeddín háreysti 


348 


mikið úti á strætinu, og fer að vörmu spori ofan; sjer hann að 
lögreglustjórinn er kominn með liði sínu: „Hvað er yður á höndum, 
Kaled?“ mælti Alaeddín. Og er Kaled hafði skýrt honum frá 
erindi sínu, þá sagði hann: „Gerið þá svo vel og gangið inn í hús 
mitt; þjer megið rannsaka það bæði hátt og lágt.“ Lögreglustjórinn 
varð einhvernveginn kynlegur við og mælti: „þjer megið fyrir 
alla muni ekki misvirða þetta við okkur, þjer eruð upphafinn yfir 
allar grunsemdir, og kemur oss sízt til hugar að ætla yður þvílík 
svik og níðingsskap.“ „Gerið nú einsog ykkur hefur verið skipað,“ 
mælti Alaeddín; „þið eigið ekki að fara í manngreinarálit.“ Lögreglu- 
stjórinn, dómararnir og vitnin fóru nú að rannsaka og sagði 
Kómakóm þeim fyrir. Nú er hann kom í herbergi það, er hann 
hafði stolizt inn í um nóttina, þá gekk hann að marmarahellunni, 
sam þýfið var undir, og ljet járnstafinn með ásettu ráði falla niður 
á hana svó hún brotnaði í marga parta. Sá Kaled að glitti Í 
eitthvað innan um brotin, og sagði hann þá: „Guð hefur sjálfur 
leiðt okkur á stað þenna, og eru hjer fjársjóðir fólgnir, sem þjer 
eigið; komið og sjáið hvað það er.“ Flykktist nú allt lögregluliðið 
utan um Kaled, og jafnskjótt sem menn báru kennsl á gripina, þá 
var samin skýrsla, og staðfest með vitnum, að hinir þjófstolnu 
munir hefðu fundizt í húsi Alaeddíns. Rjeðust þá lögregluþjónarnir 
á Alaeddín, rifu af honum túrbaninn, bundu hendur á bak honum; 
og innsigluðu því næst allar eigur hans. En í þeim svifum brau/“ 
Kómakóm inn í herbergið þar sem Jasmín var, tók hana með 
ofbeldi, þótt hún væri harðóljett, og fór með hana til móður sinnar“ 
Skipaði hún honum að fara strax með hana til konu lögreglustjóran8, 
og gerði hann svo. Lifnaði Besasa allur við, er hann sá Jasmín, 
og rjeði sjer ekki fyrir fögnuði. Ætlaði hann að færa sig nær 
henni til að láta gleði sína í ljósi, en hún bað hann að hafa sig á 
burtu, að öðrum kosti kvaðst hún ekki ábyrgjast tiltektir sínar; 
svo ljótur og viðbjóðslegur þækti sjer hann vera. „Vil eg heldur 
ráða mjer bana enn þýðast slíka ófreskju sem þú ert“ „Æ! þú 
ert svo yndisleg, Jasmín!“ mælti Besasa, og nötraði eins og hríslar 
„byrmdu lífi þínu sakir elsku minnar.“ Móðir hans leitaðist lík? 
við að spekja Jasmín og sagði: „„Góðin mín! þú verður að lofa 
honum syni mínum að segja þjer, hversu mjög hann brennur og 


349 


kvelst af elsku til þín, hann getur ekki án þín lifað.“ þá mælti 
Jasmín: „Hvenær hefur það heyrzt, að hundarnir hafi að ósekju 
ruðzt inn í bæli ljónsins?“ Varð þá Besasa frá sjer af örvæntingu 
og hnje niður í legubekkinn, einsog hann ætlaði að gefa upp 
öndina, en móðir hans óð að Jasmín í bræði og mælti: „Ætlarðu 
þá að drepa fyrir mjer son minn, óhræsið þitt? en þú skalt nú 
€kki lengi vænta þjer hlífðar af mjer; það skal ekki verða langt 
Þangaötil hann Alaeddín þinn dinglar í gálganum.“ „Eg mundi 


telja mig sæla,“ ansaði Jasmín „“ 


ef eg gæti vottað honum elsku 
Mína með því að fylgja honum í gröfina.“ þá varð Katún svo 
hamslaus, að hún rauk í Jasmín, og reif utan af henni fötin og 
allt skartið; ljet hún færa hana í strigapilz og hárserk og rak hana 
til að gegna eldhússverkum, með hinum ljelegustu ambáttum. 
Sagði hún að það skyldi nú hjeðan af vera iðja hennar, að kljúfa 
Skíð, flysja baunir og lauka og kynda undir pottunum. En Jasmín 
brá sjer hvergi, og kvað hún enga vinnu vera svo auðvirðilega og 
€kkert strit svo þungbært, að ekki þækti sjer það betra, heldur 
enn að hafa slíkt afskræmi fyrir augum, sem sonur hennar væri. 
En hinar ambáttirnar kenndu í brjósti um Jasmín. Hún var svo 
hógvær og blíðlynd og þolinmóð, að þær fengu allar góðan þokka 
á henni, og kepptist hver við aðra að ljetta á henni stritinu. Meðan 
betta gerðist, fór lögreglustjórinn og lið hans til ríkisráðsins með 
Alaeddín; sat kalífinn þar í hásæti og all hirðliðið í kringum hann. 
Og er lögreglustjórinn kom með skikkju hans og hina gripina, þá 
Spurði kalífinn, hvar hann hefði fundið þá. „Eg fann þá bjá 
Alaeddín Abusch Schamat,“ ansaði lögreglustjórinn. Saknaði þá 
kalífinn gullstikunnar með demöntunum, og mælti til Alaeddíns með 
illilegu augnaráði: „Hvar er gullstikan mín, mannfýla?“ Svaraði þá 
Alaeddín með stillingu: „Herra! mjer er eiður sær, að eg hef 
Aldrei snert á hlutum þeim, sem eg er ákærður fyrir að hafa stolið, 
Set eg þar enga grein fyrir gert.“ „Svikahrappur!“ mælti kalífinn, 
„€r þetta þakklætið fyrir allar þær mörgu og miklu velgjörðir, sem 
ég veitti þjer. Eg trúði þjer eins vel og sjálfum mjer, og nú hefur 
Þú svikið mig.“ Bauð hann lögreglustjóranum samstundis að láta 
festa Alaeddín á gálga. Brá þá Kaled strax við með liði sínu og 
leiddi Alaeddín til aftökustaðarins, en kallari fór á undan og 


350 


hrópaði á öllum strætum: „Svona er þeim hegnt, sem dirfast að 
hafa svik í frammi við kalífa þá, er komnir eru af Abassída kyni.“ 
Varð nú hinn mesti ys og þys og flykktist allur borgarlýðurinn 
þangað sem aftakan átti fram að fara. 

Meðan þetta gerðist, sat Ahmed Aldanaf, ástvinur Alaeddíns Í 
aldingarði sínum, og vissi ekki neitt af neinu. Kemur þá allt Í 
einu til hans einn af mönnum þeim, er báru vatn til hallarinnar; 
hann stóð á öndinni og sagði honum að nú væri farið með Alaeddín 
til gálgans. Og sem Aldanaf var orðinn þess vísari, hvað ástvini 
hans var gefið að sök, þá spurði hann manninn, hver hans ætlun 
væri um mál þetta. „Eg þori að veðja höfði mínu,“ svaraði 
maðurinn, „að Alaeddín er saklaus, og er þetta ekki annað enn 
svívirðilegt vjelræði, sem óvinir hans hafa upp spunnið til að steypa 
honum. En nú er dýrmæt hver stundin, ef honum á að verða 
borgið.“ Fór Aldanaf þegar til fangelsisins og skipaði bandingja- 
verðinum að fá sjer í hendur glæpamann nokkurn, sem dæmdur 
var til dauða og geymdur þar í dýflissunni. Nú vildi það til allrar 
hamingju, að þar var sakamaður einn, sem var nokkuð líkur 
Alaeddín. Brá Aldanaf skýlu yfir höfuð honum og ljet svo einn af 
varðliði sínu hjálpa sjer til að draga hann á aftökustaðinn. Ruddist 
hann í gegnum mannþröngina og steðjaði fram fyrir böðulinn méð 
miklum asa. Kallaði þá böðullinn: „Lofið mjer að komast að, herra 
góður! svo eg geti gegnt embættisverki mínu.“ „Heyr þá manna 
- armastur!“ mælti Aldanaf, „tak við sakamanni þessum, er eg færi 
þjer, í stað Alaeddíns Abuseh Schamats, því hann er saklaus af 
glæp þeim, er hann var kærður fyrir. Vjer færum hrút til útlausnar 
Ismael.“*) þorði böðullinn ekki í móti að mæla, tók við manninum; 
sem honum var færður og hengdi hann í stað Alaeddíns. En 
Aldanaf hafði vin sinn burt með sjer, og komst með hann heim 
til sín, án þess nokkur yrði var við. þakkaði Alaeddín honum af 
hjarta fyrir lífgjöfina, en hann veitti honum harðar átölur fyrir, 
að hann hefði unnið þvílíkt svívirðu verk. En Alaeddín sór 9$ 
sárt við lagði, að hann væri með öllu sýkn saka og vissi ekki 
heldur enn af dauða sínum, hvernig gripirnir hefðu komizt heim Í 


R ; k- 
*) Eptir ritningum Mahómets manna var Ismael ætlaður til fórnar, en ekki Ísað 


3ðl 


hús sitt, þá mælti Aldanaf: „Fyrirgef mjer ákafa minn, en eg 
var svo Órór og áhyggjufullur þín vegna, að eg hreytti fram 
ámælum þessum, sem betur hefðu verið ótöluð beggja okkar vegna. 
Mig grunaði þegar í fyrstu, að allt þetta mundi hafa upptök sín 
frá hatri og fúlmennsku. Betur að svikaranum hefndist einhverntíma 
fyrir vjelræði þessi, einsog hann á skilið. En hvað sem því líður, 
kæri Alaeddín! þá er þjer nú ekki til setu boðið í Bagdad. 
Konungar taka sjaldan aptur dóma þá, er þeir einusinni hafa upp 
kveðið, og er lítt mögulegt að komast undan, ef þeir sitja um líf 
Manns. Mun eg nú fara með þig til Alexandriu, og mun þjer ekki 
Veita erfitt að leynast þar.“ Var Alaeddín fús til þess og lögðu 
Þeir samdægris á stað frá Bagdad. þegar þeir voru komnir góðan 
kipp frá borginni, þá mættu þeir tveimur Gyðingum, sem voru 
Skattheimtumenn kalífans í þeirri sýslu; komu þeir ríðandi á múlum. 
Hepti Aldanaf för þeirra og skipaði þeim að afhenda sjer skatta 
þá, er þeir höfðu heimt saman. Færðust þeir undan í fyrstunni, 
en hann sagði þeim, að hann væri skipaður valdsmaður yfir sýsluna, 
Og fengu þeir honum þá hundrað gullpeninga hver um sig. En til 
þess að Gyðingarnir ekki skyldu geta borið vitneskju af sjer og 
Álaeddín, þá drap hann þá báða og tók múlana. Riðu þeir svo 
Sinn hverjum múlnum og komust farsællega til hafnborgar þeirrar; 
€r Ayas heitir; voru þeir þar nætur sakir í gesthúsi einu. Morg- 
Uninn eptir seldi Alaeddín múl sinn, en Aldanaf bað dyravörðinn 
Í gesthúsinu að geyma sinn, þangaðtil hann kæmi aptur. Stigu 
Þeir síðan á skip eitt, sem ætlaði til Alexandríu og náðu þangað 
€ptir skamma útivist. Og er þeir reikuðu um borgarstrætin þar, þá varð 
á vegi þeirra kallari nokkur, sem var að bjóða upp sölubúð eina 
litla með vöruhúsi, er þartil heyrði. Var búið að bjóða níu hundruð 
Og fimmtíu drökmur, þegar þeir komu, en Alaeddín bauð þúsund, 
Og var boð hans þegar tekið gilt; en búð þessi var ríkiseign. 
Óðara enn Aladdín var handhafi orðin að lyklunum, þá lauk hann 
Upp búðinni og leizt vel á, því hún var í bezta standi. Í vöruhúsinu 
Voru skildir og sverð, segldúks strangar, akkeris kaðlar, og fullir 
Sekkir af þess konar skeljum og steinum, sem hafðir eru til prýðis 
á reiðtygi; þar voru og ístöð, hnífar, skæri og margt hvað annað, 
Einsog vænta mátti, því ruslamangari hafði haft búðina áður, en 


352 


hann var nú dáinn. Aldanaf rjeði Alaeddín að stunda verzlun, 
og taka því með þolinmæði, sem guð vildi vera láta. Var hann 
þar þrjá daga um kyrt, en á fjórða degi kvaddi hann Alaeddín 
og hóf heimferð sína til Bagdad. Bað hann Alaeddín að skilnaði, 
að búa í búð þessari, þangaðtil hann gæti komið til hans aptur, 08 
fært honum óyggjandi griðaloforð frá kalífanum; kvaðst hann skyldu 
verða vakinn og sofinn í því að hafa upp fantinn, sem hafði flekað 
hann svo níðangalega. Kvaddi hann Alaeddín ennþá einusinni, 08 
stje síðan á skip eitt, er ætlaði til Ayas; komst hann þangað eptir 
fljóta för, sókti múlinn í gesthúsið og flýtti sjer til Bagdad. Nú 
með því hann varð opt að ferðast um fjarlægustu hjeröð ríkisins, 
þá furðaði kalífinn sig ekki á fjærveru hans. Tók hann nú aptur 
að gegna embætti sínu og lagði alla stund á að komast fyrir, hver 
stuldinum hefði valdið, svo hann fengi sannað sakleysi Alaeddíns. 

Nú er í annan stað að segja, að daginn sem lífláta átt 
Alaeddín, þá mælti kalífinn til Gíafars: „Nú, nú! vezír! hvernig 
líst þjer á tiltektir Alaeddíns? En að nokkur maður skuli geta 
búið yfir slíkri fúlmennsku og níðingskap!“ „Herra!“ svaraði 
Gíafar, „hann hefur nú fengið makleg málagjöld, og ættuð þjer að 
gleyma þrælmenninu.“  „Mjer þækti samt gaman að sjá hann Í 
gálganum,“ mælti kalífinn. Enda fór hann þegar með vezírnum 
til aftökustaðarins. Og er hann sá manninn í gálganum, þá mælti 
hann: „Hverju sætir þetta? ekki er þetta Alaeddín; því hann var 
lítill vexti, en þessi maður er miklu stærri.“ „það tognar alltjend 
úr mönnum, sem hengdir eru,“ ansaði Gíafar. „En Alaeddín,“ 
mælti kalífinn, „var allra manna skinnræstnastur, og þessi maður 
er blakkur í framan.“ „En þjer vitið, herral“ mælti Gíafar, 
„að dauðinn afmyndar menn, og verða líkin föl og bláleit“ En 
kalífinn gaf orðum hans engan gaum og ljet taka líkið ofan úr 
gálganum. Var það vandlega skoðað og höfðu“) nöfnin Abúbekur 06 


*) Abúbekur og Ómar eru nöfn tveggja hinna fyrstu kalífa, er Sjítar (þ-€- 
hinir rangtrúuðu) eigi vilja kannast við; rita þeir þau því undir iljarnar 08 
hælana, til að sýna þeim fyrirlitningu. Hefja Sjítar kalífatalið með Alí, dóttur“ 
syni Mahómets, og kallast því einnig Alítar. Til þessa trúarflokks by“ 
Persar. Hinn flokkurinn, (Sunnítar), álítur hina tvo fyrstu kalífa jafntignð 

hinum síðari, og hefur þar að auki gert munnmæla sögurnar af Mahómet 


að helgum átrúnaði, en þeim hafna Sjítar með öllu. 


353 


Ómar verið brennd í hælana. - þegar kalífanum var sagt það, 
þá mælti hann: „Sjáðu nú, vezír! Alaeddín var Sunníti, en þessi 
hefur verið Sjíti.“ Varð þá vezírinn að játa, að vafasamt 
væri, hvort þetta væri Alaeddín eða ekki. Sagði nú kalífinn, 
að greptra skyldi líkið, og fór síðan heim í höll sína; sökkti 
hann sjer niður í stjórnarstörf, svo atburður þessi leið honum fljótt 
ár minni. 

það var hvorttveggja, að Besasa hafði með svívirðilegum 
hætti fengið Jasmín á vald. sitt, enda voru notin að því skapi, 
því hún hafnaði ást hans með viðbjóð og fyrirlitningu; fjekk það 
honum svo mikillar skapraunar. að hann dó eptir stuttan tíma. 
Um sama leyti ól Jasmín sveinbarn og var það hið fegursta. 
Spurðu lagssystur hennar, hvaða nafn hún ætlaði að gefa sveininum. 
„Æl“ gvaraði hún, „ef faðir hans væri á líf, þá mundi hann velja 
honum nafn, en fyrst hann er dáinn, þá skal hann heita Kind Aslan 
(þ. e. ljón).“ Hafði hún hann sjálf á brjósti og dafnaði hann vel og 
komst fljótt upp á að ganga einsamall. Nú var það einhvern dag, 
að Jagmín var að bjástra í eldhúsinu eptir vanda, þá staulaðist 
Sveinninn Aslan upp eptir riðinu og kom í salinn þar sem Kaled 
Sat.  Fjekk það honum yndis hvað sveinninn var fríður, svo hann 
gat ekki á sjer setið að knjesetja hann. Virti Kaled hann vandlega 
fyrir sjer og furðaði sig á, hvað líkur hann var Alaeddín Sakn- 
aði nú Jasmín sonar síns og leitaði hans fyrst í eldhúsinu og úti 
Í garðinum; en er hún faun hann hvergi, þá fór hún upp í salinn 
Og sá hvar Kaled sat undir honum og var að leika sjer við hann. 
Og er sveinninn leit móður sína, þá vildi hann fara til hennar, en 
Kaled hjelt honum fast í fangi sínu, og spurði hver ætti sveininn. 
„það er sonur minn,“ ansaði Jasmín skjálfandi. „Og hver er faðir 
hans ? spurði Kaled. Jasmín svaraði: „Hann hjet Alaeddín Abusch 
Schamat, og vita allir hvað sorglega fór um hann. En nú á barn 
betta engan annan verndarmann enn yður.“ „Mæl ekki slíkt,“ 
Sagði lögreglustjórinn, „heldur þú eg taki að mjer þess manns son, 
Sem uppvís varð að drottins svikum?“ „Æ herra!“ mælti Jasmín, 
„Alaeddín var einhver hinn dyggasti og trúlyndasti meðal þjóna 
kalífans, og kom honum aldrei til hugar að níðast á trúnaði herra 


síns.“ Hafði Kaled fengið einhverja ást á sveininum, fyrst þegar 
Þúsund og ein nótt. 23 


354 


hann sá hann, en nú fór hann að kenna í brjósti um hann og sagði hann 
því við Jasmín: „þegar sonur þinn verður stærri og spyr þig, hver 
sje faðir þinn, þá skaltu segja honum, að það sje emfrinn Kaleð, 
lögreglustjóri í Bagdad.“ Nú er sveinninn var sjö ára gamall, þá 
ljet Kaled umskera hann og fjekk honum hina beztu kennara; 
fræddu þeir hann hver í kapp við annan og menntuðu hann að 
öllu leyti, einsog hann í raun rjettri hefði verið emírs sonur. En 
Kaled tókst sjálfur á hendur að kenna honum að ríða og skilmast, 
og hverskonar  hernaðaríþróttir. Átján vetra gamall var Aslan 
orðinn hinn ágætasti riddari, og kom nú engum annað til hugar, 
enn að hann væri sonur Kaleðs; fannst höfðingjunum í hirðinni 
svo mikið um kurteisi hans, að þeir lofuðu hann í hverju orði- 
Kómakóm reyndi og á allar lundir að ávinna sjer hylli hans 08 
tókst það líka; varð svo kært með þeim, að hvorugur mátti án 
annars vera. Einusinni sátu þeir í veitingahúsi, og tók þá Kómakóm 
upp gullstikuna, sem kalífanum hafði þókt svo mikið fyrir að missa, 
setti hana fyrir framan sig, og skemmti sjer við að horfa á birt- 
una, sem stóð af gullinu og demöntunum. Drakk hann jafnharðan 
hvert staupið á fætur öðru. 

En Aslan leizt svo vel á gullstikuna, að hann bað Kómakóm 
að láta sig fá hana. En það kvaðst Kómakóm með engu móti 
geta, því maður nokkur hefði látið líf sitt fyrir stikuna. „Hvaða 
maður var það?“ spurði Aslan forviða. — „það var útlendingur 
nokkur, sem kalífinn hafði gert að forseta í sextíu manna ráðinu; 
hann nefndi sig Alaeddín Abusch Schamat.“ — „En hvernig 7 
gullstika þessi þar við riðin?“ mælti Aslan. þá sagði Kómakóm í 
hálfum hljóðum:  „þjer áttuð bróður einn, er Besasa hjet; þegar 
hann hafði aldur til kvonfangs, þá ætlaði Kaled faðir þinn að kaupa 
handa honum ambátt“... . Og nú sagði Kómakóm honum alla 
söguna, hversu ambáttin Jasmín var keypt, hversu hann sjálfur 
stal gripunum í höll kalífans og faldi þá í húsi Alaeddíns, 98 
hversu þetta varð til þess að Alaeddín var líflátinn. Varð Aslan 
hlessa á sögu þessari og fór að gruna margt. Hann hugsaði með 
sjálfum sjer: Jasmín þessi er víst sú hin sama, sem mig hefur 
borið og fæðt, og hlýtur þá Alaeddín Abuseh Schamat að verð 
faðir minn. Hafði hann nú enga eið á sjer og flýtti sjer heim, 


300 


en á leiðinni. varð  valmennið, Aldanaf á vegi hans. Sjer Aldanaf 
nokkuð það í yfirbragði og líkamaburði hins unga manns, er honum 
bykir furðu gegna, svo: hann nemur staðar og kallar hátt: „Undur 
er það, hvað hann er líkur honum; hann er svo líkur Alaeddín, 
að enginn getur líkara sjeð.“ Gekk hann þá að Aslan og bað 
hann segja sjer, hvað faðir hans hjeti. þá mælti Aslan: „Faðir 
Minn heitir Kaled og er lögreglustjóri í Bagdad.“ „Og hvað heitir 
móðir yðar?“ spurði Aldanaf. „Hún heitir Jasmín,“ ansaði 
Áslan, „og er ambátt lögreglustjórans.“ „Er það satt?“ segir 
Áldanaf, „er Jasmín móðir yðar? ef svo er, þá hlýtur Alaeddín að 
Vera faðir yðar. Farið og spyrjið móður yðar; hún mun geta sagt 
Yður margt, sem yður er ekki vanþörf á að vita.“  þókti Aslan 
Þetta kynlegt og. fór til móður sinnar; kallaði hana á eintal og 
læsti að þeim. Bað hann hana að segja sjer, hver faðir sinn væri. 
Brá Jasmín nokkuð við spurningu hans og svaraði: „Hann Kaled, 
lögreglustjóri í Bagdad er faðir þinn.“ 

„Nei, neil“ sagði Aslan, „nú gabbar þú mig; faðir minn 
heitir Alaeddín Abusch Schamat.“ Og sem Jasmín heyrði Alaeddín 
nefndan, þá rifjuðust svo margar raunir upp fyrir henni, að hún 
flaut öll í tárum og spurði son sinn, hver hefði birt honum leyndar 
mál þetta; kvaðst hún þó bæði vel og lengi hafa geymt það 
Í fylgsnum hjarta síns. „það hefur Aldanaf sagt mjer,“ ansaði 
hann, og sagði henni síðan allt sem farið hafði. þá mælti Jasmín: 
„Elsku sonur! sannleikurinn mun í ljós koma, þó síðar verði, en 
lygin mun um koll hrynja. Já, elsku sonur! Alaeddín var faðir 
Þinn, en Kaled:er fóstri þinn og hefur gengið þjer í föður stað og 
Veitt þjer ágætt uppeldi.“ Nú er Áslan hafði fengið fulla vissu 
um faðerni sitt, þá flýtti hann sjer á fund Aldanafs, kyssti á hönd 
hans og mælti: „Nú hefur Jasmín sannað það sem þjer fyr sögðuð ; 
og hef eg heyrt nafn Alaeddíns föður míns af hennar eigin munni. 
Veit eg hversu trygga og einlæga vináttu þjer báruð til hans, og 
bið eg. yður því fulltingja. mjer til að hefna dauða hans og refsa 
beim ,> er bjó honum  banaráðin.“ „Hver rjeð honum bana,“ 
Spurði Aldanaf forviða. „það gerði fúlmennið Kómakóm,“ ansaði 
Áslan. „Hvernig hafið þjer komizt að því?“ mælti Aldanaf. þá 
Svaraði Aslan og var mikið niðri fyrir: „Eg sá hjá Kómakóm 

23 


356 


gullstikuna, sem hvarf frá kalífanum; bað eg hann gefa mjer 
hana, en hann vildi ekki, og kvað dauða eins manns hafa hlotizt 
af henni; sagði hann mjer þá frá því, er hann stal henni frá kalíf- 
anum ásamt öðrum gersemum, og faldi svo alltsaman í húsi föður 
míns.“  Aldanaf mælti: „það tjáir ekki, vinur! að hrapað sje að 
þessu, og verðið þjer fyrst að kynna yður að afreki nokkru, áður 
enn þjer berið þetta upp fyrir kalífanum. Nú er þjer sjáið Kaled 
búast embættisbúningi sínum og hertygjum, þá skuluð þjer biðja 
hann lofa yður að fylgjast með. þegar þjer svo eruð kominn 
þangað, sem hirðin öll er fyrir, þá reynið að gera yður eitthvað 
til frægðar, svo kalífinn taki eptir yður. Og ef hann þá segir: 
„þetta líkar mjer, Aslan! bið mig bænar nokkurrar,“ þá skuluð þjer 
biðja hann að taka hefndir á föðurbana yðrum. Og með því 
harn er í sömu villunni og aðrir, mun hann segja að faðir yðar 
sje ennþá heill og á lífi; skuluð þjer þá segja honum að Alaeddín 
sje faðir yðar, en Kaled hafi aðeins veitt yður fóstur. Segið honum 
svo ítarlega frá tilverknaði Kómakóms og biðjið hann að láta leita 
á honum samstundis, svo framburður yðar megi sannast.“ Fór 
nú Aslan heim til Kaleðs. Svo bar til einn dag að kalífinn ætlaði 
að halda liðkönnun, og hafði Kaled búið sig að öllu til að vera 
við hana; bað þá Aslan hann að lofa sjer með. Gerði Kaled það 
fúslega og fóru þeir nú báðir útá sljettlendi nokkurt fyrir utan 
borgina; hafði kalífinn látið reisa þar búðir og tjöld. Var öll 
hirðin þar saman komin og hernum skipað í fylkingar. Meðan 
stóð á liðkönnuninni, hjelt Aslan sjer ávallt í nánd við Kaled. Voru 
nú leiknar ýmsar hernaðar íþróttir, en því næst átti að leika kylfu- 
leilr til skefnmtunar kalífanum. Var þá komið með kylfur 08 
knetti, og tóku ýmsir riddarar að sýna snild sína og slóu knöttunum 
hverjir til annara. En á meðal þeirra var einn, sem óvinir kalífans 
höfðu sent til höfuðs honum. Keyrði hann knöttinn beint á andlit 
kalífanum, en Aslan brá svo fljótt við, að hann gat slegið bann 
aptur á þann, er sent hafði, kom knötturinn á bringspalir honum, 
og fjell hann við það af hestinum Sá kalífinn hvílíkur lífsháski 
sjer hafði verið búinn og kallaði hátt: „Veri sá maður margbless- 
aður, sem nú frelsaði líf mitt!“ Var leiknum þegar hætt og bauð 
kalífinn, að menn leiddi fyrir sig hinn ofdirfskufulla mann, s*" 


357 


Vogað hefði að beina að sjer knettinum. Kalífinn mælti til hans: 
„Hver hefur ginnt þig til að fremja slíka óhæfu? Ertu vinur minn 
eða óvinur?“ „Ó vinur,“ svaraði riddarinn fullum hálsi; „eg sat um 
líf þitt“ „Hversvegna?“ spurði kalífinn, „ertu ekki sanntrúaður 
Mmúselmaður?“ „Nei, það er eg ekki, einsog þú mátt nærri geta,“ 
Svaraði hann, „eg er einn af flokksmönnum kalífans Alý og það 
tel eg mjer til lofs.“  Skipaði þá kalífinn mönnum sínum að leiða 
hann til lífláts. því næst vjek hann sjer að Aslan og mælti: „þú 
hin unga hetja! þjer á eg líf mitt að þakka; bið mig nú einhverrar 
bænar.“  Aslan hneigði sig djúpt og mælti: „Drottinn rjetttrúaðra 
Manna! eg bið yður að taka hefndir á föðurbana mínum.“ Kalíf- 
inn svaraði: „Mjer sýnist ekki betur enn að hann faðir þinn sje 
Þarna hjá þjer, og er guði svo fyrir þakkandi, að honum líður 
vel.“ „þar skjátlast yður“, mælti Aslan, „því Kaled er ekki nema 
fóstri minn, en ógæfumaðurinn Alaeddín Abuseh Schamat var faðir 
Minn.“ „þú ert þá sonur drottinssvikara,““ mælti kalífinn. „Faðir 
Minn var aldrei svikari,“ ansaði Aslan, „hann var einhver hinn 
dyggasti og trúlyndasti af þjónum yðar.“ *Kalífinn segir: „Var 
það þó ekki hann, sem stal frá mjer skikkju minni og hinum 
Ágætustu gersemum?“ „Drottinn rjetttrúaðra manna!“ ansaði Aslan 
með þótta nokkrum, „faðir minn hefur aldrei þjófur verið. Bið eg yður 
Segja mjer, hvort gullstikan fylgdi með, þegar yður voru fengnir 
Bripirnir aptur.“ „Eg hef aldrei getað fengið hana aptur,“ ansaði 
kalífinn. „þá hef eg,“ mælti Aslan, „sjeð gullstiku þessa í höndum 
Ahmeðs Kómakóms. Bað eg hann að gefa mjer hana, en hann 
Synjati þess, og kvað dauða eins manns hafa hlotizt af henni.“ 
Sagði nú Aslan kalífanum frá allri atferð Kómakóms og lauk þannig 
Máli sínu: „Nú særi eg yður enn að síðustu, að þjer hefnið föður 
Míns á morðingja þessum.“ Bauð kalífinn þegar að menn skyldu 
taka Kómakóm fastan og leiða hann fram fyrir sig. Og sem hann 
sá hann, þá leit hann til höfuðvarða sinna, ef hann sæji Aldanaf á 
Meðal þeirra. En er hann sá hann hvergi, þá sendi hann mann 
Eptir honum með: þau boð, að hann skyldi leita á Kómakóm. 
Aldanaf gerði svo og dró hann gullstikuna demantskreytta upp úr 
barmi Kómakóms. „þú hinn vondi svikari! „mælti kalífinn, „hvar hefur 
þú fengið gersemi þessa?“ „Eg hef keypt hana,“ svaraði Kómakóm 


358 


blygðunarlaust. „þú ert lygari,“ sagði kalífinn með fyrirlitningar 
svip; „hefur þú framið slíkt ódæði til þess að fyrirkoma Alaeddín, 
sem var hinn dyggasti af öllum þjónum mínum.  Ljet hann síðan 
veita Kómakóm iljastroku og meðgekk hann eptir nokkur högg; Var 
honum þá varpað í dýflissu. Grunaði kalífann að Kaled hefði verið 
í vitorði með honum og vildi líka láta setja hann fastan. þá mælti 
lögreglustjórinn: „Drottinn rjetttrúaðra manna! eg er saklaus af 
glæp þessum, og grunsemd yðar ástæðulaus; hef eg að vísu leiðt 
Alaeddín til lífláts, en það gerði eg eptir yðar skipun, og sver eg 
það, að mjer var með öllu ókunnugt, að Kómakóm sat á svikráðum 
við hann. Hefur Kómakóm hugsað upp þetta svívirðilega vjelræði 
til þess að geta náð ambáttinni Jasmín, en það hefur aldrei verið 
á mínu vitorði.“ Að svo mæltu vjek hann sjer að Aslan og sagði 
„Svo framarlega sem. þú ber nokkurn ræktarhug til mín fyrir 
„elsku þá og alúð, sem eg hef auðsýnt þjer allt í frá barnæsku og 
fram á þenna dag, þá er þjer nú skylt að biðja mjer líknar.“ Vikn- 
aði Aslan þá, er hann sá hversu komið var fyrir velgjörðamanni 
hans, og bað honum miskunar.  Kalífinn spurði lögreglustjór- 
ann, hvað orðið væri af móður Aslans, og er hann heyrði áð 
hún væri hjá honum enn, þá mælti hann: „Seg þú móður þinni, 
að hún búist slíkum klæðum, er samboðin 'sjeu mannvirðingu 
þeirri, er maður hennar hafði; skal hún og samstundis vera frjáls 
kona. En þú Kaled! skalt sjálfur brjóta innsigli það, er þú settir 
á höll Alaeddíns og selja öll auðæfin í hendur syni hans.“  Hlýðn- 
aðist lögreglustjórinn rækilega skipun þessari; hann fór heim 0g 
skipaði konu sinni að gefa Jasmín frelsi og fá henni klæði, sem 
við hennar hæfi væru. Eptir það fór hann til hallar Alaeddín8, 
braut af innsiglið og fjekk Aslan lyklana. En kalífinn ljet ekki 
þar við sitja; hann bað Aslan að biðja sig einnar bænar ennþá 
og kvaðst þegar skyldu veita honum hana. Svaraði Aslan, að ekki 
væri nema eitt, sem hann óskaði sjer, og það væri, að honum 
mætti auðnast að sjá föður sinn aptur. þá fjekk kalífinn eigi tárð 
bundizt og mælti: „Æ! sonur kær! hann faðir þinn er ekki 
framar á lífi. Enginn mundi verða fegnari enn eg, ef eg vissi 
hann lífs, og þeim manni, sem færði mjer slík fagnaðartíðindi, 
mundi eg einskis synja, er hann beiddi mig.“ „En er Aldanaf 


359 


heyrði kalífann mæla þannig, þá: fjell: hann fram fyrir hann og 
mælti: „Drottinn rjetttrúaðra mannal:er mjer hættulaust að tala?“ 
„Tala þú óhræddur,“ ansaði kalífinn. — þá þori eg að segja yðar 
hátign fyrir fullt og fast, að Alaeddín Abusch Schamat er enn á 
lífi og kennir sjer einskis meins.“.—- „Er það satt?“ mælti kalífinn 
og hnykkti honum við af undrun. „Herra!“ svaraði Aldanaf, „eg 
sver það við yðar helga höfuð, að eg tala hreinan sannleik. Eg 
ljet drepa sakamann nokkurn í stað Alaeddíns, og forðaði eg honum 
svo frá bráðum bana, fór eg með hann til Alexandríu og keypti þar 
Sölubúð handa honum.“ Varð nú kalífinn frá sjer numinn af fögn- 
uði og mælti: „Eg vil sjá hann; farðu nú samstundis til Alexandríu 
Og sæktu hann.“ Hneigði þá Aldanaf sig djúpt til merkis um 
hlýðni sína. Ljet konungur fá honum þúsund gullpeninga og fór 
hann þá samstundis á stað til Alexandríu. 

Nú víkur aptur sögunni til Alaeddíns. Hafði hann leitazt við 
að selja vörur sínar og komið talsverðu út. Nú hafði hann í 
Skúmaskoti einu fundið skinnpoka dálítinn; var dýrindis steinn í 
Pokanum og hjekk við gullfesti. Var steinninn svo stór, að hann 
fyllti láku manns; hann var þrístrendur og nafn eitt með galdra- 
Stöfum rist á hvern flöt, var það líkast á að sjá sem mauraför í 
Sandi. —Hjelt Alaeddín að steinninn væri verndargripur, en hvað 
opt og ákaft sem hann neri hann, þá kom samt enginn andi til 
að gera vilja hans. Og er allar tilraunir hans urðu árangurslausar, 
þá hengdi hann steininn upp í búð sinni. En einusinni gekk 
kaupmaður nokkur frá Norðurálfu framhjá búðinni og sá hann 
Steininn; gekk hann þá nær og spurði hvort steininn væri falur. 
„Já,“ svarar Alaeddín, „hann er falur einsog allt annað, sem hjer 
er í búðinni. Bauð þá kaupmaðurinn honum áttatíu þúsundir 
gullpeninga. „En Alaeddín kvaðst ekki geta selt hann fyrir það. 
Bauð hinn þá hundrað þúsundir gullpeninga og það boð ljet 
Alaeddín sjer lynda. þá mælti kaupmaðurinn: #„þjer getið því 
Nærri, að eg get ekki fært yður hingað, slíkt ógrynni peninga, því 
hjer í borginni er fullt af ræningjum og bíræfnum hermönnum. En 
€f þjer viljið ómaka yður út á skip mitt, þá skal eg enda í þokkabót 
Sela yður eitt stykki af kamelotsvefnaði, eitt af silkivefnaði, eitt 
af flossilki, og enn eitt, sem þjer megið velja sjálfur.“ Alaeddín 


360 


tók boði þessu feginshugar og fjekk kaupmanni steininn; síðaD 
lokaði hann búðinni, fjekk einum af nábúum sínum lyklana og bað 
hann að geyma þá, þangaðtil hann kæmi aptur. Hann sagði honum 
einnig, hvert hann færi og mælti að endingu: „Ef svo skyldi fara, 
að eg yrði nokkuð lengi í burtu, og skyldi Aldanaf vinur minn 
koma, þá fáið honum lyklana og segið honum, hvernig á burtför 
minni stóð í þetta skipti.“ Fór nú Alaeddín út á skip með kaup- 
manninum. Voru þeim undireins færðir stólar og ljet kaupmaður 
sækja peningakistu sína; tók hann úr henni hundrað þúsundir 
gullpeninga einsog áskilið var, og fjekk Alaeddín, því næst gaf 
hann honum fjögur stykki af vefnaði einsog hann hafði lofað, og 
mælti: „Viljið þjer nú ekki gera mjer þá ánægju, að taka morgun- 
verð hjá mjer og fá yður hressingu.“ Alaeddín svarar: „Mjer 
væri þökk á einni skál með sætum svaladrykk, ef þjer skylduð 
hafa þesskonar fyrir hendi.“ Nú er þess að geta, að kaupandi 
steinsins var reyndar ekki kaupmaður, heldur var hann yfirmaður 
á skipinu og hafði búizt kaupmanns geríi, til þess að sjer veitti 
því hægra að blekkja Alaeddín. Gerði hann nú einum af þjónum 
sínum bendingu, af hann skyldi koma með drykkinn; fleygði hann 
svefndupti í hann svo enginn sá, og jafnskjótt sem Alaeddín hafti 
rennt út skálina, þá valt hann aptur á bak af stólnum. Vor 
hásetar slíku vanir, brugðu þeir því óðara við og ljettu akkerum; 
undu upp segl og ljetu ganga á haf; var á blásandi byr og bar 
þá skjótt út í rúmsjó. Nú ljet yfirmaðurinn bera Alaeddín af 
þiljum ofan og niður í skipið; hjelt hann þar annarskonar dupti 
fyrir vit honum, sem eyddu áhrifum svefnduptsins. Lauk þá 
Alaeddín upp augum sínum og spurði með undrun, hvar hann 
væri.  „þjer eruð í mínu valdi,“ ansaði yfrmaðurinn og hló 
kaldahlátri. „Og hvað manna eruð þjer?“ spurði Alaeddín. „Eg 
er fyrirliði á skipi þessu,“ ansaði Norðurálfumaðurinn, „eg kom 
rakleiðis frá Genúu til Alexandríu til þess að ræna yður handa 
unnustu minni.“ Nokkrum alögum síðar sást skip eitt, og voru á því 
fjörutíu kaupmenn frá Alexandríu. Bauð skipsforinginn þegar, að 
elta skyldi skipið, og sem hann hafði náð því, ljet hann greið? 
uppgöngu og urðu þá kaupmenn að gefast upp.  Sigldi han 
síðan til Genúu og hafði kaupfarið í eptirdragi. En áður hali 


361 


sigldi inn á höfnina, þá ljet hann skjóta sjer á land, og gekk aleinn 
til hallar nokkurrar, er stóð þar á sjáfarbakkanum. Kom þar 
Ung kona til móts við hann; hún hafði þykka skýlu fyrir andliti, 
og spurði hún skipsforingjann, hvort hann kæmi nú með steininn 
góða og þann sem átt hefði.  Skipsforinginn kvaðst hafa hvort- 
tveggja og fjekk henni steininn, kom hann síðan út á skipið aptur, 
Sigldi inn á höfnina og hleypti af fallstykkjum sínum. Og er 
konungi var sögð tilkoma hans, þá fór hann út á skip með 
Varðliði sínu og spurði hann, hversu förin hefði heppnazt. „Í bezta 
lagi,“ ansaði skipsforinginn, „því eg kem með skip eitt, sem ekki 
Eru færri á enn fjörutíu kaupmenn, og allir saman múselmenn.“ 
Bauð konungur þá að flytja þá á land; voru þeir leiddir upp í 
borgina til ríkisráðsins, og voru bundnir tveir og tveir saman. 
Fylgdi konungur þeim ásamt með skipsforingjanum og helztu 
hirðmönnum sínum.  Sezt nú konungur í hásæti og lætur skips- 
foringjann setjast í lægra sæti á hægri hönd sjer; skipar hann 
Mönnum að leiða fram heiðingjana. Spurði hann þann, sem fyrst 
var fram leiddur, hver hann væri. Hann kvaðst vera frá Alexandríu. 
Benti þá konungur böðlinum og hjó hann óðar á háls honum, svo 
höfuðið fauk af bolnum. Og. eins fór með hinn annan og hinn 
Þriðja og alla hina fjörutíu, að allir svöruðu hinu sama og allir 
Voru höggnir. Var þá enginn eptir nema Alaeddín; harmaði hann 
Sáran ófarir fjelaga sinna og bað til guðs, að hann mætti deyja 
með þeim hið bráðasta; beið hann vongóður þangaðtil að sjer 
kæmi. „Hvaðan ert þú hinn heiðni hundur?“ spurði konungur 
Teiðuglega. „Frá Alexandríu,“ svaraði Alaeddín. „Gerðu þá skyldu 
Þína, böðull!“ mælti konungur. En í því böðullinn reiddi til höggs, 
kom gömul nunna og tróð sjer gegnum mannþröngina að hásæti 
konungs. Stóð þá konungur upp í lotningar skyni og svo gerðu 
allir þeir, er viðstaddir voru. „Herra!“ mælti nunnan, „munið 
bjer ekki, að eg bað yður að minnast klaustursins, ef skipsforinginn 
kæmi með nokkra bandingja, og mæltist eg til, að þjer ljetuð einn 
eða tvo lifa, svo þeir yrðu hafðir í þarfir kirkjunnar.“  „þjer 
komið heldur seint, móðir góðl“ segir konungur, „,€n þarna er nú 
€inn eptir og hann er yður velkominn.“ Nunnan spurði nú Alaeddín, 
hvort hann vildi vinna kirkjunni til þarfa; kvað hún honum eigi 


362 


annars von enn lífláts, ef hann skoraðist undan. „Sá Alaeddín eigi 
annað sýnna enn að taka boði þessu, og fór nunnan þegar með hann 
til klaustursins.  Alaeddín spurði nú, hvaða verk það væru, sem 
honum væri, ætlað að vinna. Nunnan mælti: „„Undireins og lýsir 
af degi, skaltu fara út í skóg með fimm múlasna og sækja. þurran 
við til eldhússins í klaustrinu; þar næst skaltu taka gólftjöldin og 
sefmotturnar, berja þær vel og busta úr þeim rikið; skaltu sópa 08 
fægja kirkjugólfið og altarisgráturnar, en þær eru úr marmara; 
skaltu svo leggja gólftjöldin þar sem þau lágu áður. Að því búnu 
skaltu sælda hálfa skeppu hveitis, mala það og búa tildeig; skaltu 
hnoða deigið vandlega og baka smábrauð úr því handa munkunum 
í klaustrinu. því næst tínirðu sex mæla af flatbaunum og sýður 
þær; fyllir svo með vatni fjórar þrór og hundrað og sextíu steintr0g, 
sem standa úti í garðinum. þegar það er búið, skaltu hreinsa 
lampana og hella á þá olíu, skaltu kveikja á þeim við fyrsta 
klukkuhögg; að endingu áttu að þvo þrjú hundruð sextíu og 88X 
skálar og skera niður í þær smábrauðin, ausa í þær baunavellingnum 
og færa hverjum munki og hverjum presti sína skál.“ „Neil góða 
kona!“ mælti Alaeddín, „nú verð eg að biðja yður fyrir guðs sakir, 
að fara með mig aptur til konungsins og lofa honum að höggva 
af mjer höfuðið, ef honum gott þykir.“ . Nunnan svaraði: „Ef þú 
gegnir skyldu þinni rækilega, þá mun allt fara vel, en ef þú ert 
hyskinn og tómlátur, þá neyðist eg til að ofurselja þig konunginum, 
og mun hann óðar láta drepa þig.“ Að svo mæltu gekk nunnan 
burt, en Alaeddín settist niður út í horni. Meðal annara voru $6X 
blindir krypplingar í klaustri þessv. Hafði einn þeirra heyrt 
fóthljóð Alaeddíns, og beiddi hann nú að rjetta sjer næturgagnið. 
Varð Alaeddín að gera honum þenna greiða og þar til að steypð 
úr næturgagninu aptur. En krypplingurinn þakkaði honum 08 
mælti: „Guð almáttugur blessi klausturþjóninn!“ En í þessu bili 
kom nunnan gamla. og spurði Alaeddín önuglega, því hann væri 
ekki farinn til vinnu sinnar. „Æ! góða konal“ svaraði hann, 
„þó eg hefði hundrað hendur, þá væri mjer ómögulegt að komast 
yfir öll þessi ósköp.“ — „Til hvers heldur þú þá, að eg hafi farið 
með þig hingað? ætli það hafi ekki verið til þess, að þú gerði" 
það sem eg skipa þjer?“ þetta sagði nunnan með þjósti, en blíðkaðist 


363 


þó rjett á „eptir og mælti: „Taktu við staf þessum, sonur sæll!“ 
það var kopárstafur ogkrossmark á honum framanverðum; „far 
með hann úr klaustrinu, og skyldir þú mæta lögreglustjóranum hjer 
Í borginni, þá skaltu ganga í veg fyrir hann og segja: „Eg kalla 
big til vinnu í kirkjunnar þarfir; taktu þessa fimm múlasna og 
Sæktu  þurran eldivið í skóginn.“ En ef hann færist undan, þá 
Skaltu lemja hann; og máttu gera það óhræddur. Ef þú hittir 
stórvezírinn, þá skaltu keyra stafinn niður í jörðina fyrir framan 
hest hans, og skaltu með líkum hætti skipa honum að sælda hveiti, 
mala það og búa til úr því brauð handa munkunum. Ög hvern 
Þann, sem undan skorast að hlýða, hann máttu strax drepa og 
þarftu ekkert að hræðast, því eg tek alla ábyrgðina upp á mig.“ 
Daginn eptir fór Alaeddín úr klaustrinu og gafst honum ráðlegging 
hunnunnar prýðilega; þorði enginn annað enn að hlýðnast skipun 
hans. Með þessum hætti var hann seytján ár í klaustrinu, og 
kvaddi hann eptir hugþótta háa og lága til að vinna í klaustrinu. 
Einn dag var hann sjálfur að dunda eitthvað útí kirkjunni; kom 
þá nunnan gamla heldur gustmikil og skipaði honum að fara. 
Spurði Alaeddín, hvert hann ætti að fara. „þú verður að fara 
burt hjeðan,“ sagði nunnan, „og í nótt verður þú annaðhvort að 
Vera í gestaherbergi eða hjá einhverjum af vinum þínum.“ „því 
viljið þjer þá endilega hafa mig burt úr kirkjunni?“ spurði Alaeddín. 
„Svo er mál með vexti,“ svaraði nunnan, „að dóttir konungs er ávallt 
vön að koma hingað á þessu kvöldi, til að gera bæn sína; má þá 
Enginn maður verða á vegi hennar.“  Alaeddín ljet nú einsog hann 
ætlaði að hlýðnast skipun nunnunnar, en hugsaði með sjálfum sjer: 
Það er annaðhvert um það, að eg fer ekki burt úr kirkjunni, þegar 
Svo hátíðlegur viðburður er fyrir höndum; eg hef þjónað henni of 
lengi til þess. Vil eg hafa skemmtun af að horfa á kóngsdóttur, 
og þykir mjer gaman að sjá, hvort kvennfólkið hjer er fegra enn 
Í voru landi. „Fór Alaeddín hvergi, en faldi sig út í horni og bjó 
Svo um sig, að hann gat horft á allt í makindnm. Kom nú 
kóngsdóttir og var hún svo fögur, að Alaeddín þókti sem hann sæji 
Mánann bruna fram úr skauti skýjanna. Virti hann hana lengi fyrir 
Sjer, en síðan horfði hann á konu þá, er fylgdi henni; heyrði hann 
að kóngsdóttir sagði við hana: „Mjer þykir ofur vænt um það, 


364 


Sobeiðe mín! að þú verður hjá mjer.“ Og er Alaeddín heyrði 
- Sobeide nefnda, þá fór hann að gá betur að, og varð nú frá sjéf 
af undrun og fögnuði, því hann sá að þarna var Sobeide komin, 
hin ástkæra eiginkona hans, sem hann fyrir löngu hugði dauða- 
Kóngsdóttir tók þá fiðlu, rjetti hana að Sobeide og bað hana að 
syngja. þá mælti Sobeide: „Eg get með engu móti sungið fyr enn 
þjer efnið það, sem þjer hafið lofað mjer.“ „Og hverju hef eg 
þá lofað þjer?“ spurði kóngsdóttir. „þjer hafið heitið að samtengja 
mig aptur Alaeddín, bónda mínum.“ „Grem nú ekki geð þitt lengur; 
'Sobeidel“ mælti kóngsdóttir, „það er vísast, að ekki sje svo 
langt þangað til þjer auðnast að njóta þess, sem þjer er kærast- 
Syngdu nú fyrir mig eitthvert fjörugt gleðilag, fyrst að slíkur 
feginsfundur er fyrir höndum.“ Varð þá Sobeide himinglöð 08 
mælti: „Hvar er hann? hvar er hann?“ Hafði kóngsdóttir sjeð 
Alaeddín, og sagði í hálfum hljóðum: „Hann hefur falið sig 
hjer nálægt og heyrir hvert orð, sem við tölum.“ þá rjeði Sobeide 
sjer ekki fyrir fögnuði og söng eitthvert hið blíðasta og hjartnæmasta 
kvæði, og ljek svo yndislega á hljóðfærið, að Alaeddín gat ekki 
lengur setið á sjer; hljóp hann fram úr felunum og vafði hana að 
hjarta sínu. Sje svo á þau ómegin, er þau lágu hvert í annars 
faðmi, en kóngsdóttir stumraði yfir þeim og stökkti á þau rósavatni- 
Og er þau röknuðu við aptur, þá samfagnaði hún þeim með blíðu. 
„Við eigum yður lán okkar að þakka,“ sagði Alaeddín. Leit hann 
ástríkum augum til konu sinnar og mælti: „þú litir þá ennþá, 
Sobeide mín!“ Svaraði hún þá með klökkum málrómi: „Lifað hef 
eg alltaf og þráð með andvörpum til þeirrar stundar, að við 
mættum aptur finnast. Eg var numin burt af anda nokkruð 
voldugum, og þar sem þú hugðist sjá lík mitt, þá var það reyndar 
annar andi, sem tók á sig mína mynd og líkingu, og ljezt verð 
dauður. En er þú hafðir jarðsett andann, þá stjé hann undireinð 
upp úr gröfinni og hvarf aptur til drottningar sinnar, konungs“ 
dótturinnar Husn Mariam, sem þarna stendur. þegar eg lauk upP 
augum mínum og sá hana hjá mjer, þá spurði eg hana, hver hefði 
flutt mig þangað. Svaraði hún þá: „Forlögin hafa svo fyrir skipað, 
að eg skyldi líka verða kona Alaeddíns; er þjer nokkuð móti skapi, 
að við sjeum báðar jafnt um ástir hans? Eg hef komizt að því 


365 


Með kunnáttu minni, að: ógæfa mikil vofir yfir höfði honum. Og 
með því enginn vegur var að afstýra henni, þá vildi eg samt láta 
Þig komast hjá, að sjá mann þinn í slíkum voða; ljet eg því flytja 
Þig hingað, svo við gætum huggað hver aðra, þar sem við erum 
skildar frá manni þeim, er við unnum. En skilnaður þessi verður 
Abeins um vissan tíma.“ Hef eg svo verið hjá þessari ástríku 
kóngsdóttur allt. fram á þessa stund.“  Kóngsdóttirin vjek sjer nú 
Að Alaeddín og spurði, hvort hann væri einráðinn í því að eiga 
sig fyrir konu. „Tignarlega kóngsdóttir!“ svaraði hann, „eg trúi 
Á Mahómet, en þjer eruð kristin kona.“ þá mælti kóngsdóttir: 
„þeim meinbugum hefur drottinn hrundið af gæzku sinni, og eru 
nú átján ár síðan eg komst svo niður í höfuðlærdðómum Íslams 
trúar, að eg játaði hana að vera þá einu sönnu trú.“ „En mjer 
ér hugur á að komast aptur til Bagdad,“ sagði Alaeddín og stundi 
við. „það er líka vilji forlaganna,“ mælti Mariam, „og mun ósk 
Yðar bráðum verða framgengt. Get eg og sagt yður þær frjettir, 
Sem yður mun þykja vænt um. þjer eigið son á lífi átján vetra 
Samlan; hann heitir Aslan og hefur nú sömu metorð hjá kalífanum 
og þjer höfðuð fyrrum. Vefur vonzkunnar og svikanna er sundur 
rifinn, og guð hefur látið sakadólginum hefnast eptir maklegleikum 
fyrir illgjörðir sínar. það er orðið uppvíst, hver gripunum stal 
frá kalífanum, og var það illmennið Kómakóm; situr hann nú 
fjötraður í myrkvastofu.  Skuluð þjer og vita, að það var eg, sem 
kom til yðar töfrasteininum Í skinnpungnum, sem þjer funduð í 
búðinni. Eins var það eptir mínu boði, að skipsforinginn sókti 
Yður ásamt með töfrasteininum. Vildi hann eiga mig, en eg 
Svaraði, að honum væri til einskis að leita þeirra mála, nema hann 
færði mjer steininn og eigandann líka. Fjekk eg honum hundrað 
Sullsjóði, til að kaupa fyrir steininn, og ljet hann búast kaupmanns 
Serfi, Og er konungurinn, faðir minn, hafði látið drepa fjörutíu 
landa yðar, og ætlaði að láta hálshöggva yður, þá sendi eg nunnuna 
Bömlu til að forða lífi yðar.“ þá mælti Alaeddín: „Ól hversu 
Mikið 4 eg yður að þakka, en sú er þó velgjörðin, sem út yfir 
tekur, að þjer kjósið mig til eiginmanns.“ Ítrekaði nú kóngsdóttir 
frúarjátningu sína í viðurvist Alaeddíns og kvadst í lífi og dauta 
Skyldu halda við átrúnað Mahómets. Bað Alaeddín hana því næst 


366 


að segja sjer, hver náttúra fylgdi steininum og hversu hún hefði 
eignazt hann. Kóngsdóttir svaraði: Steinninn hefur fimmskonar 
náttúru, og má það verða okkur að liði, ef þörf gerist. Amm 
mín var hin fróðasta- í allskonar fjölkynngi og kunni að lesa úr 
flóknustu rúnum; gat hún farið í fjehirzlur hvaða konungs, sem hún 
vildi, og hvar á jaróríki sem vera skyldi. Fann hún einhverju 
sinni stein þenna í fjehirzlu nokkurri, hafði hann verið þar vandlega 
geymdur. Þegar eg var komin á fjórtánda árið, var eg látin lesá 
í guðspjöllunum. En með því eg fann hvervetna nafn Mahómets, 
það blessaða nafnið, bæði í Mósebókum, í guðspjöllunum, sálmunum“) 
og kóraninum, þá varð eg af öllu hjarta sannfærð um, að trú 
Mahómets manna er sú eina sanna trú. þegar amma mín lagðist 
veik, þá gaf hún mjer steininn og sagði mjer náttúru hans. Óg 
er henni elnaði sóttin, fór faðir minn á fund hennar og bað hana 
fyrir krapt fjölkynngi sinnar að segja sjer ókomin forlög sín, og þó 
einkum, hvaða dauðdaga hann ætti fyrir höndum. „Sonur kær!“ 
svaraði amma mín, „þjer væri hollara að eg sagði þjer ekki forlög þín 
fyrir fram; en fyrst þú neyðir mig til þess með beiðni þinni, þá skaltu 
vita, að útlendingur nokkur frá Alexandríu mun veita þjer bana.“ 
Sór þá faðir minn, að hann skyldi láta drepa alla þá menn frá 
Alexandríu, sem þegnar hans kæmu höndum á. Sendi hann eptir 
skipsforingjanum, sem flutti yður hingað, og lagði svo fyrir hann, 
að hvenær sem hann mætti skipi, sem hefði Mahómets átrúendur 
innanborðs, þá skyldi hann ráðast á það; skyldi hann drepa alla 
bandingja sína, sem frá Alexandríu væru. Var skipsforinginn 
illmenni og hlýðnaðist grimmdarboði þessu helzt til vandlega; mun 
hann víst hafa drepið fleiri átrúendur Mahómets enn hár eru á 
höfði yðar. Eptir andlát ömmu minnar var mjer hugur á að 
grennzlast eptir, hver það væri, sem eptir vilja forsjónarinnar ætti 
að verða maður minn; varð eg þess vísari fyrir fjölkynngi mína, 
að það var Alaeddín Abusch Schamat, vinur og trúnaðarmaður 
kalífans Harúns Alraschiðs.“ 

Alaeddín undraðist mjög og viknaði, er hann heyrði þessi orð 


*) Átrúendur Mahómets halda að rit þessi, einsog þau nú eru, sjeu fölsuð, OÉ 
hafl allar tilvísanir til Mahómets verið felldar úr með ásettu ráði. 


367 


kóngsdóttur. Ljet hann í ljósi, hversu vænt sjer þækti að fá 
slíkrar konu, sem hafði orðið svo mikillar guðlegrar náðar aðnjótandi, 
08 auóðsýnt honum svo miklar velgjörðir. En samt vildi hann 
ákaft halda á stað til Bagdad, og kvaðst þá kóngsdóttir skyldu 
annast allan undirbúning til ferðarinnar.  Fylgdi hún honum til 
hallarinnar eptir leynivegum, sem enginn þekkti nema hún ein; 
lokaði hún hann inni í einu af herbergjum sínum og fór á fund 
föður síns. Hann var þá genginn til borðs og var í þungu skapi. 
Bað hann Mariam að vera hjá sjer og var hún þess allfús. Bauð 
konungur öllum að fara út, sem viðstaddir voru; sætti þá Mariam 
lagi og hellti svo opt á staup hans, að hann gerðist drukkinn. 
Ljet hún svefndupt í skál eina, hellti svo á hana og rjetti konungi. 
Og sem hann hafði tæmt hana, þá valt hann aptur á bak af 
Stólnum.  Skundaði Mariam þá til Alaeddíns og sagði honum, 
hversu komið var. Fór hann inn í herbergið þar sem konungur var, og 
batt á honum hendur og fætur. Hjelt hann dupti fyrir vit honum, 
sem ónýtti áhrifin af svefnduptinu. Vaknaði þá konungur og brá 
Mjög í brún, er hann sá sig bundinn og útlendan mann hjá sjer. 
Ámælti Alaeddín honum fyrir grimmdarverk þau, er hann hafði 
Unnið á játendum Mahómets trúar og kvað það vera eina ráðið 
til að friðþægja fyrir slíka glæpi, ef hann tæki Mahómets trú." En 
konungur hafnaði þeim kosti með andstyggð og valdi Mahómet 
hæðiyrði. Varð Alaeddín þá svo reiður, að hann rak konung í 
Begn með tygilkníf sínum. Skrifaði hann síðan brjef og skýrði 
Stuttlega frá því, hversu atburður þessi hefði atvikazt, og hversu 
drottinn hefði látið konungi hefnast fyrir grimmdarverk hans; lagði 
hann brjef þetta ósamanbrotið á enni konungs. En meðan Alaeddín 
Var að þessu, hafði Mariam tekið dýrmætustu gersemarnar, og hafði 
hún ekki hugann á öðru enn að flýja burt sem fljótast. Tók hún 
Upp töfrasteininn og sýndi Alaeddín hvar legubekksmynd var rist 
á einn flötinn. Neri hún þann flötinn ofurlítið, og í sama vetfangi 
Var horfinn til þeirra legubekkur. Settist hún fyrst sjálf í hann 
og ljet síðan Alaeddín og Sobeide setjast sitt hvoru meginn. þá 
mælti hún: „Líði nú legubekkur þessi í lopt upp, þess óska eg 
fyrir! remi rúna þeirra, sem ristar eru á stein þenna.“ Í sama 
Vetfangi svifu þau hátt yfir djúpum dal; þá hallaði kóngsdóttir 


368 


legubekks fletinum að jörðinni, en lypti hinum fjórum fötunum upp 
til himins, bar þau þá skjótlega niður í dalinn. þá neri kóngsdóttir 
annan flöt, sem tjaldmynd var á, og samstundis var komið til 
þeirra skrautlegt tjald; gengu þau nú bæði inn í það. Í dalnum 
var enginn vatnsdropi, en fljót var myndað á einn steinflötinn og 
sneri kóngsdóttir honum niður á við og óskaði að fljótið kæmi Í 
ljós. Rann það þá jafnskjótt fyrir fótum þeirra. þvoðu þau sig 
í kynjavatni þessu, báðust síðan fyrir og svöluðu þorsta sínum. 
Nú neri kóngsdóttir fjórða flötinn, en á hann var myndað matborð. 
og Í sama bili stóð frammi fyrir þeim borð eitt, er svignaði af 
allskonar dýrindis rjettum. Daginn eptir atburð þenna gekk konungs- 
sonur inn í herbergi föður síns, fann hann þá líkið alblóðugt og 
brjefið sem Alaeddín hafði skrifað. Furðaði hann sig á fádæmum 
þessum og reiddist ákaflega. Leitaði hann þegar að systur sinni og 
með því hann fann hana hvergi, þá fór hann inn í kirkjuna 08 
spurði nunnuna gömlu eptir henni. Kvaðst hún hvorki hafa sjeð 
systur hans nje Alaeddín síðan daginn áður. Safnaði kóngsson þá 
að sjer fjölda liðsmanna og sagði þeim hver efni í voru; bauð þeim , 
undireins að stíga á bak hestum sínum og veita strokufólki þess 
eptirför.  þeysti hann fremstur allra ag þeir á eptir, komu þeir. 
skjótt í dalinn þar sem þau þrjú voru að hvíla sig, kóngsdóttirin, 
Alaeddín og Sobeide. Sá kóngsdóttir fyrst hvað um var að vera, 
og þekkti hún bróður sinn í broddi fylkingar. Fór nú liðið að 
þeim með ópi og kalli. Spurði Sobeide Alaeddín, hvort hann gæti 
veitt svo stórum flokki viðnám og svaraði hann, að enda hinn 
hraustasti maður mundi eigi vera þess um kominn, hvað þá heldur 
hann, sem aldrei hefði verið í bardaga. Neri þá kóngsdóttir 
riddara mynd, sem var á fimmta steinfletinum. þá hleypti fram 
riddari allt í einu og ljet sverðið dynja svo hart og títt á óvind 
flokknum, að hann tvístraðist til allra hliða. 

Nú rjeði Alaeddín það af, að fara fyrst til Alexandríu 08 
settust þau öll í legubekkinn; hurfu þau þangað á svipstundu fyrir 
atkvæði kóngsdóttur. Fór Alaeddín með Mariam og Sobeide í búð 
sína og gekk síðan út til að kaupa ýmislegt, er hann þurfti. Hitti 
hann þá Aldanaf, er hann var nýkominn frá Bagdad. Urðu þar 
fagnaðarfundir og þókti Alaeddín vænt um að heyra góðar frjettir af 


369 


Áslan syni sínum, en hann sagði Aldanaf frá hinu kynjafulla æfintýri, 
ér hann hafði í rátað. Nú þótt kalífinn hefði sent eptir Alaeddín, þá 
vildi hann samt fyrst finna foreldra sína í Kairó; seldi hann því búð sína 
Og hvarf svo þangað í legubekknum með Aldanaf og konum sínum. 
Foreldrar hans höfðu talið hann af og grátið hann mörgum tárum; 
vildu þau nú ekki sleppa honum frá sjer, er þau höfðu fundið 
hann aptur. En Alaeddín kvaðst fyrir hvern mun verða að fara, 
„bví hann hefði enga eirð á sjer af löngun til að sjá Aslan son 
Sinn. Dvaldi hann þrjá daga í Kairó, en að þeim liðnum fluttist 
hann til Bagdad í legubekknum og hafði með sjer foreldra sína. 
Skundaði Aldanaf á fund kalífans og sagði honum komu Alaeddíns, 
en hann brá við skjótt og kom með Aslan syni hans og tók við 
honum tveim höndum. Ljet þá kalífinn leiða fram þjófinn Kómakónm, 
0g mælti til Alaeddíns: „Hefndu þín nú sjálfur á fjandmanni þínum.“ 
Brá þá Alaeddín sverði sínu og klauf Kómakóm í herðar niður. 
Því næst sendi kalífinn eptir dómara og vitnum og skrifaði sjálfur 
Undir hjúskaparsamning Alaeddíns og Mariam kóngsdóttur. Hjelt 
hann síðan stórhátíð, gerði stórvel til Alaeddíns og Aslans og 
Veitti þeim virðing á virðing ofan. Leið svo líf þeirra allra í sælu 
Og bezta samlyndi þangaðtil dauðinn skildi samvistir þeirra. 


Frá 780 til 796 nætur. 


Sagan af Heykar hinum fróða. 


Fátt mun það í fornum dæmum, að eldra sje enn sagan af Heykar 
— Enum fróða. Hann var æðsti ráðgjafi Senkaribs, Assyríu konungs, 
ér ríkti í Ninive, og rjeði hann einn allri ríkisstjórn. Hann var 
bar á ofan skarpvitur lærdómsmaður og djúpsær spekingur, en eitt 
Stóð honum þó jafnan fyrir gleði, og það var barnleysi. Hafði 
hann Sengið að eiga sex konur og komið fyrir ekki, og var hann 
hú úrkula Konar um, að eignast erfingja að ættarnafni sínu og 
Metorðum. það var einhverju sinni, að hann var staddur á fundi 
SÞekinga, spámanna og stjörnuvitringa ríkisins, og barmaði hann 
sjer þá sáran út af óláni sínu. Rjeðu þeir honum til að hylla 
Suðina með fórnum og ölmusugjöfum. Heykar hlýddi ráðum þeirra, 


Þúsund og ein nótt. IV. 24 


370 


en það kom allt fyrir ekki, og varð hann þá svo örvæntingarfullur, 
að hann sór að hafna heiðnum goðum og sneri bæn sinni með 
brennandi hjarta til hins eina guðs, sem yfir öllu ríkir. En sem 
hann baðst fyrir, þá svaraði honum rödd af himni: „Heykar! með 
því þú blótaðir heiðin goð, þá skal sú refsing á þig lögð, að þú 
skalt ekki barn eignast; en heimilt skal þjer að taka systurson 
þinn í sonar stað og nefna hann til erfingja eptir þinn dag“ 
Heykar gerði svo. Ljet hann fóstra Nadan systurson sinn með mesti 
alúð, en hann var þá ungbarn og hafður á brjósti. þegar fram 
liðu stundir, veitti hann honum ágætt uppeldi, og var honum kennt 
með svo mikilli kostgæfni, að hann varð á fáum árum heima Í 
öllum vísindum.  Senkarib konungi fjekk það hryggðar, er hann 
sá, hversu ráðgjafi hans eldtist dag frá degi; var það einhvern dag 
að hann mælti við hann þessum orðum: „Kæri Heykar! þú sem 
ert allra vina minna tryggastur og einlægastur, þú sem með reynslu 
þinni og vizku aflar ríki mínu farsældar og hamingju, árin fara nú 
heldur að fjölga þjer á baki og fær það mjer hryggðar, að skilnaður 
okkar nálægist. Hver er nú þess maklegur, að koma í þinn stað, 
og vera slíkur trúnaðarmaður minn sem þú ert? hver getur verið 
slíkur máttarstólpi ríkis míns sem þú ert?“ þá svaraði Heykar: 
„Eg hef tekið systurson minn í sonar stað og allt frá æsku kennt 
honum öll þau fræði, sem eg sjálfur kann.“ „Lát hann þá koma 
á minn fund“ mælti Senkarib, „og ef mjer virðist hann fær um 
að stjórna ríki mínu, þá fel eg honum samstundis embætti þitt á 
hendur, svo að þú megir hvílast í elli þinni. þú skalt eptirleiðis 
njóta allra einkarjettinda við hirð mína, sem fylgdu embætti þínu; 
því þú hefur nú stýrt því lengi með heiðri og sóma. Og þess 
óska eg þjer, góði Heykar! að þú lifir í sæmd og friði það sem 
eptir er æfinnar!“  Heykar leiddi nú Nadan fram fyrir Senkarib; 
og fleygði hann sjer með lotningu til jarðar; mælti hann fáein orð 
og fór honum það svo vel og kurteislega, að konungur fjekk á 
honum hinn bezta þokka og sagði við vezírinn: „Margfróði Heykar! 
unglingur þessi virðist maklegur þeirrar sæmdar, að heita sonur 
þinn, og einsog þú þjónaðir mjer og Sarkadon föður mínum, 8V0 
skal og sonur þinn þjóna mjer og sjá fyrir velgengni þegna minna.“ 
Heykar þakkaði konungi með hrærðu hjarta, og beiddi hann að takð 


ö71 


Ekki hart á systursyni sínum, þó honum sökum æsku sinnar kynni 
að yfirsjást í einhverju. Eptir það gekk hann heim með Nadan. 
Ítrekaði hann þar fyrir honum heilræði þau, er hann einatt hafði 
brýnt fyrir honum frá fyrstu æsku. Heykar var með sjálfum sjer 
Sannfærður um, að Nadan hefði hugfest sjer heilræði sín, og óraði 
hann alls ekki fyrir því, að hann mundi gjalda sjer fósturlaunin 
með hatri og vanþakklæti. Lagði hann nú niður embætti sitt og 
Stttist í helgan stein; fjekk hann og Nadan forræði fjár síns með 
fullri heimild. En það verður mörgum, að þeir hrokast af hamingj- 
unni, og svo fór fyrir Nadan; hann hafði nú fullkomin ráð yfir 
auðæfum móðurbróður síns og þurfti ekki að fara eptir öðru enn 
hugþótta sínum og tilhneigingum. Tók hann að leggja fyrirlitningu 
á Velgjörðamann sinn og gerði háð að honum í hvers manns eyru. 
Hann sagði: „Nú eru farin að stríða elliglöp á móðurbróður minn, 
Og veit hann hvorki upp nje niður í stjórnarmálum.“ Hann lamdi 
þræla Heykars, seldi fasteignir hans og hesta og eyddi í ráðleysi 
auðæfum þeim, er lengi hafði verið til safnað. Varð Heykar þá 
Teiður og rak hann úr húsum sínum. Kærði Nadan þetta fyrir 
konungi, en konungur sagði honum, að meðan Heykar væri á lífi, þá 
skyldi enginn dirfast að beita ofbeldi í húsum hans. Heykar reyndi 
nú að bæta úr hörmum sínum og tók til sín yngra bróður Nadans, 
Ebnasadam að nafni, og fjekk honum eigur sínar til umsjónar. 
Nadan sór með sjálfum sjer, að hefna sín á móðurbróður sínum 
og hugsaði nu ekki um annað enn að búa honum tálsnörur. Skrifaði 
hann því svo látandi brjef til Akis Persa konungs: „Senkarib konungur 
Assyríu og Niniveborgar biður Persakonungi heiðurs og hamingju. 
Undireins og þú fær brjef þetta, skaltu fara útá Baskríns völlu og 
Skal eg þar fá þjer ríki mitt og höfuðborg í hendur bardagalaust.“ 
Hann sendi og brjef sama efnis til Faraós Egypta konungs. Hafði 
Nadan stælt rithönd Heykars og sett fyrir innsigli hans, svo að 
Svikin yrðu því berari og órækari; fleygði hann síðan báðum brjef- 
unum í höll konungs. Ennfremur ritaði hann falsbrjef í nafni 
Senkaribs til Heykars og var það á þessa leið: „Safna þú saman 
öllu herliði voru næsta Fimmtudag á Baskrínsvöllu og haf það búið 
til orrustu. Þegar eg kem, skaltu skipa liðinu að ráðast á mig og 
föruneyti mitt sem fjandmenn væru, svo að sendiboðar Faraós, 
24* 


312 


Egypta konungs, sem nú eru við hirð mína, sjái vígfimi hermanna 
vorra og verði hræddir við oss.“ Sendi Nadan einn af hirðþjónunun! 
með brjef þetta til Heykars. 

Nú fundust bæði brjefin til konunga Persalands og Egyptalands, 
og var farið með þau til Senkaribs. Varð hann fokreiður og for- 
viða er hann las brjefin, og sýndi þau Nadan, en hann ljet einsog 
kæmi á sig vöflur og kannaðist þó við rithönd og innsigli móður- 
bróður síns; ljet hann einsog sjer væri hin mesta mæða að verða að 
játa það. „Með hverju hef eg þá styggt Heykar,“ mælti konungur, 
„að hann skuli launa mjer velgjörðir mínar með slíkum svikum ?“ 
„Herra!“ svaraði Nadan, „hryggist ekki ofsnemma, bíðið þangað til 
svikræði Heykars verða uppvís af verkum hans. þetta er hulinn 
leyndardómur, sem ékki mun skýrast fyrir yður fyr enn á Baskr- 
íns völlum.“ Fór þá konungur með hirðmönnum sínum og húskarla- 
liði út á Baskríns völlu, og sá hann Heykar þar með her mikinn 
í fylkingu, og reið hann sjálfur fremstur. Og sem hann sá konung- 
inn, þá hugsaði hann ekki um annað enn að hlýðnast skipun herra 
síns og gerði liðinu bendingu, að það skyldi ráðast á föruneyti kon- 
ungs. En er konungur sá aðfarir vefrsins, þá rjeði hann sjer ekki 
fyrir heipt. þá mælti Nadan: „Nú sjáið þjer með eigin augum, 
hvað svikarinn Heykar ætlar yður. Verið samt óhræddur og farið 
heim aptur til hallarinnar og skal eg takast á hendur að varpa 
þrælnum í hlekki og leiða hann fyrir yður.“ Senkarib gerði svo. 
en Nadan fór til móðurbróður síns og sagði við hann í nafni 
konungsins: „Konungi líkar vel að þjer hlýdduð skipun hans svo 
vel og rækilega, en nú skuluð þjer veita liðsmönnum heimfararleyfi 
og láta leiða yður fyrir hásæti konungs með hlekki á höndum og 
fótum, svo að sendimenn Egyptakonungs sjái yður auðmjúkan einsog 
þeir fyr sáu yður voldugan.“ Heykar skildi fullvel yfirdrepskap 
þenna og svaraði því einu, að sjer væri skylt að hlýða boðum 
konungs; ljet hann þá leggja fjötra á hendur sjer og fætur og var 
farið með hann til konungshallarinnar. Hneigði hann höfuð sitt 
með lotningu, svo ennið nam við gólfi. Senkarib átaldi hann harð- 
lega fyrir vanþakklæti hans og sýndi honum bæði brjefin, er hani 
átti að hafa skrifað til Egypta og Persakonungs, og voru bæði með 
hans innsigli. Og er Heykar sá brjefin, þá varð hann sem steini 


313 


lostinn; hann skalf og teygðist allur, honum vafðist tunga um tönn 
Og mátti engu orði upp koma. Konungur misskildi þögn hans 
og skipaði að leiða hann burt til lífláts. En hrekkjadólgurinn og 
fúlmennið Nadan óð uppá Heykar með skömmum og bríxlyrðum, 
og hrópaði: „Hvað stoðar þig nú mannvonzka þín, óhræsis Heykar? 
hverra launa væntirðu fyrir hrekki þá, er þú bjóst drottni þínum og 
Velgjörðamanni?“ Í sama bili kom böðullinn; hann hjet Abú Só- 
meika. Skipaði konungur honum að taka Heykar og hálshöggva 
hann fyrir utan húsdyr sínar. Heykar rankaði nú aptur við sjer 
Og mælti: „þjer hafið skipað líflát mitt, og virði eg vilja konungs 
míns, en eg er saklaus og beiðist eg þeirrar miskunnar, að lík 
mitt verði fengið þrælum mínum til greptrumar.“ þessu játti kon- 
Ungur, og er Heykar sá að komið var að aftökunni, þá ljet hann 
skila til konu sinnar, að hún skyldi safna saman fjölda ungra amb- 
átta og færa þær í skrautklæði; skyldi hún síðan koma til hans 
með þær og gráta dauða hans. Ennfremur ljet hann leggja ríkt á 
við hana, að hún skyldi halda Abú Sómeika og hermönnum bans 
Veizlu og veita þeim óspart mat og vín. Kona Heykars, sem var 
hin skarpvitrasta, skildi undireins hvað manni sínum gengi til, og 
hlýddi hún boði hans trúlega. Og er böðullinn kom með þjónum 
sínum, þá var þar fyrirbúin hin dýrlegasta veizla með beztu vín- 
föngum. "Tóku þeir nú freklega til matar og drykkjar og gerðust 
ölvaðir, en það hafði Heykar mest þreyð, og tók hann nú Abú 
Sómeika afsíðis og mælti: „Minnstu nú þess dags, er Sarkadon faðir 
Senkaríbs skipaði líflát þitt. þú manst að eg þá geymdi þig í 
fylgsni þangaðtil konungi var runnin reiðin. Harmaði Sarkadon 
fljótt missi þinn og varð feginn, er hann sá þig aptur; áttu mjer 
því líf þitt að þakka. Gleymdu því ekki, Abú Sómeika! og forðaðu 
nú lífi mínu á sama hátt og eg forðaði þínu. Menn hafa rægt 
mig við konung og hefur hann látið blekkjast, 'en hver veit 
Mema hann gráti dauða minn á morgun. Á heimili mínu er 
jarðhús nokkurt sem enginn veit af; leyf mjer nú að leynast Í 
því, svo enginn verði þess' áskynja nema kona mín. Á meðal 
bandingja minna er þræll nokkur sem hefur fyrirgjört lífi sínu, og 
Skaltu láta taka hann úr varðhaldi, færa-hann í föt mín og lífláta 
hann í minn stað. þjónar þínir eru drukknir og munu eigi taka 


314 


eptir skiptunum. því næst skaltu afhenda líkið svo það verði 
jarðsett samkvæmt leyfi Senkariba. Á þenna hátt verð eg þjer 
eilíflega skuldbundinn, og vinnur þú bæði mjer og konunginum 
gagn.“ Abú Sómeika var ekki vanþakklátur og gerði hann ein808 
Heykar velgjörðamaður hans lagði fyrir hann, enda heppnaðist 
bragðið. Var konungi nú sagt, að ráðgjafi hans væri líflátinn. Eng- 
inn vissi af fylgsni Heykars, nema kona hans ein, og fór hún 
ekki til hans nema einusinni í viku, er hún færði honum vistir. 
Barst nú bráðum fregn sú um Niniveborg og hjeröð landsins, 
að konungur hefði látið drepa æðsta ráðgjafa sinn. Varð þá hinn 
mesti harmur um allt ríkið og sögðu menn hvervetna: „Mann- 
valið Heykar! hvílík eptirsjá er oss að gáfum þínum, kunnáttu 08 
speki; hversu mun ríkið níðast niður eptir dauða þinn!“ Senkarib 
fann líka fljótt, hvert afráð hann hafði goldið, og iðrunin kom út á 
honum tárum, en það var nú um seinan. Nú með því hann 
vildi sýna opinberan vott sorgar sinnar, þá skipaði hann Nadan 
að stefna saman öllum vinum móðurbróður síns, og skyldi hann 
þá og þeir allir saman, búast sorgarklæðum, og halda sorgarhátíð 
í minningu Heykars. En fúlmennið Nadan safnaði þá að sjer 
kunningjum sínum, hinum örgustu landeyðum, og sló sjer með 
þeim til svalls og ólifnaðar í húsi móðurbróður síns og framdi 
hverskyns óhæfu; kvað svo rammt að því, að hann mátti ekki 
einusinni sjá ekkju hans í friði. Heyrði Heykar glauminn 0g 
háreystið í fylgsni sínu og ákallaði drottinn andvarpandi með 
brennheitri bæn. Kom Abú Sómeika opt til hans um nætur 08 
hughreysti hann með fortölum sínum. 

Nú spurðist lát Heykars til hinna næstu landa. Var það 
öllum konungum gleðifregn, því þeir höfðu jafnan haft öfundar augu 
á velmegun Ninive borgar. Vissu þeir af reynslu sinni, að það 
var, einkum stjórnspeki Heykars, sem gerði Assyríu öðrum ríkjum 
yfirsterkari.  þókti Egyptalands konungi sem nú væri hræðilegum 
óvin úr vegi rýmt, og hóf hann fyrstur herskjöld og leitaði SJ 
yfirvarps til að herja á Senkarib. Ritaði hann honum því 8V0- 
látandi brjef: „Egyptaland er móðir heimsins; allar þjóðir dást að 
stórbyggingum þess; en eg ætla mjer að verða fornkonungunum; 
forfeðrum mínum meiri, og reisa höll milli himins og jarðar. Sje 


315 


'mú húsasmiður í ríki þínu, er þetta furðuverk geti af hendi leyst, 
"Og viðstöðulaust svarað hinum þyngstu spurningum, þá skaltu senda 
mjer hann, og lofa eg þá að gjalda þjer tekjur Egyptalands um 
Þrjú ár. Að öðrum kosti skalt þú gjalda mjer þriggja ára tekjur 
al Assyríu.“  Senkarib reiddist mjög brjefi þessu, en þó varð 
nokkuð úr að ráða og tók nú að vandast málið. Sagði hann fyrst 
höfðingjunum í hirð sinni, hvers Faraó krefðist, en er hann sá að 
€nginn vildi takast á hendur að svara honum, þá stefndi hann 
Saman fjölmennan fund hinna fróðustu manna. „Hver á meðal yðar,“ 
mælti hann, „vill fara til hirðar Faraós og leysa úr spurningum 
hans?“ Brá þeim öllum í brún og svöruðu: „Sá maður var einu- 
Sinni í ríki yðar, sem hefði getað leyst úr þessum flóknu spurningum, 
"og það var spekingurinn Heykar. Enginn af oss er hans jafningi; 
en Nadan -systursonur hans er sá eini, sem getur tekizt slíkan 
vanda á hendur, því Heykar kenndi honum fróðleik sinn.“ En er 
Nadan var spurður, þá svaraði hann ekki öðru, enn að krafa Faraós 
Væri fjærstæð, og væri bezt að láta hann einan um heilabrot sín. 
Og er Senkarib heyrði svar þetta, þá fann hann til fulls, hve sárt 
hann mátti sakna Heykars; gekk hann þá úr hásæti sínu, settist í 
ösku og útjós tárum. Abú Sómeika sá nú sjálfur, hversu kon- 
ungur var harmþrunginn og rjeði af því, að nú nálgaðist lausnar- 
stund hins ógæfusama ráðgjafa. Gekk hann því með lotningu fyrir 
konunginn og fleygði sjer fram fyrir fætur honum. „Herra!“ mælti 
hann, „skipið að lífláta mig.“ „Hvað hefur þú þá misgert?“ spurði 
Senkarib og undraðist; þá svaraði Abú Sómeika: „Hver sá þegn, 
sem ekki hlýðir konungi sínum, er dauða verður, eg hef ekki hlýtt 
yður.“ Sagði hann þá konungi frá því, er hann drap þrælinn í 
stað Heykars, og kvaðst hafa verið sannfærður um sakleysi hans. 
„Heykar er enn á lífi,“ mælti hann, „og skal eg sækja hann 
Þegar í stað, ef þjer viljið.“ Varð konungur frá sjer numinn af 
undrun, er hann heyrði þetta, og hjelt í fyrstu, að sjer hefði mis- 
heyrzt, en Abú Sómeika margsór honum, að hann segði satt, og 
rjeði konungur -sjer þá valla fyrir gleði. Varð honum það fyrst 
að orði, að hann-skipaði að sækja Heykar. Valmennið Abú Sóm- 
Eika kom nú að dyrum jarðhússins, og jafnskjótt sem hann sá 
-Heykar, þá kallaði hann hárri röddu: „Nú ertu frjáls! nú ertu frjáls!“ 


376 


Sagði hann honum allt sem farið hafði, og gengu þeir síðan báðir 
á fund konungs. Hrærðist Senkarib til meðaumkvunar, er hann sá, 
hversu Heykar var orðinn fyrirgengilegur; hann spratt upp úr sæti 
sínu, hljóp ámóti honum og faðmaði hann að sjer grátandi. „Guði sje“ 
lof!“ mælti hann; „hann hefur frelsað þig úr greipum dauðans 0g 
gefið mjer aptur vináttu þína.“ 

þá svaraði Heykar: „Vanþakklátur svikari olli því, að eg komst 
í ónáð. Eg hafði klakið upp pálmaviði, er vera skyldi stoð og stytta. 
elli minnar, en hann fjell á mig ofan og varpaði mjer til jarðar. 
En guð hefur frelsað líf mitt, sem helgað var þjónustu yðvarri, 
hrindið því frá yður allri hryggð og leggið mjer á herðar byrði 
stjórnarinnar.“ „Slíks var von af þjer,“ mælti Senkarib, „en eg 
vil að þú hvílir þig fyrstu dagana, sem þú nýtur frelsis.“  Tjáði 
konungur honum vináttu sína á hjartnæmilegasta hátt, og skildu 
þeir með mikilli blíðu. Abú Sómeika var færður í tignarklæði og 
sæmdur ágætum gjöfum. Gerðist þetta fyrir augum Nadans og 
„ kom á hann slíkt ofboð og skelfing, að hann vissi ekkert hvað 
hann ætti að gera eða ógert að láta. Nú er liðnir voru hvíldar 
dagar Heykars, þá gekk hann fram fyrir Senkarib með öllum ein- 
kunnum sinnar fyrri tignar; fagnaði konungur honum vel, ljet hann 
setjast hjá sjer og fjekk honum brjef Faraós. Gat hann þess um 
leið, að margir Assyríumenn hefðu flúið til Egyptalands. því þeir 
hefðu verið hræddir um, að þeir yrðu að leggja fje til skattsins, 
sem Faraó hafði krafist, ef enginn fengi ráðið gátu hans. Nú er 
Heykar hafði lesið brjefið, þá mælti hann: „Gott og vel! eg skal 
fara til Egyptalands. Og því lofa eg, að eg skal koma heim aptur 
með þá, sem hafa úr landi flúið, og þar á ofan neyða Faraó sjálfann 
til að borga skatt þann, er hann krafðist af oss. En fjörutíu daga 
þarf eg til að búa mig til:ferðar.“ Senkarib varð stórglaður við, 
og treysti hann fullkomlega vizku ráðgjafa síns, þókti honum nú 
sem hin borginmannlega áskorun Faraós væri ekki annað enn fá- 
fengileg orðaflækja, sem að engu mundi verða fyrir speki Heykars. 

þegar Heykar var kominn heim til sín, þá gerði hann boð 
eptir veiðimönnum og skipaði þeim að veiða tvo lifandi erni, og 
"gerðu þeir það. Hann ljet og smíða tvær kistur úr ljettum viði 
og gera tvær silkifestar, var hver um. sig tvær þúsundir álna á: 


371 


lengd. því næst ljet hann færa sjer tvo unga sveina og ljet þá á 
hverjum degi venja sig við að standa upprjetta í kistunum, en þær 
Voru bundnar við klær arnanna; hófu þeir þannig sveinana í lopt 
Upp, en Heykar hjelt í annan enda festarinnar. þetta gerði hann 
Opt og tömdust ernirnir við það æ betur og betur. Voru ernirnir aldir 
á sauðakjöti og jók það þeim krapta. Hafði Heykar lagt svo undir 
Við drengina, að þegar þeir svifu uppi í loptinu, þá skyldu þeir 
kalla hárri rödd og segja: „Færið okkur grjót og kalk, svo við 
Betum reist höll handa Faráo konungi. það stendur ekki á öðru 
og við bíðum. Flýtið ykkur nú! það er fráleitt, að láta okkur 
Sitja svona aðgjörðalausal“ Heykar þóktist nú viss um, að bragð þetta 
Mundi heppnast og fór til konungs; ætlaði hann að reyna vjel þessa 
„að honum ásjáanda. Fór Senkarib því með hirðsveit sína út á 
Sljettlendi nokkurt, er þar var nálægt, og svo vænt þókti honum 
um þetta hugvitsbragð ráðgjafans, að hann faðmaði hann að sjer 
Svo öll hirðin sá, og bætti á hann nýjum metorðum. Og nú veitir 
hann honum orlof, að hann hefji för sína til Egyptalands. En er 
Faraó spurði, að sendimaður frá Assyríu konungi væri á leið til 
sín, þá sendi hann helztu embættismenn í hirð sinni til móts við 
hann og fylgdu þeir honum til konungshallarinnar með mestu við= 
höfn. Fleygði Heykar sjer fram fyrir fætur konungi með lotningu 
Og mælti: „Herra! Senkarib konungur, drottinn minn, sendir yður 
kveðju sína. Eg er sá af þrælum hans, er hann hefur kosið til að 
leysa úr spurningum yðar.  þjer hafið skrifað honum, að þjer 
ætlið að gera höll milli himins og jarðar, en eg ætla að vinna það 
Verk með guðs fulltingi og yöru samþykki. Mistakist mjer það eða 
Verði nokkur sú spurning upp borin, sem eg ekki get leyst úr, þá 
mun herra minn gjalda yður þriggja ára tekjur af ríki sínu. En geti 
ég leyst úr því, er þjer leggið fyrir mig, þá gjaldið þjer drottni 
mínum þriggja ára tekjur af Egyptalandi. þessu hjetuð þjer, kon- 
Ungur! og munuð þjer binda enda á heit yðvart.“ þetta sagði hann svo 
blátt áfram og einarðlega, að Faraó varð forviða og spurði hann 
að nafni. „Abímakam heiti eg,“ svaraði Heykar, „og er eg einhver 
hinn lítilmótlegasti af þegnum Assyríukonungs.“ þá mælti Faraó: 
„Gat herra þinn þá ekki fengið neinn álitlegri mann til að takast 
Svo áríðandi og vandasama sendiför á hendur?“ Heykar svaraði: 


378 


„Guð lætur lítilmagnann optsinnis verða hinum volduga manni að 
undrunar efni.“ þar með lauk hinu fyrsta viðtali þeirra. Lið 
Faraó fylgja Heykar með förunautum hans til herbergja þeirra, €7 
þeim voru ætluð, og var þeim veittur góður beini. Á þriðja degi 
var Heykar boðaður á fund Faraós; sat hann þá í hásæti síni, 
búinn konungsskrúða, og allir höfðingjar ríkisins umhverfis hann. 
Var nú ráðgjafi Senkaribs leiddur inn og tók Faraó þannig til máls: 
„Líttu nú á samkomu þessa, Abímakam! og segðu okkur umhugs“ 
unarlaust, hverju eg er líkur þar sem eg sit með gæðingunum í 
hirð minni.“ „Herra!“ svaraði Heykar, „þjer eruð líkur goðalíkn- 
eski og hirðmenn yðar eru líkir hofgoðunum, sem því þjóna.“ Kon- 
ungi geðjaðist vel að svari þessu og ljet sendimann frá sjer farð, 
en beiddi hann að koma aptur næsta morgun. þá hafði Faraó 
tekið yfir sig hárauða skikkju, en hirð hans gekk öll í hvítum 
klæðum. „Hverjum er eg nú líkur,“ spurði hann Heykar, „08 
hverjum eru höfðingjar mínir líkir?“ þá svaraði Heykar: „þjer eruð 
líkir sólinni, en höfðingjar yðar eru líkir geislum hennar.“ Gekk 
Heykar þá af fundi hans, en næsta dag er hann gekk fyrir Faraó, 
þá var hann enn í hinum rauða skrúða, en hirðmenn á allaveg? 
litum klæðum. „Við hvað viltu nú líkja okkur?“ mælti Farað. 
„Við mánuðinn Nísan,“ ansaði Heykar, „og blómin, sem hann framm 
leiðir.“ „En seg mjer nú og,“ mælti Faraó, „við hvað líkir þú 
Senkarib drottni þínum og hirðar höfðingjum hans.“ „Guð varð- 
veiti mig frá því,“ mælti Heykar, „að nefna nafn herra míns, 
þegar þjer sitjið. Eg get ekki talað um Assyríu konung, nema þjér 
standið upp.“ Faraó undraðist mjög, hversu sendimaður var ein“ 
beittur, reis upp úr hásætinu og ítrekaði spurningu sína. „Herra“ 
mælti Heykar, „konungur minn er líkur allsvaldanda guði og þjónar 
hans eru líkir þrumum og eldingum. Hann bandar höfði sínu, 08 
ofviðrið skellur yfir, sólin sveipast skýjum, regnið eys niður í 
steypihríðum, en byljirnir losna úr böndum og umturna mánuðinum 
Nísan með öllum hans blómum.“ Faraó varð hissa á þessu svæsna 
svari og skildi ekki í því að alþýðumaður þyrði að mæla slíkum 
orðum. > „Sendimaður Assyríuríkis,“ mælti hann, „seg mjer nú 
hreinskilnislega, hvert er hið rjetta nafn þitt?“ Vildi Heykar þá 
ekki lengur dyljast við hann og sagði til nafns síns og embættis: 


379 


Spurði Faraó, hvernig á því stæði, að hann hefði verið sagður látinn. 
Sagði Heykar honum það, og var honum nú sleppt með þeim skil- 
daga, að hann segði konungi næsta morgun eitthvað, sem hvorki 
hann nje nokkur þegna hans hefði nokkru sinni áður heyrt. Og 
Sem Heykar var orðinn einn sjer, þá ritaði hann brjef og afhenti 
konungi það daginn eptir; var það svo látandi: „Assyríu konungur 
Sendir Egyptalands konungi kveðju sína. Opt þarf bróðir til bróður 
að sækja, og leita eg nú til þín, því eg þarf sex hundruð vættir 
gulls til að búa út her minn. Vona eg að þú gerir svo vel og 
lánir mjer fje þetta.“ 

þá hló Faraó og mælti: „Slíks hefur enginn fyrri beiðzt af 
Mjör.“ „En allt fyrir það,“ mælti Heykar, „er það skuld, sem þjer 
hafið gengizt undir að borga herra mínum, og verðið þjer að gera 
það bráðum.“ Faraó skildi hvað Heykar átti við og mælti: „Betur 
allir þjónar konunganna væru þjer líkir. Lof sje hinni eilífu veru, 
sem gæddi þig vizku og gaf þjer slík hyggindi og vitsmuni. En 
þú átt eptir að fullnægja einum þungum skilmála. þú lofaðir að 
Teisa höll milli himins og jarðar.“ „það er aldrei nema satt,“ 
ansaði Heykar, „og stendur ekki á mjer. Eg tók með mjer húsa- 
Smiði; skipið því að grjót og kalk sje haft til taks og fengnir 
Verkmenn, er rjetti smiðunum það sem til smíðarinnar þarf.“ Faraó 
Serði svo, og næsta morgun fór hann með allri hirðsveit sinni út 
á víðan völl, og var þar kominn fjöldi fólks, er langaði til að sjá, 
hvernig Heykar færi að efna heit sitt. Kom hann þangað með 
báða sveinana. Báru menn hans á eptir honum búrin, er ernirnir 
Voru í. En er hann var kominn inn fyrir grindur þær, er reistar 
höfðu verið þar á vellinum, þá tók hann báða ernina út úr búrunum 
Og ljet sinn drenginn fara ofan í hverja kistuna, reyrði hann þær 
Við klær arnanna og ljet síðan laust bandið. Í sama vetfangi flugu 
€rnirnir í lopt upp, en drengirnir æptu svo hátt sem þeir gátu: 
„Fáið okkur steina og kalk, svo við getum reist höllina handa 
Faraó konungi. Flytið ykkur, verkmenn! Við höfum setið hjer svo 
- lengi aðgjörðalausir; það er fráleitt að láta okkur bíða svo lengi.“ 
Meðan sveinarnir æptu orð þessi hvað eptir annað, lömdu förunautar 
Heykars verkmenn Faraós í augsýn mannfjöldans, og sögðu: „Gerið 
Skyldu ykkar, verkmenn!“ og börðu þeir á þeim í sífellu, en Faraó 
hló að og hirðmenn hans. En samt gat hann ekki að því gert, að 


380 


hann hálft um hálft fyrirvarð sig, og segir hann því við Heykði; 
til þess að leikurinn skyldi hætta: „Ertu orðinn ær? hvernig eig? 
menn mínir að komast svo hátt í lopt upp með svo þung verk- 
færi 2“ „,Auðsjeð er það,“ ansaði Heykar, „að Senkarib herra MINN 
hefur miklu lagtækari verkmenn, og mundu þeir geta reist tvær 
hallir á einum degi, ef honum þóknaðist.“ Faraó tók til sín sneið“ 
ina og mælti: „Hana þá! eg kæri mig ekki um að þú gerir handa 
mjer höllina, en búðu þig undir að leysa úr ýmsum spurningum 
á morgun.“ Kemur Heykar snemma næsta morgun og leggir 
Faraó spurningu þessa fyrir hann: „Hvaða hestur er það í 
hesthúsi herra þíns, sem hræðir hryssur mínar svo mjög í hver! 
skipti sem hann hneggjar í Ninive, að þær kasta í ótíma.“ Heykar 
kvaðst fljótt mundu geta leyst úr spurningu þessari, fór til herbergja 
sinna, tók kött og lamdi hann með svipu. Og er nábúar hans 
heyrðu skræki kattarins, þá fóru þeir til konungs og sögðu honum 
frá, en hann sendi þegar eptir Heykar og spurði, því hann færi 
svo illa með varnarlaust kvikindi. 

„það hefur gert meira tilsaka enn þjer ætlið,“ svaraði Heykar- 
„Senkarib herra minn hafði gefið mjer fríðan hana, er gól án afláts 
dag og nótt, og nú hefur kötturinn hlaupið til Niniveborgar í nótt 
eð var og drepið fyrir mjer hanann.“ þá mælti konungur: „Af tali 
þínu mætti ætla, að þú værir orðinn vitskertur; en seg mjer, mikli 
vitringur! hvernig getur það átt sjer stað, að kötturinn hafi hlaupið 
til Niniveborgar í mótt eð var og sje nú kominn aptur, því þú 
veizt að þrjúhundruð og sextíu mílur eru milli Ninive og aðsetur“ 
borgar minnar?“ „Sje svo,“ mælti Heykar, „hvernig getið þjer þá 
sagt, að merhryssi yðar heyri hest hneggja í hesthúsi herra míns?“ 
Faraó leitaðist nú við að reka Heykar í vörðurnar með öðru móti 
og segir við hann: „Hvað segir þú um húsasmið þann, er r€ist 
hefur höll úr átta þúsund sjö hundruð og sextíu steinum 08 
gróðursett tólf trje í höllinni; eru þrjátíu greinar á hverju trje, $" 
hver grein ber tvær þrúgur, aðra hvíta, en hina svarta ?“ 

„þessu gæti hver leikmaður í Ninive svarað,“ ansaði Heykar- . 
„Smiðurinn er guð, höllin er árið, en hinir áttaþúsund sjöhundruð 
og sextíu steinar jarteikna stundirnar í árinu. Hin tólf trje er" 
mánuðirnir, en báðari:þrúgurnar merkja dag og nótt.“ 


381 


„Vel er ráðin gátan,“ mælti Faraó, „og vil eg nú biðja þig 
Einnar bónar og skal það vera hin síðasta. Eg á hjer mylnustein, 
Sem er sprunginn, viltu ekki gera svo vel og þræða hann saman 
fyrir mig 2“ ,Feginn vil eg gera bæði það og annað fyrir yður,“ 
Ansaði Heykar; ljet hann þá einn af þrælum sínum sækja sjer tinnu- 
Stein, hjelt honum framan í konung og mælti: „þjer vitið, konungur! 
að eg er hjer utanlands og hef ekki hjá mjer nauðsynleg áhöld; 
Strið því svo vel að skipa verkmönnum yðar, að smíða mjer al, 
Skæri og þjöl úr þessum steini, svo eg geti gert við mylnusteininn.“ 
Faraó gat ekki að sjer gert að hlægja, og fór lotning hans fyrir 
Vizku Heykars æ vaxandi. Sá hann nú að hann hafði fullkomlega 
leyst úr öllu, sem fyrir hann var lagt, og sýnt mikla speki; kann- 
áðist hann því við að hann hefði tapað, og vildi nú verða drengi- 
lega við og standa við öll sín ummæli. Hann ljet færa Heykar í 
Skrautlegan , skinndreginn möttul, gaf honum stórgjafir og greiddi 
honum þriggja ára ríkistekjur út í hönd; sýndi hann honum frá- 
bæra virðingu í alla staði og ljet klyfja úlfalda með stórgjöfum 
til konungsins í Ninive. 

„Far nú heim í friði,“ mælti Faraó, „og óska eg þess, að Sen- 
karib taki gjafir þær, er eg sendi honum, einsog vináttumerki. Reyndar 
€ru þær ekki honum samboðnar, en konungar verða opt litlu fegnir. 
En þú margvitri Heykar! sem ert til heiðurs og sóma drottni þínum, 
Seg honum umfram allt í mínu nafni, að eg samfagni honum, þar 
Sem hann hefur slíkan ráðgjafa sem þú ert.“ Heykar fleygði sjer 
þá fram fyrir fætur Faraós, tjáði honum þakklæti sitt og bað hann 
láta boð út ganga, að nú skyldu allir þeir Assyríumenn fara heim, 
Sem flutt hefðu úr átthögum sínum til Egyptalands. Var nú 
skipun þessi kunngjörð, og kvaddi Heykar Faraó konung og undi 
Vel ferð sinni. Og er Senkarib frjetti til hans, þá fór hann til 
Móts við hann og grjet af fögnuði, er þeir fundust, Vottaði hann 
Heykar vináttu sínu og þakklátsemi með hjartnæmum orðum, kallaði 
hann föður sinn og bjargvætt ríkisins, og bað hann sjálfan að 
ákveða verðlaun ágætisverka sinna; kvaðst hann allt mundu veita 
honum, og jafnvel ríki sitt og konungstign, ef hann gerði kröfu til. 
En Heykar svaraði: „Herra! allur minn metnaður er fólginn í því 
áð þjóna yður, og er honum nú fullnægt. Eg þigg því eigi vel- 


382 


gjörðir yðar sjálfum mjer til handa; en eg þakka það guð 
einum og drengskap Abú Sómeika, að eg er enn á lífi. Takið að 
yður þá skuld, sem eg á honum að gjalda, og skal eg þá jafnan 
blessa nafn yðar.“ „Nei!“ mælti Senkarib,“ eg á honum þá skuld 
að gjalda.“ Og er hann var kominn í höll sína, þá hafði hann ekkert 
hóf á rausn sinni, því þótt hann hefði áður gefið Abú Sómeikð 
stórgjafir, þá þókti honum, sem þær væru mikils til of rýrar, 08 
lagði nú undir hann álitlegar tekjur. Beiddi hann Heykar að segjA 
sjer ítarlega frá viðskiptum þeirra Faraós. Skýrði Heykar honum 
frá ferð sinni og ljet færa honum gjafirnar og skattinn frá Egypta“ 
lands konungi. „Eg þakka drottni,“ mælti Senkarib. „„Vitsmunir 
þínir, Heykar! hafa sigrað Egyptalands konung, en nú kemur til 
minna kasta, að hefna fyrir þig á systursyni þínum, fyrir vjelræði 
hans og vanþakklæti.“ Skipaði Assyríu konungur samstundis 
að handtaka Nadan og lífláta hann. En Heykar fjell til fóta honum 
og mælti: „Konungur minn og herra! látið mig sjá fyrir hefndinni. 
Fáið mjer Nadan í hendur, svo eg megi refsa honum sjálfur, ein808 
hann hefur til unnið með óverknaði sínum; blóð hans er mín eign, 
úr því þjer hafið ályktað, að því skuli mín vegna úthellt verða.“ 
Ætlaði Heykar, þótt hann ekki ljeti á bera, að forða lífi varmennis- 
ins, sem hafði búið honum fjörráð. Hafði hann í hyggju, 2ð 
sleppa allri hefnd, en sjá svo um, að hann gæti ekki gert neitt illt af 
sjer, og kveldist þar á ofan af samvizkubiti. Var nú Nadan fenginn 
í hendur Heykars með járn á höndum.  Ljet Heykar setja hann í 
fangelsi með öruggu varðhaldi, og ljet á degi hverjum færa honum 
vatn og brauð en annað ekki. Og í hvert skipti sem Heykar kom til 
hans, þá ámælti hann honum fyrir vanþakklæti sitt og mannvonzku- 

„Son minn!“ sagði hann við Nadan, „eg tók þig að mjer 
einsog barn mitt, eg uppfæddi þig, elskaði þig og veitti þjer virðing 
á virðing ofan; eg ljet tignarembætti mitt af hendi við þig 08 
trúði þjer fyrir auðæfum mínum; og í stuttu máli, eg ljet mjer 
vera eins annt um þig og föður er um son. Hvernig hefur þú nú 
launað velgjörðir mínar? þú hefur rægt mig, ausið yfir mig hrópi 
og svívirðingu, og setið um líf mitt. Já! glötunin var mjer VÍS 
en guð sem les í fylgsnum hjartnanna, sem huggar hina kúguðu 08. 
niðurlægir hina ofmetnaðarfullu, hann kannaðist við sakleysi mitt 


383 


Og frelsaði mig frá ofsóknum þínum. Einusinni ætlaði maður að fleygja 
Steini í himininn, en steinninn fjell í koll sjálfum honum og rotaði 
hann. Það er þín saga, son minn! Eg hugði að þú mundir byggja 
Elli minni griðastað, en þú grófst hyldjúpa gröf undir fótum mínum. 
Skógarhöggsmenn ætluðu einhverju sinni að höggva upp trje,. en 
trjeð kallaði til þeirra og mælti: „Hefði eg ekki gefið ykkur skeptin 
Í axirnar, þá munduð þið ekki ná að fella mig.“ — Voru þetta 
launin fyrir umönnun þá, er eg bar fyrir þjer frá bernsku? Veiztu 
ekki, að uppfóstrið er miklu meiri velgjörð enn lífið? En samt 
hefur þú sýnt, að gott uppfóstur má sín ekkert við meðfæddri illsku. 
Einusinni var sagt við köttinn: „Haltu þjer frá þjófnaði, þá 
Skaltu fá gullhelsi og möndla með sykri á degi hverjum.“ þá 
Svaraði kötturinn: „þjófnaður var atvinnuvegur föður míns og afa, 
hvernig á eg þá að geta hafnað honum?“ Úlfur var einusinni settur 
Í skóla og átti að kenna honum að lesa; kennarinn stafaði fyrir 
hann og sagði: „Á, bje, sje,“ en úlfurinn sagði: „Ána, bekrann, 
Sauðinn,“ af því hann hugsaði ekki um annað. Einusinni átti líka 
að venja asna við þrifnað og kenna honum vandaðri lifnaðarháttu; 
hann var allur þveginn og settur í glæsilega stofu á dýrindis 
Bólftjald. En hvernig fór? Undireins og húsbóndi hans gaf honum 
Nokkurt frelsi, þá fór hann út á stræti og velti sjer í saurnum. 
Þá sagði maður nokkur sem framhjá gekk: „Lofið honum að velta 
Sjer, það er hans náttúra og þið megnið ekkert ámóti henni.“ 

Nú sagði Nadan opt og tíðum við móðurbróður sinn: „Fyrir- 
Sefið mjer! fyrirgefið mjer! eg skal vera lastvar og lifa ráðvand- 
lega eptirleiðis. Misgjörð mín er stór, en göfuglyndi yðar er marg- 
falt meira; eg er sekur, en þjer eruð veglyndur. Ef mjer er gjarnt 
til glæpsku, þá er yður aptur eins tamt að fyrirgefa. Fyrirgefið 
Mjer; eg skal vera sem hinn auðvirðilegasti þræll í húsum yðar, svo 
eg geti bætt yfir vanþakklæti mitt við yður. Látið mig hafa hin 
lúalegustu verk á hendi, eg lægi mig fyrirfram undir alla háðung 
Og hneisu?“ En Heykar ljet ekki blekkjast af þessum hræsnis lof- 
orðum. Hann mælti: „Trje nokkurt stóð á fljótsbakka í frjófsömum 
jarðvegi og bar allt fyrir það engan ávöxt. Eigandinn ætlaði þá að 
höggva það upp, en trjeð sagði: „Gróðursettu mig á öðrum stað, 
Og beri eg þar engan ávöxt, þá máttu höggva mig upp.“ En eig- 


384 


andinn svaraði: „þú hefur staðið hjer á „vatnsbakka og engan 
ávöxt borið, hvernig áttu þá að verða frjófsamt, ef eg gróðurset 
þig annarstaðar?“ — Minnstu ekki á það, að þú sjert ungur; elli 
arnarins er betri enn æska hrafnsins; og aldrei hafnar nokkur 
maður tilhneigingum þeim, sem honum eru meðfæddar. En hvað þarf 
eg frekar að minnast á lesti þína? Hverjum manni verður launað 
eptir hans verkum. Guð les í allra hjörtu og hann mun dæma 
okkar í milli.“ 

Svo, mælti Heykar og læstust átölur hans í hjarta Nadans eins 
og sárbeittir gaddar. Hann kvaldist af sárasta samvizkubiti 08 
örvílnaðist þangað til hann gaf upp öndina með hryllilegum harm- 
kvælum, svo að hans víti mættu verða öllum guðlausum mönnum 
til varnaðar. 


Fra 796 til 829 nætur. 


Læknirinn 0g matsalinn ungi í Bagdad. 


Svo er frá sagt, að læknir nokkur persneskur, sem opt var á 
ferðalagi, kom einhverju sinni til Bagdad og tók sjer náttból í gest- 
húsi einu. Morguninn eptir sá hann sig um í borginni og dáðist mjög 
að mikilleika hennar og fegurð. Bar hann þá að matsölubúð nokkurri ; 
voru þar allskonar rjettir fram settir til sölu. Búðareigandinn 
var ungur maður og hafði finm um tvítugt; hann var afbragðs 
fríður sýnum og skrautlega búinn. En er læknirinn tók að hyggja 
betur að honum, þá sá hann merki hinnar dýpstu hryggðar á yfir“ 
bragði hans. — Staðnæmdist hann. þá fullur undrunar og heilsaði 
honum. Hinn ungi maður tók kveðju hans blíðlega og bauð honum 
til miðdegisverðar. þáði læknirinn það, og færði matsölumaðurinn 
honum rjetti þá, er hann óskaði. Tók þá læknirinn þannig til 
máls: „Mjer sýnist þú vera fölur. Ertu sjúkur?“ Yngismaðurinn 
„warp þá öndinni mæðilega og svaraði grátandi: „Spyr mig ekki um 
harma mína, herra!“ „því ekki!“ ansaði persneski maðurinn, „é 
er læknir og þakka eg guði mínum, að. eg er svo vel að mjer gjör 
um íþrótt mína, að eg víst mun geta læknað þig, ef þú segir mjek 
tildrög og einkenni sjúkleika þíns.“ Ungi maðurinn stundi þá á "Ý 


385 


og mælti: „Eg er ekki sjúkur, en eg hef fellt ástarhug til konu og 
er vonlaus um að fá hennar.“ „Hver er sú?“ spurði læknirinn, 
„seg mjer það.“ „Eg skal segja þjer það“, ansaði yngismaðurinn, 
„tf þú kemur til mín seinna í dag, því nú verð eg að fara og 
bjóna gestum mínum.“ „Ger þú það,“ segir læknirinn; „eg skal 
koma til þín seinna í dag, þegar fer að kvölda.“ 

Læknirinn neytti nú matar og gekk síðan hingað og þangað 
um borgina, en um kvöldið kom hann aptur til matsalans. þókti 
Matsalanum vænt um að sjá hann aptur, því hann var vongóður um, 
að hann mundi geta bætt úr harmi sínum; tók hann því heim með 
Sjer í hús sitt. Var húsið hið fegursta og vandað mjög að öllum 
búnaði, því foreldrar hans höfðu eptirlátið honum stórmiklar eigur. 
Var nú hinn dýrlegasti kvöldverður á borð borinn, og er þeir báðir 
höfðu matazt, þá beiddi læknirinn hann að segja sjer það sem 
hann hafði lofað. Matsölumaðurinn gerði það og mælti: „Svo er 
mál með vexti, að kalífinn Mótaded-billah á dóttur eina; er hún slíkt 
afbragð fyrir fegurðar sakir og annara kosta, að hún má kallast 
heims undur. Margir konungar og konungasynir hafa beðið hennar, 
en öllum hefur verið synjað, og mun föðurnum ekki þykja neinn 
þeirra við hennar hæfi. Á hverjum Föstudegi, þegar sölubúðum er 
lokað og allur borgarlýðurinn er í musterunum, þá fer þessi fagra 
mær frá höll sinni og gengur um borgina sjer til skemmtunar; fer 
hún síðan til lauga og þaðan heim aptur í dyngju sína. það var 


Einn dag, að mjer datt í hug að sleppa musteris ferð, og ljek mjer 


Meir í mun að sjá dóttur kalífans, ef unnt væri. Faldi eg mig 
því í búð minni og leið ekki á löngu, að eg sá kóngsdótturina 
koma; fylgdu henni fjörutíu ambáttir, hver annari fegurri, en hún 
ljómaði á meðal þeirra, einsog sól í hádegisstað þegar heiðríkt er. 
Ambáttirnar hjeldu upp möttulfaldi hennar, og horfði eg fyrst á 
bær um stund, en því næst renndi eg augum til kóngsdótturinnar; 
heillaðist eg þá samstundis af elsku og tók hún bjarta mitt svo 
fast, að tárin hrundu af augum mínum. Varð eg altekinn af sárblíðri 
löngun, sem upp frá þeirri stundu hefur kvalið hjarta mitt, og 
alltaf þróazt dag frá degi.“ 

Svo mælti hinn ungi maður og setti að honum svo mikinn 
€kka, að læknirinn hugði hann dauðvona. „Hvað fæ eg að launum,“ 

Þúsund og ein nótt. IV. 25 


386 


sagði læknirinn, „ef eg kem því til vegar, að þú megir njóta kon" 
þessarar, er þú elskar?“ 

„Allar eigur mínar,“ svaraði hinn ungi maður, „já, líf mitt.“ 
þá þuldi læknirinn töfraformála og þrítók hann hvað eptir annað; 
síðan mælti hann við hinn unga mann: „Far nú í hin beztu föt 
þín og ber angandi smyrsli í hár þitt, því nú muntu að vörmu 
spori líta konu þessa, er þú þráir svo mjög.“ Ungi maðurinn 
gerði einsog fyrir hann var lagt, og sem hann var aptur kominn 
inn í herbergið, þá sjer hann allt í einu hvílu eina; lá kóngsdóttir 
í henni sofandi, og var fegurri á að sjá, enn sólin í uppgöngu sinni. 
„Mikil undur!“ sagði hann frá sjer numinn. „„Lofaði eg þjer því 
ekki,“ mælti læknirinn, „að koma til þín mey þessari, er þú elskar? 
Eg hef nú efnt heit mitt.“ „Mikill afbragðsmaður ert þú,“ segir 
yngismaðurinn, „aldrei sá eg nokkurn dauðlegan mann, sem guð 
hafði gæðt slíkum mætti.“ Tjáði hann lækninum þakklæti sitt með 
mestu alúð og ástseind, en hann hafði sig á burt og mælti að 
skilnaði: „Nú er mærin komin á þitt vald; sjá þú nú til, að hún 
verði þjer unnandi.“ Ungi maðurinn færði sig nú nær kóngsdóttur; 
hún lauk upp augunum og undraðist mjög, er hún sá hann, 08 
spurði, hver hann væri. „Eg er sá maður,“ mælti hann, „sem augun 
þín fögru hafa hneppt í ánauð, sem þjáist sáran af að þreyja þigr 
og aldrei mun bregða við þig ást nje trúnaði.“ Kóngsdóttur gekkst 
hugur við orð þessi og sagði: „Ertu dauðlegur maður eða ertu andi? 
Hvernig er eg hingað komin ?“ þá svaraði hann: „Eg er hverjum dauð- 
legum manni sælli, og ekki vildi eg fyrir nokkurn mun hafa skipt 
við andana, sem fluttu þig hingað eptir skipun minni.“ „Heill þá, 
unnusti minn!“ mælti hún, „lofaðu mjer því með svardaga, að þú 
skulir láta þá flytja mig hingað á hverri nótt“ „Hann svaraði! 
„Svo frábær er nú sæla mín, ástkæra mær! að eg get einskis 
framar óskað, því nú hefur þú heitið mjer ástum þínum alla tím 
framvegis.“  Töluðu þau síðan lengi um a þetta og átt! 
saman hinar unaðsömustu stundir. 

Morguninn eptir kom Íakhikinn aptur í herbergið til hins ungð 
manns, kallaði til hans með lágri rödd og bauð honum að kom2 
með sjer til lauga. Spurði hann þá, hvernig koma ætti kóngs“ 
dóttur til hallarinnar aptur og sagði læknirinn, að hún mundi fyY“ 


387 


ast heim aptur með sama hætti og hún hefði þaðan horfið; og 
mundi enginn verða þess áskynja. Hvarf nú kóngsdóttir sofandi 
heim í höll sína og var hún ekki svo skyni skroppin, að hún færi 
að segja frá æfintýri sínu, er hún vaknaði. þókti henni langt að 
bíða næstu nætur, en er hún kom að hendi, þá var hún aptur 
flutt til unnusta síns, og svo var framvegis hverja nótt. Nú liðu 
hokkrir mánuðir og sást þá að kóngsdóttir fór ekki einsaman. Varð 
Þá kalífinn, faðir hennar, æfareiður, óð að henni með brugðið sverð 
og heitaðist við hana. „Ólánskindin þín!“ mælti hann, „allir kon- 
Ungar jarðarinnar hafa beðið þín, og nú gerirðu mjer slíka svívirð- 
ingu. Sver eg það við moldir forfeðra minna, að þú skalt lífið 
láta fyrir minni hendi, nema þú strax nefnir mannfýlu þá, er vjelaði 
Þig.“ Fjellust þá dóttur hans hendur og sagði hún honum upp 
alla söguna, en hann sendi undireins boð eptir vezír sínum, sem 
Var ráðspakur mjög og trúnaðarmaður hans að öllum einkamálum, 
þókti honum nauðsyn til bera að ráðgast við hann um vandkvæði 
Þessi.  Vezírinn hugsaði sig stundarkorn um og mælti: „Drottinn 
Tjetttrúaðra manna! kænlegra ráða mun þurfa til að fá vitneskju 
um það, hvar dóttir yðar er niður komin. Veit eg til þess ráð 
Eitt, sem er einfalt, en óbrigðult. Látið binda dálítinn kornpoka 
Clan til við hvílu dóttur yðar og búa svo um, að kornið sáldist 
Miður út um rifu nokkra, ef rúmið verður burt flutt í nótt; 
mun þá hægðarleikur að rekja slóðina til hússins, sem oss er hugur 
á finna.“  Kalífinn lofaði mjög kænsku vezírsins og ljek honum 
Enginn efi á, að ráðið mundi heppnast. Hvarf nú rúmið eptir vanda. 
Snemma næsta morgun fór læknirinn til lauga með hinum unga 
hanni og sagði honum, að nú væri komið upp um þungun kóngs- 
dóttur og vissi faðir hennar um bústað hans. „En vert þú samt 
óhræddur,“ sagði hann, „þjer skal ekki mein að þessu verða heldur 
Eun mjer, og nú skaltu sjá ný stórmerki.“ Síðan lauguðust þeir 
báðir og gengu heim. 

þegar lýsa fór af degi, gekk kalífinn með vezírnum í svefn- 
stofu dóttur sinnar; hittu þeir hana þar fyrir, og var kornpokinn 
lómur, „Nú munum við eflaust finna sakaðólginn,“ mælti vezírinn. 
Síðan stigu þeir báðir á hesta sína og riðu á stað með fjölda 
hermanna.  Röktu þeir kornslóðina og voru nú komnir í námunda 

25* 


388 


við hús matsalans, en í því heyrir hann ysinn og mannaferðinð 
og gerir læknirinn varan við. þá mælti læknirinn: „Far þú UPP 
á flatþakið með fulla vatnskönnu, skaltu stökkva vatninu allt um“ 
hverfis húsið og fara því næst ofan aptur.“ Hinn ungi maður gerði 
svo; kemur kalífinn nú með mönnum sínum og sjer að straumhörð 
móða fossar hringinn í kringum húsið. þeir kalífinn og verírinn 
vissu ekki annara fljóta von í Bagdad enn Tígrisfljótsins og hugðu þetta 
vera sjónhverfingar einar, skipuðu þeir því hermönnunum að sækjð 
djarflega útá vatnsfallið. En svo fór, að þeir sem hættu sjer út í 
það, drukknuðu samstundis. Vezírinn hugði nú vænlegast til ráðs, 
að skora á þá, sem í húsinu byggju, að segja til sín, með því 
skilyrði, að ef þeir gerðu svo, þá skyldi þeim ekkert verða gért 
til meins. 

Kalífanum leizt þetta ráðlegt og ljet hann kalla hárri rödd! 
og segja, að íbúum hússins væri óhætt að segja tilsín, hverjir þeir 
væru og skyldu þeir hafa full grið. Læknirinn lofaði mönnum 
kalífans að hrópa svo lengi sem þeim líkaði; bauð hann síðan 
hinum unga manni að stíga upp á húsþakið og segja kalífanum: 
að þeir skyldu báðir tafarlaust koma á hans fund, ef hann aðeins 
sneri heim aptur til hallar sinnar. Ungi maðurinn gerði SVO: 
Kalífinn þóktist að vísu svívirtur með þessum boðum, en úr því 
þess var enginn kostur, að hann gæti hefnt sín strax, þá sá hann 
ekki annað sýnna enn að hverfa heim aptur við svo búið. Hafði 
hann tæpa stundu verið í höll sinni áður enn læknirinn kom til 
dyra með hinum unga manni. Var þeim hleypt inn og ljet kalífinn 
undireins sækja böðulinn; skipaði hann honum að hálshöggva hinn 
unga mann. Böðullinn tætti sundur klæði hans og batt fyrir aug“ 
hans með þeim; síðan gekk hann þrisvar í kringum hann með 
brugðið sverðið og spurði, hvort höggva skyldi. „þú skyldir höggið 
hafa fyrir löngu,“ svaraði kalífinn, er hann spurði í síðasta sinni: 
þá reiddi böðullinn sverðið og brá því til höggs, en hönd háné 
vattst ósjálfrátt við og slæmdist sverðið á háls hundaranum % 
rauk af honum höfuðið niður fyrir fætur kalífanum. „Mikill klaufi 
ertu,“ sagði kalífinn, „hvernig gaztu verið svo blindur, að þú misstir 
sakamannsins og hæfðir fylgisvein þinn? Hyggðu vandlegar f 
honum og varaðu þig.“  Böðullinn reiddi aptur sverðið og kom 


389 


höggið á son hans, er stóð honum til annarar handar. Brá kalífanum 
Mjög í brún og spurði vezírinn hverju þetta gegndi. þá svaraði 
Vezírinn: „Máttur þinn og veldi stoðar hjer ekki grand; hverjar 
Varnir mundu gefast móti slíkri fjölkynngi? það er því mitt ráð, 
að þú gangir til móts við læknirinn, fagnir honum með virktum og 
biðjir hann að gera þjer ekkert til meins.“  Kalífanum þókti sem 
ekki mundi annað betur hlýða enn að breyta eptir ráði vezfrsins. 
Sagði hann þá að hinn ungi maður mætti upp standa og ljet leysa 
frá augum hans. Fór hann síðan ofan úr hásætinu til læknisins, 
kyssti á hönd hans og mælti: „Heyr mig, þú, sem ert vitrastur 
allra manna; hvorki hafði eg minnsta hugboð um óskir þínar nje 
heldur vissi eg að slíkur afbragðs maður væri í borg minni. En 
ef svo er, að þú hefur drenglyndi til að bera, ekki síður enn aðra 
kosti, því fórstu þá svona með dóttur mína og því ljeztu nokkra 
af liðsmönnum mínum týnast?“ „Drottinn rjetttrúaðra manna!“ 
ansaði læknirinn, „eg er útlendur maður, og þegar eg var kominn 
hingað, þá kynntist eg yngismanni þessum. Var hann orðinn 
Sjúkur af elsku til dóttur yðar og sá eg aumur á honum. Eg hafði 
líka gaman af að láta yður kenna á mætti mínum, en reyndar vil 
€g eigi beita honum til annars enn að koma góðu til vegar. Legg 
ég það nú á drengskap yðar, að þjer giptið þessum unga manni 
dóttur yðar. Hún á skap við hann, og hann er henni samboðinn.“ 
„það virðist mjer sanngjarnt,“ ansaði kalífinn, „og skal svo vera.“ 
Að svo mæltu ljet hann færa yngismanninn í afardýrmætan kyrtil 
og bauð honum sæti hjá sjer, en handa lækninum ljet hann sækja 
hásæti af ebenviði. Nú er þeir sátu og voru að tala saman, þá 
Varð lækninum litið á silkifortjald eitt; voru mynduð á það tvö 
heljarstór ljón. „Benti hann þeim með hendinni, og jafnskjótt flugu 
þau hvert á annað með hræðilegu öskri, og var það líkast að 
heyra sem drynjandi þrumugnýr. þá gerði hann þeim aptur 
bendingu og sáu menn þá ekki annað enn tvo ketti, sem voru 
að leika sjer. Ljet kalífinn vezír sinn segja lækninum, að sjer 
bækti gaman að sjá meira af þessu tægi. þá bað læknirinn um 
Vatnsker, og sagði vezírnum að fara úr öllum fötunum, hjúpa sig 
höfuðblæju og stíga niður í kerið. Vezírinn gerði svo, og er hann 
Stóð í kerinu, þá þókti honum sem hann væri útá ómælanlegu hafi 


390 


í rjúkandi öldugangi. Greip hann þá til sunds, en öldurnar hrökt 
hann til og frá, og var hann rjett að kalla drukknaður. þá kastaði 
holskefla honum upp á ókunna strönd. þegar hann var á land 
stiginn, þá fann hann að hár hans var orðið geysiþykkt og fjell 
eptir baki honum allt niður á hæla. Furðaði hann sig mjög á því 
og fór að skoða sig í krók og kring; sá hann þá að hann vár 
orðinn að kvennmanni. „„Tarna er ljóta gamanið,“ segir hann við 
sjálfan sig; „það er reyndar eitthvað sjerlega fágætt, að vezír verði 
að konu, en til hvers átti eg að verða fyrir slíkum ósköpum“ 
Í sama bili kom fiskimaður, klappaði á herðar honum og mælti: 
„Mikil blessuð hamingja! aldrei hafði eg búizt við slíkri veiði; 
undur er hún falleg; það er margýgur, sem guð hefur sent mjer, 
til þess að eg gipti hana syni mínum; hann er fiskimaður og getur 
ekki æskt sjer betra kvonfangs.“ Og svo var fiskimaðurinn feginn 
veiði þessari, að hann sleppti í það sinn að fara til fiskjar. Hafði 
hann margýgina heim með sjer í kofann til konu sinnar. „Hvar €r 
hann sonur okkar?“ spurði fiskimaður, „forsjónin hefur ætlazt tl 
að margýgur þessi verði kona hans.“ „Hann er útí haga með 
kúna,“ ansaði konan, „,en eg vonast eptir honum á hverri stundinni.“ 
Kom nú sonur fiskimannsins heim; og er vezírinn sá hann, þá 
mælti hann: „Fari það nú kolað! í nótt á eg að hátta þjá þessum 
bannsettum slána. Hvað dugar þó eg segi: „Ykkur skjátlast; 
eg er ráðgjafi kalífans,“ — þeir trúa mjer ekki, því eg er kvenn- 
maður að öllu útliti og sköpulagi.“ Sagði nú fiskimaður við son 
sinn: „Góðu heilli ert þú getinn og fæddur, drengur minn! þú átt 
nú því stórhappi að fagna, sem engum hefur hlotnazt áður, og sem 
líklega engum mun hlotnast síðar; guð hefur sent þjer margýgi og €T 
bezt hún giptist þjer í dag og ekki seinna.“ Sonur fiskimannsins rjeði 
sjer ekki fyrir fögnuði og trúði því valla, að hann væri slíkur lánsmaður- 
Fór brúðkaupið fram sama kvöldið, og varð konan skjótt barnshafandi ; 
og er tímar liðu tiljafnlengdar, þá ól hún vænt og bústið sveinbar"- 
Varð hún skjótt þunguð aptur, og er það ekki að orðlengja, að hún 
var alltaf að eiga börnin, þangað til sjö voru komin, og alltsaman 
sveinar. En nú var vezírinn orðinn fullsaddur á þessari æfi 0$ 
sagði við sjálfan sig: „Ætli eg geti þá aldrei losast úr þess“ 
volæði, sem eg komst í fyrir forvitni mína og talhlýðni? Eg verð 


391 


að Heygja mjer út í sjóinn þar sem mjer kastaði á land, og er 
Mjer miklu betra að deyja heldur enn að lifa við slíkar hörmungar.“ 
Vezírinn framkvæmdi þegar ásetning sinn, og keyrðist hann út á 
haf með holskeflu einni. Og sem hann lyptir upp höfði sínu, þá 
Sjer hann að hann situr í kerinu, en yngismaðurinn, læknirinn og 
kalífinn með allri hirðinni horfðu á hann með frábærri athygli. 
Spurði nú kalífinn ráðgjafa sinn, hvað hann hefði sjeð, en hann hló 
við og svaraði: „Herra! læknirinn er afbragðs töframaður. Eg hef sjeð 
himneska paradís, yndislegar meyjar, fagra yngissveina og hluti 
þá, sem ekkert mannlegt auga hefur litið. Nú ef þjer sjálfir viljið 
teyna, þá getið þjer komizt að raun um, að ekkert er fegurra til 
hje undrunarverðara.“ Varð nú kalífinn forvitinn og fór úr fötunum, 
Sveipaði um sig líndúk og stje niður í kerið. Fórst honum á eina 
leið og vezírnum; honum þókti sem hann synti útí hafi og bæru 
öldurnar hann uppá fjarlæga strönd. En er hann var stiginn á 
land, þá tók hann eptir því, að hann var nakinn; sagði hann þá 
við sjálfan sig: „Nú skil eg, hvernig í öllu liggur; vezírinn og 
læknirinn hafa komið sjer saman um að steypa mjer frá völdum 
Og ætlar læknirinn að setjast í hásæti mitt.“ Sá þá kalífinn ungar 
Stúlkur, sem voru að sækja vatn í lind eina, skammt frá sjáfar- 
málinu.  Yrti hann á eina af þeim og kvaðst vera skipbrotsmaður, 
og kominn frá fjarlægu landi, spurði hann hvaða land þetta væri, 
Sem hann hafði að borið. Svaraði hún, að ekki væri langt þaðan 
til Ómans borgar, og þyrfti hann ekki annað enn að ganga upp á 
fjallið, sem fram undan honum væri, mundi hann þá sjá borgina, 
því hún stæði niðri undir fjallinu fyrir handan. Fór kalífinn sem 
honum var til vísað og kom í borgina. Hugðu menn þar, að hann 
væri kaupmaður og kominn af skipbroti, aumkvuðust menn því 
yfir hann og gáfu honum fatnað. Hjelt hann síðan áfram og kom 
á torg eitt, staðnæmdist hann þar fyrir utan matsölubúð eina, því 
hann var hungraður. Matsölumaðurinn í búðinni hafði líka fyrir satt, 
að hann væri útlendur skipbrotsmaður. Bauð hann bonum vist og 
vinnu hjá sjer, og tvær drökmur að launum á degi hverjum. þekktist 
kalífinn boð þetta, því með öðru móti hefði hann ekki getað haldið 
Í sjer lífinu Nú borðaði hann sig saddan og var honum því næst 
Sagt, hvað honum var ætlað að vinna. Sagði hann þá við sjálfan 


392 


sig: „Hvílík breyting! áður ríkti eg sem alvaldur kalífi og lifði í 
vegsemd og fögnuði, en nú verð eg að þvo diska. Aldrei hef eg 
vitað önnur eins fádæmi; en það eru reyndar sjálfskaparvíti. Mjer 
hefði verið nær að forvitnast ekki um hvað töframaðurinn vár 
máttugur.“ 

Nokkrum dögum síðar gekk kalífinn út á kauptorg eitt, þar 
er gimsteinasalar höfðu búðir sínar; en þeir voru ærið margir þar 
í borginni, og höfðu mikla verzlun, því í sjónum þar nálægt var 
ógrynni af perlum, demöntum og kóröllum. Varð kalífanum þá 
hugur á að gerast verzlunarmiðill, svo hann þyrfti ekki lengur að 
vera hjá matsölumanninum. Næsta dag í býtið fór hann út á 
sama torgið og ljezt vera verzlunar miðill. Kom þá til hans maður 
með demant forkunnar fagran og sagði hann vera meira verðan 
enn allar tekjurnar af Egyptalandi og Sýrlandi. Spurði kalífinn, 
hvort steinninn væri falur, og kvað maðurinn já við því. Fór 
kalífinn þá með demantinn til ýmsra kaupmanna og sýndi þeim 
hann. - Og er honum var boðið fyrir hann allt að hundrað þúsund- 
um gullpeninga, þá fór hann aptur til eigandans og spurði, hvort 
honum þækti það nóg borgun. Tók hann boðinu og bað kalífann 
að láta telja sjer peningana út í hönd. Fór kalífinn til kaupmannsins, 
sem mest hafði boðið, og kvaðst eiga að taka við andvirði steinsins 
fyrir eigandann; bað hann að telja sjer nú þessar hundrað þúsundir 
gullpeninga.  Kaupmaður svaraði, að slíkt væri ekki venja, og 
mundi hann ekki borga öðrum enn eigandanum sjálfum.  Kalífinn 
fór þá að leita að honum, en fann hann hvergi, kom hann svo 
aptur og kvaðst sjálfur eiga demantinn. Var kaupmaður kominn á 
flugstig með að borga fjeð, en þá fór hann aptur að virða fyrir sjer 
steininn, og sá að hann var svikinn. Varð hann þá reiður og 
hrópaði: „þorirðu, fanturinn þinn! að hafa svik í frammi á almanna 
torgi? Veiztu ekki að hjer er dauðahegning lögð við slíkum glæp ?“ 
Þegar hinir kaupmennirnir heyrðu þetta, þá þustu þeir að, tóku 
kalífann fastan og drógu hann fyrir Ómans konung; spurði hann 
vitnin og dæmdi hinn ákærða til hengingar. Var þá brugðið festi 
um háls honum og túrbaninn tekinn af höfði hans, var hann svo 
leiddur um borgina og hrópað á undan honum: „Svona byrjar 


2 


refsing þeirra, sem svíkja á almanna torgum upp í opið geðið á 


393 


konunginum sjálfum.“ Var nú kalífinn að hugsa um forlög sín 
98 sagði við sjálfan sig: „Eg vildi ekki vera hjá matsölumanninum 
08 ætlaði að verða kaupmiðill, og fyrir hið sama verð eg nú 
hengdur. En því er eg að kvarta? Allt þetta kemur ekki fram 
við mig til annars enn að forlögin rætist.“ 

Þegar kalífinn var kominn á aftökustaðinn, þá var snörunni 
brugðið um háls honum og fór böðullinn að toga. En í þeim 
Svifum lýkur hann upp augum sínum og sjer að hann er að stíga 
lpp úr vatnskerinu. Læknirinn, yngismaðurinn og vezírinn stóðu 
hlægjandi í kringum hann og rjetti vezírinn honum hönd sína. 
„því hlærðu?“ sagði kalífinn. „Eg hlæ að æfintýri mínu,“ ansaði 
Vezírinn, „því eg var gipt kona og móðir sjö barna.“ „Segðu 
Ekki lengur;“ mælti kalífinn, „þú hefur þá reynt blítt með stríðu, 
En eg kem beina leið frá gálganum.“ Nú sögðu þeir kalífinn og 
Vezírinn frá því, er þá hafði hent, og varð mönnum fremur enn 
Ekki skemmt; dáðust allir að mætti og kunnáttu læknisins. Ljet 
kalífinn hann vera kyrran hjá sjer og veitti honum fje og frama, 
Sem mest mátti verða. ' Kvaddi hann dómara og vitni til að semja 
hjúskaparsáttmála dóttur sinnar; var síðan drukkið brullaup með 
Miklu hátíðahaldi og almennri skemmtun. En yngismaðurinn og 
læknirinn, sem hafði hjálpað honum, voru ávallt hinir beztu 
Vinir allt til dauðadags. 


Frá 830 til 848 nætur. 


Sagan af Habib kóngssyni og Dorrat-al-Gavas 
kóngsdóttur. 


Salama hjet höfðingi einn á Arabalandi; hann var hinn mesti 
kappi, en hniginn á efra aldur, er þessi saga gerðist. Honum laut 
kynkvíslin Benú-halal og, sextíu og sex aðrar, og fylgdu .honum 
Þúsuna riddarar, fríðir og fræknir. En það eitt var honum að 
angri, að hann var barnlaus maður; dró það lítið úr ógleði hans, 
Þótt vegur hans og veldi stæði með svo miklum blóma. Var hann 
nú kominn á þann aldur, að honum þókti fyrir von komið, að 
Sjer yrði barna auðið. þá bar svo til, að hann heyrði á náttar- 


394 


þeli rödd nokkra leyndardómsfulla, sem sagði honum, að kona 
hans mundi þunguð verða. Ljóu svo nokkrir mánuðir og g2 
þá Salama sjeð með eigin augum áð spásagan rættist. 08 
að liðnum meðgöngutímanum ól kona hans sveinbarn, afbragðs 
fagurt. Gaf Salama sveininum nafn og kallaði hann Habib (þ. *- 
hinn elskulegi). Vildi móðirin ekki trúa neinni barnfóstru fyrir 
honum, og hafði hún hann sjálf á brjósti. Var Salama hið mesta 
yndi að sonareigninni. Og er honum þókti tími til kominn, þá 
fjekk hann dugandis mann til að kenna sveininum, og gegndi hann 
því starfi með alúð og kostgæfni. Tók Habib frábærum framförum, 
„og er hann var sjö vetra gamall, þá var hann fullkomlega heima 
í málfræði, sagnafræði og skáldskap, og leikinn í allskonar leturgjörð. 
Efnaði þá faðir hans til stórveizlu og bauð yfirmönnum kynkvísla 
þeirra, er undir hans vald lutu. Í þeirri veilu var reynt hvað 
Habib kynni, og sýndi hann þá svo frábæran lærdóm og þekking, 
„að alla rak í rogastanz.  Luku menn upp einum munni um það, að 
hann mundi ekki verða síður að íþróttum búinn enn lærdómi. 
Varð Salama þá svo feginn, að hann ljet sækja kennarann og hjelt 
yfir honum mikla lofræðu; ætlaði hann að gefa honum fjóra 
úlfalda klyfjaða með gulli og silfri og gersemum, og gera hann 
að yfirmanni einnar kynkvíslar; kvað hann þó laun þessi vérð 
helzt til lítilfjörleg, þar sem hann ætti honum svo mikið að þakka. 
En kennarinn drap hendi við gjöfum hans og þókti honum það 
furðu gegna. „Eg sje það,“ mælti kennarinn, „að nú er tími til 
kominn, að eg láti þig ekki lengur vefjast í villu um það, hver €8 
„ær. Eg er ekki af mennskra manna kyni, heldur er eg einn Í 
tölu þeirra anda, sem langt eru hafnir yfir mannkynið og allan 
jarðneskan hjegóma. En eg heyrði leyndardómsfulla rödd, sem 
sagði, að eg skyldi fara til hirðar þinnar og takast.á hendur að 
kenna syni þínum. Eg hlýðnaðist þeirri skipun; eg bað þig að kjósa 
mig til starfs þessa og þú kaust mig. En nú er sendiför mín 

enda,“ Datt þetta ofan yfir Salama og fjellust honum orð til að 
láta þakklátsemi sína í ljósi, en andinn mælti ennfremur: „Nú 
„verð eg að skilja við lærisvein minn, og fær það mjer mikillar 
hryggðar, fellur mjer það sárast fyrir þá sök, að eg veit að 
„ágæfa mikil mun steðja að honum, þá eg er farinn.“ Að 379 


| 
k 


395 


mæltu faðmaði hann Habih að sjer, en ekki svaraði hann neinum 
af spurningum Salama, heldur hljóðaði hann upp yfir sig og hvarf 
burt grátandi. þá kveinaði og Habib hástöfum, svo að undir tók 
Í höll föður hans. „„Ó mig auman!“ hrópaði hann, „hvernig á eg 
að geta lifað án fræðara míns, sem eg á allt að þakka? Hann 
mun ávallt standa mjer fyrir hugskotssjónum dag og nótt, og 
mun hjarta mitt kveljast af sífeldum söknuði og trega. Mun 
harmur þessi verða mjer þyngri enn svo að eg fái risið undir 
honum.“ Rann þetta öllum til rifja, sem viðstaddir voru, en þá 
heyrðist í sama bili rödd,.sem sagði: „Habib verður að yfirbuga 
Sorgina og íhuga það, að honum byrjar að renna skeið það, sem 
honum er fyrir sett. Hann á að herða og stæla líkama sinn undir 


* brautir og hættur, einsog hann áður aflaði sjer andlegrar menntunar 


og. þroska.“ Við þessa áskorun hughreystist Habib aptur og mælti: 
„Hingað til hefur andinn reynzt mjer ágætur leiðtogi og fyrst hann 
nú skorar á mig, að eg leggi stund á vopnaburð, þá vil eg hans 
ráði hlíta, og mun þá skammt þangaðtil jörðin bergmálar af hljómi 
frægðar minnar.“ Varð Salama stórglaður er hann sá vígahug 
Þenna á syni sínum og tók þannig til orða: „Heill svo, sonur! 
eldur brennur úr augum þínum og er það mjer skýlaus fyrirboði 
þess, að þú munir verða einhver hinn ágætasti kappi á meðal 
hinna hraustu kynþátta, er eg býð yfir. Og fyrst að drottinn ljet 
bjer hlotnazt svo ágætan kennara, þá látum oss ekki örvænt þykja, 
að hann leiðbeini oss til að kjósa þann úr, sem bezt er fallinn til 
að kenna þjer vopnfimi.“ 

Nú voru þar margir höfðingjar saman komnir, og beiddu þeir 
konung að unna sjer slíkrar sæmdar, hver í kapp við annan. 
þá kom þar allt í einu riddari einn, ókunnugur. Reið hann hesti 
Svo ágætum, að enginn hafði eins fríðan eða rennilegan sjeð á öllu 
Arabalandi. Herklæði hans voru því líkust sem spámaðurinn Davíð *) 
hefði smíðað þau. Hann hafði í hendi sjer steinkylfu, og var hún 
Svo þung, að fjörutíu sterkustu mönnum mundi hafa verið um megn 
að bera hana. Við síðu honum. hjekk sverð eitt, er smíðað hafði 
Verið á Indlandi, og burtstöng hans var eptir völundinn Samber. 


0 


*) Í kóraninum segir svo, að Davíð hafi fyrstur smíðað góðar spangabrynjur. 


396 


Stökk hann þegar af baki, kvaddi Salama og alla hirðina og mælti: 
„Eg er hingað kominn, herra! til þess að bjóða syni yðar þjónustu 
mína, hef eg lengi við herskap fengizt og aflað mjer reynslu mikillar 
í hernaðar íþróttum. Nú ef þjer viljið reyna styrkleik minn 08 
vígfimi, svo þjer vitið með vissu, hvort eg er því vegsamlega starf 
vaxinn, sem eg vil á hendur takast, þá býð eg yður: þann kost; 
að við reynum með okkur.“ Vaknaði þá hinn forni hugmóður 
öldungsins og var sem hann yrði ungur í annað sinn; tjáði ekkert, 
þó menn leiddu honum fyrir sjónir, hversu óforsjállegt væri að 
skipta vopnum við útlending, sem vel mætti vera sendur til höfuð8 
honum. Ljet Salama þegar sækja vopn sín. Hann steypti yfir sig 
hringabrynju, sem engi járn bitu, og gyrtist sverði sínu; það var 
svo snarpeggjað, að það sneið í sundur hörðustu steina. Tók hann 
svo í hönd sjer geysistóra burtstöng og stje á hest sinn. 

Nú skipuðust áhorfendur í hring, og riðu kapparnir fyrst Í 
sundur til að leggja sem lengst skeiðrúm undir sig; síðan hleyptu 
þeir hver á annan af slíku heljarafli, að burtstengurnar stukku sundur 
í ótal parta. þrifu þeir þá til sverða sinna og hjuggust í ákafa. 
Finnur Salama hvílíkt afbragð útlendingurinn er að vígfimi; hættir 
þá leiknum og er hinn glaðasti. Fjell útlendingurinn til fóta honum 
og bað hann fyrirgefa dælsku sína, er hann hafði skorað á hann 
til vopnaviðskiptis, kvaðst hann hafa ráðizt í það, af því sjer hefði 
leikið svo ákaft hugur á, að verða kennari sonar hans. þá benti 
Salama sveininum, og kom hann þegar, faðmaði að sjer útlendinginn 
og spurði hann að nafni. „Nafn mitt er Al-Abús,“*) svaraði útlend- 
ingurinn. „þá er nafn yðar óheppilega valið,“ mælti Habib, „því 
ekki eruð þjer svipillur, heldur skín af yður ljúfmennska og mildi, 
og fá því allir hinn bezta þokka á yður.“ Al-Abús svaraði engUy 
en faðmaði Habib að sjer með blíðu. Hjet hann Salama að neytð 
allrar orku til að uppala son hans sem bezt, svo hann yrði hraustur 
og hugprúður einsog konungbornum manni sæmir að vera. Lærði 
nú Habib herskapar íþróttir undir hans tilsögn og var hinn kaPP“ 
samasti; sá það fljótt á, að honum ljek það í hendi einsog Allt 
annað. Gafst honum skjótt færi á að mota sjer það, er hamD 


*} þ. e. hinn skuggalegi. 


397 


hafði numið, og varð hann frægastur allra hermanna á Arabalandi. 
Þá ásetti Al-Abús sjer að skilja við Habib, því hann þurfti hans 
ekki framar. Og einn dag er þeir voru úti að ganga sjer til 
skemmtunar, þá tók Al-Abús þannig til máls: „Kæri Habib! það 
er skylda mín að búa þig undir það sem fyrir þjer liggur, og er 
ekki þess að dyljast, að þú átt miklar þrautir og hættur fyrir höndum; 
en forlögin heita þjer fögrum sigurlaunum, þegar þrautirnar eru 
afstaðnar. þjer er ætlað að eiga Dorrat-al-Gavas, hina fögru drottn- 
ingu, sem ríkir bæði yfir öndum og mönnum í fjarlægu ríki, 
Óraveg frá Arabalandi. Hún hefur tvo ráðgjafa, er annar karlmaður 
en hinn kona, og hlýða báðir boðum hennar með auðsveipni. 


Skal eg nú segja þjer sögu drottningarefnis þíns. 


Frá konunginum á Bellúreyjum og Dorrat-al-Gavas, 
dóttur hans. 


þar er til máls að taka, að konungur Bellúreyja sat að ríkj- 
um sínum Og rjeði yfir mörgum eyjum í Indlandshafi; var hann 
afarvoldugur, en þjáðist þó mjög af hugsýki, er kona hans var 
óbyrja og engin erfingja von. það var einhvern dag, er hann var 
í öngum sínum útaf þessu, að andi nokkur birtist honum allt í einu 
og mælti: „Mikli konungur! eg er kominn til þess að bjóða þjer 
Þann kost, er eg hygg að fái bætt úr hörmum þínum. Eg á unga, 
fríða og auðuga dóttur; og viljir þú ganga að eiga hana, þá 
hlotnast þjer það, sem hinir voldugustu konungar heimsins hafa 
eptir sókzt og ekki fengið. En mannkostir þínir og góðverk valda 
því, að eg tek þig fram yfir hinn voldugasta konung í heimi. Er 
nú vafalaust, að þú munt barn geta við dóttur minni; mun það 
verða þjer líkt að rjettlæti og góðsemi og efla farsæld þegna 
Sinna í hvívetna. Nú bið eg þig þess eins, að þú haldir 
áfram breytni þinni, því þar undir er komin hamingja mín og 
dóttur minnar.“  Brást konungurinn glaður við þenna óvænta ráða 
kost, og var ekki seinn á sjer að ganga að boði andans. Benti 
þá andinn þrælum þeim, er stóðu ósýnilegir í kringum hann, að 
Þeir skyldu sækja dóttur hans. En er konungur leit hana, þá sá 
hann vel, að andinn hafði eigi dregið hann á tálar. Drakk hann 


ss 


398 


brullaup sitt til dóttur hans og fór það fram með mikilli viðhöfn: 
Rættist spádómur andans og ól drottning fríðasta meybarn; lagði 
hún alla stund á að uppfæða það sem bezt. þessi dóttir hennar 
er Dorrat-al-Gavas sú, er eg nefndi. — Er kóngsdóttir þessi hið 
mesta kvennval og öllum listum búin; gerðist hún drottning yfr 
Bellúreyjum að látnum foreldrum sínum, og eru þegnar hennar ærið 
margir, en þess utan ræður hún yfir miklum fjölda anda, er gengið 
hafa til handa henni.“ 

Að svo mæltu hvarf Al-Abús. Stóð Habib eptir þungt hugs“ 
andi útaf því, er hann hafði heyrt. Gekk hann einsog í leiðslu 
inní skóg þann, er var umhverfis höll föður hans. Sá hann þá 
mey nokkra fríða undir hinum þjettlaufguðu eikum, og heillaðist 
hann af fegurð hennar. Hugði hann, að þar mundi vera ein Af 
yndismeyjum þeim, er spámaðurinn kveður vera í sælubyggðum 
annars heims. Nú vildi hann ganga úr skugga um, hvort svo var 
sem fyrir hann bar, og faldi sig svo að ómögulegt var að sjá hanr- 
En sem hann var kominn í fylgsni sitt, þá sá hann hvar fjöru“ 
tíu skrautfjaðraðir fuglar svifu niður að fótum yngismeyjarinnar 
fögru. En í sama vetfangi sem þeir stigu fótum sínum á jörðina, þá 
breyttust þeir í jafnmargar meyjar. Reyndu þær á allar lundir að 
sýna drottningu sinni virðingu. Tók hún þannig til máls: „því fylgduð 
þið mjer ekki undireins þegar eg fór á stað? þið vissuð þó að eg 
ætlaði að finna emírs soninn Habib, er eg elska svo heitt; hvað hefur 
aptrað ykkur og hvað hafið þið ykkur til afsökunar, að þið skylduð 
leggjast skipanir mínar undir höfuð?“ Svöruðu meyjarnar þá: „það 
er ekki okkur að kenna; við höfum neytt allrar orku til að fylgja yður, €n 
flug yðar var svo geysi hart, að við gátum með engu móti fylgt yður.“ 

Habib sá nú undireins að þetta var sama kóngsdóttir, sem 
andinn hafði sagt honum frá; langaði hann fyrst til að fleygja sjer 
flötum fyrir fætur henni, en kom sjer ekki að því fyrir ótta 08 
lotningu. Mælti kóngsdóttir ennfremur: „Hjer ætla eg að bíða 
mannsins míns tilvonanda. Hann kemur opt í garð þenna 06 
skildi eg við ríki mitt og fór um hálfan heiminn til að leita haðð 
upp. Að líkindum leiðir hamingjan hann í lund þenna; nei! 
mjer skjátlast ekki, því þarna sje eg að hann er á leiðinni til 
okkar.“ þekkti Dorrat-al-Gavas Habib er hann kom útúr Jund“ 


399 


inum til hennar. Gekk hún til móts við hann og ljet í ljósi fegin. 
leik sinn er þau fundust. Svaraði Habib henni að sínu leyti 
tins ástúðlega og kvað sig Ávallt hafa langað ákaft til að sjá 
drottningu sína tilvonandi, allt frá því andinn Al-Abús kennari sinn 
hefði sagt sjer frá henni: Kvað hann ástarlöngun sína jafnan 
hafa staðið sjer fyrir svefni. Í því hann mælti þetta, sá hann 
álengdar hvar geysistór fugl kom fljúgandi, og er fuglinn kom, þá 
Settist hann við fætur kóngsdóttur og varð allt í einu að gömlum 
karli; heilsaði hann þeim báðum vingjarnlega. þekkti kóngsdóttirin 
Þar undireins verr sinn, og spurði hvað hann vildi sjer. „Kóngs= 
dóttir!“ svaraði vezírinn, „eg kem hingað með öndina í hálsinunr 
til þess að biðja yður fyrir hvern mun að hverfa heim aptur. — 
Þegar þjer voruð farnar, gerðust andarnir hugsjúkir og kröfðust 
þess, að þeir mættu sjá yður; svarati eg þeim, að þjer sætuð yfir 
málum, sem eigi mætti á frest skjóta og mættuð þjer því ekki 
Banga frá höllinni. En þessa undanfærslu skilja þeir svo sent 
þeir sjeu lítilsvirtir. Nú ef þjer verðið lengur burtu, er vísast að 
einhver þeirra geri uppreist og beri þetta fyrir sig.“ Andadrottn= 
ingin hugsaði nú ekki um annað enn hvað sárt var að skilja við 
Habib og mælti: „Kæri Habib! þjer getið því nærri hvað mjer sárnar 
að fara burt við svo búið og mega ekki hafa yður með mjer; en 
því er miður, það er vilji forlaganna, að við eigum í allskonar 
Þrautum og mótlætingum áður enn við fáum notist. En munið 
jafnan Dorrat-al-Gavas, látið mynd hennar standa fyrir hugskots- 
Sjónum yðar og efla yður þrek til að vinna það sem forlögin heimta, 
svo þjer getið fengið mín.“ Að því mæltu settist hún á bak verr 
sínum, er hann var aptur kominn í fuglshaminn, kvaddi hún emírs- 
Soninn, og flaug síðan burt með fylgikonum sínum; en þær höiðu 
aptur breytt sjer í minni fugla. 

Habib gat nú ekki að sjer gert að gráta; hann stóð lengi 
Srafkyr og horfði í þá áttina sem Dorrat-al-Gavas hafði flogið. 
Urðu þau Salama og kona hans áhyggjufull, er sonur þeirra 
Var svo lengi burtu og gengu þau til garðsins, því þau hugðu að 
hann mundi vera þar. Hittu þau hann grátinn og kveinandi útaf 
forlögum sínum, og var hann nær því sinnulaus. En er foreldrar 
hans höfðu komið honum til sjálfs síns, þá sagði hann þeim, hvað 


400 


sjer hefði viljað til. Rankaði þau þá við því, sem andinn kennari 
Habibs hafði spáð, og með því þau hjeldu, að ófarir þær, €F 
hann hafði sagt fyrir, mundu hljótast af Dorrat-al-Gavás, þá 
gerðu þau allt til að telja Habib hughvarf, er hann ráðgerði að 
fara í leitarför eptir henni. Kom það fyrir ekki, þó faðir 
hans sýndi honum fram á allar þær hættur, er fyrirætlun 
þessi hafði í för. með sjer, og byði honum að senda reynda 
riddara í allar áttir til að leita upp andadrottninguna. En Habib 
ljet eigi fæla sig frá áformi sínu, þótt hann sæji fyrir Sjö! 
opinn dauðann; beiddi hann föður sinn að fá sjer úlfalda 08 
öll farargögn, sæmilegt föruneyti og gjafir handa unnustu sinni- 
Bað hann Salama að útrýma allri hugsýki og lagði því næst 
á stað með lest sína. — Fylgdu honum tuttugu hinir áræðnustu 
riddarar af kynþætti hans; var hann sjálfur í ágætri brynju 
og reið fyrirtaks gæðingi. Og er Habib var kominn á stað, þá 
þókti honum sem steini væri ljett af hjarta sínu, og tók hann 
að þylja fyrir förunautum sínum ljóðmæli nokkur, er lýstu elsku 
hans og eptirþrá. Þessir förunautar hans höfðu eigi getað hliðrað sjer 
hjá skipun Salama emírs nje skorast undan að fylgja Habib; en 
allir sáu þeir ofsjónum yfir giptu hans, er hann hafði unnið sigur í S7O 
mörgum orrustum; og sakir þessarar svívirðilegu öfundar rjéðu 
þeir af að drepa hann í svefni. Einhver sá, er áræðnastur var Í 
flokki þessum, tókst á hendur að gefa honum svefndrykk, enda 
tókst honum það einusinni, er lestamenn höfðu tjaldað að kvöldi 
dags í dalverpi nokkru. Kenndi Habib óðar áhrifa drykkjarins 08 
rann á hann þungur svefnhöfgi. Báru nú riddararnir sáman ráð sín, 
hvað gera skyldi.“ Vildu sumir drepa hann, en einn var sá er forða vildi 
lífi hans og lagði hann það til, að þeir skyldu skilja hann einan 
eptir, og ekki gera sig seka í manndrápi, nema nauðsyn drægi til; 
en tækju þeir allt frá honum, er hann þyrfti til að geta haldið 
áfram ferð sinni, þá mundi eigi geta hjá því farið, að hann biði 
bana í eyðimörkinni. Fjellust nú flestir á tillögu þessa og ljélt 
sjer mægja, að taka frá honum hest hans og vopn, Og allt 
sem orðið gat honum til bjargar. því næst fóru þeir aptur SÖMU 
leið og þeir voru komnir og var samkomulag þeirra á þessa leið: 
„Þegar emírinn Salama spyr eptir Habib syni sínum, þá skulum 


401 


vjer telja honum trú um, að hann hafi sýkzt af ofraun á ferðinni 
og dáið, og hafi komið fyrir ekki, þótt við gerðum okkar sárasta 
til að bjarga lífi hans. En spyrji hann, því við ekki komum 
með lík hans, þá mun oss vera næg afsökun að segja, að vjer 
höfum verið hræddir um, að það mundi rotna af hita í „ eyði- 
mörkinni.“ ' i 

Þegar riddararnir höfðu talað sig saman um þetta, þá tóku 
beir upp sorgarlæti og sorgarbúning, og sem þeir komu í nánd við 
Salama emír, þá hljóðuðu þeir hástöfum og kveinuðu sáran. Teymdi 
einn þeirra hest Habibs með tóman söðulinn, og er emírinn sá þetta 
Sorglega atferli, þá skildi hann þegar, hverskonar mótlæti sjer hefði að 
hendi borið. Verður því eigi með orðum lýst, hve mjög hann hryggð 
ist, er einn af riddurunum sagði honum sorgartíðindin. „Habib 
Sonur yðar er dáinn;“ mælti riddarinn, „sólarhitinn í eyðimörkinni 
lagðist svo þungt á hann, að hann vanmegnaðist og dó. Við 
leituðumst við að veita honum alla hjálp, sem unnt var, en það 
varð til einskis og andaðist hann með nafn unnustu sinnar á 
vörunum.“ þá varð Salama yfirkominn af harmi og mælti: 
„Ó vei! helzt til sannar hafa spásagnirnar verið; eiga þá hinar 
síðustu æfistundir mínar að beiskjast af svo hryggilegu óláni? Æ, 
Veslings sonur minn! að þú skyldir deyja svo ungur og í blóma 
aldurs þíns! hreysti þín var betra hlutskiptis makleg. þú mundir 
hafa orðið huggun mín í ellinni og sómi ríkis míns.“ Svo mælti 
hann og reif sundur klæði sín og jós ösku í höfuð sjer, en í sama bili 
kom kona hans hlaupandi og æpti hástöfum: „Hvar er sonur minn? 
hvað hafið þið gert af honum? því komuð þið ekki aptur með 
lík hans? þá hefði eg sjálf sveipað hann í náklæði, og þá hefði 
ég að minnsta kosti ennþá einusinni litið hann augum mínum.“ 

Svikararnir báru það fyrir, sem þeir höfðu orðið ásáttir um, og 
Sögðu, að hitinn hefti verið svo fjarskalegur, að þeir hefðu ekki 
Setað flutt líkið, því það hefði undireins farið að rotna; kváðust 
þeir hafa gert útför Habibs virðulega.  Beiddi móðir hans þá 
að:segja sjer, hvar hann væri greptraður, en þeir svöruðu, að 
þeir hefðu jaróað hann í hinum hræðilegustu öræfum, hefði engj 
Maður stigið þar fæti sínum áður, og væri. eigi kunnugt, hvað 
€Yðimörk sú hjeti. En foreldrar Habibs urðu óhuggandi, lögðust í 

Þúsund og ein nótt. IV. 26 


402 


öskustó og vildu einskis neyta. Og allir sem heyrðu til kynþætti 
Salama, tóku innilega hlutdeild í harmi hans og syrgðu Habib af 
hjarta, enda þóktist hver maður í honum hafa misst hinn bezta 
vin og fulltingismann. 

Nú vaknar Habib og verður mjög óttasleginn, er hann sjer sig 
aleinan, en endalausar auðnir á alla vega. Var hann nú hestlaus 
og vopnlaus og hafði enga von aðra enn að guð mundi hjálpa 
sjer; fjell hann því á knje og baðst þannig fyrir: „Alvaldi drottinn! 
þú sjer hversu illa eg er svikinn; þú einn getur frelsað mig úr 
slíkum dauðans nauðum og bjargað mjer úr háskasemdum þeim, 
er yfir mjer vofa; eg gef ráð mitt í þína hönd; tak líf mitt ef 
þjer þóknast, en veit mjer hug til að ganga útí dauðann.“ Óðara 
enn hann hafði mælt þetta', „sá hann langt í burt einhvern sortð 
niðurvið sjóndeildarhringinn.  Stefndi Habib óhræddur á hann og 
óð sólheitan sandinn í eyðimörkinni, en svo leizt honum sem 
sortinn þokaðist undan við hvert spor, er hann gékk áfram. þá 
sýndist honum allt í einu, einsog skýji svipaði niður, enn hann sá 
fljótt að það var ekki ský heldur geysistór fugl. Voru fætur hans 
viðlíka digrir og pálmaviðarstofnar; þókti Habib sem sjer væri með 
þessu bent til að leita sjer lífs og batt sig fast við fætur fuglsins: 
Flaug fuglinn á stað aptur og stefndi rakleiðis á svarta blettinn, sem 
Habib gat eigi nálgast. Voru það geysimikil fjöll, en höfðu sýnt 
svo lítil vegna fjarlægðarinnar. Settist fuglinn þar niður, en Habib 
leysti sig frá fótum hans. Skyggndist hann þar í kring um sig 08 
faun dyr á víðum og voðalegum helli. Samt ljet hann ekki hugfallast. 
heldur gekk hann óskelfdur inn í hellinn. Og sem hann gekk inn; 
þá heyrði hann andann Al-Abús kalla á sig, og sá hann skammt 
frá sjer. Hjelt andinn í annari hendinni á dýrmætu sverði, er andar 
höfðu smíðað, en með hinni hendinni rjetti hann Habib gullskál 
fulla af vatni til hressingar, því hann var ljemagna af þreyt- 
Tæmdi Habib skálina í einum teig og tjáði síðan kennara sínum; 
hversu feginn hann væri fundi hans. Sagði hann honum frá 
því er hann hitti Dorrat-al-Gavas og kvaðst eiga mikinn fögnuð 
í vændum, þegar hann sæji hana aptur. 

þá svaraði andinn: „Æl! barn mitt! þú átt langt í land €n7; 
og mikið er ógert; þú verður enn að sigla um ómælanleg höf, 


403 


tigra ógurleg ferlíki og. þola allskonar þrautir. Eg skyldi feginn 
falltingja þjer í vandræðum þessum, en mig brestur mátt til þess; 
eg get aðeins komið þjer heim aptur til foreldra þinna, ef þú 
fellst 4 það úrræði.“ þókti Habib hann misbjóða sjer með slíku 
boði og mælti: „Á eg þá að koma heim aptur með svívirðingu eptir 
að eg hef skilið við ættmenni mín og haft mig í lífsháska? Nei! 
Slíkur ódrengur skal eg aldrei verða, og hef eg einsett mjer að 
berjast til þeirrar konu, sem eg elska, eða láta líf mitt að 
öðrum kosti.“ En er andinn sá að lærisveinn hans var svo ein- 
beittur, þá gaf hann honum heilræði og mælti: „Hjer í helli þessum 
tru geymd auðæfi Salómons konungs og hefur hann skipað mjer 
að gæta staðar þessa og skilja aldrei við hann nema hann leyfði. 
Viljir þá sjá auðæfi þessi, þá get eg gert þjer hægra fyrir að komast 
inn, og muntu þá sjá ótölulegan fjölda gimsteina með allskonar lit 
og lögun, og eru þeir geymdir í fjörutíu stórum sölum yzt við 
Söng þessi, er ei sjer endir á. Undir þröskuldinum muntu finna 
lykilinn að fjehirzlum þessum; en ef þú ekki vilt tefja þig á að skoða 
auðæfin, þá skaltu ganga gegnum salina, þangað til þú kemur að 
fortjaldi einu, sem fest er með áttatíu krókapörum, skaltu eigi 
krækja því frá, fyr enn þú ert búinn að vefja þau með baðmullar- 
bandi, sem eg ætla að fá þjer. Bakvið fortjaldið muntu finna 
gullna hurð með helgiskurðarletri, og verður þú að lesa það áðurenn 
Þú fer lengra. Takist þjer að komast að merkingu letursins, þá 
Skaltu ljúka hurðinni upp gætilega og ekki hræðast anda þá og 
Óvætti, er vilja aptra þjer. Muntu þá sjá ómælanlegt og ólgufullt 
haf; skaltu ganga ofaná ströndina og kalla til skips þess, er þú 
Sjer renna fram hjá, mun það þá óðara koma og taka við þjer. 
Eg get ekki sagt þjer meira, því hið ókomna er mjer hulinn 
leyndardómur, en það veit eg fyrir víst, að þessi mun vera hinn 
Síðasti fundur okkar. — En áðurenn eg kveð þig, vil eg gefa þjer 
Sverð þetta, er andar hafa smíðað.“ 

Nú varð Habib sárfeginn, þakkaði honum með handabandi og 
tók við sverðinu; gekk hann innar eptir hellinum og fann dyrnar. er 
andinn hafði sagt honum frá, og undir þröskuldinum skinnpoka með 
lyklunum í. þekkti hann fljótt úr þann lykilinn, sem gekk að dyr- 
Unum, lauk hann þeim upp og kom nú í herbergi eitt ljómandi bjart. 

26* 


404 


Las hann þar letrið og komst að meiningunni; var það spakmæli 
eitt um hjegóma heimsins, og hversu þrek og þor sje nauðsynlegt til 
hættulegra fyrirtækja. En er hann færði sig nær fortjaldinu, ér 
andinn hafði lýst fyrir honum, þá geystust að honum skrímsli 08 
draugar hópum saman og byrgðu hann í reykjarsvælu og eldgangi, 
en hann brá sjer hvergi við. Vafði hann krókapörin á fortjaldinu 
vandlega með baðmullarbandi.  Veitti honum þá hægt að lyptð 
fortjaldinu. Í sama vetfangi hurfu allir óvættirnir, og hugðist hann með 
öllu laus við þá, en þá varð honum sú vangæzla, að hann lokaði 
dyrunum, én það hafði andinn bannað honum. Komu þá andarnir 
undireins aptur og æptu að honum: „þú ofdirfskufulli maður! því 
truflarðu einveru þá, er vjer lifum í? þú átt það vopnum þeim að 
þakka, er verja þig, að þú sleppur undan æði voru, en tældu ekki 
sjálfan þig á þeirri von, að þú fáir afstaðið allar þær þrautir, Sem 
þú enn átt fyrir höndum.“ 

En Habib skelfdist eigi, þótt ógnir þessar færu óðum vaxandi. 
Ljón og tígrisdýr og hræðilegir höggormar sóktu að honum; elding“ 
arnar blossuðu, skruggurnar rumdu allt umhverfis, og steypihríðir 
fossuðu niður úr skýjunum, en hann fór óhræddur leiðar sinnar. 
Urðu óvinir hans loksins uppgefnir og hættu að ofsækja hann; veitti 
honum þá hægar að komast áfram. Bar hann nú þegar ofan að 
ólganda hafi; beið hann þar skipsins, er andinn hafði getið um, € 
það kom eigi. Leið svo næsti dagur að eigi kom skipið, og tók 
hann nú að kveljast af hungri og þorsta; beið hann þar í fjórð 
daga við harmkvæli mikil. En loksins sá hann tvær konur kom 
upp úr hafi og sagði önnur þeirra: „Sjerðu hann Habib þarna á 
ströndinni; hann er unnusti Dorrat=al-Gavas hinnar fögru; og vill 
hann feginn komast til hennar, en hann veit ekki, að milli þeirra 
er endalaus hafgeimur, sem fullur er af klettum og skerjum 08 
allskonar hættum; ætlar þú að hann muni bera gæfu til þvílíks 
stórræðis?“ „Að vísu hygg eg svo,“ svaraði stallsystir hennar; 
„úr því hann 'hefur ratað í svo mörg hættuleg æfintýri og hvergi 
látið undan, þá er enginn vafi á því, að hann mun vinna hinar 
þrautirnar, sem eptir eru, en þó á hann ennþá langt í land með 
ósk sína.“ þó nú orð þessi gæfu Habib litla von, þá jókst honum 
samt hugur. Enda bar skjótt meira gleðiefni að höndum, er ham 


405 


Sá skip með fullum seglum útvið. sjóndeildarhringinn. Kallaði hann 
til þess og var þá báti skotið út til að sækja hann. Og sem hann 
Var kominn upp á skipið, þá hitti hann þar kaupmenn, og lögðu þeir 
alla stund á að veita honum hjálp og hjúkrun, því hann var 
hálfdauður af hungri og þorsta. 

Nú er hann hafði borðað sig saddan, þá sagði hann þeim 
Sögu, sína, og vjek henni þó við eptir því sem honum þókti henta; 
Sagði hann þeim, að hann hefði verið á kaupferð er hann sigldi um 
haf þetta, hefði hann brotið skip sitt og allir förunautar hans týnzt, 
en hann einn hefði bjargazt á skipflaki. Leituðust kaupmenn við að 
hugga hann í bágindum sínum ; hughreystu þeir hann og hjetu að bæta 
honum skaða sinn. Gekk nú ferðin vel í nokkra daga og voru 
Menn vongóðir um að ná bráðum til hafnar, en þá hljóp á hræði- 
legt stormviðri og hrakti skipið afleiðis. Neytti stýrimaður allrar 
Orku að halda skipinu í horfi, en fjekk eigi að gert, leið svo nokkur 
tími og lægði storminn, gerði þá kyrt veður; en nú sást það fyrst, 
að skipið var“ komið á ókunnar hafleiðir. En út yfir tók hræðsla 
skipverja og farþega, er stýrimaður sagði þeim, hvar þeir 
Væru niður komnir; kvað hann þá vera komna í græna haf. og 
væru þar hin verstu skrímsli og skaðræðisandar, sem gleyptu alla 
þá er hrektust á þessar slóðir; væri þeim nú dauðinn vís. Urðu 
nú allir dauðhræddir, en Habib hughreysti þá og mælti: „Hræðist 
Ekki þessa illfúsu anda, eg hef boðið þeim byrginn áður, og það 
Optar enn einusinni. Eg mun geta bjargað ykkur úr klóm þeirra.“ 
Bjóst nú Habib til bardaga við sjálfan fyrirliða andanna, en það 
var hann sem dró skipið og rjeði stefnu þess. Batt hann sig við 
Streng og einhentist útí sjóinn, með töfrasverðið í hendi. Kom þá 
Óvætturinn og ætlaði að gleypa Habib; en hann hjó til hans með 
sverðinu svo að af tók höfuðið. þvínæst ljet hann draga sig upp aptur 
með strengnum og mátti þá skipið njóta skriðar síns. — Slíkt stór- 
Virki var nú svo frábært, að öllum þókti sem eigi væri það einhama. 
Gáfu kaupmenn Habib allar eigur sínar í þakklætis skyni. Hugði 
einn þeirra, sem elztur var, að enginn vafi gæti verið á því, að 
einhver hulinn máttur verndaði Habib og hlífði honum í öllum 
hættum. Sárbændi hann Habib að segja til sín, en hann færðist 
lengi vel undan; ljet hann þó loksins til leiðast fyrir þrábeiðni 


406 


þeirra, og sagði þeim, hversu það hefði atvikazt, að hann komst 
út á skip þeirra. Bar nú skipið að Bellúreyjum í hagstæðum 
vindi, ög sigldi það inná höfn borgar einnar fagurrar; flykktist 
undireins kringum það fjöldi manns á bátum, og buðust til að flytja 
ferðamenn og vörur á land. 

Dorrat-al-Gavas syrgði ennþá sáran, er hún hafði orðið að skilja 
"við unnusta sinn, og var hugsjúk út af hættum þeim, er yfir honum 
vofðu; en þá kom einn af öndum hennar og sagði henni komu 
Habibs. Bauð hún þá af stundu, að allir þegnar sínir skyldu sa 
fagna sjer með virktum og viðhöfn, og prýða veginn fyrir Habib 
með fögrum ábreiðum og dýrindis rósavefnaði. Sendi hún og fjöl- 
mennan varðliðs flokk til móts við hann. Varð Habib óumræðilega 
feginn er hann hitti þá konu, sem hann hafði svo miklar þrautir 
fyrir þolað; en nú gleymdi hann öllu andstreymi í faðmlögum hennar. 
En í öllum glaumnum og gleðinni hryggðist hann, er hann hugs- 
aði til þess, hversu faðir hans og móðir mundu hafa kvalizt af 
hugsýki frá því er hann skildi við þau. Rjeði hann af að segja kóngs- 
dóttur ógleði sína. Lofaði hún honum því, að hann skyldi sjá 
foreldra sína samdægris.  Stefndi hún þá saman hinum æðsti 
öndum og sagði þeim, að hún gildra orsaka vegna yrði að fara 
burt úr ríki sínu og fela stórvezírnum stjórnarstörf á hendur, meðan 
burtu. því næst skipaði hún öndum þeim, er henni 
þjónuðu, að flytja sig og Habib í aldingarðinn þar sem hún fyrst 
hefði sjeð hann. Gerðu andarnir það á einni svipstundu. 

þau Salama og kona háns hörmuðu ennþá missi sonar SÍn8, 


2 


hún væri í 


og trúðu því ekki sínum eigin augum er þau sáu hann aptur“ 
En ástaratlot Habibs tóku samt af allan efa, og sem heimkomð 
hans var kunnug orðin, þá komu allir höfðingjar í kynþætti bans 
og fluttu honum hamingju óskir. Var gleðihátíð haldin í sjö dagð 
en að þeim liðnum var dómur upp kveðinn yfir riddurum þeim, 7 
svikið höfðu Habib og skilið við hann í eyðimörkinni; voru nítján 
af þeim dæmdir til hengingar. Og er fram liðu stundir og Salam? 
safnaðist til sinna feðra, þá gerðist Habib yfirdrottnari kynkvísla 
þeirra, er fyrrum höfðu gengið til handa föður hans, en þar bjá Vér 
hann konungur yfir Bellúreyjum. Lifði hann lengi og farsællega með 
Dorrat-al-Gavas hinni fögru, og er margt manna frá þeim komið. 


407 


Frá 849 til 861 nætur. 
Attaf frá Damaskus. 


Einn dag er kalífinn Harún Alraschid var orðinn. þreyttur á 
erfiðum  stjórnarstörfum, þá fór hann inn í skjörgripasálinn til að 
Hetta sjer upp, og hafði hann með sjer vezírinn Gíafar og Mesrúr, 
Sem var honum allra manna trúlyndastur. - Lætur hann Mesrúr 
Zjetta sjer eina af bókum þeim, er þar voru geymdar; voru á þá 
bók ritaðir margskonar kynlegir leyndardómar og spásagnir. Fór 
kalífinn að lesa í bókinni og þókti þá vezírnum kynlega við bregða, 
því fyrst hryggðist hann ákaflega, en rjett á eptir ætlaði hann að 
Verða hamslaus af kæti og urðu skapbrigði þessi þrisvar í rennu. 
Þá mælti Gíafar: „Má eg vera svo djarfur og spyrja yðar hátign, 
hvað því veldur, að þjer grátið og hlægjið í sömu andránni einsog 
Vitlaus maður?“ Kalífinn svaraði: „það situr illa á ver, að líkja 
drottni sínum saman við vitlaust flón; því hann á að sýna honum 
lotningu og auðmýkt. Annars get eg því nærri, að þig muni langa til að 
Vita, hvað bók þessi hefur inni að halda. Gott og vel! farðu þá 
Samstundis á stað, en komdu ekki í mína augsýn fyr enn þú veizt, 
hvað í henni stendur. þú munt þá skilja atferli mitt og ekki 
framar ætla mig vitlausan. En komirðu til mín áður enn þú veizt 
Stein á þessu, þá skaltu engu fyrir týna nema lífinu.“ — Að svo 
mæltu ljet kalífinn aptur bókina og gekk burt, en Gíafar stóð eptir 
höggdofa af undrun og hræðslu. Lötraði hann nú heimleiðis og 
Var að hugsa um óþokka þann, er hann var fyrir orðinn, en gát 
Með engu móti skilið, hvernig á honum stæði. Og meðan hann 
Var í öngum sínum út úr þessu, þá mætti hann Yahia föður sínum. 
Rjeði hann Gíafar að taka þessu með þolinmæði og fara strax á 
Stað til Damaskusborgar; skyldi hann ekki tefja sig á því að kveðja 
konu sína og ættmenni. Gíafar stje nú á bak múlasna og reið á 
Stað. — Fórst honum erfiðlega þangaðtil hann kom í hinar fögru 
Sveitir, er liggja kringum Damaskus. þá var þar í borginni maður 
hokkur stórríkur og hinn bezti drengur; hann hjet Attaf, og hittist 
Svo á að hann var á skemmtigöngu í Fjóludalnum þegar Gíafar 
kom. Hann fagnaði vezírnum með blíðu, bauð honum til sín, og 


408 


fór með hann til hallar sinnar, en hún var þar í nánd við. Og sem- 
Gíafar hafði styrkt sig þar á hinni dýrlegustu máltíð og drukkið 
kaffi, þá spurði Attaf, í hverju skyni hann hefði tekizt ferð þess 
á hendur. Sagði vezírinn honum þá allt einsog farið hafði milli 
hans og kalífans. Reyndi Attaf að hugga hann á allar lundir og 
sagði hani mætti lifa og láta í höll sinni einsog hann væri heima 
hjá sjer; hann mætti vera hjá sjer svo lengi, sem honum líkaði, 
og þyrfti ekki að óttast, að hann yrði sjer nokkurntíma til leiðinda 
eða þyngsla. þegar kominn var háttatími, ljet Attaf búa upp 
skrautlegt rúm handa gesti sínum og annað minna handa sjálfum 
sjer.  Furðaði vezírinn sig á þessu og spurði, hvort hann engar 
konur ætti. „þó eg“ sje kvongaður,“ svaraði Attaf, „þá skal eg 
samt ekki vera svo ókurteis, að láta yður einan, meðan þjer gerið 
mjer þá sæmd, að dvelja í húsum mínum.“ þakkaði Gíafar honum 
fyrir kurteisi hans og ástsemd. Morguninn eptir fóru þeir báðir 
saman til lauga, og er Gíafar ætlaði að fara aptur í föt sín, þá 
voru þau horfin og hafði Attaf látið önnur miklu dýrmætari Í 
staðinn. Eptir það stigu þeir á hesta og riðu út til þess að skoða 
það sem merkilegt var í borginni; höfðu þeir það sjer til skemmt- 
unar hina næstu daga. 

Með þessum hætti voru nú liðnir fjórir mánuðir. Teygðist svo 
úr útlegðartíma Gíafars og fjekk það honum ógleði. Og einn dag 
var það að hann gat ekki að sjer gert að gráta. Spurði þá Attaf 
hvað að honum gengi. Svaraði vezírinn, að sjer yrði alltaf skap- 
þyngra dag frá degi, og það enn þótt Attaf af góðvilja sínum neytti 
allra ráða til að hafa af fyrir sjer. Kvað hann sjer nú bezt henta að 
fara einförum, og því hefði hann ásett sjer að ganga til Ommiada 
musteris. Sagði Attaf að hann vildi sízt af öllu gera nokkuð það, 
er honum mætti mislíka, og þá ekki heldur meina honum, að verð 
einsömlum, ef honum þækti það betra. Bauð hann honum pyngju 
sína, ef hann skyldi þurfa á peningum að halda; tók Gíafar því 
með þökkum og gekk á burt. þegar hann var kominn að must 
erinu, þá gekk hann upp eptir riði einu með þrjátíu þrepum að 
höfuðdyrunum; fannst honum stórmikið um, hversu þar var prýtt 
með gulli og gimsteinum og marmarasmíði. Fór hann síðan inn í 
musterið og gerði þar bæn sína. þegar hann kom þaðan, varð 


409 


honum. reikað hingað og þangað um strætin. Gerðist hann þá 
Þreyttur og settist á steinbekk gagnvart glugga einum, sem fullur 
var af blómum, svo að nær því lukti fyrir. Nú var lokið upp 
Blugganum og sá þá Gíafar unga konu afbragðs fagra; vökvaði 
hún blómin og var að því stundarkorn, þangað til hún sá verírinn, 
því þá lokaði hún glugganum í skyndi. Sat hann þá kyr og beið 
lengi, en sá hana ekki framar á þeim degi. Fór nú að nátta og varð 
hann þá að halda heimleiðis. Kom Attaf til móts við hann og 
kvaðst hafa verið orðinn áhyggjufullur, er hann var svo lengi 
Í burtu. 

Gíafar sagði sjer til afbötunar, að það kæmi til af því, að 
hann hefði skemmt sjer svo vel á göngunni, og hefði því teygzt úr 
henni fyrir sjer. þegar þeir voru seztir að kvöldverðinum, þá tók 
Áttaf eptir því að Gíafar var með öllu lystarlaus; spurði hann, 
hvernig á því stæði. Bar vezírinn það fyrir, að hann hefði neytt 
8vo ríflega af miðdegis verðinum, að hann byggi að því enn. Um 
nóttina kom honum ekki svefn á augu, því honum stóð alltaf fyrir 
hugskotssjónum konan fagra, sem hann sá í glugganum. Hann sagði við 
Bjálfan sig andvarpandi: „Ó, þú hin eingilfagra! hversu öfunda eg 
Þann sem á þig.“ Morguninn eptir var hann svo veikburða, að 
hann komst ekki á fætur, og sendi Attaf þá eptir lækni. þreifaði 
læknirinn á lífæð sjúklingsins og fann þegar, hvernig á veikindunum 
stóð; mátti skilja á honum, að ekki mundi hann ætla sóttina ban- 
Væna. Ritaði hann nú eitthvað á miða og stakk honum undir 
höfðalagið; sagði hann Attaf til miðans og fjekk hjá honum einn 
Sullpening fyrir ómak sitt. Tók nú Attaf miðann og sá af honum, 
að Gíafar var sjúkur af ást, og mundi horfa til vandræða, nema 
Ástríðu hans yrði svalað. Ámælti Attaf honum fyrir það, að hann 
hafði verið svo dulur, og sýndi honum læknisblaðið.  Undraðist 
Gíafar skarpleika læknisins og varð nú að segja allt einsog var. 
En svo lýsti hann konu þeirri, er hann hafði fellt hug til, að Attaf 
Sekk þegar úr skugga um, að það var kona sjálfs hans, er bjó 
Þar nálægt höllinni í tjaldhúsi einu. Segir hann þá vezírnum, að 
hann þekki konu þessa, er honum leizt svo vel á, og hafi maður 
hennar látið hana eina. Kvaðst hann skyldu gera sitt til að vezírinn 
fengi hennar, og enginn annar. Fer hann þegar, en lofar Gíafar 


410 


fyrst, að hann skuli koma fljótt aptur og láta hann vita hvað sjer 
hafi orðið ágengt; gengur svo rakleiðis á fund konu sinnar. Fagn- 
aði hún honum með blíðu og ástúð, og það því fremur sem hann 
hafði aldrei vitjað hennar frá því Gíafar kom. Attaf segir henni, 
að hann sje kominn til að láta hana vita, að móðir hennar er dáuðveik; 
kveðst eiga að skila til hennar, að hún vilji finna hana sem bráðast- 
Varð konan hrædd og flýtti sjer til móður sinnar. Hitti hún hana 
fyrst á heimilinu og varð nú þess vísari, að hún var alheil og 
kenndi sjer einskis meins. Í sama bili var barið á dyr; voru það 
menn með byrðar og sögðu að Attaf hefði sent sig þangað með 
muni konu sinnar. Rak foreldra og vandamenn konunnar í roga- 
stanz og strax gerði faðirinn henni skemmilegar getsakir, en móðirin 
reyndi að bera af henni. Og sem hæzt stóð á þessu, gengur Attaf 
inn með nokkrum vinum sínum. Faðir konunnar spurði hann, hvað 
honum gengi til breytni þessarar, en Attaf svaraði, að hann væri 
í alla staði vel ánægður með konu sína, en sjer hefði eittsinn orðið sú 
vanhyggja, að hann hefði svarið að skilja við hana. Og nú fjekk 
Attaf konu sinni morgungjölina og skilnaðarskrána; mátti hann þá 
eigi tára bindast, því hann unni henni mikið og þókti sárt að skilja 
við hana. Að svo búnu sneri hann aptur til hállar sinnar. Mælt 
hann þá til Gíafars: „Hyggið nú af öllum harmi; eg hef búið svo 
um hnútana að kvonfangið getur ekki gengið yður úr greipum: 
Skemmtið yður því og verið glaður þangað til þjer getið gengið 
að eiga konu þá, er þjer elskið.“ Brá vezírnum svo vel við þessi 
tíðindi að hann varð samstundis albata; þakkaði hann Attaf með 
virktum og hugsaði ekki um annað enn að skemmta sjer. En Attaf 
gerði sjer nú enn meira far um að sýna honum alúð og ástsemd, 
svo hann eirði því betur til brúðkaupsins. „Og er honum þókti 
tími til kominn, þá rjeði hann Gíafar að fara til borgar einnar þár 
í grenndinni og varpa af sjer dularhaminum, halda síðan innreið 
sína í Damaskus með allri þeirri dýrð og vegsemd, sem tign haðð 
væri samboðin. „„þjer skuluð,“ mælti hann, „láta boða jarli vorum) 
að þjer farið um Sýrland eptir skipun kalífans; getur þá ekki hjá 
því farið, að hann sýni yður þann sóma, sem þjer eigið skilið. 
þá skuluð þjer hefja bónorð yðar til konunnar fögru, og mum 
yður ekki verða frá vísað.“ Fór verinn að ráði þessu 08 sendi 


All 


tuttugu boðbera, er segja skyldu jarlinum, að hann ætlaði sjer að 
koma við í Damaskus. 

Sá hjet Abdel-Malek-Ebn-Mervan, sem þá var jarl í Damaskus. 
Hann brá skjótt við og fór til móts við vexrinn hálfa dagleið; 
fylgdu honum allir embættismenn úr borginni. Fagnaði hann vezírn- 
um í glæsilegu tjaldi og var þar fyrirbúin hin dýrlegasta veizla. 
Allur borgarlýðurinn gekk til móts við vezírinn og var almenn 
hátíð um gjörvalla borgina, er hann hjelt innreið sína. Nú varð 
honum það fyrst fyrir, að hann gerði orð fyrir föður konunnar, 
Sem honum ljek hugur á; vakti hann þá bónorð sitt og var honum 
heitið konunni. Sagði hann föður hennar, að hann yrði að halda 
á stað næsta dag og yrði kona sín að búast til að verða sjer sam- 
ferða. Faðirinn varð fegnari enn frá verði sagt og flýtti sjer heim 
til að segja dóttur sinni frá þessu hinu ágæta gjaforði, er hann 
hafði fengið henni. En hún ljet sjer fátt um finnast. Alla nóttina 
Var mikill hátíðaglaumur og ljósaðýrð um alla borgina; og var það 
allt í virðingar skyni við ráðgjafa kalífans. Daginn eptir hóf hann 
ferð sína til Bagdad, og stje kona hans upp í glæsilegan burðarstól. 
Og er gengið var til bænagjörðar í borginni, þá ljet hann blása í 
lúðra og tók sig upp með allri sveit sinni. Fylgdi jarlinn honum 
á leið með öllu stórmenni borgarinnar og sneri ekki aptur fyr enn 
við Kobbal-al-Assafir. Á heimleiðinni mætti hann Attal; hafði hann 
tiðið á stað eptir vezírnum til að kveðja hann. Kvaðst jarlinn 
furða sig á því, að hann hefði ekki slegizt í hópinn með hinum, 
Og svaraði þá Attaf, að hann hefði tafizt og reið þegar frá honum 
hvað af tók. þegar hann hafði náð vezírnum, þá fór hann af 
baki og mælti: „Njótið heilir, herra! guði sje lof að ósk yðar er 
framgengt orðið.“ „Já, kærasti vinur!“ ansaði Gíafar, „aldrei skal 
€g gleyma ástsemd yðar og alúð mjer til handa. Snúið nú við, 
Og vitið fyrir víst, að eg skal ávallt muna yður velgjörð þá, er 
bjer hafið auðsýnt mjer.“ 

Þetta atvik notuðu nú óvinir Attafs til að steypa honum í 
Blötun og fórust þeim þannig orð við Abdel Malek: „Haldið þjer 
ekki að Attaf hafi haft einhvern sjerlegan tilgang með það að taka 
sig út úr og kveðja veírinn svona éinslega? hefur ekki vezírinn 
Verið hjá honum huldu höfði í marga mánuði? Vitið það líka, 


412 


herral að Attaf hefur eptirlátið honum konu sína og fyrir slíka 
greiða hyggur hann víst valla til minni launa enn að fá jarlsdæmið 
í Damaskus.“ þessi svívirðilegi rógburður fjekk nú jarlinum svo 
mikils, að hann einsetti sjer að fyrirkoma Attaf. Var því á nátt 
arþeli laumað líki vegins manns í lystigarð hans. Morguninn eptir 
kom embættismaður nokkur, tók Attaf fastan og fór með hann tl 
jarlsins. „þjer eruð þá hafður fyrir morðsök,“ segir jarlinn, „voruð 
þjer maður til að vinna slíkan glæp?“  Attaf kvað já við því, 08 
gekk honum drenglyndi til, því hann vildi ekki að nábúar sínir 
skyldu gjalda vígsbætur; „eg hef drepið manninn,“ sagði hann, „08 
því er skylt eg bæti hann.“ En jarlinn var illfúsari enn svo, að 
hann ljeti sjer það nægja, og gekk hann í þetta skipti ríkt eptir 
boðorði kóransins, sem segir, að blóð skuli fyrir blóð koma. Var 
því Attaf dæmdur til dauða og átti strax að fullnægja dómnum- 
En er tíðindi þessi spurðust um borgina, þá kom í menn illur kurr, 
því Attaf var kunnur að drenglyndi og hvers manns hugljúfi; þókti 
því jarlinum ráðlegast að fresta aftökunni. Sendi hann Attaf í 
dýflissu og ljet skila til dýflissuvarðarins, að hann ætlaði að 
láta kyrkja sakadólginn á náttarþeli. Nú vildi það til allrar ham“ 
ingju, að dýflissuvörðurinn var Attaf hollur í huga. Sagði hann 
honum skipun jarlsins, og lagði niður fyrir honum, hversu hann 
ætlaði sjer að koma honum undan. Leysti hann Attaf úr fjötrum; 
og ljet hann setja kefli í munn sjer; bað hann síðan að forða sjér- 
Fjekk drenglyndi þetta Attaf svo mikils, að hann mátti ei tárð 
bindast. Flýr hann nú úr fangelsinu og heldur á leið til Bagdað- 
En bandingjavörðurinn rífur sig í framan og slítur skegg sitb 
lætur svo fangelsisdyrnar standa galopnar. Um miðnætti kemur 
Abdel Malek með böðulinn og bregður honum heldur í brún, €" 
hann sjer dýflissuvörðinn svo illa útleikinn. Sagði dýflissuvörðurin" 
að grímumenn, margir saman, hefðu komið um nóttina og brotið 
upp fangelsið; hefðu þeir misþyrmt sjer, en leyst bandingjann. þannig 
varð Abdel-Malek á tálar dreginn, en svo ákaft reiddist hann 2 
undankomu Attafs, að hann setti dýflissuvörðinn af embættið: 
Hafði hann sig nú allan við að grennzlazt eptir hvar Attaf væri 
niður kominn, en leitir hand urðu með öllu árangurslausar. 

Nú er það að segja af Attaf, að hann hafði farið leiðar sinna? 


413 


en þó sneiðt hjá öllum mannavegum, og var nú kominn í ná- 
munda við Bagdad. þar rjeðust á hann stigamenn nokkrir og 
tæntu þeir hann öllu; var hann því herfilega til reika, er hann 
kom í borgina. Spurðist hann undireins fyrir, hvar höll stórvezírs- 
ins væri og gekk að dyrum hennar; en með því hann var svo 
tötralega til fara, þá var honum synjað inngöngu. Leitaði hann 
þá á náðir karls nokkurs og fjekk hjá honum skriffæri; ritaði því 
næst brjef til vezírsins og skýrði honum frá bágindum sínum. Fjekk 
hann einum af varðmönnunum brjefið og bað hann að koma því 
Sem fljótast í hendur Gíafars. En í sama vetfangi komu þau 
tíðindi, að kalífinn hefði eignazt barn; varð þá ys mikill og troðn- 
ingur og týndi varðmaðurinn brjefi Attafs í mannþrönginni. Og 
€r varðskipti urðu við hallarhlið stórvezírsins, þá var Attaf 
tekinn fastur, en látinn laus aptur, því kalífinn hafði orðið svo 
feginn barneigninni, að hann ljet boð út ganga, að allir bandingjar 
skyldu látnir lausir. Var og alþýðu manna haldin gleðihátíð með 
ríkulegum veitingum og lifði Attaf svo í nokkra daga á opinberan 
kostnað. 

Einusinni um kvöldtíma ætlaði hann að ganga inn í musteri 
nokkurt og leggjast þar til hvíldar; en musterisvörðurinn rak hann 
Í burt, því þaðan hafði verið stolið gólftjaldi daginn áður. Varð 
Áttaf því að hafast við á strætum úti, en þar var hinn mesti 
Sægur hunda og ljetu þeir hann engan frið hafa. Kölluðu þá 
tæturverðir til hans og skipuðu honum að hafa sig á burt. Flýði 
hann þá inn í skot nokkurt, þar er dimmt var, en þar hnaut 
hann um lík eitt og stóð upp alblóðugur. Og í sama bili fór 
lögreglumaður einn þar fram bjá með þjónum sínum; hjelt hann 
undireins að Attaf væri vegandinn og fór með hann í dýflissu. 
Látum vjer hann nú sitja þar að sinni og víkjum þangað sem fyr 
Var frá horfið, er Gíafar var kominn á stað með konu sína til 
Bagdad. Um dagseturs skeið nemur hann staðar með föruneyti 
SÍnu og lætur reisa tjöldin. Gekk hann þegar ástfanginn inn í 
tjald konu sinnar, en henni brá kynlega við komu hans og greip 
báðum höndum fyrir ásjónu sína. „því byrgir þú ásjónu þína 
fyrir mjer?“ mælti Gíafar, „erum við ekki hjón, og ert þú ekki 
að lögum orðin eiginkona mín?“ „Jú“ svaraði hún, „það er eg 


414 


að vísu, ef stórverír kalífans hefur ekki meiri drengskap til að 
bera enn svo, að hann þiggur vinarfórn þess manns, sem fyrst 
sóaði auðæfum sínum hans vegna, en þar næst eptirljet honum 
konu sína, sakir stórmennsku sinnar og göfuglyndis.“  Ræddust 
þau ná við um þetta eg skýrðist málið á báða vegu. Fjell Gíafar 
í stafi, er hann heyrði, hversu mikið Attaf hafði lagt í sölurnar 
fyrir hann. En þó kvað hann eigi annað vera fyrir að svo komnu, 
enn að hún færi með sjer til Bagdad, mundi henni verða fagnað 
þar einsog lögmætri konu hans og valdar virðulegar gjafir. Hjet 
hann að fá henni þar höll eina til íbúðar og svo mikið fje sem 
hún þyrfti til framfærslu, þangað til hún gæti farið til manns síns aptur 
með óskertum sóma. Enti stórverírinn heit sitt og gerði allt sem 
unnt var, til þess að konunni yrði skilnaðurinn frá manni hennar 
ljettbærari.  Skundaði hann nú á fund kalífans og var vongóður 
um, að reiði hans mundi sefast, þegar hann segði honum æfintýri 
sitt.  Kalífinn spurði, hvað á daga hans hefði drifið síðan þeir 
skildu; sagði Gíafar honum frá öllu, sem honum hafði að höndum 
borið í Damaskus. „þetta vissi eg fyrir,“ mælti Harún; skipaði 
hann Mesrúr að sækja bókina, sem vezírinn hafði sjeð hann lesa 
í. Mesrúr sókti bókina, og sá Gíafar nú að í henni var skýrt frá 
öllu því, er hann hafði hent í Damaskus. Gekk það hreint fram 
af honum, og er hann hafði lesið þangað í sögunni, sem sagt 
var af burtför hans úr borginni, þá tók kalífinn af honum bókina 
og skipaði Mesrúr að láta hana aptur á sama stað. „þú sjer nú, 
Gíafar!““ mælti hann, „að það, sem þig kynjaði mest á í atferli 
mínu. var öldungis náttúrlegt. þegar eg las um æfintýri þín, þá 
urðu að koma í mig gleðiköst og hryggðarköst á víxl, og sagði 
eg þá með fullkomnum rjetti, að þú skyldir ekki fyrir mín augt 
koma fyr enn þú vissir efni bókarinnar. Skaltu nú fara til 
hallar þinnar og stýra embætti þínu einsog fyrrum; máttu ávallt 
treysta náð herra þíns.“ þakkaði Gíafar kalífanum og hlýddi 
skipun hans. 

Nú er að segja af Attaf, að hann situr mótlættur í fangelsi 
sínu og á við illan kost að búa. Þegar hann var dreginn fyrir 
dómarann, þá játaði hann á hendur sjer morði því, er honum vár 
að sök gefið; svo leiður var hann orðinn á lífinu. Var hann þá 


„ FR 


415 


Óðara dæmdur til dauða. Og er hann var dreginn til gálgans og 
Snaran komin um háls honum, þá fór Gíafar þar fram hjá og varð 
honum ósjálfrátt litið til aftökustaðarins, spurði hann hvaða maður 
það væri, sem lífláta ætti. Þegar hann heyrði að það var Attaf 
frá Damaskus, þá kalladi hann hástöfum og skipaði mönnum að láta 
hann lausan. Hljóp Attaf þá í fang Gíafars og sveif á þá ómegin, 
Svo mikils fjekk þeim, er þeir fundust aptur. þegar þeir voru 
taknaðir við aptur, þá ljet vezírinn vin sinn fara til lauga og sendi 
honum þangað skrautlegan klæðnað; eptir það bauð hann honum 
heim í höllsína. Og er Attaf hafði hresst sig á mat og drykk, þá 
ljet Gíafar hann segja sjer, hvað honum hefði að höndum borið frá 
því er þeir skildu. þegar Attaf hafði lokið þeirri sögu, sagði 
Gíafar honum allt sem farið hafði milli hans og konunnar, og 
fylgdi honum því næst á fund hennar. Varð Attaf frá sjer numinn 
af fögnuði, er hann sá hana aptur, því hann unni henni hugástum 
jafnt sem áður, og vissi um elsku hennar og trygglyndi sjer til 
handa. Sagði hún honum, hversu drengilega Gíafar hefði farizt við 
Sig, og nú gleymdu þau hjónin öllu því andstreymi, sem þeim 
hafði að hendi borið. En meðan þau voru að gleyma því. sem 
hafði verið, og gleðjast yfir því sem var, þá fór Gíafar á fund 
kalífans og sagði honum hvað til hafði borið. Sýndi kalífinn 
honum að atburður þessi var einnig sagður fyrir í bókinni, *%og 
bauð honum nú að leiða Attaf á sinn fund. Kom Gíafar þá með 
Áttaf og fagnaði kalífinn honum með vinsemd, og spurði hann, 
hvort hann vildi ekki biðja sig neins.  Attaf svaraði þá: „Eitt er 
Það aðeins, herra! sem eg vildi biðja yður að veita mjer af náð 
Yðvarri, og það er, að þjer vægið Abdel Malek, jarlinum í Damaskus, 
0g gefið honum upp allar sakir; því reyndar ofsókti hann mig með 
tangsleitni, en eg er sannfærður um, að fláráðir vildarmenn hafa 
Mregið hann á tálar. En svo að hann ekki hrapi í sömu villu 
framvegis, þá legg eg það til, að fangelsisvörðurinn, sem frelsaði 
lír mitt, verði fenginn honum til ráðaneytis; hann er maður hug- 
Þrúður og vammlaus, og ætti að fela honum á hendur að hafa 
€Þtirlit með jarlinum og framkvæmdum hans.“ Fundust kalífanum 
Orð um göfuglyndi Attafs og veitti honum fúslega bæn sína. 
Ennfremur sagðist Attaf hafa gefið fangelsisverðinum allar eigur 


416 


sínar og bað: kalífann að staðfesta gjöf þessa.  Kalífinn gerði það 
líka og gerði nú út sendimann til Damaskus með skipanir sínar. 
'En stórvezírinn tókst á hendur að bæta Attaf fjárlát, svo bann 
yrði skaðlaus; gerði hann það með slíkri rausn og stórmennsku, að 
Attaf varð nú margfalt auðugri enn hann hafði verið fyrrum, þá 
ær hann dvaldi í Damaskus. 


Solíman konungur og sonur hans. 


Solíman hefur konungur heitið, og var hann allra konungð 
ríkastur og voldugastur á Arabalandi; var honum í engu hamingji 
vant, nema því einu, að hann var sonlaus; bað hann því drottinn 
dag og nótt að miskuna sjer og gefa sjer erfingja. Guð bænheyrði 
hann líka á endanum og varð ein af konum hans barnshafandi; 
rjeði hann sjer þá valla fyrir gleði, og gerði stórvel til kon“ 
unnar. En þá bar konungi nokkuð að hendi, sem honum þókti á 
illt vita, og fjekk það honum mikils kvíða. því einhverja nótt 
þóktist hann í svefni sjá anda nokkurn skínandi og bjartleitan; 
mælti hann á þessa leið: „þú særðir drottinn lengi með bænum 
þínum, að þjer mætti verða sonar auðið, og nú mun það veitast 
þjer. Á sjöunda aldursári mun hann með furðanlegum hætti frels- 
ast. úr grimmdarklóm ljóns nokkurs, en það verður til þess, Að 
hann á tvítugasta ári sínu veiti þjer bana. Svo er vilji forlaganna.“ 
Að svo mæltu hvarf andinn, en konungurinn sat eptir óttasleginn. 
Og sem hann vaknaði, þá kallaði hann til sín vezírana og bar 
undir þá draum þenna, er fjekk honum svo mikils kvíða. Ámeðal 
vecíranna var einn, sem var ágætlega vel að sjer í kabbalistiskum 
fræðum og stjörnuvísi, bauðst hann til að rannsaka forlög hans 
eptir stjörnunum og ljet konungur sjer það vel líka. En stjörnurnar 
sönnuðu hrakspár andans. „Er þá ekkert ráð,“ spurði Solíman: 
„til að undanstýra óhamingju þeirri, sem. yfir oss vofir 2?“ „Nei, 
ekkert,“ ansaði stjörnuspámaðurinn.. „Gott og vel!“ mælti konung“ 
urinn, „ef mjer tekst að gera hrakspár þínar að lygi, þá skaltu 
engu fyrir gjöra nema lífinu.“ „Ekki kvíði eg því, herra!“ ansaði 
vexÁrinn, 

Nú lætur konungur strax gera jarðhús langt uppá fjöllum í auðn 


417 


og göngum og ætlar hann það syni sínum og barnfóstru hans; sparði 
hann ekkert til, að það yrði sem viðkunnanlegastur bústaður. Og 
jafnskjótt sem drottning hafði alið sveininn, þá ljet hann flytja 
hann þangað. Unni hann syni sínum hugástum, þótt illa hefði 
Verið spáð, og sjaldan leið nokkur vika svo, að hann ekki vitjaði 
hans. Liðu svo sjö ár, og kom nú að hendi annar ógæfutíminn, 
Sem andinn hafði fyrir sagt; bar þá svo til, að ljón nokkurt, 


Sem var að elta tóu, steyptist niður Í 
Son og grýtti honum út fyrir jarðhúss dyrnar, en barnfóstruna 


jarðhúsið, hremmdi kóngs- 


reif það í sundur. Bar þar að veiðimann nokkurn af tilviljun; 
fann hann sveininn og hafði hann með sjer til bórgarinnar. Fjekk 
hann bezta ástarþokka á honum og kenndi honum allt það, er 
WMenntuðum mönnum ber að kunna. En er konungur eptir vanda 
Íór að finna son sinn, þá kom hann að jarðhúsinu tómu, og 
fjekk það honum mestu hryggðar. — Nú með því fóstran fyrir 
nokkrum dögum hafði kvartað heldur stygglega yfir veru sinni á 
Slíkum eyðistað, þá hugði hann að hún væri strokin burt með barnið 
og sendi riddara í allar áttir til að leita hana upp. En allar leitir 
Urðu árangurslausar. Veiðimaður sá, er tekið hafði sveininn að sjer, 
Var í hirð konungs, og er hann var orðinn stálpaður, þá leyfði 
hann honum að fylgjast með sjer. Sá Solíman hann þá einusinni 
á dyýraveiðum og rann honum hugur til hans, án þess hann vissi, 
hvernig á því stóð. Langaði hann til að hafa hann hjá sjer og 
Serði hann að hestaverði sínum. 

Nokkrum árum síðar hófst stríð ámilli Arabiu og annars ríkis 
þar í grennd við. Sóktu bæði herliðin hvert á móti öðru og sló 
þar í bardaga; varð þar hin snarpasta hríð, því báðir konungarnir 
Voru nærstaddir. Nú með því Solíman sá að sigurinn var tvísýnn, 
Þá rjeði hann af að láta sverfa til stáls og ruddist þar að með 

Höruneyti sínu sem orrustan var hörðust. Höfðu fylkingarnar riðlazt 
og þyrlaðist rykið upp. á allar hliðar, svo að ekki mátti þekkja vini 
frá óvinum. Og í þeim svifum bjó hestavörðurinn til konungsins föður 
Síns og lagði hann að velli, því vígamóður var á honum og sá hann 
ekki hver fyrir varð. „þinn bölfaði hundur!“ æpti konungurinn, 
„ætlar þú — !“ En hestavörðurinn tók ekki eptir því, heldur hjelt 
hann áfram að berjast og vann fádæmis hreystiverk. En hreysti 

þúsund og ein nótt. IV. 27 


418 


hans og ákafi kom fyrir ekki, því herlið Solímans konungs beið 
gjörsamlegan Ósigur. — En þótt Sólíman væri særður, þá entist 
honum samt dugur, til að forða sjálfum sjer og því, sem eptir Var 
af hernum.  Beiddi hann fjandmann sinn friðar, og náði hann 
friðarkostum með því skilyrði, að hann gerðist skattkonungur háns- 
Hugsaði Solíman nú, að hann skyldi refsa heStaverði sínum; hafði 
hann látið setja hann í dýflissu með hlekki á höndum og fótum. 
Eins vildi hann hegna vezírnum fyrir lygaspár sínar. Og sem hann 
var aðfram kominn, þá sendi hann eptir vezírnum og sagði við 
hann: „Spásaga þín var einber lygi, því aldrei var syni mínum 
hætta búin af ljóni, og eigi var það heldur hann, seim veitti mjer 
banasár. þú veizt sjálfur, hverri hegningu þú áttir von á, ef þú 
gabbaðir konung þinn; vertu nú við henni búinn.“ — „Herra!“ 
svaraði vezírinn, „stjörnurnar bregðast aldrei. En gerið svo vél 
að spyrja þann, sem veitti yður sárið, áður enn þjer látið taka mig af 
lífi.“ Var nú hestavörðurinn leiddur fyrir Sólíman og spurður að ætterni 
sínu, og sagði hann þá frá öllum átvikum, sem fyr er frá greint. 
Tók nú konung að óra fyrir ymsu, er hann heyrði sögu sonar sín8, 
og sendi hann eptir fóstra hans. Sannaði hann sögu kóngssonar 08 
sýndi til sannindamerkis örin eptir sár þau, er ljónið hafði veitt 
honum. þetta færði konungi heim sanninn og flýtti hann sjer nú 
að launa vezírnum, sem hann hafði haft fyrir svo rangri sök- 
Setti hann kórónuna á höfuð sonar síns og ljet alla höfðingja ríkis- 
ins vinna honum trúnaðareiða. Nokkrum dögum síðar andaðist 
Sólíman af sári sínu, og sannaðist þannig á honum, að enginn, 
mannlegur máttur getur raskað því, sem einusinni er fyrirskipað 
af forlögunum. 


Frá 862 til 874 nætur. y 
Sagan af syni Alýs Dsehoharýs. 


Herra! maður hjet Alý Dschohary; hann hafði tekið það emb- 
ætti að arfi eptir forfeður sína, að. hafa ráðsmennsku á hendi 
innanhallar hjá kalífanum í Bagdad. Hafði hann því geysimiklar 
tékjur og varði harin miklum hluta þeirra til að gera öðrum gott; 


419 


hafði hann: með því áunnið sjer virðingu kalífans og allra. borgar- 
Manna, Hann: átti einn son og ekki fleira barna, og ljet hann 
Uppala hann með mestu kostgæfni. 

þegar ellin fór að sækja á hendur Alý, þá neytti hann góð- 
Vildar herra: síns og beiddi hann leyfa sjer að leggja niður embætti 
Sitt. . Veitti: kalífinn honum fúslega bæn hans, og jók á auð- 
legð hans með nýjum gjöfum; flutti hann þá með heimafólki sínu 
til Damaskusborgar. Ljet hann byggja þar dýrðlega höll á fjóts 
bakka með aldingörðum allt umhverfis; ljet hann um leið byggja 
Sesthús, musteri ogt spítala, því loptið í Damaskus er svo hreint 
og heilnæmt, áð yngri mönnum batnar þar meðalalaust, en gamlir 
Menn halda þar heilsu sinni. 

Þegar hús þessi voru fullgerð, þá hugsaði hann fyrir kvon- 
fangi sonar síns og gipti honum bróðurdóttur sína; hafði hann 
Íóstrað hana frá blautu barnsbeini, því hún var munaðarlaus. Unn- 
ust þau hjónin hugástum og mátti þar með sanni segja, að tvær 
Sálir voru orðnar að einni. En sú sæla átti ekki að verða langgæð, 
og. varð sorgleg breyting á heimilinn, sem öllum fjekk hryggðar. 
Hin unga kona tók þunga sótt, og voru hinir beztu læknar sóktir 
til hennar, en allar tilraunir þeirra urðu árangurslausar. 

Nú:er þar til máls að taka, að emír nokkur stórvitur var 
í borginni, Kúfah, hafði hann heyrt svo mikið látið af fegurð 
Damaskusborgar, að hann tók sjtlgdiörð. á herfðlur þangað. Og 
sem hann nálgaðist. borgina, þá *varð hann öldungis hugfanginn, 
svo mikið fannst honum um bina himnesku aldingarða og hina 
Ótölulegu læki, sem vökva þá og veita þeim svalandi kælu. Dillaði 
kliður söngfuglanna eyrum hans, og þókti honum sem þeir lof- 
Syngju guði fyrir það, að hann hafði valið þeim svo inndælan 
Samastað. Hann hrópaði frá sjer numinn: „Heillaráð var það, er 

SMahómet bauð lærisveinum sínum að vinna borg þessa, því þó hin 
fjögur vatnsföll, sem vökva hana, sjeu eitt með hinu minna, sem 
hún hefar sjer til ágætis, þá nægja þau samt einsaman til að gera 
hana að jarðneskri paradís.“ 

Emírinn settist nú að í höll einni í Damaskus, sem kalífinn 
hafði boðið, að vera skyldi til taks handa honum, er hann kæmi 
Þangað. Með því nú orðrómur emírsins hafði borizt á undan honum, 


27 


420 


þá leið ekki á löngu áður enn Alý Dschoharý spurði komu har 
Ljet hann undireins leggja á tvo múla, fyllti körf eina með skraut“ 
legum rósavefnaði og ýmsum gersemum, og fór með syni sínum 
til hallar emírsins; hitti hann helztu höfðingja borgarinnar þar hjá 
honum. Tók emírinn þeim feðgum vingjarnlega og bauð þeim að 
drekka hjá sjer kaffi. En er hann sá að illa lá á syni Alýs, þá 
spurði hann, hvað að honum gengi, og óðar enn Alý var búinn 
að segja honum frá veikindum bróðurdóttur sinnar, þá fór hann 
að vitja hennar og fylgdu honum allir, sem viðstaddir voru. Sá 
hann skjótt, að hjer var engin lífs von framar, en eigi sagði hann 
það með orðum, hann varpaði öndinni mæðilega, og það var nóg: 
því sonur Alýs skildi, hvað honum bjó í huga, og hnje hann sam“ 
stundis í ómegin. þá spurði Alý emírinn, hverrar trúar hann væri 
um veikindi bróðurdóttur sinnar, og svaraði hann þá, að þau vært 
ólæknandi. Kvað hann að vísu eitt meðal vera til, sem gæti frelsað 
hana, en á því væru hin mestu vandkvæði. Hann mælti: „það 
er til jurt ein, er vex svo sem sex dagleiðum fyrir norðan Kák- 
asusfjöll, þar sem andar þeir búa, er uppreisn hófu gegn Salómon 
Hefur Salómon sjálfur sagt mjer náttúru jurtarinnar og kvað hann 
hana vera ótvílugt meðal við öllum mannlegum sjúkdómum. Hún 
heitir fuglajurt og vex á ey nokkurri, sem varin er af illum önduið- 
Reyndar hefur sonur yðar svo innilega ást á konu sinni, að han? 
líklega stofnar sjálfum sjer í lífsháska til að frelsa hana frá dauða- 
Hefur hann og gert svo mörg önnur góðverk, að guð mun eflaust 
vernda hann fyrir árásum illra anda.“ 

AÐ svo mæltu dreypti emírinn úr höfuðvatnsflösku á son AlýS 
og kom honum til sjálfs síns aptur. Hann lagði ríkt á við hann, 
að gefa sig með lotningu undir vilja drottins og leitast við að 
afneita sjálfum sjer, svo hann gæti unnið til hinna sjötíu paradísar 
meyja, sem hinn helgi spámaður hefði heitið honum einsog öðrum 
rjetttrúuðum. „„Æ!“ svaraði hinn ungi maður, „til hvers eru párð“ 
dísarmeyjar fyrir mig núna? það er einsog ef þjer vísuðuð fátæklingi; 
sem biður um vatnssopa, til fljótanna í paradís; það er viðlíkt 08 
þegar Gyðingaklerkurinn fór að hugga landa sinn, sem dómari 
nokkur í Bagdad hafði dæmt til hengingar; hann lýsti fyrir honum 
veizlu þeirri, sem Ísak og Jakob væru að búa í móti honum, *" 


A21 


hermaður nokkur hlýddi á og leiddist að heyra slíka markleysu, 
hratt hann því klerkinum útí Tígrisfljótið og kallaði á eptir honum: 
„Heill svo, vinur kær! far þú þá fyrst til að þvo upp drykkjar 
kerin undir veizluna.“ þá mælti emírinn: „þú mátt fyrir alla muni 
Ekki örvílnast, en reyndu að ná fuglajurtinni, og skal eg taka að 
Mjer að halda lífinu í konu þinni meðan þú ert í burtu. Skal eg 
og segja þjer allt, sem getur gert þjer ferðina auðsóktari.“ 

Sonur Alýs þakkaði honum góðsemi sína og var honum nú 
Mest í mun að komast sem fljótast á stað. Þegar faðir hans heyrði 
það, kom upp fyrir honum óstöðvandi grátur, og leiddi hann honum 
fyrir sjónir hættur þær, er hann stofnaði sjer í. En hinn ungi maður 
Sat svo fast við sinn keip, að hann fjekk engan bilbug á unnið. Hug- 
hreysti emírinn föður Alýs og mælti: „Takið baðmullarkjarna þenna, 
Sróðursetjið hann í garði yðar og hlynnið sem bezt að kvistinum sem 
Upp af honum sprettur; meðan hann tímgast, megið þjer vera óhræddur 
um son yðvarn, en hrörni hann og þorni, þá skiljið það svo sem hinn 
Sundursprungni fræknappur segi yður: „Spinn þú ull mína í náklæði 
handa syni þínum.“ Emírinn gaf nú hinum unga manni allar þær 
vísbendingar, sem hann þurfti til þess að geta ferðast um Tattara- 
land og Kínland; kvaddi hann því næst Alý Dschoharý og sneri 
heim aptur til hallar sinnar. Sonur Alýs lagði nú á stað og fór 
bæði dagfari og náttfari; náði hann eptir langa ferð til höfuðborgarinnar 
á Kínlandi. En þar vildi honum sú óhamingja til, að menn komust 
á snoðir um, að hann var múselmaður. En á Kínlandi er sett blátt 
fyrir bann að trúa á Mahómet, og. var sonur Alýs fyrir þá sök 
handtekinn og geymdur í því skyni, að hann síðar yrði hafður að 
slátrunarfórn fyrir blótguði landsins. Sat nú sonur Alýs í fjötrum 
Og beið hins kvíðvænlega blótdags grátandi og kveinandi. En úr þeim 
Mauðum frelsaðist hann bráðum fyrir ráðsályktun drottins. 

Höfðingi nokkur kínverskur hafði dvalið lengi í Damaskus og 
farið þar huldu höfði í munkaklæðum; hafði hann búið í einu af 
Besthúsum þeim, er Alý Dschoharý hafði látið byggja. Hann hafði 
jafnaðarlega komið í musteri og hlýðt á lestur guðhræddra vitringa, 
og með því hann líka sá, að átrúendur Mahómets gerðu mörg 
Miskunarverk, þá hafði hann gengið úr skugga um ágæti Íslams 
trúar og fastráðið að fara pílagrímsferð til Mekka. Alý Dschoharý 

eo 


422 


veitti honum fjárstyrk til þeirrar ferðar; fór hann nú til: Mekkð, 
og gerði bæn sína í Kaaba, við brunninn Sem-Sem og gröf hins 
helga spámanns í Medína; eptir það hjelt hann heim í átthaga sína. 
Nú heyrði hann sagt að blóta ætti útlendingi nokkrum frá Damask- 
us, syni Alýs Dschoharýs, og fjekk það honum slíkrar skapraunar; 
að hann var nær því hniginn í ómegin. — Fjekk hann glögg“ð 
tilvísun um staðinn þar sem sonur Alýs var í höptum, og gekk út 
á völl einn, er þar var í grennd við, kveikti upp eld og varp í 
reykelsi, þuldi síðan töfraformála og brást í fugls líki. Flaug hann 
inn í borgina til fangelsisins og smaug inn í gegnum járngrind þá, 
er-fyrir glugganum var. Síðan brást hann aptur í sína náttúrlegu 
mynd og gekk ofan eptir riði nokkru, með sexhundruð og fjörutil 
þrepum; fann hann nú son Alýs Dschoharýs og fleygði sjer í faðm 
honum. Nú hafði svo illa til tekizt, að honum gleymdist að slökkva 
eldinn, en blótgoðanum, sem ætur var við hofið, varð gengið þar 
framhjá og sá hann hvað um var. Var hann sjálfur vel fær Í 
fjölkynngi og hafði yfir töfraformála; komst hann svo fyrir, til hvers 
leikurinn var gerður. Hann flýtti sjer þá allt hvað af tók til dýfir 
issuvarðarins og sagði honum hvernig á stæði; gætti hann þá band“ 
ingjanna svo vandlega, að hvorugur þeirra sá sjer neitt færi til 
að flýja. Svo var blótgoðinn grimmur, að hann ljet sjer ekki þett 
nægja, heldur bauð hann þar á ofan að báðum skyldi veita ljár 
stroku. Gerðist hinn nýji bandingi næsta hugsjúkur út úr hrakn- 
ingum þessum og gramdist honum sárlega, að ráð hans var ónýtt 
fyrir honum. Sonur Alýs huggaði hann sem bezt hann gat. €D 
blótdagurinn var alltaf að nálgast, og jókst því kvíði þeirra með 
hverri stundinni. 

Svo bar til einn dag, að Kínverjinn var að leita að einhverjð 
í vasa sínum og fann dýrmætan smáragð, er hann vár vanur að 
bera á sjer; varð“ honum þá illt í skapi, grýtti gimsteininum áð 
gólfið af afli og sagði: „Til hvaða gagns ert þú fyrir mig? Eg 
skyldi glaður láta þig fyrir lítið brot af hinu ódýrasta járni.“ (Oðar 
enn hann hafði sleppt orðinu, lagði skínandi birtu um myrkvastof- 
una og heyrðist drynjandi þrumurödd, er sagði: „Hvers beiðist þú? 
Ekkert það er til, er eg eigi fúslega geri fyrir velgjörð þá, er Þú 


nú auðsýndir mjer. Eg er einn af öndum þeim, er hófu uppreiS? 
o 


423 


"mót Salómon konungi og var eg innibyrgður í smaragðsteini þessum 
til hefndar fyrir óhlýðni mína. Nú hefur þú frelsað mig úr kreppu 
Minni. með því að mola hann í sundur, og vil eg reynast þjer 
Þakklátsamur fyrir þenna mikla greiða.“ 

„Gott óg vel!“ ansaði bandinginn, „eg beiðist þá sama greiða 
af þjer. Frelsaðu okkur og hefndu mín á mannfýlu þeirri, er ofsækir 
Okkur,“ Í sömu svipan sókti andinn blótgoðann og hneppti hann í 


Sömu fjötrana, sem hann leysti af báðum vinunum. Tók hann þá 


Í fang sjer, og laukst jörðin sundur undir fótum þeirra; voru þeir 
Samstundis horfnir í glæsilega höll, er hlaðin var af gimsteinum og 
hvíldi á smaragðsúlum, en í kringum hana voru víðáttumiklir aldin- 
Garðar. þoldi sonur Alýs valla að sjá í slíkan ljóma og spurði, 
hver ætti þessa hina glæsilegu höll. „það er ein af höllum Saló- 
Mons,“ ansaði andinn, „og. býr drottning mín í henni. Veit eg 
að fagrar konur eru í Damaskus, en þær, sem eg nú ætla að sýna 
Ykkur, munu samt bera langt af þeim öllum.“ Að svo mæltu 
fylgdi hann þeim inn í glæsilegan laugasal; voru þar tuttugu og 
fjórir þrælar og ambáttir, er þjónuðu þeim með miklum virktum. 
Þaðan fóru þeir inn í annan sal, og var þar fyrirbúin dýrleg 
matveizla; allt í kring voru ilmandi rósir og gosbrunnar og lagði 
af þeim notalega kælu. En þrátt fyrir allt þetta bar sonur Alýs 
sífelt kvíðboga fyrir konu sinni og hugsaði eigi um annað; tjáði 
ekkert þó leiddar væru fyrir hann margar ungar ambáttir, sem voru 
fríðari enn meyjarnar á Ódáinslandi. Spurði andinn, af hverju 
hugsýki hans væri sprottin. „Æl“ svaraði sonur Alýs, „þegar eg 
fór að heiman, lá kona mín fyrir dauðanum, og mun hún vafalaust 
deyja, nema því að eins mjer heppnist að ná fuglajurtinni. : Veit 
eg eigi, hvernig eg á að fara að ná henni.“ Andinn bauð honum 
Varnað við svo háskalegri fyrirætlun og mælti: „Jurtin, sem þú 
átt að sækja, er í valdi anda þeirra, er risu í gegn Salómon, 
Og eru engar líkur til, að þú komizt lífs af.“ Nú er andinn fjekk 
Eigi talið honum hughvarf, þá gaf hann honum heilræði nokkur 
Og ljet hann svo fara leiðar sinnar. Stje sonur Alýs á hest sinn 
og fylgdi hnoða einu, er andinn hafði fengið honum til leiðbeiningar ; 
hafði hann sagt, að það mundi jafnan velta á undan honum, unz 
hann kæmi þangað, er förinni var heitið. Stöðvaðist hnoðað loksins 


A2A 


í skógi nokkrum miklum, fyrir framan hellismynni; var hellirinn 
geysi djúpur og dimmur. Sonur Alýs stje af baki og batt hest sinn 
við eik, gekk síðan inní hellinn og kom að eldi miklum. Kerling 
afgömul sat við eldinn og voru fingur hennar einsog álmur á kvísl 
og neglurnar álíka stórar og ostruskeljar í Rauðahafi. Var hún 
að snúa geysistórum steikarateini og var þremur mönnum stungið 
upp á teininn; lá við að sonur Alýs liði í ómegin, er hann sá 
essa hryllilegu sjón. Fann hann gjörla að ekki tjáði undan að 
hopa. „Vei mjer!“ sagði hann, „illa hefur andanum farizt, sem 
hýsti mig; hann hefur svikið mig og verð eg nú að taka á allri hug- 
prýði minni.“ En hræðsla hans átti sjer ekki langan aldur, því 
kerling brosti við honum svo vingjarnlega sem henni var lagið 
og mælti: „Komdu nær, ásjálegi yngismaður! vertu velkominn. 
Nú er eg búin að lifa í þrjár þúsundir ára og hef eg engan dauð- 
legan mann litið, er svo væri fagur ásýndum sem þú ert. Tel ég 
víst að dóttursonur minn muni hafa vísað þjer til híbýla vorra. 
Bíð nú litla stund, því faðir minn mun bráðum koma heim 08 
getur hann orðið þjer að liði.“ Eigi var þess langt að bíða, að 
andi nokkur kom og var sá afskaplegur á að sjá. Hældi hann 
dóttur sinni fyrir það, að hún hafði veitt hinum unga manni vinsam- 
legar viðtökur, og spurði hann, hvert hann ætlaði sjer að ferðast- 
En er hann var þess vísari orðinn, þá tók hann þannig til máls: 
„llla þykir mjer það farið, að þú hefur hætt þjer út í þvílíkt stórræði, 
og getum vjer ekki orðið þjer að liði, því vjer eigum í styrjöld við 
anda þá, er gæta fuglajurtarinnar.“ 

Ná er fólk þetta hafði sagt yngismanninnm, hvaða veg hann 
ætti að fara, þá ljet hann ekki með neinu móti letjast, heldur: hjelt 
hann ótrauður áfram ferð sinni. Og er hann hafði farið nokkrar 
pagleiðir, þá kom hann í fagurt dalverpi; var þá eigi mjög langt 
þangað sem fuglajurtin var. Var honum að vísu mikill hugur 
á að ná henni, en bæði var hann þreyttur og þurfti að gegn? 
trúarskyldum sínum; varð hann því að hafa þolinmæði. þvoi 
hann sig nú allan og gerði bæn sína; neytti síðan aldina af trje 
nokkru og lagðist niður við rætur þess. Nú þótt hann væri dauðlúinn 
eptir langa ferð og erfiða, þá hafði hann samt illar svefnfarir- 
Sóktu á hann illir draumar og hver öðrum voðalegri. Stundum 


425 


Þóktist hann staddur við líkferð konu sinnar, og stundum þókti 
honum sem risi nokkur ætlaði að jeta sig; veinaði hann þá með 
öðrum, sem hljóðuðu undir sverðseggjum risans og sprikluðu 
blóðugir í andarslitrunum. þá hrökk hann allt í einu upp við 
dunandi reiðarþrumn, og var þá lokið draumórunum, en í þeirra stað 
Var hann umkringdur af hinum ógurlegustu vökusjónum; því jafn- 
skjótt sem hann lauk augum sundur, þá var allt í einu eldhafi af 
blossandi eldinum. Sá hann ótölulega anda og vofur, og var 
Öskur þeirra svo ógurlegt og ámátlegt, að enda hinum hugprúðasta 
Manni mundi hafa orðið felmt við. Nú gaus upp brennusteins 
Ódaun og þókti honum uggvænt, að eldingunni hefði slegið niður í 
nánd við sig; og er hann þreifaði eptir túrban sínum, þá fann hann 
að ekkert var eptir af honum nema húfan. Sá hann við birtuna 
af skrugguljósunum, að hestur hans lá þrumulostinn og steindauður 
á jörðinni; fjekk það honum sárustu hryggðar. Hann varpaði sjer 
niður yfir veslings dýrið dauða, þrýsti höfði þess í fang sjer og 
mælti kveinandi: „Fagra vina mín! trygglynda vina! flugfráa, rás- 
Vakra hind! þú hin eina vera, sem fylgdir mjer í nauðum mínum. 
Æi, að eg skuli missa þig, þegar svo nálægt var komið takmarki 
Þrautanna! Æ! þú munt aldrei framar renna augum til mín, og 
aldrei framar mun eg leiða þig í hin grasfrjóu haglendi?“ Tók þá 
fyrir mál hans af grát og ekka, og þagnaði hann með orðið: 
Damaskus, á vörunum. En vonum bráðar herti hann upp hugann, 
Og tók sverð sitt, er hann hafði bundið við söðulbogann. Gekk 
hann áfram, en því lengra sem hann kom, því voðalegri urðu 
Skruggurnar og óhljóð andanna, jörðin skalf undir fótum hans, 
en eldingarnar lýstu svo vel á leið hans, að hann mátti kenna 
trje nokkurt, er andarnir höfðu vísað honum á. Hjekk fuglabúr 
Í limum trjesins og seildist hann upp eptir því, en í sama vetfangi 
bar aumkvunarlegar eymdarstunur fyrir eyru honum, og þókti 
honum sem hann heyrði rödd andans, er var honum vinveittur. 
Leit hann þá í kringum sig til að sjá hvað um væri, en í 
Sömu svipan var hann sniðinn sundur í fjóra hluti með einu 
Sverðs höggi. 

Nú er þar til máls að taka sem foreldrar hans eru. Harma 
Þau bæði fjærveru sonar síns og veikindi konu hans; höfðu þan 


426 


sjer ekkert annað til hugfróar enn að horfa á baðmullarkvistinn- 
Var hann sígrænn og fagur og gættu þau vandlega á hverjum morgni; 
hvort fræknappurinn væri fagurrauður enn einsog fyrri, og ósprung“ 
inn. En sama daginn og sonur þeirra ljet líf sitt, þá sprakk 
fræknappurinn allt í einu sundur og fölnuðu blöðin á runninum- 
Örvílnuðust þau þá og kveinuðu hástöfum, svo. undir tók í húsinu 
Kom emírinn frá Kúfah manna fyrstur á fund þeirra og iðraðist 
hann beisklega eptir ráðleggingu sína, sem hafði orðið syni þeirra 
til ógæfu og konu hans til einskis gagns. Nú var haldin glæsileg 
líkferð og. fengnar til söngkonur og grátkonur, sem vanar voru 
að fylgja líkum, kyrjuðu þær upp sorgarsöngva og kveinuðu 8V0 
 hjartnæmilega, að jafnvel hinn. skapharðasti maður mundi hafa 
komizt við. Voru fátæklingum gefnar ríkuglegar ölmusugjafir 08 
ekki spurt úr hverju landi þeir væru. Var öllu stórmenni í Dam- 
askus boðið til sorgarhátíðar þessarar. En foreldrarnir sátu inni Í 
þrjátíu daga og komu ekki út fyrir dyr; meyttu þau aðeins svo 
mikillar fæðu, að þau máttu halda lífinu, en ekki meira. 

það er nú að segja af Kínverjanum, sem eptir varð í höll 
Salómons, að honum tók að lengjast biðin eptir fjelaga sínum. 
Hafði hann því galdur í frammi til að komast fyrir, hvað af honum 
væri orðið, og varð þess vísari, að hann hafði fengið hinn hryggi“ 
legasta dauðdaga. Og með því hann gat ekki framar orðið honum 
að liði, þá bað hann andann að flytja sig til Damaskus. „Í sömu 
svipun var hann kominn að hliðum Damaskusborgar og hvarf and“ 
inn þegar burtu.  Kínverjinn gekk inn í borgina og fór til Múju 
musteris; voru þar lögmenn og dómarar, klerkar og einsetumunkar 
og fjöldi guðhræddra manna, og lágu þeir allir á bæn. Lýsti sjór 
hjartgróin hryggð á yfirbragði þeirra, og var auðsjeð, að þeir grj! 
missi einhvers ástvinar. Varð hann þess brátt vísari, að hjer Var 
haldin sorgarhátíð til minningar um son Alýs Dschoharýs. Honum 
þókti nú undrum sæta, að harmasaga þessi skyldi hafa getað borið 
svo fljótt til Damaskus, og gekk hann sem fljótast heim til góð- 
vinar síns Alýs Dschoharýs. Og er þeir fundust, þá gátu þeir engU 
orði upp komið fyrir geðshræringu, en fögur tárin hrundu niður 
eptir, kinnum þeirra; og var ekki meira enn svo að þeir hefðu 
„megin til að kyssast; hnje faðir Alýs harmþrunginn í faðm vinar 


A21 


síns. Sagði hann honum frá baðmullarkvistinum; sem sáð. var til, 
begar sonur hans lagði á stað. . Fór Kínverjinn strax út í garðinn 
til að líta eptir hvað kvistinum liði; og sá hann þá, að hann hafði 
Verið rifinn upp með: rótum og var með öllu horfinn. - Skoraði 
nú Kínverjinn á andann, sem var á valdi hans, að hann „skyldi 
hjálpa sjer til að hugga föður Alýs. En andinn svaraði: „Hvað á 
að gera við mann, sem er högginn í fjóra hluti? Eg get að vísu 
tínt saman stykkin og fært yður þau, svo greptrunin verði meira 
Enn að nafninu til, en það er líka allt og sumt. Sál hans fær þá 
að minnsta kosti notið sælu þeirrar, sem hverjum sönnum átrúanda 
Mahómets er fyrirheitin.“ Nú ljet andinn Rokfugl sinn koma með 
líkamsparta ungmennisins, og skeytti þá hnitjafnt saman; reið síðan 
á þá smyrslum, er Salómon konungur hafði tilbúið sjálfur og þvoði 
þá í vatni úr brunni lífsins. Tveimur dægrum síðar tók sonur 
Alýs að fá andardrátt sinn aptur og hjartað að hreifast í brjósti 
honum, varð hann á skammri stundu með fullu fjöri og alheill. 
Rjeði andinn honum til að fara heim aptur til foreldra sinna, en 
hann bað þess innilega, að hann yrði fluttur þangað sem stykkin úr 
honum höfðu verið tínd saman; sór hann að fara þangað aptur 
einsamall, ef ekki yrði látið að orðum sínum. Vildi þá andinn að 
minnsta kosti sjá svo um, að ferðin sjálf yrði honum ekki að fári, 
og skipaði því Rokfuglinum að flytja hann tilgrænu eyjarinnar; fór 
þá andinn burt og bjóst ekki ftamar við að sjá hina drenglyndu 
hetju, sem lagði svo mikið í sölurnar fyrir hjúskapar elsku sína. 
Nú rifjuðust hinar fyrri þrautir og ógnir upp fyrir syni Alýs 
og lá þá við að honum hugfjellizt. En þegar hann hugsaði til 
konu sinnar, sem var sárveik og dauðvona, ef ekki næðist fugla- 
jurtin, þá fylltist hann aptur hugmóði og elskan varð óttanum yfir- 
Sterkari. En áður hann tæki til að framkvæma fyrirætlun sína, 
þá vildi hann fullnægja trúarskyldu sinni; ætlaði hann að þvo sjer 
í sandi, því ekki var vatn fyrir hendi, en þá komu tveir ernir og 
færðu honum vatn í stóru keri. Lögðu þeir hjá kerinu brauð eitt 
lítið, sem bakað var í ösku. Síðan hurfu þeir og sást ekki, hvert 
Þeir flugu. Gerði nú sonur Alýs bæn sína og mataðist, tók hann 
því næst að reyna sverð sitt á eikum nokkrum, er stóðu þar. í 
kringum hann. En jafnskjótt sem hann hafði brugðið sverðinu úr 


428 


sliðrum, þá bar fyrir augu hans ennþá hræðilegri ógnir enn bann 
hafði sjeð í fyrra skiptið. Dagsbirtan varð allt í einu að koldimmU 
svartnætti, nema hvað endrum og eins lýsti af eldinga blossunum; 
skall á steinóður vindbylur og sveigði toppana á hinum himingnæf- 
andi eikum, sem margopt höfðu stöðvað skýin og hept þau á flug“ 
inu. Jörðin skalf og hristist í sífellu, þangað til hún tók að rifna 
í sundur, og stóðu reykjar mekkir og eldstrokur uppúr sprungunum- 
En langt í burtu heyrðist voðalegt brimhljóð, því hafið bálrauk 08 
rótaðist upp frá grunni í stormviðrinu; lá við sjálft að það yfirstiði 
þau takmörk, sem guð setti því í öndverðu, þegar máttarhönd hans 
úthellti því yfir jarðarkringluna. En sonur Alýs brá sjer ekki við 
þessar geigvænlegu sjónhverfingar; sverðin leiptruðu allt umhverfi, 
en hann tók fuglabúrið óskelfdur ofan úr trjenu. Mælti hann þá 
til töfrafuglsins, sem sat í því: „Nú ert þú á mínu valdi; víSð 
mjer strax þangað sem eg get fundið fuglajurtina, og flyt mig síðan 
til Damaskus. Skal eg þegar drepa þig, ef þús ýnir af þjer nokkra 
prettvísi.“ Fuglinn var slægvitur og lofaði honum öllu fögru, en reyndi 
þó að ginna hann til að skoða auðæfi þau, er andarnir geymd! 
á stöðvum þessum, en hann ljet það einsog vind um eyrun þjótð 
og hugsaði ekki um annað enn að ná fuglajurtinni. Fór hann nú 
með búrið í hægri hendinni og kippti upp jurtinni. þá reyndi 
fuglinn aptur að ginna hann og lýsti fyrir honum auðæfunum 08 
gersemunum; ætlaði hann með því fhóti að koma honum til að setjast 
um kyrt, enda voru farnar að renna á hann tvær grímur, en Þá 
kom honum allt í einu til hugar, að kona hans lá fyrir dauðanum, 
og var sem hann sæji hana með hugskotssjónum sínum. Hafði 
hann eigi sleppt tökum af hálsi fuglsins og krafðist nú af honum; 
að hann flytti sig til Damaskus. Sá nú fuglinn að hann gat ekki 
fengið aptur frelsi sitt með öðru móti og hlýðnaðist því boði hans. 
Fór sonur Alýs á bak fuglinum, og var þá sem honum bljesi sund“ 
ur, og stækkaði gríðarlega. Að fám stundum liðnum komu þeir 
til Damaskus og liður niður í aldingarð nokkurn. Maðurinn, sem 
garðinn átti, var vel kunnugur syni Alýs; hann var úti og sá er þeir 
komu. Kynjaði hann stórum á því og fór að virða þá betur fyrir 
sjer, rak hann í rogastanz, er hann sá að það var sonur Alý8 
Dschoharýs, sem kominn var. Hann segir: „Nú, þjer eruð vel 


429 


tíðandi, þykir mjer; þjer eruð þá hjer á jarðríki ennþá, og allir 
Vandamenn yðar halda að þjer sjeuð annars heims, en þaðan ber 
Yður þó líklega, fyrst þjer komið svona fljúgandi íloptinu. Við höfum 
Sett líkför yðar, einsog þjer getið nærri, en komið nú og fáið yður 
kaflibolla hjá mjer, því mjer lízt svo á yður, sem þjer munið vera 
frömóður, segið mjer svo æfintýri yðar, því mjer er forvitni á að 
heyra það.“ „Herra góður!“ svaraði sonur Alýs, „reyndar er eg 
Þreyttur, en mjer er samt annara að vita, hvernig konu minni og 
foreldrum líður, heldur enn að hvíla mig og neyta hressinga. Gerið 
Mjer nú þann greiða, að fylgja mjer heim í hús foreldra minna.“ 
Úg sem hann mælti þetta, þá sleppti hann ósjálfrátt hendinni af 
fuglinum og sætti hann þá undireins lagi og laumaðist burt, en 
Sonur Alýs og kunningi hans tóku eigi eptir því. Flýttu þeir sjer 
hú til húsa Alýs Dsehoharýs. Stóð þar ambátt nokkur út við 
glugga og sá til þeirra. Sá hún undireins hver kominn var og 
æpti hástöfum, að sonur Alýs væri kominn. Hugðu þá allir, að hún 
Væri orðin vitlaus. Í sama bili var barið á dyrnar og gekk sonur 
Álýs inn í húsið. Brá heimilisfólkinu svo mjög við komu hans, 
að það varð öldungis höggdofa. og líkast til að jafna, sem í borg- 
inni, þar sem allir innbúarnir breyttust í steinstyttur. En upp úr 
þeim steindofa varð mesti og háværasti fögnuður, og lýstu menn 
tilfinningum sínum með ýmsu móti, sumir grjetu og sumir lustu 
upp gleðiópi, sumir hlupu fram og aptur og klifuðust á nafni þess, 
er kominn var. Alý Dschoharý og kona hans sátu inni í kvenna 
stofunni og voru að furða sig á þessum óvenjulega glaum og 
hávaða, en þá kom inn til þeirra kona sú, er fóstrað hafði son 
Alýs, og sagði þeim komu hans. Kom hann sjálfur rjett á eptir 
henni og fleygði sjer í faðm foreldra sinna. Og svo miklaðist 
Móður hans fögnuðurinn, að hún fjekk hvert öngvitið á fætur 
öðru, og lá við að gefa upp öndina. En er fyrsta ofurkætin tók 
að setjast nokkuð, þá leiddi faðirinn son sinn þangað er kona hans 
lá.  Fögnuðu þau hjónin hvert öðru með innilegri ástúð og blíðu, 
og sinntu í þann svipinn engu nema elsku sinni; en sonur ÁAlýs 
Sleymdi samt ekki vinum sínum, Kínverjanum og emírnum, er hann 
átti svo mikið að þakka, og faðmaði hann þá að sjer með miklum 
feginleik. - Fjekk hann emírnum fuglajurtina og tilreiddi hann 


430 


heilsudrykk af henni. Vildi konan þá eigi bergja á honum, því 
henni 'þókti sem sjer hefði batnað við tilkomu manns síns; en €F 
hann lagði að henni með blíðum ástaratlotum og „emírinn með 
alvarlegum fortölum, þá ljet hún þó til leiðast. Og sem hún hafði 
tæmt þriðju skálina af drykknum, þá reis hún upp úr rekkju sinni 
og lofaði drottinn fyrir skjótan heilsubata. Síðan bað hún mann 
sinn að segja sjer og öllu fólkinu frá æfintýrum sínum, „því €8 
vil njóta þeirrar ánægju að heyra þig sjálfan segja frá þrautum 
þeim, er þú sakir elsku þinnar hefur afstaðið mín vegna.“ Sagði 
nú sonur Alýs í stuttu máli frá æfintýrum sínum og lagði Kínverjinn 
orð í, þegar honum þókti vanta í frásöguna. Alý Dschoharý hjelt 
hina dýrðlegustu hátíð í minningu þess, að sonur hans var heim 
kominn, og fannst mönnum svo mikið um hin kynjafullu æfintýri 
hans, að þau voru í langan tíma umtalsefni manna í Damaskusborg. 


Örlæti Hatim-Et-Tayis í lifanda lífi og eptir dauðann. 


Hatim hefur maður heitið og var hann af kynkvíslinni Tayi; 
hann var víðfrægur fyrir stórmennsku sína og lifði hann á van- 
kunnáttu öldinni, en Adi sonur hans tók Mahómets trú og er talinn 
meðal samlagsbræðra spámannsins. 

Meðan Hatim lifði, var um ekkert í heiminum eins tíðrætt og 
örlæti hans. Einusinni kom sendiboði Grikklands keisara á fund 
hans; átti hann að flytja honum orðsendingu keisarans, að hann 
beiddi hann að láta sig fá góðan reiðskjóta gefins. En áður enn 
Hatim vissi erindi hans, þá slátraði hann hesti sínum til að veita 
honum beina, því hann hafði þá ekkert annað jafngott fyrir hendi, til 
að veita honum gestbeina. það er og mælt, að hann hafi optsinniS 
slátrað yfir fj örutíu úlföldum til að veita nágrönnum sínum 08 
fátækum Aröbum, sem bjuggu í eyðimörkinni. 

Þegar hann var dáinn, var hann greptraður á tindi fjalls þess, 
er Óvarid nefnist. Voru hellur tvær settar á gröf hans og meyja“ 
líkneski úr steini með slegna lokka. Niðri við rætur fjallsins rann 
vatnsfall og þegar ferðamenn lágu „þar úti um nætur, þá heyrðu 
þeir jafnan hljóð mikil; en er þeir skyggndust um að morgni da88.- 


431 


þá sáu þeir ekkert nema steinmeyjarnar. Nú fór konungurinn í 
Yemen einhverju sinni þessa leið; ljet hann staðar numið niðri 
Undir fjallinu og var þar um nóttina. Og er hann heyrði ópið og 
Veinið uppi á fjallinu, þá fór hann að gerast forvitinn, en enginn 
Sat sagt honum annað enn þetta: „þarna uppi á tindinum er gröf 
Hatim-Et-Tayis og standa á henni meyjalíkneski úr steini með 
fakándi lokka; og allir sem hjer eru nætursakir heyta sama kveinið 
Og hljóðin, sem við nú heyrum.“ 

þá datt konungi í hug að spotta Hatim og sagði: „Hatim! við 
Erum gestir þínir í nótt og verðum þó að kveljast af hungri.“ 
Nokkru síðar sofnaði hann, en hrökk allt í einu upp og kallaði 
hátt: „Arabar! komið og hjálpið mjer og úlfalda mínum!“ En er 
förunautar hans komu, þá fundu þeir úlfaldann stynjanda; slátruðu 
Þeir honum þá og gerðu hann til, steiktu kjötið og átu. Spurðu 
þeir konunginn seinna, hvernig á þessu hefði staðið, en hann 
Svaraði: „Hatim-Et-Tayi birtist mjer í svefni með sverð í hendi 
Og sagði við mig: „þú ert kominn á vorn fund, og hittir svo á, 
að vjer ekkert eigum.“ því næst særði hann úlfaldann með sverði 
Sínu, og mundi hann hafa drepizt, ef vjer ekki hefðum slátrað 
honum.“ 

Morguninn eptir tók konungurinn úlfalda eins af förunautum 
Sínum, og stje á bak honum; ljet hann manninn setjast fyrir aptan 
Sig og fóru þeir síðan leiðar sinnar. En um hádegisbil sáu þeir 
hvar £ maður kom með lausan úlfalda, spurðu þeir hann að nafni. 
„Adi heiti eg,“ svaraði hann og spurði eptir Yemens konungi. 
En er honum var vísað til hans, þá mælti hann: „Eg er kominn 
hingað með úlfalda; farðu á bak honum og hafðu hann í staðinn 
fyrir þann, er faðir minn drap fyrir þjer.“ „Hvernig veizt þú 
það? mælti konungur; þá mælti Adi: „Faðir minn vitraðist mjer 
Í draumi og sagði við mig: „Yemens konungur beiddi mig 
Bestbeina og slátraði eg úlfalda hans; færðu honum því annan, 
því eg á ekkert til í eigu minni.“ þáði konungur úlfaldann og 
Undraðist örlæti Hatims í lífi og dauða. 


Si 


432 


Fra 875 til 893 nætur. 


Bedúíninn Gíafar og baunasalinn. 


Einusinni var Bedúíni, sem bjó í fjarlægu hjeraði úti á eyðimörk- 
inni;*hann var vanur að flytja Barmekíðanum Gíafar kvæði á ári 
hverju. Ljet Gíafar ætíð fá honum eina þúsund gullpeninga að bragar- 
launum; fór Bedúíni með fje það og lifði af því árið um í kring. 
En loksins sækir Bedúíni svo að, er hann kemur með kvæði sitt, 


að Gíafar hangir í gálga. Fór hann með úlfalda sinn til aftökustaðaring 


og ljet hann leggjast þar niður; grjet hann þá og barmaði sjer 
sáran, flutti síðan kvæðið og sofnaði. 

Og sjál Gíafar vitraðist honum í draumi og sagði við 
hann: „þú gerðir þjer ómak og komst að finna mig, en þú bittir 
mig í því ástandi, sem mjer var fyrirhugað í öndverðu.“ Vísaði 
Gíafar honum til kaupmanns nokkurs í Balsora, en sagan greinir 
eigi frá nafni hans. „Ber þú honum kveðju mína,“ mælti hann, 
„og seg honum, að hann skuli fá þjer eina þúsund gullpeningð 
eptir bauna jarteikninu.“ 

Næsta morgun lagði Bedúíni á stað til Balsora. Fann hann 
kaupmann þann, er honum var til vísað, og bar honum orð Gíafars; 
kom þá upp fyrir honum mikill grátur. Auðsýndi hann Bedúína 
alla þá sæmd, sem hugsast gat, og í þrjá daga gerði hann allt sit 
til að þarvera hans yrði sem unaðsömust. Og er hann ætlaði á 
stað, þá fjekk kaupmaður honum þúsund og fimm hundruð gull- 
peninga og mælti: „þúsund gullpeninga á eg að gjalda þjer, ér 
fimmhundruð gef eg þjer í tilbót; skalt þú og eptirleiðis fá hjá 
mjer þúsund gullpeninga á ári hverju.“ 

þá sárbændi Bedúíni kaupmanninn að segja sjer, Hvernig þessu 
viki við um baunajarteiknið og tók kaupmaður þá "Þannig til máls: 
„Eg var bláfátækur þegar eg byrjaði á verzlun og hafðist eg við 
á því að selja soðnar baunir í Bagdad. það var einhvern dag 
að kuldi var og rigning, og gekk eg um stræti til að selja baunir; 
hafði eg ekki efni á að búa mig út svo sem þurfti í vondu veðri, 
og skalf eg því og nötraði af kulda og vosbúð. þá hittist svo á, 
að Gíalar sat með helztu þjónum sínum og ambáttum í lystiskála 


L* 


433 


€inum, og sá hann þaðan yfir strætið. Varð honum þá litið á mig 
*g komst hann við af meðaumkvun. Sendi hann einn af þjónum 
Sínum eptir mjer og skipaði mjer að. selja föruneyti sínu allar 
baunirnar, sem eg hefði. Mældi eg þá einn mæli hverjum, og 
fekk eg aptur fullan mæli gulls af hverjum um sig, þangaðtil körf 
mín var gjörtæmd. Spurði Gíafar mig, hvort nokkuð væri eptir 
af baunum í körfinni, leitaði eg þá í henni og fann eina. Tók 
hann hana og klauf í sundur, hjelt öðrum helfingnum sjálfur, en 
hinn fjekk hann einni af konum sínum og mælti: „Hvað mikið 
viltu gefa fyrir þessa hálfu baun?“ 

þá svaraði hún: „Helfingi meira gull enn maðurinn hefur fengið 
fyrir allar hinar baunirnar.“ þá gekk öldungis yfir mig og hugði eg 
það ómögulegt; en konan ljet undireins telja mjer gullið af hendi. 
þvínæst mælti Gíafar: „Fyrir minn helfing mun eg nú greiða 
tvöfalt við allt sem gefið er,“ og skipaði hann þræl sínum að færa 
Mjer gullið. Hellti eg öllu fjenu í körf mína og fór til Balsora, 
heppnaðist mjer kaupskapurinn prýðilega og varð eg stórríkur. 
Lofaður sje drottinn og vegsamaður! þó eg á ári hverju gefi þjer 
eina þúsund af gullpeningum þeim, sem allir eru runnir til mín af 
Tausnar uppsprettu Gíafars, þá tek eg mjer samt ekki í mein. 
Minnstu öðlingsins Gíafars og lofaðu hann í lífi og dauða. Friður 
guðs og miskunn sje með honum !“ 


Frá því er kalífinn Almamún gekk að eiga Búran. 


Söngmeistarinn Ibrahim Abú Ishak kunni að segja margt 
skrítilegt af kvonfangi Almamúns kalífa, og eittsinn var það, að 
honum sagðist frá sem nú skal greina: „Einn dag var eg hjá 
kalífanum íog var þar glatt á hjalla; við drukkum, sungum og 
ljékur á hljóðfæri og gerðum okkur margt tilskemmtunar. þegar 
farið var að skyggja, gekk Almamún í kvennabúr sitt og sagði við 
mig: „Vertu nú hjer í nótt, svo eg geti átt víst að hafa þig hjá 
Mmjer að dagverði á morgun. En rjett sem kalífinn var farinn, þá 
kom mjer til hugar, að heima hjá íjer var ung ambátt, sem 
Vonaðist eptir mjer. Gekk eg því heim og var kominn kippkorn 
Áleiðis; en þá sá eg körf eina stóra, sem fóðruð var með persneskum. 

þúsund og ein nótt. IV. 28 


434 


rósavefnaði bæði utan og innan, og hjekk í silkifestum. Og með 
því eg var ekki öldungis algáður, þá datt mjer í hug að setjast 
í körfina. En jafnskjótt sem eg settist í hana, þá var hún dregin 
upp og sett niður á húsþak eitt, sem var alveg flatt; komu þar til 
mín þrælar og ambáttir með blys í höndum og leiddu mig niður 
í skrautlegan sal. Innst í honum stóðu legubekkir tveir eins 
skrautlegir og þeir, sem drottinn rjetttrúaðra manna er vanur að 
hvílast í. Settist eg nú niður í annan legubekkinn og fór að hugsa 
um æfintýri mitt. „En er farið var að líða á kvöldið, þá komu 
ambáttir margar með logandi blys í höndum og mær ein á meðal 
þeirra skrautbúin; var hún svo fögur, að eg gat valla trúað, að hún 
væri dauðleg kona. Stóð eg upp með lotningu, en hún bað mig 
- að setjast niður aptur, og settist sjálf í hinn legubekkinn. Sá hún 


að eg var feiminn og sýndi hún mjer því mestu vinsemd í öllu 


viðmóti. Var nú búið til borðs og var máltíðin svo dýrleg, að 
konungi mátti sæma; ljómuðu þar silfurskálar á borði með aldinum, 
bæði nýlesnum og þurrkuðum, og þar í milli kristallsflöskur fullar 
af ágætasta víni. Meðan stóð á. máltíðinni var hinn fegursti 
hljóðfæra sláttur og var eg frá mjer numinn af unun. Skemmtum 
við okkur nú vel, töluðum um almælt tíðindi, sungum og sögðum 
hvert öðru sögur. Hældi mærin mjer fyrir kurteisi mína og svaraði 
eg henni, að allt það þokkabragð, sem Á mjer væri, ætti eg frænda 
mínum að þakka. Undireins og lýsa tók af degi, var mjer fylgt 
aptur upp á húsþakið; var eg látinn síga í körfinni niður á stræti 
og fór fyrst heim til mín, en þaðan til kalffans. Sagði hann þá 
við mig með reiðisvip: „Manstu það ekki, Abú Ishak! að eg bannaði 
þjer að fara burt úr höll minni? Hvað kallaði svo ótt að þjer, að 
þú skyldir verða að fara?“ „Drottinn rjetttrúaðra manna!“ ansaði 
eg, „mjer datt í hug, að heima hjá mjer var ung ambátt, sem 
vonaðist eptir mjer.“ Settumst við nú aptur að drykkju og drukkum 
allan daginn. þegar farið var að rökkva, gekk Almamún inn í 
kvennabúr sitt og skipaði mjer að vera þar í höllinni um nóttina. 
En er hann var farinn, þá vaknaði aptur sama fýsnin, sem hafði 
hreift sjer. hjá mjer kvöldinu áður, og gekk eg frá höllinni. Á 
leiðinni sá eg aptur körfina hanga niður, settist eg þá í hana 0$ 
var dreginn upp á þak. „það er sá sami sem í gær,“ sögðu 


435 


Þrælarnir „bíðið þjer nú við þangaðtil við spyrjumst fyrir, því 
Satt að segja er engum hleypt að nema einusinni.“ Nú var spurt 
um þetta og komu þau skilaboð, að eg mætti stíga upp úr körfinni. 
Var mjer aptur fylgt niður í salinn fagra þar sem báðir legubekkirnir 
Voru; kom þar aptur hin fagra mær með fylgikonum sínum og 
Spurði mig ástúðlega, hvernig mjer liði. Ljek hún við hvern sinn 
fingur og fagnaði mjer svo frábærlega, að eg varð hálf kynlegur 
við. Nú borðuðum við og drukkum og var skemmtun okkar ennþá 
fjörugri enn kvöldið áður. „þú ert reyndar mesta gersemi,“ sagði 
hún, „undur er hvað þú kannt af skrítnum og skemmtilegum sögum.“ 
„En sæjirðu hann frænda minn,“ svaraði eg, „þá mundi þjer nú 
fyrst lítast á.“ „Nei!“ mælti hún „enginn maður kemst í hálfkvisti 
við þig.“ — „Og samt er eg ekki nema ambaga ein í samanburði 
við hann; lofaðu mjer að sýna þjer hann, þá muntu sanna orð 
mín.“  Mjer var nú svo mikið um þetta hugað, því eg taldi víst, 
að ekki mundi annað tjá enn að segja kalífanum hreinan sannleikann. 
„Komdu þá með hann í nótt,“ sagði hún, og þá þókti mjer vænt 
um. Fórum við nú að tala um annað og skemmtum okkúr allt 
til morguns; fór eg þá burt með sama hætti og eg var kominn. 
Eg skundaði á fund kalífans og hitti hann bálreiðan; heilsaði eg 
honum með lotningu, en hann svaraði: „Eg tek ekki kveðju þinni, 
því þú fyrirlítur skipanir mínar og virðir vinfengi mitt að vettugi.“ 
þá mælti eg: „Vertu ekki svo bráður, drottinn rjetttrúaðra manna! 
eg get sagt þjer nokkuð skrítið.“ „Segðu mjer það þá,“ svaraði 
hann. Sagði eg honum þá frá æfintýri mínu og gat þess að síðustu, 
að eg hefði mælt honum mót við mærina fögru. Varð þá Almamún 
allur á lopti af fögnuði og var allan daginn að láta mig segja upp 
Söguna aptur og aptur, og spyrja mig um mærina. Jafnskjótt sem 
ðagur var runninn, fórum við báðir á stað og komum okkur saman 
um, að við skyldum sleppa öllu siðdekri og láta öldungis einsog við 
Værum frændur. Hittum við fyrir tvær karfir og settumst við sinn 
í hverja, vorum við svo dregnir upp á húsþakið, og gengum þaðan 
niður í salinn. Í þetta skipti voru í honum þrír legubekkir, og 
Settist eg í einn, en kalífinn í annan, svo að sá einn var óskipaður, 
er stóð í miðið. Kom nú mærin fagra með ambáttum sínum; var 
Matur og drykkur fram borinn og fór allt fram eins og í fyrri 
28* 


436 


skiptin. Leizt mærinni prýðilega á kalífann, enda var hann mjér 
miklu fremri að menntun og kurteisi. „Mjer lízt svo á frænda 
þinn,“ mælti hún, „að hann sje enda meiri ágætismaður enn þjér 
sagðist frá.“ því næst tók hún gígju sína, ljek á hana og söng 
svo yndi var að heyra. Leið svo nóttin í himneskri unun, með 
dýrðlegu borðhaldi og inndælli sönglist. Fórum við loksins heim 
aptur til hallarinnar, og var kalífinn svo hugfanginn af fegurð 
mærinnar, að hann hóf bónorð sitt til hennar. Var því vel svarað 
og drakk hann skömmu síðar brullaup sitt til hennar í Kóm með 
mikilli viðhöfn; hafði kalífinn farið í þann stað sjer til heilsubótar. 
Og er hann kom inn í brúðarhúsið, þá lofaði amma brúðarinnar 
að gefa henni þúsund perlur, dregnar upp á band, og skyldu þær 
vera svo fagrar og fullkomnar, að hvergi fengjust betri. Settist nú 
kalífinn andspænis brúðurinni, en hún hjet Búran; var breidd fyrir 
þau gullofin ábreiða og á hana bar amma brúðarinnar perlur sínar 
í gullskálum og raðaði þeim niður fyrir fótum kalífans. Sagði 
Almamún, að kona sín ein skyldi eiga perlur þessar, og kvað henni 
heimilt að biðja sig hvers sem hún vildi. það er mælt að Al-Hassan 
tengdafaðir kalífans hafi kostað fimmtán miliónum silfurpeninga til 
brúðkaups þessa. því er og bætt við, að þegar festar fóru fram, 
bafi hann skrifað hvern einstakan hlut, sem hann átti, á pappírsmiða 
og fleygt öllum miðunum á meðal hirðmannanna, svo að hver fjekk 
það, sem stóð á miða þeim, er hann náði. Að endingu er þess 
getið, að allan þann tíma, sem á hátíð þessari stóð, var engu 
brennt, nema sandelsviði. 


Frá Selim Egyptalands konungi. 


það er upphaf þessa máls, að konungur einn voldugur ríkti 
á Egyptalandi; honum kom til hugar, hversu jarðnesk hamingja €7 
svipul og fallvölt, og rjeði hann því af, að láta yngra son sinn læra 
einhverja iðn. Kom hann honum fyrir til kennslu hjá skraðdarð 
þeim, er frægastur var í aðsetursborg hans. „Son minn!“ mælti 
hann, „lát þjer enga lægingu þykja að iðngþeirri, sem þú átt að 
- nema. Enginn er óhultur fyrir aðköstum forlaganna, og vel gefur 
svo farið, að þú reynir einhverntíma, hvort það er ekki satt sem 


437 


Persneska máltækið segir:  „Kunnátta, þótt ekki sje þyngri enn 
hveitikorn, jafnast samt á við hundrað vættir gulls.“ 

Konungssonurinn ljet sjer orð þessi að kenningu verða og tók 
skjótum framförum í skraddaraiðninni. Nú andaðist konungurinn 
faðir hans, og tók þá eldri bróðirinn við konungdómi, en hinn 
Yngri vissi, að hann ól til sín heiptarhug og flýði því leynilega til 
Hedschas. þar slóst hann í för með pílagrímum og kom til Mekka. 
Nú er hann ráfaði um strætin í Mekka, sem er ein með hinum 
Stærstu borgum, þá drap hann fæti sínum við einhverju hörðu, sem 
Glamraði við; tók hann það upp og sá að það var peningapyngja. 
Varð hann þá heldur enn ekki glaður, en sem hann hafði gengið 
Spölkorn áfram, þá mætir hann kaupmanni einum öldruðum; var 
sá hryggur mjög, barði sjer á brjóst og hrópaði af æði og örvæntingu: 
„Heyrið mig allir múselmenn! hver ykkar sem finnur pyngju mína, 
þá skili hann mjer henni aptur fyrir sakir guðs og hins helga 
Mmusteris í Mekka. Skal hann fá helfing þess fjár, sem í pyngjunni 
er, og: eiga það með rjettu.“ Nú er kóngssonur sá manninn svo 
Örvæntingarfullan, þá var hann ekki lengi að velkja fyrir sjer, hvað 
hann ætti að gera, heldur gekk hann strax til hans og mælti: 
„Látið nú huggast, hjerna er pyngjan, sem þjer hafið týnt og ætlast 
eg ekki til annara launa fyrir greiða þenna, enn að þjer útvegið 
mjer atvinnu.“ „Feginn vil eg gera það fyrir þig, son minn!“ 
ansaði gamalmennið, „ósjerplægni þín skal ekki verða varlaunuð. 
Eg á heima í Bagdad og viljir þú fylgja mjer þangað, þá get eg 
þar orðið þjer að miklu liði.“ Tók nú kóngssonur feginshugar 
boði þessu. 

Nú komu þeir eptir langa ferð til Bagdad, sem er höfuðborg 
í rak Arabi; kom kaupmaður kóngssyni fyrir hjá skraddara einum. 
Og með því kóngssonur var snillingur í iðn sinni, þá ávann hann 
bæði sjálfum sjer og húsbónda sínum mesta lof. Jókst vinna 
skraddarans stórum svo hann hafði valla undan og þakkaði hann 
það kóngssyni. Sagði hann því einusinni við hann: „Vinur kær! 
þú vinnur á degi hverjum í minnsta lagi fyrir tólf peningum; 
hjerna eru þeir; taktu við.“ Fyrir slík laun gat kóngsson lifað 
allgóðu lífi í Bagdad. Um þessar mundir varð kaupmaðurinn ósáttur 
við konu sína, enda var tilgjörningur hennar ekki sem beztur; hafði 


438 


hann orðið svo reiður, að hann þrisvar mælti fram hinn helga 
skilnaðar formála. Reyndar iðraðist hann þess áður langt um liði, 
en hann gat ekki endurnýjað hjúskapinn fyr enn kona hans giptist 
öðrum manni. Var nú kaupmaður lengi að hugsa um, hvern hann 
ætti að fá til þess, því það varð að vera maður, sem óhætt væri 
að trúa, komst hann til þeirrar niðurstöðu, að enginn mundi sjer 
hollari enn kóngssonurinn. Fór hann með hann til konu sinnar 
og skildi þau eptir ein saman, svo sem lög bjóða. En nú var 
bæði að kóngsson var ungur og álitlegur, en konan hin fríðasta, 
og varð því brátt ástúðugt með þeim. Sýndi konan honum auðæfi 
þau, er hún hafði fengið í heimanfylgju og voru þau afar mikil, 
bauð hún honum þau til eignar, ef hann vildi segja næsta morgun, 
að sjer væri ómögulegt að skilja við hana. Varð Selim stórglaður 
við og hjet að lýsa þessu yfir í návist dómarans. 

Morguninn eptir kom kaupmaðurinn og lauk upp dyrunum. 
„Fljótt núl“ kallaði hann til Selims, „komdu nú með mjer til 
dómarans.“ „Hvað á eg að gera til dómarans?“ segir Selim. 
„þú átt að skilja við konu mína,“ segir kaupmaður. „Ekki held 
eg verði af því,“ ansaði Selim, „það er nú siðvenja á Egyptalandi, 
að hver, sem kvongast, verður að sitja með þá konu, sem hann 
hefur fengið.“ „Hvað á þetta?“ hrópaði kaupmaður, „en að þú 
skulir láta þjer farast svona við mig.“ En það kom nú í einn 
stað niður hvað hann sagði, því Selim sat við sinn keip. Fjellst 
kaupmanni svo mikið um missi konu sinnar, að hann tók þunga 
sótt. Og sem hann var aðfram kominn, þá ljet hann biðja kóngsson 
að vitja sín. Mælti hann til hans þessum orðum: „Eg er sjálfur 
valdur að hörmungum mínum og væri því rangt af mjer að veita 
þjer nokkrar átölur. þegar þú fjekkst mjer pyngju mína, þá sagði 
eg í gáleysi: „Drottinn minn! getur aleiga mín hrokkið til að launa 
slíka ósjerplægni?“ þú sjer nú að drottinn hefur helzt til glöggt 
heyrt þessi orð mín, því þú hefur á einni svipstundu eignazt 
mestan hlut þess, sem eg átti, og konu mína í tilbót. þetta er 
forlaganna vilji og vitna eg það undir alla, sem hjer eru nærstaddir, 
að eg gef þjer líka allan þann fjárhlut, sei eg læt eptir mig“ 
þremur dögum síðar andaðist kaupmaður og varð Selim nú vel 
fjáður. Hætti hann þá við skraddaraiðnina og lifði stórmannlega. 


439 


Liðu svo nokkur ár af hendi, en þá var líka velsæld hans á enda. 
það hafði leynzt fyrir Selim, að einn af kunningjum hans hafði 
lagzt á hugi við konu hans. það var einhvern dag, er hann hafði 
verið úti að skemmta sjer með vinum sínum, að hann kom heim 
og barði á húsdyr sínar, en enginn lauk upp. Barði hann þá 
harðara, en þar var steinshljóð, þá mölvaði hann upp dyrnar og 
æddi inn í húsið; sá hann þá að þar var enginn maður, en öllu 
komið burt sem fjemætt var. Gekk hann þá úr skugga um ótryggð 
konu sinnar og sór, að hann skyldi hefna sín á henni. Spurðist 
hann því hvervetna fyrir, hverja leið hún hefði farið með friðli 
sínum, seldi það sem hann átti og veitti þeim eptirför á vegum 
þeim, er liggja til Ispahan. 


Skóarakonan og afskorna nefið. 


Nú leitar Selim hvervetna að konu sinni, og sem hann hafði 
farið tvær dagleiðir, þá varð hann uppgefinn af þreytu og lagðist 
niður við húsdyr skóara nokkurs. „þú ert þreytulegur, kunningi !“ 
mælti skóarinn við hann, „en viljirðu halla þjer út af á mottunni 
minni, þá er þjer það velkomið.“ Varð Selim þá guðs feginn, lagðist 
endilangur á mottuna og sofnaði útaf, Nokkru síðar vaknaði hann við 
háreysti nokkurt, og stóð nú skrítilega á því. Svo var mál með 
vexti, að skóarakonan hafði lengi haldið við ungan verzlunarmann, 
og var þar í nágrenninu rakarakona nokkur, sem var henni 
hjálpleg til þesskonar athafna og hylmdi yfir með henni. Nú hittist 
svo á, að skóarinn var nýfarinn út að erindum sínum og ætlaði 
því konan að sæta lagi og skreppa til kaupmannsins, en rjett þegar 
hún var á förum, þá kom skóarinn heim aptur öldungis að óvörum. 
Spurði hann konu sína, hvert hún ætlaði, en henni fjellust orð við, 
og varð hann þá svo reiður, að hann reyrði hana í hefndar skyni 
við stoð eina. Eptir það lagðist hann niður og Sofnaði. þókti 
Selim skóaranum farast illmannlega við konu sína, en hann sá 
nú bráðum, að þessi aðferð hans var ekki allskostar ófyrirsynju. 
Að stundarkorni liðnu kemur inn kona rakarans og segir í hljóði: 
„Hvað ertu að hugsa, granna mín! veiztu ekki að hann bíður þín 
og eirir sjer hvergi fyrir eptirlöngun?“ Sagði skóarákonan henni þá, 


440 


hversu farið hafði með þeim hjónum og bætti við: „Nú gerðirðu 
gott verk ef þú gengir ofurlitla stund í minn stað og hjálpaðir 
mjer svo til að hefna á bónda mínum.“ „það er velkomið,“ ansaði 
rakara konan, „en vertu ekki mjög lengi.“ Að svo mæltu leysti hún 
vinkonu sína og hljóp hún þá sem fætur toguðu til friðilsins. Nú 
vaknar skóarinn við þetta og kallar hvað eptir annað á konu sína, en 
þar var steinshljóð, því rakarakonan, sem hafði gengið í stað hennar, 
var hrædd um, að hún kynni að koma upp um sig með málrómi 
sínum. Verður nú skóarinn leiður á þessu, stendur upp og tekur 
-skinnakníf sinn, gengur að stoðinni, er hann hafði bundið við konu 
sína, og sker miðsnesið af rakarakonunni. Stakk hann því svo í 
lófa hennar og mælti: „Hana þá! eg skal kenna þjer að hlýða; 
en gefðu nú friðlinum af þjer nefið einsog annan menjagrip.“ þetta 
hafði nú konukindin fyrir greiðvikni sína, en þorði þó ekki að 
mjæmta nje skræmta af hræðslu fyrir ofsa og illleikni skóarans. 
En í annan stað lagðist hann niður og hugðist hafa refsað konu 
sinni.  Rjett á eptir kom hún heim og heyrði hversu illa hafði 
farið fyrir grannkonu hennar. Varð hún fegin undir niðrí, er hún 
sjálf hafði sloppið hjá svo grimmdarfullri meðferð, en tjáði þó 
rakarakonunni meðaumkvun sína með hjartnæmum orðum og grátandi 
tárum; ljet: hún hana svo aptur reyra sig við stoðina. Nú fór 
hún að hugsa um, hvernig hún ætti að telja manni sínum trú um, 
að hún hefði fengið miðsnesið aptur og hugkvæmdist henni kænlegt 
ráð til þess. Að góðri stundu liðinni tók hún allt í einu að biðjast 
fyrir með hárri röddu og mælti: „Ó þú líknsami miskunsemdanna 
faðir! þú hjartnanna rannsakari! getur þú látið slíkt við gangast, 
að menn níðist á mjef með svívirðilegum sakargiptum og þrælslegri 
meðferð? Bænheyr mig, drottinn! og íklæð mig aptur fegurð þeirri, 
sem er einkenni hreinna og óflekkaðra sálna.“ Skóaranum blöskraði, 
sem von var, að heyra bæn þessa, og hrópaði hann í vonzku: 
„Bannsett hórkonan! hvernig getur þú ætlast til að guð bænheyri 
þig?“ „Æ, mikil blessun!“ kallaði konan, „guð hefur bænheyrt 
mig; komdu nú hörkutólið þitt, og sjáðu með þínum eigin augum, 
að bættur er hinn skemmilegi áverki, sem þú veittir mjer.“ þetta 
sagði konan með þeim sannfæringarinnar krapti, að skóaranum 
gekkst hugur við. Hann kveikti aptur á lampanum og lýsti framan 


441 


í konu sína, sá hann þá að nefið var heilt einsog það hafði áður 
verið.  þóktist hann þá ekki framar þurfa vitnanna við, fleygði 
sjer niður fyrir fætur konu. sinnar og mælti: Ós mig auman og 
ógæfusaman! eg játa að eg hef haft svívirðileg rangindi í frammi 
við þig, og lofa eg þjer nú að eg skal bæta yfir mína fyrri breytni 
með góðleik og eptirlátsemi. Uppfrá þessari stundu skal eg hlýða 
boði þínu og banni sem hinn auðsveipasti þræll.“ 

Allt þetta sá og heyrði Selim þar sem hann lá útí horni, og 
gat hann ekki að sjer gert að hlægja að trúgirni veslings skóarans. 
Meðfram var líka atburður þessi sjálfum honum til huggunar og 
þelfróa, svo hann sofnaði út af og heyrði því ekki hvað fram fór 
eptir sættargerðina. Undireins og lýsa tók af degi, fór hann á fætur 
og þakkaði skóaranum fyrir, gistinguna, en ekki raskaði hann hugarró 
hans með því að ljóstra upp því, er hann hafði orðið áskynja um. 
Hjelt hann síðan áfram ferð sinni tillspahan. Og er hann bar að hinni 
næstu borg, þá mætti hann förumunki einum. Sá förumunkurinn 
á honum, að hann var hryggur í bragði, og tók svo til orða: „Eg 
sje að það liggur illa á þjer, seg mjer, hvernig stendur á ógleði 
þinni.“ „Æ, herral“ svaraði Selim, „kona mín er strokin frá 
mjer og er eg að leita að henni.“ „Vertu þá hughraustur,“ mælti 
förumunkurinn, „því ekki ert þú sá eini, sem sú ógæfa hefur hent. 
Og þó þitt hlutskipti kunni að hafa verið hart, þá mun þó valla 
hafa farið hraparlegar fyrir þjer enn mjer. Hef eg orðið fyrir 
grátlegu hrakfalli og ber eg merki þess á andliti mínu sem aldrei 
mun afmáð verða.“ Svo mælti hann og sýndi Selim ör á hægra 
vanga sínum, og var auðsjeð að sárið hafði verið mikið og djúpt. 
„Sár þetta,“ sagði hann ennfremur, 'mun ávallt minna mig á 
hina hörmulegustu stund, sem eg hef lifað, og skal eg nú segja 
þjer sögu mína, því mjer þykir eigi ólíklegt, að hún megi verða 
þjer til huggunar.“ 


Förumunkurinn með örið. 


Áður enn eg gerðist ölmusumunkur, var eg sveitarforingi í lands- 
hernum. það var einhverju sinni að eg fór á dýraveiðar með 
fjelörum mínum, og varð fyrir oss hjörtur vænn og mikill; elti eg 


442 


hann svo ákaft, að eg varð viðskila við hina og datt hesturinn undir 
mjer, en eg kastaðist til jarðar og fjellí rot. Lá eg svo langa stund í 
óviti, og er eg loksins rjetti við, þá sá eg hvar kerling nokkur var 
„að staulast til mín, var hún afarhrukkótt í framan og kinnfiskasogin. 
Og með því eg var veikur fyrir eptir biltuna og staðurinn eyðilegur, 
en náttmyrkrið farið að færast yfir, þá varð eg enn hræddari, er 
eg sá kerlinguna enn eg mundi ella, og skalf eg allur einsog hrísla. 
Tók kerlingin eptir því og leitaðist. við að útrýma hræðslu minni 
með vinsemd og blíðu. Spurði hún mig, hvernig eg hefði farið 
að villast í auðn þessa, og sagði eg henni það með fám orðum; 
bauð hún mjer þá hjálp sína og sá eg ekki annað sýnna enn að 
þiggja hana, er eg var svo báglega staddur. Dró hún mig þá 
djarflega við hönd sjer gegnum þykka skógarrunna og fór með 
mig í ótal króka, þangað til við komum út úr mörkinni. Sá eg 
þá hús eitt fagurt, er stóð innan um inndæla aldingarða á fljótsbakka. 
þangað fór kerling með mig og sýndi mjer staklega gestrisni, var 
þar auðlegð mikil og alls nægtir, og ekkert til sparað, sem mjer 
mátti vera til yndis og ánægju. Um kvöldið sá eg yngismey eina 
afbragðs fríða, og varð eg frá mjer numinn af yndisleik hennar og 
óskaði með sjálfum mjer, að eg mætti dvelja með henni á þessum 
fagra stað. Fór eg nú að verða ennþá stimamýkri við kerlinguna, 
og daginn eptir sætti eg einusinni lagi, þegar mærin ekki var við, 
og mælti eg þessum orðum: „Móðir góð! hvernig á eg að geta 
fullþakkað yður hinar vinsamlegu viðtökur, sem þjer hafið veitt 
mjer? En er það brot á móti lögmáli gestavináttunnar, þó eg 
spyrji, hvað yngismærin heitir, sem eg sá hjer í gærkveldi.“ 
„Son minn!“ svaraði kerling, „þú hefur ekkert mjer að þakka. 
Þegar eg dró mig út úr glaumi heimsins til þess að helga guði líf 
mitt í einverunni, þá varð það sjálfsögð skylda mín að hjálpa öllum 
nauðstöddum. En jafnframt því lagði eg alla stund á:að uppala 
yngismey þá, er þú hefur sjeð í húsum mínum, en hún er dóttur- 
dóttir mín. Missti hún foreldra sína á bernsku skeiði og sá eg 
það ráð fyrir henni, sem bezt var, að hún skyldi hafna veraldlegum 
hjegóma og ekki hugsa um annað enn sína eilífu velferð.“ þá 
mælti eg: „Svo vel geðjast mjer að yðru dæmi, móðir góð! að eg 
sje mjer ekkert betra ráð enn að breyta eptir því; en eins verð eg 


413 


samt að biðja yður í launa skyni. Giptið mjer dótturdóttur yðar, 
og verðum við þá bæði hjá yður, og veitum yður stoð og hjúkrun 
í ellinni með alúð og nærgætni. Verðið við bæn minni og látið 
guðs vilja framgengt verða, því svo virðist, sem hann hafi ætlað, 
mjer þenna ráðahag og ekki annan, er hann ljet mig bera að 
húsi þessu.“ 

Kerling ljet nú að orðum mínum, er eg bað hana svo innilega, 
og máttu geta því nærri, hvað sælan eg taldi mig, er eg hafði 
eignazt svo yndisfagra og siðsama konu. En þessi sæla mín varð 
eigi langgæð. Kerlingin tengdamóðir mín andaðist, og fjekk kona 
mín þá allt í einu megna óbeit á sveitalífinu og ljet mig engan 
frið hafa fyr enn eg flutti til borgarinnar. Leigði eg þar handa 
okkur hús nokkurt á afviknum stað, og rjeði eg til mín ráðskonu 
til að annast það er þurfti á heimilinu. Nú varð eg opt að fara 
úr borginni til að sjá yfir sýslur á búgörðum þeim, er við höfðum 
skilið við á landsbyggðinni. þá var það einhvern dag, er eg 
bjóst til slíkrar ferðar, að ráðskonan kom til mín og mælti: „Eg 
er nú farin að gerast gömul, húsbóndi góður! og treysti eg mjer 
ekki til að annast heimili yðar eins vel og vera ber, bið eg yður 
því að sleppa mjer úr vistinni. það er líka vitaskuld, að mjer er 
ekki sýnt um vjelar þær, er tíðkast í þessum stóru borgum, og til 
sumra verka er eg með öllu óhæf.“ Skildi eg ekkert, hvað 
ráðskonan fór, því eg trúði konu minni einsog nýju neti og var 
með öllu grunlaus; leyfði eg henni því fúslega að fara úr vistinni. 
En er hún sá að eg gaf orðum hennar engan gaum, þá þókti henni 
skylda sín að tala ljósara, og í næsta skipti er eg fór af heimili 
mínu, þá tók hún þannig tilorða: „Auðtryggi yðar, húsbóndi góður! 
keyrir fram úr öllu hófi og verður nær því að heimsku. Hafið 
þjer þá ekki.opin augun til að sjá, hvað fram fer á heimilinu? 
eruð þjer ekki gætnari enn þetta, þar sem þjer eigið við kvennvjelar 
að etja?“ „Seg mjer þá, hvað áttu við?“ mælti eg og vissi eg 
þá valla til mín fyrir reiði. Ráðskonan svaraði: „Eg talaði þetta 
ekki til annars, enn þess að þjer skylduð vera var um yður; að 
öðru leyti hef eg engann ákært.“ Að svo mæltu gekk hún burt 


-og skildi mig eptir milli heims og helju. 


Eg var nú lengi á báðum áttum, hvort eg ætti að fara eða 


444 


vera kyr heima; en með því eg vildi komast fyrir, hvað satt væri 
í þessu máli, þá hagaði eg ráði mínu þannig. Eg hjelt áfram að 
búa mig til ferðarinnar, kvaddi konu mína og fór úr borginni, en. 
reyndar ekki lengra enn í lystigarð einn, sem við áttum þar í grennd 
við. Var eg í honum allan daginn, en um kvöldið tók eg á mig 
stafkarls gerfi og gekk heim í borgina. Læddist eg að húsabaki 
heima hjá mjer og heyrði þar háreysti nokkurt, þóktist eg þá vita, 
að eitthvað misjafnt mundi vera á seyði. Klifraðist eg þá skjálf- 
andi og nötrandi yfir húsagarðs vegginn og kleif upp í hávaxið 
trje, er stóð gagnvart herbergi konu minnar. Sá eg úr trjenu, hvað 
fram fór þar inni og máttu nærri geta, að nú varð mjer sárt í 
skapi, er eg sá aðfarir konu minnar, óhræsisins, þar sem hún var 
að skenkja karlmanni vín, og kjassaði hann með allskonar blíðu- 
brögðum. Nú gekk hún snöggvast út með ambátt nokkurri og 
sætti eg þá lagi, klifraðist ofan úr trjenu og gekk inn í herbergið 
þar sem friðillinn var. Var hann dauðadrukkinn og lagði eg 
sverði mínu fyrir brjóst honum; hefndi eg svo ósæmdar þeirra; er 
hann hafði gert mjer. Að því búnu skauzt eg út og klifraðist sem 
fljótast upp í trjeð. Og sem kona mín kom aptur og fann ástmann 
sinn dauðan í blóðtjörninni, þá fylltist hún æðis og örvæntingar, 
þreif sverðið úr sárinu, og rauk ofan í garðinn til að leita upp 
vegandann. En er hún fann hann hvergi, þá greptraði hún líkið 
útí einu garðshorninu og hjálpaði ambáttin henni til þess; sat 
hún svo alla nóttina með gráti og harmatölum yfir friðlinum 
dauðum. En undireins og eg sá mjer fært, þá læddist eg burt 
úr garðinum. 

Morguninn eptir kom eg heim og sá eg að kona mín leitaðist 
við að leyna harmi sínum, en það var henni um megn. Spurði 
eg hana, því hún væri svo stúrin, en hún svaraði, að það kæmi 
allt saman af fjærveru minni. Sat eg á mjer í það skipti og ljet 
ekki á neinu bera, en daginn eptir sá eg að harmur hennar 
ágerðist heldur, og fór eg þá aptur að ganga á hana. „Æ! svaraði 
hún, „eg get ekki annað enn grátið og andvarpað, þegar eg hugsa 
til draumsins, sem mig dreymdi í nótt eð var. Mjer þókti sem 
við værum bæði á gangi fram með sjáfarströndu, og var hvass- 
viðri mikið og illt í sjóinn. þá kom allt í einu voðalegt skrímsli 


445 


og stökkstu undan því út í boðana, en það hlemmdist á eptir þjer.“ 
Nú gat eg ekki lengur þolað slíkan yfirdrepskap og svaraði eg 
henni þannig: „þú skalt ekki æðrast; draumurinn þinn veit á gott, 
þó hann sje geigvænlegur í fyrsta áliti. fHlustaðu nú til: skrímslið, 
sem þú sást, er einn af óvinum mínum; þegar eg stökk út í boðana, 
þá hjet eg á drottinn til fulltingis mjer og drap eg þá skrímslið; 
en þar sem það steyptist út í sjóinn, þá jarteiknar það greptrun 
þess í garðshorninu.“ Nú skildi hún meiningu málsins og varð 
hamslaus af vonzku; tók hún hníf sinn og veitti mjer sárið á 
kinninni, sem eg ber örið eptir. Og með því nú var auðsætt, að 
hún sat um líf mitt, þá sneri eg hnífinn úr hendi henni og drap 
eg hana og ambáttina í reiði minni. Rjeði eg þá af að vera jafnan 
á ferðalagi og hafa með því móti af fyrir mjer; seldi eg allan 
fjárhlut minn og fór svo úr einni borginni í aðra. Er eg nú sem 
stendur á leið til Egyptalands.“ 

Nú skipast hugur Selims nokkuð, bæði af sögu förumunksins, 
og svo því, er fyrir hann hafði borið í húsi skóarans; unir hann 
nú betur óláni sínu og verður því afhuga að leita upp konu sína. 
Rjeðist hann því í för með munkinum og hjelt heimleiðis til 
Egyptalands. Og er þeir voru komnir að landamærum ríkisins, 
þá settust þeir að í gesthúsi einu stóru. Voru þar ferðamenn 
fyrir úr ýmsum löndum. Einn þeirra virti kóngsson fyrir sjer 
með mikilli athygli og mælti:. „Má eg vera svo djarfur og spyrja, 
hvaðan eruð þjer?“ „Eg er frá Kairó,“ ansaði Selim. þá 
fjell hinn ókunnugi maður til fóta honum og sagði: „Leyfið 
mjer, kóngsson! að faðma knje yðar, og kannast við yður einsog 
konung minn og herra. Eg er skraddarinn, sem hafði yður til 
kennslu eptir boðum föður yðar. Er nú bróðir yðar dáinn og 


hjelt eg fram rjettindum yðar til konungdómsins á móti einum af 


frændum yðar; gengu áhangendur yðar í flokk sjer og báru þeir 
hærra hlut. Sagði eg þá í heyranda hljóði, hversvegna þjer hefðuð 
orðið að fara úr landi, og var mjer veittur tveggja ára frestur til 


„að leita yður upp. Skyldu vezírar yðar stjórna ríkinu á meðan; en 


nú munuð þjer sjálfur takast stjórnina á hendur, og það þráir líka 
landslýðurinn mikillega.“  Selim þakkaði kennara sínum innilega 
„og lofaði að muna honum æfinlega velgjörðir þær, er hann hefði 


446 


auðsýnt sjer. Bað hann skraðdarann að fylgja sjer til höfuðborgarinnar 
og fjekk hann förumunkinn einnig til að verða sjer samferða þangað. 
Komu þeir að fám dögum liðnum til Kairó og var Selim tekið 
þar með miklum fögnuði.og vegsemd. Og er hann var seztur að 
ríki forfeðra sinna, þá ætlaði hann að gera skraðddarann að stórvezír, 
en hann kvaðst ekki vera maður til að standa í svo þungri stöðu. 
„Eg er ekki svo stórhuga,“ mælti hann, „en vænt skyldi mjer 
þykja, ef þjer vilduð sýna mjer þá náð, að gera mig að hirðskraddara.“ 
Ljet hinn nýji konungur fúslega að orðum hans, en förumunkinn 
gerði hann að stórvezír. Kostuðu þeir báðir kapps um að bæta 
skaða þann, er landið hafði beðið af ofríki og yfirgangi þess, er 
síðast ríkti. En einkum ljet Selim sjer vera annt um rjettarfarið, 
en það hafði lengi verið afrækt; ljet hann skýra sjer frá hverju 
merku máli, sem kom fyrir dóm. 

það var einhvern dag, er Selim sat í ríkisráðinu, að yfirdómarinn 
í Kairó gekk fyrir hann og mælti: „Eg er kominn til að skýra 
yður frá einu flóknu máli og til þess að heyra vilja yðar í því 
efni. þrír menn eru ákærðir fyrir morð og hafá tveir meðgengið, 
og tekið út dauðahegningu, en hinn þriðji segist vera sýkn saka og 
vill þó fyrir hvern mun láta dæma sig til dauða.“ Bauð þá 
konungur, að menn skyldu leiða mann þenna fyrir sig. Og sem 
bandinginn stóð frammi fyrir honum, þá sá hann að þar var 
kominn ungi maðurinn, sem hafði átt vingott við konu hans, þegar 
hann var í Bagdad. Varð konungur kynlegur við, en ljet samt á 
engu bera, og skipaði hann bandingjanum að segja sögu sína. 
Hann tók svo til máls: „þegar eg var í Bagdad, þá þekkti eg 
ungan mann, sem erft hafði talsverðar eignir; og vissi eg ekki, að 
hann er í þeim stað og hvergi annarstaðar, þá mundi eg ætla að 


hann væri hjer kominn, svo líkur eruð þjer honum í yfirbragði,- 


og fær það mjer undrunar. þessi ungi maður hafði gengið að 
eiga ekkju eina, sem var kvenna fríðust, og unni hann henni 
hugástum. Einn dag kom kona þessi til mín og spurði mig, hvort 
eg vildi ekki strjúka burt með sjer, og skyldum við svo bæði 
dvelja einhverstaðar fjærri Bagdad. Kvaðst hún eiga fjölda gimsteina, 
og gæti hún haft þá með sjer. Í fyrstunni varð eg hissa á þessu 


svívirðilega boði konunnar og lengi vel stóð eg af mjer ginningar hennar,. 


447 


en. að lokum ljet eg þó til leiðast og strauk burt með hana einu- 
sinni, þegar maður hennar var ekki heima. Komum við að vatni 
einu og hvíldum okkur á bakkanum, því við vorum uppgefin 
at þreytu. Skammt frá vatninu var glæsileg höll og höfðum við 
okkur til skemmtunar að horfa á hana. þá kom maður ungur og 
fyrirmannlegur og fylgdu honum þjónar margir, er báru fiskinet. 
Gekk hinn ungi maður að okkur, og varð honum starsýnt á fylgi- 
konu mína. „Fagra konal“ mælti hann, „ef yður skyldi þóknast 
að dvelja í höll minni,. þá vildi eg feginn bjóða yður að hvílast í 
henni.“ Hún tók boði þessu feginshendi og ypti dálítið höfuð- 
blæjunni, til þess að maðurinn gæti sjeð, hvað hún var falleg. En 
þessi hinn ungi maður var bróðursonur konungsins í Balsora. Fór 
hann með okkur heim í höll sína, og var honum nú annað meira 
í mun enn að veiða fiska, sem fyrst hafði verið áform hans. Var 
okkur fylgt inn í skrautlegt herbergi og veittur kostulegur kvöldverður; 
ljek hinn ungi maður á als oddi við lagskonu mína, en mjer var 
óspart borinn drykkur; varð mjer sú vanhyggja, að eg drakk hvert 
staupið af öðru þangaðtil eg sofnaði fasta svefni. Og er eg 
vaknaði morguninn eptir, þá brá mjer illa við, því eg sá að eg 
var kominn á vatnsbakkann, þar sem eg hafði legið daginn áður. 
Kom mjer til hugar, að mjer hefði verið gerður hrekkur og gekk 
eg til hallarinnar og barði á dyr; lauk upp maður nokkur og spurði, 
hvað eg vildi, og svaraði eg þá: „Eg vil tala við konuna, sem fór 
hjerna inn í gærkveldi.“ „Hvaða vitleysa! hjer er engin kona,“ 
sagði hann, og skellti aptur hurðinni. Nú barði eg í annað sinn, 
en ekki fór þá betur og var eg rekinn burt með hörðum hótunum. 
Eg fór hálft um hálft að halda, að mig væri að dreyma, en er eg 
rifjaði upp fyrir mjer öll atvik, þá sannfærðist eg um, að eg var 
glaðvakandi, og barði eg nú í þriðja sinn. Lauk þá upp sami 
maðurinn sem fyrri, og í sama vetfangi flugu á mig fjórir eða fimm 
þjónar með stafi í höndum; lömdu þeir á mjer þangaðtil eg lá 
hálfdauður eptir. Og sem eg raknaði úr rotinu og hugleiddi æfintýri 
mitt, þá taldi eg mig sælan, að eg hafði komizt lífs af, en ekki 
gat eg samt að mjer gert að gráta yfir óláni mínu. Vildi eg nú 
ekki hverfa aptur til Bagdad, heldur sneri eg á leið til Egyptalands. 
Kom eg hingað í gærkveldi og varð mjer gengið um stræti eitt, er 


448 


lá afsíðis, heyrði eg þá hljóð. til manns, sem verið var að drepa. 
Mennirnir, sem verkið höfðu unnið, flýðu undan lögregluþjónunum 
og komu þangað sem eg var; var eg þá tekinn fastur ásamt 
þeim. Nú þótt eg sje sýkn af manndrápi þessu, þá er eg samt 
engu að síður dauða verður fyrir það, að eg strauk burt með konu 
vinar míns; því fjærri fer, að mjer sje fullrefsað með svikum þeim, 
er eg varð fyrir af kvennflagðinu.“ 

Selim rann til rifja iðrun hins unga manns og gaf hann honum 
frelsi, en bað hann samt framvegis að vara sig á þesskonar 
glappaskotum. Hafði honum gengið til hjarta, er hann heyrði svo 
illar sögur af háttalagi konu sinnar, en nú var ekkert framar, sem 
gat aptrað honum frá að kvongast í annað sinn. Drakk hann nú 
brullaup til seinni konu sinnar og er tímar liðu fram, þá ól hún 
efnilegt barn og fjekk það honum mikils fagnaðar. Var þá haldin 
stórhátíð í Kairó og lögreglumenn margir settir til að sjá um, að 
allt færi friðsamlega og skipulega í borginni. Gekk konungur sjálfur 
optsinnis um borgina til þess að sjá með eigin augum, hvort menn 
hlýðnuðust skipunum hans. Og eittsinn er hann fór þeirra erinda, 
þá heyrði hann allt í einu hljóð mikil, og rjett á eptir kom ung 
kona í flasið á honum, og fleygði sjer fram fyrir fætur honum; 
bar hann þegar kennsl á hana. Ávarpaði hún hann með kurteisi 
og siðsemd og mælti: „Herra! eg grátbæni yður, að þjer unnið mjer 
rjettlætis.“  Selim skipaði henni að standa upp og koma með sjer 
til hússins, sem hljóðin höfðu heyrzt frá. Og er þau komu þangað, 
þá sá konungur þar tvo sterka þræla með nautssinar í höndum. 
þá mælti konan: „Eg bið yðar hátign, að þjer verndið mig fyrir mönnum 
þessum.“ En nú gekk ungur maður tíguglegur fyrir konung og 
mælti með lotningu: „Ef yðar hátign vissi öll þau níðingsverk, 
sem vændiskona þessi hefur framið, þá munduð þjer ekki tálma 
því, að hún hlyti maklega refsingu. Skal eg færa yður heim 
sanninn um það, ef þjer viljið hlýða á mál mitt stundarkorn.“ 
Nú með því konungur sá að hjer var komin kona sú, er hann hafði 
gengið að eiga í Bagdad, þá leyfði hann honum að tala. Tók 
hann þannig til máls: „Herra! eg er frá Balsora, og konungurinn 
þar er. móðurbróðir minn. Eg bjó í höll einni við veginn, sem 
liggur til Bagdad, og bar svo til eitt kvöld, að eg ætlaði að veiða 


449 


í vatni nokkru mjer til skemmtunar; hitti eg þá konu þessa með 
karlmanni á vatnsbakkanum. Bauð eg henni að hvílast í höll 
minni, en hún tók því með þökkum. Eg spurði hana, hvernig stæði 
á þessu ferðalagi hennar, og svaraði hún mjer svofeldum orðum: 
„Herra! eg hef orðið fyrir meira gæfuleysi, enn nokkur annar í 
ætt minni. Faðir minn var embættismaður í konungshirðinni, og 
ætlaði hann af eintómri metnaðargirni að gipta mig gömlum jarli; 
hafði eg hina mestu óbeit á ráðahag þessum, og tók það úrræði, 
að flýja til Balsora með þrælnum, sem þjer sáuð hjá mjer.“ Nú 
með því kona þessi var hlaðbúin og skein öll í skarti, þá þókti 
mjer saga hennar sennileg; bauð eg henni að vera hjá mjer og hjet 
að vernda hana fyrir öllum ofsóknum. „það vil eg hjartans fegin,“ 
svaraði hún, „en þjer verðið endilega að láta drepa þrælinn minn, 
svo hann komist ekki heim aptur til Bagdad, og segi hvar mjer varð 
hælis auðið.“ Eg lofaði henni að gera svo, en hafði þó aðra, og 
ekki eins níðangalega aðferð til að losast við manninn. Vildi eg 
nú firra mig öllum ofsóknum og flutti mig til Kairó með allt, sem 
flytjandi var. þegar þangað var komið, gekk eg að eiga konuna 
og gaf henni stórgjafir, því eg hafði fest við hana innilega ást. 
En takið nú eptir, hvaða laun hún ætlaði mjer í staðinn. Hún sló 
upp á því við einn af þjónum mínum, að hann skyldi drepa mig 
og strjúka svo burt með hana og öll auðæfi mín. En þjónninn 
hafnaði boði hennar með andstyggð og sagði mjer frá öllu einsog 
var. Varð eg svo uppvægur við þetta djöfullega svikræði, að eg 
lagði á hana þann dóm, að hún skyldi á hverjum degi vera húðstrýkt 
með nautssinum, og byrjaði þessi refsing hennar fyrst í dag. Svona 
stóð á hljóðunum, sem þjer heyrðuð, og getið þjer nú sjálfur dæmt 
um, hvort eg hafi haft ranglæti í frammi.“ 

Meðan höfðinginn frá Balsora var að segja sögu þessa, hafði 
Selim runnið kalt vatn milli skinns og hörunds. Hann mælti: 
„Fjærri fer því, að eg lasti vandlæti yðar í þessu máli, miklu 
fremur lýk eg því orði á, að dauðinn einn geti afplánað glæpi 
sakakonu þessarar.“ Og þegar skipaði hann mönnum sínum að 
fleygja ókindinni út í Níljótið. Bauð hann manninum frá Balsora 
að vera við hirð sína og sagði honum, hvernig á því stæði, að 

þúsund og ein nótt. IV. 29 


450 


hann hefði dæmt harðari refsingu á hendur konunni. Lifði Selim 
lengi og farsællega með seinni konu sinni, en gleymdi vonum 
bráðar hinni fyrri. } 


Frá 894 til 905 nætur. 


Sagan af konungssonunum frá Kochinchina og 
systur þeirra. 


Einusinni var konungur í Kochinchina, sem var allra manna 
fjölvitrastur í ríki sínu. þegar hann lá á banasænginni, þá sendi 
hann eptir báðum sonum sínum, konu sinni og dóttur. Og sem 
þau höfðu heitið að hlýðnast rækilega öllu því, er hann fyrir mælti 
á deyjanda degi, þá tók hann þannig til máls við elzta son sinn: 
„Chansad! þú ert borinn og fæddur til ríkis míns, en minnstu þess 
ávallt, að mildi og mannúð er hin sæmsta prýði á konungi, og 
ef þú lætur það vera þjer hugfast, þá muntu lengi og farsællega 
að ríkjum sitja, einkum ef þú þar á ofan sýnir móður þinni sonar- 
lega rækt og lætur þjer vera annt um Múrad bróður þinn; hann 
er barn að aldri og er því öll þörf á, að þú gangir honum í föður 
stað, er mín missir við. En það er til Aisku systur þinnar kemur, 
þá er það vilji minn, að þú giptir hana þeim, sem fyrst biður 
hennar, hver sem hann er og hvaðan sem hann kann að vera 
kominn. Nú þótt þjer þyki þetta kynlegt, þá skaltu samt skoða 
það einsog dómsatkvæði forlaganna.“ Að svo mæltu bljes konungur 
mæðilega og gaf upp öndina. Sýndi Chansad föður sínum hinar 
hinnztu virktir, og er hann var seztur að völdum, þá fór stjórnin 
honum prýðilega úr hendi, og efldist svo heill og velsæld ríkisins. 

það var einhvern dag að maður nokkur ókunnur kom og 
beiddist að finna konung að máli. Var maður þessi heldur hryss- 
ingslegur og hrikalegur ásýndum; gekk hann frýjulaust fyrir konung 
og mælti: „Guð lengi lífdaga þína, konungur! en þess bið eg hann 
öllu fremur, að hann láti þig eigi styggjast við mig nú, því erindi 
mitt hingað er að mæla til samfara við Aisku systur þína.“ Varð 
konungur fyrst æfareiður og ætlaði að hegna komumanni fyrir 
ósvífni hans, en þá hugkvæmdist honum, hverju hann hafði heitið 


451 


föður sínum. Sat hann því á sjer og bauð að vísa skyldi komu- 
manni til herbergis í höll sinni, en veitti honum ekki skýlaust svar 
að svo komnu. Fór hann þegar til drottningarinnar móður sinnar 
og bar mál þetta undir hana. Hryggðist drottning ákaflega, er 
hún heyrði,. hver efni í voru, en hvorugu þeirra mæðgina gat 
hugkvæmzt nokkurt ráð til þess að smeygjast undan hinu helga 
heitorði, er þau höfðu veitt hinum framliðna konungi. Ljetu þau 
því skila til komumanns, að þau mundu gipta honum kóngsdótturina. 
Var brúðkaupið haldið innst í höllinni og framfór það næsta hljóðlega, 
því öllum, sem að stóðu, þókti það fremur hryggðar efni enn fagnaðar. 
þó var brúðurin dapurlegust; sagði brúðguminn að nú skyldi hún 
búast til ferðar með sjer, og fjekk hún þá eigi tára bundizt. Lofaði 
hann henni í huggunar skyni, að hún skyldi fá að fara orlofsferð 
á ári hverju til ættingja sinna og vera hjá þeim í þrjár vikur. 

Nú fóru þau hjónin og leið svo heilt ár að ekki kom kóngs- 
dóttir; var því sorg mikil og harmur í konungshöllinni. Sendi 
konungurinn menn í allar áttir til að leita upp systur sína og hjet 
að launa stórmannlega þeim, sem tækist að uppgötva, hvar hún 
væri niður komin.  Hjelt hann þessu áfram í þrjú ár og varð 
einskis vísari; fylltist hann þá örvæntingu og rjeði af að fara 


sjálfur á stað, og snúa ekki heim aptur fyr enn hann væri búinn 


að finna systur sína. Nú segir hann móður sinni frá áformi þessu, 
en hún verður yfirkomin af harmi og segir grátandi: „Yfirgef mig 
ekki elsku son minn! Dótturmissirinn var mjer helzt til þungbær, 
og svo segir mjer hugur um, að ef þú fer líka, þá muni eingill 
dauðans slökkva lífsljós mitt áður enn þú kemur aptur. Og hverjum 
ætlarðu að trúa fyrir ríkisstjórn í fjærveru þinni? Bróður þínum 
líklega, sem ekki er kominn til lögaldurs, eða mjer, sem komin 
er af fótum fram.“ En Chansad ljet ekki fá sig ofan af áformi 
sínu; hann fól stórvezírnum landsstjórn á hendur og reið á stað 
einsamall, til þess menn skyldu því síður geta þekkt sig. 

Nú var hann í mörg ár á ferðalagi þessu og fór um mörg 
lönd, en frjetti hvergi neitt til systur sinnar. Bar hann eittsinn 
að eyðimörk nokkurri og ásetti sjer að rannsaka hana; reið hann 
í tvo daga yfir sólheitan sandinn og hafði ekki einn vatnsdropa til 
að slökkva með þorsta sinn. þá sá hann loksins fjall eitt langt 

20 


452 


í burt og reið þangað allt hvað af tók. En reiðskjóti hans 
var þá orðinn svo máttdreginn af lúa og ofraun, að hann steyptist 
dauður niður undir honum. Varð Chansad þá að fara fótgangandi, 
en ljet samt ekki hugfallast, og náði hann að kvöldi sama dags 
upp undir fjallið; sá hann þar einsetukofa og jókst honum þá 
styrkur. Enda gerði það herzlumuninn, svo hann komst að kofa- 
dyrunum, en þá var hann svo af sjer kominn, að hann fjell í ómegin. 
Hljóp munkurinn þá til dyra og kom honum fljótt aptur til sjálfs 
- síns; fór hann síðan inn með hann í kofa sinn og bar á borð 
fyrir hann þurrkuð aldin og úlfaldamjólk. Snæddi nú kohungur 
og drakk, og er hann var búinn að því, þá lagði munkurinn ullar 
ábreiðu á gólfið og spurði, hvort hann vildi hvílast á henni. Tók 
konungur því vel og svaf á henni til morguns. 

Nú er munkurinn hafði þvegið sjer um morguninn og lesið bænir 
sínar, þá bauð hann gestinum að setjast niður hjá sjer. Greip 
hann um hönd hans og mælti: „Ungi maður! þjer hefðuð átt að 
hlýða heilræðum móður yðar og sitja kyr heima í konungssætinu.“ 
þá varð konungur orðlaus af ótta og undrun, en munkurinu mælti 
ennfremur: „Eg veit hvernig á ferðalagi yðar stendur og get eg 
sagt yður það fyrir, að þjer munuð sjá aptur systur yðar, en ekki 
lengur enn í þrjá daga; mun andi nokkur illgjarn í langan tíma 
bægja yður frá ríki yðar. Ef þjer nú vilduð fara að mínum ráðum, 
þá væri lítill vegur, að þjer gætuð komizt hjá óláni þessu. En þá 
munduð þjer ekki heldur geta frelsað systur yðar. Verið nú hjá 
mjer þangaðtil lestin frá Balsora fer hjer fram hjá; hennar er nú 
von á hverri stundinni. Með henni getið þjer komist til Bagdad 
og þaðan heim í ríki yðar. Til eins vil eg líka ráða yður, eg það 
er, að þjer farið aldrei lengra enn tvær þúsundir skrefa frá kofa 
mínum, fyr enn lestin er komin.“ þakkaði nú Chansad munkinum 
fyrir ráð sín og lofaði að hlýða þeim rækilega. 

Einusinni þegar konungur var á gangi hjá einsetukofanum, þá 
sá hann trje eitt í eyðimörkinni ekki allfjærri, og hjengu á því 
ávextir harla fagrir og ólíkir öllum þeim, er hann áður hafði sjeð. 
þykir honum þetta kynlegt, og stefnir á trjeð; en þótt hann gengi 
eptir því stundunum saman, þá gat hann samt ekki náð því, 08 
sýndist það þó vera mjög svo nálægt. En er hann hafti gengið 


453 


allan daginn, þá komst hann loksins að rótum trjesins. Karl einn 
aldraður sat uppi í liminu og heilsaði konungi vingjarnlega, stje 
hann þegar ofan og hvarf þá trjeð í sama svip. Spurði karlinn, 
hvað konungur væri að fara og hversvegna hann hefði elt sig svo 
þrálátlega. Nú iðraðist. Chansad, að hann hafði ekki hlýðt betur 
ráðum munksins og Áásetti sjer að fara varlega. Svaraði hann 
því, að hann væri úlfaldamaður og hefði hann heillazt svo mjög 
af fegurð ávaxtanna, að hann hefði yfirgefið hjarðir sínar; en með 
því ganga sín væri orðin til ónýtis, þá vildi hann nú hverfa aptur 
til úlfalda sinna. þá glotti karlinn og mælti: „Sonur sæll! ekki 
þarftu að hugsa til að komast þangað í dag, sem þú varst í 
morgun, þegar þú fórst á stað. Öll þessi landsálfa lýtur töfravaldi 
andans Abútavíls, og situr hann ávallt um ferðamenn. Munkurinn, 
sem þú skildir við í morgun, er einn af þjónum hans, og því aðeins 
hýsti hann þig, að hann ætlaði sjer að selja þig í hendur drottni 
sínum. En þú ert maður rjetttrúaður og hefur spámaðurinn frelsað 
þig með trjenu. Vertu nú hughraustur og skal eg gefa þjer aldin 
nokkur, svo þú getir neytt af þeim þjer til styrkingar.“ 

Að svo mæltu klappaði andinn saman höndum sínum þrisvar 
sinnum og hvarf þá samstundis til þeirra borð eitt hlaðið hinum 
völdustu og dýrustu rjettum. Chansad vissi nú ekki, hvort mikið 
væri eigandi undir þessum nýja gestgjafa, en með því hann vissi 
ekki, hvernig hann ætti að komast til munksins aptur, þá var nú 
ekki annað fyrir enn að láta hamingjuna ráða. þegar hann var 
búinn að matazt, þá spurði karlinn, hvort hann vildi fylgjast með 
sjer; kvaðst hann á fám dögum skyldu koma honum til aðseturs- 
borgar sinnar. Konungur var þess allfús og gengu þeir nú báðir 
eptir troðningi, sem víðast hvar var orpinn brennheitum sandi. 
Og er konungur hafði gengið nokkur spor, þá komst hann ekki 
lengra; bauð karlinn honum að setjast upp á bak sjer og kvað svo 
að orði: Spámaðurinn eykur mjer afl, enda eru fætur mínir 
alvanir sandinum; skal eg á einni svipstundu koma þjer þangað 
sem förinni er heitið.“ Færðist konungur undan og kvaðst ekki 
geta fengið af sjer, að vera að mæða karlinn afgamlan, sem væri 
svo hrumur og veikburða; en að lokum ljet hann til leiðast og 
settist á bak honum. Og í sömu svipun sveiflaðist karlinn upp í 


154 


loptið, og voru þeir þegar af stundu komnir til hallar einnar glæsi- 
legrar. þar ljet karlinn Chansad stíga af baki og hvarf þá óðara 
úr augsýn hans. Var konungur ringlaður eptir hamför þessa, en 
nú rak hann í rogastanz er hann leit á höllina, því hún var smíðuð 
úr einu heilu demantsbjargi, og stóð svo mikil geislabirta af henni, 
að honum kom glýja fyrir augu og varð að horfa til jarðar. Nú 
með því konungur vænti sjer hjálpar í höllinni, þá gekk hann um- 
hverfis hana hvað eptir annað, og leitaði dyra, en fann hvergi. Að 
endingu hnje hann niður af þreytu og sofnaði upp við hallarvegginn. 

þá vildi svo til, að þræll nokkur lauk upp glugga og sá 
konunginn. þókti honum kynlega við bregða og sagði frú sinni. 
Hrærðist hún til meðaumkvunar, er hún sá manninn svo nauðuglega 
staddan og ásetti sjer að hjálpa honum, en þótt þrællinn leiddi henni 
fyrir sjónir, að hún mundi þar með baka sjálfri sjer reiði manns 
síns og stofna miskunarmanni sínum í glötun. Vakti hún konunginn 
af svefni með því að fleygja ofan á hann aldinum, en þrællinn 
hleypti niður kaðalstiga og gekk Chansad upp eptir honum og inn 
í höllina. Og sem hann var að þakka þrælnum fyrir hjálpina, þá 
heyrir hann hljóð og lítur í kringum sig, sjer hann þá Aisku systur 
sína liðna í öngvit í fangi þjónustukvenna sinna. Hljóp hann 
þegar til að stumra yfir henni, og jafnskjótt sem hún raknaði við, 
þá faðmaði hún hann að sjer grátandi, og spurði, hversu hann 
hefði mátt finna bústað hennar. Sagði konungur henni þá frá öllum 
 æfintýrum sínum. Var þá einsog sorgarsvipur kæmi á Aisku og 
" styggðist Chansad við það. „Hverju sætir það,“ mælti hann, „að 
þú hryggist svo mjög við tilkomu mína, þar sem eg er sárfeginn að sjá 
þig aptur, og gleymi öllum hrakningum mínum fyrir fagnaðar sakir ?“ 
„Já, því er miður,“ mælti Aiska, „hjerkoma þín er mjer sorgarefni. 
það er enginn vafi á því, að það hefur verið Abútavíl bóndi minn, 
sem flutti þig hingað og til þess hefur hann brugðizt í gamals 
manns líki. Skal eg nú segja þjer, hvílíkur meihvættur hann er. 
þú manst, að eg fór með honum heiman frá okkur fám dögum. 
eptir brúðkaupið. Bar svo til á ferðinni að við áðum í sandels- 
og mýrtusviðarskógi og gekk Abútavil frá mjer allrasnöggvast, en 
sem hann kom aptur, þá hafði hann vatnsskál í hendi; stökkti 
hann vatninu á förunauta mína og breytti þeim í trje. Síðan drap 


455 


hann úlfalda okkar og bjóst eg ekki við öðru enn dauða mínum. 
En hann gerði mjer ekkert mein, heldur þreif hann mig í fang 
sjer og sveif með mig hátt í lopt upp. Flaug hann með mig alla 
nóttina og komum við daginn eptir í eyðimörk þessa. þá dró 
Abútavíl stóran hring í kringum okkur og þuldi töfraformála; skaut 
þá höll þessari upp í miðjum hringnum. „Líttu á,“ mælti Abútavíl, 
„þetta er bústaður okkar; á morgun skaltu hafa konur til að 
þjóna þjer.“ Hef eg verið hjer síðan og skyldi eg telja mig sæla, 
ef eg hefði hjá mjer ættfólk mitt, og gæti komizt hjá að líta óvættinn, 
sem alltaf heldur mjer í fangelsi, og neyðir mig til að horfa upp 
á grimmdarverk sín. Er það vandi Abútavíls, að hann leggst út 
í fjörutíu daga og sætir þá lestamönnum, drepur þá og rænir; 
kemur svo heim aptur og heldur kyrru fyrir þrjá daga í senn. 
Á morgun er hans heim von, og með því hann drepur alla, þá 
hryllir mig við að hugsa til þess, hver afdrif þín muni verða.“ 
En Chansad brá sjer hvergi og bað hann systur sína að 
minnast þess, að hann hefði unnið sigur á hinum sjö konungum 
Indíalands, þá er hann var aðeins átján vetra gamall; kvaðst hann 
þegar mundu ráðast á andann og neyta allrar orku til að frelsa 
hana. En allt um það fjekk hann eigi útrýmt hugarkvíða hennar, 
og voru þau að tala um þetta alla nóttina. Og er lýsa tók af degi 
og sá tími nálgaðist, að vænta mátti Abútavíls, þá sárbændi Aiska 
bróður sinn að halda sjer í skefjum, og fela sig þangaðtil andinn 
færi. Gekkst honum hugur við fortölur hennar og faldi hann sig 
í einu horni hallarinnar, sem lengst var í burtu. Nú gekk Abútavíl 
inn í höllina og skalf allt og nötraði við komu hans. Aiska 
leitaðist við að leyna hræðslu sinni, hljóp til móts við hann og 
faðmaði hann með blíðu, bar hún sig aumlega útaf því, að hún 
hefði orðið að sakna návistar hans svo lengi. En það var nú 
engum kunnugra um það enn andanum, að Chansad var þar í 
höllinni; sagði hann því við konu sína: „Hvernig getur þú látið 
þjer til hugar koma, að eg vilji granda bróður þínum, sem var svo 
veglyndur, að hann unni mjer ráðahags við þig, þótt bann ekkert 
þekkti til mín og vissi ekki betur enn að eg væri mennskur maður 
raf lágum stigum? En vertu nú ekki að þessum ólíkindalátum; 
eittu mjer þá ánægju að sjá hann. Eg veit hvar hann er, en eg 


456 


vil að þú fylgir mjer á fund hans.“  Aiska hafði nú reyndar enga 
sjerlega trú á fagurmælum þessum, en hitt sá hún, að til einskis 
var að leyna sannleikanum og leiddi hún því mann sinn að 
fylgsni Chansads.  Faðmaði Abútavíl hann með blíðu og fór með 
- hann inn í herbergi konu sinnar, ljet hann færa honum þangað 
mat og drykk og sýndi honum svo mikla alúð og vinsemd, að 
honum varð með öllu óskiljanlegt, að systir sín skyldi geta verið 
svo hugsjúk og kvíðafull. Liðu svo þrír dagar, að ekki gekk á 
öðru enn veizlum og skemmtunum og var sem andinn gerði allt til 
þess að votta konunginum ást sína og vinsemd. En er að þeim 
tíma kom, að Abútavíl skyldi leggjast út í eyðimörkinni, þá bað 
hann Chansad að dvelja ennþá nokkurn tíma hjá systur sinni, og 
kvað svo að orði: „Verið hjer nú kyrr og ráðið öllu einsog yður 
bezt líkar í höllinni. En það er satt, eg verð að sýna yður lysti- 
garða mína áður enn eg legg á stað.“ Chansad rjetti honum 
hönd sína í þakklætis skyni og gengu þeir báðir út úr höllinni. 
Aiska beið þess að bróðir sinn kæmi aptur, en hann var ekki 
kominn að morgni hins næsta dags, og þóktist hún ganga að því 
vísu, að maður sinn hefði drepið hann með svikum. Reif hún þá 
sundur klæði sín og gerðist svo sturluð, að hún kenndi sjer einni 
um alla þá óhamingju, sem komið hafði yfir ætt hennar. 

Nú er þar til máls að taka, að drottningin, móðir Chansads 
og Aisku lifir við mikinn harm og hugarkvíða, er hún ekkert 
frjettir til þeirra systkina; lá hún er þetta gerðist fyrir dauðanum. 
Sendi hún því eptir Múrad yngra syni sínum; hann var þá sextán vetra 
gamall; faðmaði hún hann grátandi og sagði honum sögu ættar hans. 
Bað hún hann að geyma þá sögu vandlega í hjarta sínu, og reyna 
að verða forfeðrum sínum líkur. því næst stefndi hún stórvezírnum 
og helztu gæðingum ríkisins til fundar í hallarsal þeim, er í var 
konungs hásætið; þangað ljet og drottning bera sig dauðvona. Og 
er þeir allir stóðu umhverfis hvílu hennar, þá minnti hún þá á 
velgjörðir þær, er þeir höfðu þegið af henni og ætt hennar, 08 
skoraði á þá, að vinna Múrad syni sínum hollustueiða, því hann 
væri nú hinn síðasti, er eptir lifði af þeim ættstofni. Tók vezírinn 


Máúrad við hönd sjer, leiddi hann í hásæti og krýndi hann. Andaðist ' 


drottning tveimur dögum síðar. Sá það fljótt á, að hinn nýji 


457 


konungur var hverjum manni framar að viturleik og stillingu. En 
með því hann fann, að hann skorti reynslu þá, er til stjórnar 
starfa útheimtist, þá trúði hann stórvezírnum fyrir þeim, og varði 
öllum tíma sínum til að nema vísindi þau og íþróttir, sem konungum 
hlýðir að kunna. Hinn fyrsti kennari hans var gamall geldingur, 
sem víða hafði farið um lönd. Sagði hann konungi einatt frá 
siðum þeirra þjóða, er hann hafði haft kynni af, og lýsti fyrir 
honum því, er hann hafði merkast sjeð á ferðum sínum. Fór þá 
að vakna ferðalöngun hjá Múrad, og með því honum líka var 
hugur á að vita, hvað orðið væri af systkinum sínum, þá rjeði 
hann af að takast ferð á hendur til að leita þau upp. Býr hann 
sig nú til ferða og tekur með sjer pyngju fulla af peningum og 
fjölda demanta. Ætlaði hann að kaupa varning fyrir fje þetta í 
næstu hafnborg, leigja sjer skip til flutnings og sigla svo til Indíalands. 
Hafnborgin var eigi lengra enn tvær dagleiðir frá konungsaðsetunni, 
og er Múrad kom þangað, þá var þar skip eitt fyrir, sem ætlaði 
til eyjarinnar Serendyb, en af því landi hafði geldingurinn sagt 
honum margt og mikið. Samdi hann því við skipstjórnarmann um 
far og flutning til Serendyb. Gaf þeim vel byri í samfleytta 
sextán daga og ljek allt í lyndi, en að aptni hins seytjánda dags 
gerði að þeim ofviðri og hjelzt það í marga daga. Og er veðrinu 
slotaði, þá var skipið orðið svo laskað, að þeir komust aðeins með 
naumindum til eyjar einnar ókunnugrar, sem þá hafði borið í nánd 
við. Eyjan var hin fegursta og skein öll í blómum, er sendu frá 
sjer hinn sætasta ilm; voru þar trje með fullþroskuðum aldinum, 
veiðidýr nóg og skærar uppsprettulindir. 

það var einhvern dag að Múrad fór á dýraveiðar og villtist; 
ráfaði hann í nokkra daga villur vegar þangaðtil hann fann aptur 
lendinguna. En á meðan hafði runnið á hagstæður byr; höfðu 
þá fjelagar Múrads sætt lagi og siglt á burt, en ekki tekið eptir, 
að hann vantaði. Má nú nærri geta, hversu hann varð örvænt- 
ingarfullur, er hann var aleinn eptir á ókunnri eyðiey. En samt 
Het hann ekki með öllu hugfallast, heldur byggði hann sjer kofakorn 
og lifði við pálmahnetur, fíkjur og önnur aldin, sem hann át með 
dýrakjötinu; hafði hann svo nóga fæðu og ljúffenga. Leið svo eitt 
misseri og vildi þá svo til einhverju sinni, að Múrad hafði gengi 


458 


„æði langt frá kofa sínum, og hitti hann fyrir sjer svarta marmara 
hellu, sem var höggin til einsog legsteinn; var hún þakin þykkri 
gullplötu að ofan og festur við demantshringur. En með steininum 
utanverðum var höggið ebreskt letur, og fjekk Múrad eigi lesið úr 
því. Nú gerðist hann forvitinn og hugði sjer að taka á öllu afli 
sínu til að velta hellunni; en þess þurfti ekki, því óðara enn hann 
snerti við hringnum, þá velti hellan sjer sjálfkrafa. -Og í sama 
vetfangi laust þar upp hvínandi vindbyl, svo Múrad skall flatur til 
jarðar, en rjett á eptir gaus upp hræðilegum :eldsloga, svo að nema 
þókti við himin. En loginn þreyngdist fljótt saman og varð að 
ógurlegum risa; var hann svo óttalegur, að enda hinum hugdjarfasta 
manni mundi hafa skotið skelk í bringu. „Vertu hughraustur,“ 
mælti risinn við Múrad, „þú hefur frelsað mig og er skylt að eg 
launi þjer fyrir. Eg er einn af öndum þeim, sem gerðir voru 
útlægir af himni og flæmdir niður á jarðríki; hafði Seth innibyrgt 
mig í gryfju þessari, og mælt það um, að eg skyldi sitja fastur 
í henni, þangað til einhver mennskur maður leysti mig úr álögum.“ 
Fór nú hræðslan af Múrad og spurði hann risann, hvað orðið væri 
af bróður sínum og systur. Risinn sagði honum, að þau væru í 
höll andans Abútavíls. Og er Múrad heyrði það, þá krafðist hann 
þeirra launa af andanum, að hann kenndi sjer ráð til að frelsa 
þau. þá mælti risinn: „Ég skal flytja þig til þeirra, og jafnskjótt 
sem þú ert þangað kominn, þá skal eg fá þjer verndargrip nokkurn. 
Með honum muntu fá lokið upp leyniklefa Abútavíls, og í honum 
muntu finna öskjur með töfradupti, sem Salómon hefur til búið. 
Skaltu stinga á þig öskjunum, og þegar andinn vitrast þjer, þá 
fleygðu duptinu framan í hann og mæltu þessum orðum: „Niður, 
þú hinn armi! svo vill Salómon vera láta!“ Mun þá andinn skelfast 
og falla til jarðar. þá skaltu sæta lagi og ganga að honum 
óskelfdur; skaltu taka úr barmi hans fugl einn. Við þann fugl 
eru forlög Abútavíls riðin og náirðu honum, þá geturðu þröngvað 
honum til að gera, hvað sem vera skal.“ 

Múrad þakkaði nú risanum, en rjett sem hann hafði sleppt 
seinasta orðinu, þá fann hann hristing mikinn og vissi ekki fyrri 
“til enn hann var kominn í demants höll eina. Gaf honum að 
„skilja, að þar mundi vera bústaður Abútavíls, og fór hann þegar 


459 


„að leita að herbergi systur sinnar. Hittist þá svo á, að hún ætlaði 
ofan í lystigarð sinn og brá henni undarlega við, er hún sá ókunnugan 
mann í húsum sínum.  Múrad þekkti undireins systur sína, en 
þókti óráðlegt að segja strax, hver hann væri; vildi hann heldur 
bíða þess að hún yrpi á sig orði. Heilsaði Aiska honum og spurði, 
hvernig hann hefði komizt í höllina. þá mælti Múrad: „Göfuga 
frú! eg er konungssonur, og var eg barn að aldri, er faðir minn 
var með svikum veginn af vezír sínum. Komst eg með naumindum 
undan ofsóknum verírsins, og var eg nú lengi á lækingi, þangaðtil 
eg tók mjer fari og stje á skipsfjöl. Braut skipið í spón og 
týndust allir, sem á voru, nema mjer einum varð lífs auðið og 
komst eg upp á strönd þessa. Og er eg sá höll yðar langt í burtu, 
þá hjelt eg, að eg mundi komast til hennar á tveimur stundum. En 
ekki varð mjer að því, heldur var eg í þrjá daga á leiðinni hingað. 
En þegar til kom, þá fann eg engar dyr á höllinni, og þókti mjer 
það illt, er eg hafði gengið svo langan veg til að leita mjer hjálpar. 
Sá eg þá Rokfugl yðar sofanda skammt frá mjer, og með því eg 
vissi að slíkir fuglar fylgja hverri töfrahöll, þá rjeðist eg í að binda 
mig við annan fót hans. Og jafnskjótt sem hann vaknaði, þá 
flaug hann með mig hingað.“ Dáðist Aiska að hyggni og hugrekki 
komumanns, en er hún hugsaði til þess, að hann mundi eigi til 
lengdar geta leynzt fyrir manni hennar, þá stundi hún við og 
mælti: „„þjer hafið leitað hælis í híbýlum hins versta meinvættar; 
flýjið því sem fljótast. Hans er von á hverri stundinni, og allt 
hvað þjer eruð hraustur og hugprúður, þá þurfið þjer ekki að 
hugsa til að reisa rönd við honum.“ Því næst sagði hún honum 
af ýmsum grimmdarverkum andans, og það meðal annars, hversu 
hann hefði svikið bróður hennar í tryggðum. Kom þá upp fyrir 
henni grátur, en Múrad tók þannig til máls: „Verið hughraustar 
og óhræddar um mig; ekki skal eg flýja eða hlaupa í felur. Mun 
eg þora að sjá framan í óvættinn, og er eg vongóður um, að eg 
muni geta frelsað yður, en fyrirkomið honum. En tíminn er 
naumur, og bið eg yður nú svo vel gera að fylgja mjer inn í 
herbergi bónda yðvars.“ Og er Aiska fjekk ekki talið honum hughvarf, 
bá ljet hún að orðum hans.  Veitti Múrad hægt að ljúka upp . 


460 


dyrunum, er hann hafði verndargripinn, og fann hann þegar 
öskjurnar og stakk þeim á sig. 

Nú kemur Abútavíl heim og veit hann þegar, að Aiska er inni 
í leyniklefa hans með Múrad bróður sínum. Vissu þau eigi fyrri 
til enn hann stóð frammi fyrir þeim í risa líki og var þá af- 
skræmislega ljótur ásýndum. En Múrad var hvergi hræddur, heldur 
fleygði hann duptinu framan í hann og hrópaði: „Niður, þú hinn 
armi! svo vill Salómon vera láta.“ Steyptist þá andinn til jarðar, 
en Múrad fleygði sjer ofan á hann og tók af honum fuglinn, sem 
hann bar innst í barmi sínum. „þú veizt hver eg er,“ mælti 
Múrad, „seg mjer nú, hvað þú hefur gert við bróður minn.“ „Hann 
„ er dauður,“ svaraði andinn. „því lýgur þú,“ segir Múrad, „eg 
veit að þú hefur brugðið honum í annan ham, og það skaltu vita, 
að ef þú ekki framselur hann strax í stað, þá drep eg fuglinn þinn.“ 
Sá nú Abútavíl, að ekki tjáði að þræta lengur, og bað Aisku 
konu sína að fara ofan í garðinn, og færa sjer hundinn, sem fjötraður 
væri við gosbrunninn. Nú þótt Aiska væri hálfdauð af angist, þá 
dróst hún samt ofan og sókti hundinn. Sagði þá Abútavíl við 
hana: „Taktu glerkringlu litla og ríðdu á hana smyrslum úr 
gullbauknum þarna;“ og benti hann henni um leið á baukinn, „haltu 
svo glerinu fyrir augun á hundinum.“ Aiska gerði svo, en Abútavíl 
bljes á hundinn og mælti: „Hafi allsvaldandi drottinn skapað þig 
einsog þú nú ert, þá vertu óbreyttur sem þú ert; en sjertu fyrir 
krapt særinga minna kominn í ham þenna, þá býð eg að þú verðir 
aptur að mennskum manni.“ Óðara enn andinn hafði mælt orð 
þessi, breyttist Chansad í hina fyrri mynd sína; kannaðist hann 
undireins við systkini sín og faðmaði þau að sjer með innilegri blíðu. 

Múrad þurfti nú ekki að heimta meira af andanum, en hitt 
var honum mest í mun, að reka á honum harma sín og sinna; 
bríxlaði hann honum harðlega fyrir illvirki sín og drap síðan fuglinn. 
Í sama bili heyrðust ógurlegir brestir og brak; höllin hvarf og 
líkami risans leystist sundur og varð að þykkum og þefillum 
reykjarstólpa. En reykjarstólpinn varð brátt að sættilmanda skýi 
og úr því myndaðist ungur maður, afbragðs fagur. Fjellu þau 
systkin hreint í stafi og undruðust fegurð hins unga manns, €D 
hann mælti þá til þeirra þessum orðum: „Nú þurfið þið ekki 


461 


lengur að hræðast andann Abútavíl. því nafni nefndist eg í morgun, 
en nú er mjer horfin öll ástríða til illra verka, og skal eg leggja 
hið fremsta kapp á að launa góðverk ykkar mjer til handa með 
hverjum þeim velgjörðum, sem eg get í :tje látið, og þó hvað helzt 
með fölskvalausri ást á Aisku systur ykkar, því hún er góð kona 
og elskuverð.“ Varð nú Aiska frá sjer numin af fögnuði, er hún 
heyrði, að ungi maðurinn aðkomni var Múrad bróðir hennar, og 
faðmaði hún hann að sjer með feginstárum. En andinn mælti 
ennfremur: „Nafn mitt er Habib, og var eg einn af öndum þeim, 
er Salómon konungur drottnaði yfir; sýndi hann það í öllu, að hann 
hafði sjerlegt traust á mjer. Nú hafði einn af bræðrum mínum 
reitt hann til reiði og fól hann mjer á hendur að refsa honum; 
gerði hann það til að reyna trúleika minn. En mjer þókti refsingin 
allt of hörð, því bróðir minn hafði lítið af gert; reyndi eg því að fara 
í kringum Salómon konung og ljet í veðri vaka, að eg hefði fram- 
kvæmt skipun hans. þá mælti hann: „þú lýgur að mjer, þinn 
vanþakkláti þræll! og skaltu hitta sjálfan þig fyrir.“ Síðan mælti 
hann fram orð nokkur og fann eg á mjer einhverja kynlega 
breytingu. „Hjeðanaf,“ mælti Salómon „skaltu vera til kvalræðis 
fyrir alla á jarðríki, sem nærri þjer koma. þú skalt unna konu 
einni hugástum og þó kvelja hana án afláts. þú skalt vinna 
mönnum mein á móti vilja þínum, og bíða refsingu fyrir af átölum 
illrar samvizku. Tak nú við fugli þessum; það er lífsfugl þinn, 
og við hann eru forlög þín bundin. þegar hann er dauður, þá 
fyrst muntu aptur komast í þitt fyrra ástand, en samt muntu gera 
allt sem í þínu valdi stendur til að lengja líf hans.“ Hafa ummæli 
þessi þunglega á mjer ræzt, og fæ eg ei með orðum lýst, hve 
sárt eg kvaldist í hvert sinn, er eg var búinn að fremja illskuverk 
mín. En loksins dreymdi mig andann, sem hafði dæmt mig, og 
talaði hann þessum orðum til mín: „Nú er hörmunga tími þinn 
bráðum á enda, og má eg nokkuð stuðla til þess að hann styttist. 
þú skalt fara í dularbúningi til konungsins í Kochinchina og biðja 
dóttur hans, sem er allra kvenna fríðust; hef eg búið svo í haginn 
fyrir þig, að þjer mun ekki verða frá vísað. Mun ráðahagur þessi 
verða tilefni til þess, að þú leysist úr álögunum.“ Nú gat eg ekki 
beðið kóngsdóttur fyr enn að föður hennar önduðum; en það vildi 


462 


til hamingju, að hann hafði á deyjanda degi boðié eldra syni sínum 
að víkjast vel undir bónorð mitt. Og nú hafið þið heyrt sögu 
mína og vitið hvernig á þrautum ykkar stendur. Vona eg að 
mjer auðnist að veita ykkur ríkuglegar bætur fyrir það, sem þið 
hafið þolað mín vegna.“ 

Nú urðu þau systkin óumræðilega fegin og sögðu andanum, 
að sjer væri það fullkomin harmabót, að eiga hann fyrir vin og 
verndara. þá ljet Habib anda sína samstundis reisa skrautlegt land- 
tjald. Í tjaldinu stóð borð eitt hlaðið hinum dýrustu rjettum, og 
settust þau nú öll til snæðings og sögðu hvert öðru frá æfintýrum 
sínum. Og er Múrad sagði þeim andlát drottningarinnar móður 
þeirra, þá úthelltu þau beiskum tárum, og nöguðu sig í handar- 
bökin, að þau skyldu hafa flýtt fyrir dauða hennar með fjærveru 
sinni. „Beiddu þau nú andann að segja sjer, hvað gerzt hefði í 
löndum þeirra frá því Múrad fór að heiman. þá mælti Habib: 
„Einn af grannkonungumykkar hefur brotið lönd ykkar undir 
sig með herskildi. En verið samt óhrædd, því landsbúarnir hafa 
haldið við ykkur trúnaði sínum og mun hægðarleikur að æsa þá 
til uppreisnar. Í nótt skal eg flytja ykkur heim í ríki ykkar og 
getum við þá ráðgast um hvað gera skuli.“ Nú skemmtu þau sjer 
það sem eptir var dagsins, og sem tekið var að nátta, þá lögðust 
þau til svefns, því þau voru næsta þreytt og þurftu hvíldar við. 
En er þau vöknuðu morguninn eptir, þá sáu þau að þau voru 
örskammt frá aðsetursborg sinni; og þó þau mættu muna, hverju 
andinn hafði lofað, þá þókti þeim það engu að síður furðu gegna. 
Leituðu þau húsaskjóls á kotbæ nokkrum, og fóru þar inn; var 
bóndi dapur í bragði og spurði Chansad, því svo illa lægi á honum. 
„þjer eruð víst langt að kominn,“ mælti bóndinn; „eða vitið þjer 
ekki, að einhver hinn versti ribbaldi og níðingur hefur svælt undir 
sig ríki þetta? Áður ríktu hjer synir konungsins sæla og voru þeir 
honum líkir að vizku og manngæzku, en þeir hurfu báðir með 
kynlegum hætti og veit enginn hvað af þeim er orðið.“  þókti 
þeim bræðrum vænt um, er þeir heyrðu að mönnum var svo mikill 
söknuður að þeim. Fóru þeir nú að leggja niður ráðin sín í milli, 
hvernig þeir ættu að vinna aptur lönd sín og brjóta harðstjórann 


2 


á bak aptur, en í sama bili sáu þeir á bæjarhlaðinu fjóra reið- 


463 


skjóta fríða og rennilega. Var andi nokkur kominn með þá og 
gekk hann inn í bæinn, og afhenti Chansad konungsskrúðann. þá 
ínælti Habib til Ghansads: „„Furðið. yður ekki á þessu, því andinn 
Þarna gerir ekki annað enn það sem eg skipa honum. Nú mun 
bráðum annar andi koma með óvin yðar fjötraðan, en landslýðurinn, 
sem eg hef æst til upphlaups, mun stökkva öllu liði hans á flótta. 
Búist því nú til að halda innreið yðar í konungshöllina.“ Báðir 
konungarnir og Aiska systir þeirra bjuggust nú skrúðklæðum þeim, 
er andarnir fengu þeim; riðu þau svo öll til borgarinnar. En er 
tilkoma þeirra spurðist, þá fór allur lýðurinn til móts við þau, og 
vegsamaði drottinn fyrir það, að hann hafði frelsað báða hina 
rjettbornu konunga og leiðt þá heila á hófi heim til ríkja sinna. 


Frá 906 til 908 nætur. 


Víxlarinn og þjófurinn. 


Einusinni gekk víxlari nokkur heim til sín með troðfullan gullsjóð. 
Sáu þjófar nokkrir til hans, og sagði þá einn þeirra, og hældist um 
við hina, að hann treysti sjer til að stela gullinu frá víxlaranum. 
„Hvernig ætlarðu að fara að því?“ spurðu hinir. „það skal eg 
fljótt sýna ykkur,“ ansaði hann. Veitti hann þá víxlaranum eptir- 
för þangaðtil hann kom til húsa sinna; gekk víxlarinn inn og 
lagði gullsjóðinn á steinborð. Síðan skipaði hann ambátt sinni 
að koma með vatn, og sagðist ætla að þvo sjer. Tók hún þá 
vatnsfötu og gekk út, en varð það á, að hún skildi dyrnar eptir 
uppi á gátt, og veitti þjófnum því hægt að læðast inn. Húsbóndinn 
var farinn inní afhús nokkurt og þangað færði ambáttin honum: 
vatnið, en meðan hann var að þvo sjer, stal þjófurinn gullsjóðnum 
og fór aptur til fjelaga sinna. En er hann hafði sagt þeim allar 
aðfarir sínar, þá luku þeir lofsorði á fimleik hans og kænsku. En 
eitt þókti þeim samt að vera; þeir sögðu, að nú mundi víxlarinn 
lemja á ambáttinni þegar hann saknaði gullsins og veita henni 
þunga refsingu; mætti hann því til með að koma í veg fyrir þetta, 
ef hann ætti að bera þjófs nafnið með rentu. Svaraði þjófurinn 
þá kumpánum sínum: „Sje það drottins vilji, þá skal eg sparar 


464 


ambáttinni refsinguna en sjálfum mjer gullið.“ Fór hann nú aptur 
heim til víxlarans og var hann tekinn til að lumbra á ambáttinni. 
þjófurinn barði á dyr, og spurði víxlarinn hver þar væri kominn, 
en þjófurinn svaraði: „það er búðardrengurinn hjá honum nábúa 
þínum.“ Gekk þá víxlarinn til dyra og spurði, hvað honum væri 
á höndum. þá mælti (þjófurinn: „Hann húsbóndi minn biður að 
heilsa þjer, og á eg að bera þjer þau orð hans, að hann segist 
ekki þekkja þig fyrir sama mann. Eða er bað nokkru líkt, að þú 
fleygir niður gullsjóð hjá búðarþröskuldinum og tekur hann ekki 
upp aptur, heldur lætur hann liggja þar á almannafæri? Hefði 
ókunnugur maður fundið sjóðinn, þá mundi hann sjálfsagt hafa 
eignað sjer hann. En það vildi til allrar "guðs lukku, að hann 
húsbóndi minn tók hann upp og varðveitti hann, annars hefðirðu 
aldrei sjeð neitt af honum framar.“ Sýndi hann þá víxlaranum 
sjóðinn, en hann kannaðist við hann og sagði: „Já, þarna er hann 
kominn.“ Seildist hann þá eptir honum með hendinni, en þjófurinn 
mælti: „Nei! nei! blessaður, eg afhendi þjer hann ekki fyr enn þú 
fær mjer skýrteini, því annars trúir húsbóndinn mjer ekki, að eg 
hafi fengið þjer gullið með skilum.“  Víxlarinn fór nú inní stofu 
sína til að skrifa skýrteinið, en á meðan hljóp þjófurinn burt með 
gullsjóðinn og hafði hann nú forðað ambáttinni frá allri hegningu. 


Fár 909 til 927 nætur. 


Tveir menn um eina kona. 


Svo er frá sagt, að þegar einn af fornkonungum Egyptaþjóðar 
sat að völdum, þá hafi þar í landi verið einhver hin slóttugasta 
og brögðóttasta kona, sem menn hafa sögur af. Eg get sagt yður 
eitt til merkis, hvað hún var slungin. Hún kom sjer svo vel á 
laggirnar, að hún hafði tvo bændur, og smánaði þannig lögmál 
spámannsins, sem veitir hverjum rjetttrúuðum manni heimild 
til að hafa þrjár eiginkonur. Og svo fór hún kænlega að ráði 
sínu, að hvorugur maðurinn vissi af öðrum. 

það hjálpati nú reyndar mikið til, að atvinnuvegum beggja 
þessara manna var þannig háttað, að annar þeirra var heima á 


465 


daginn, en úti um nætur, þar sem hinn var allajafna úti um daga, 
og kom aldrei heim fyr enn farið var að nátta. Hinn fyrnefndi 
hjet Haram; hann var stigamaður og rtáfaði úti um nætur til að 
ræna vegfarendur, en hinn síðarnefndi hjet Akil og var sjónhverfinga- 
maður. Svona ljek konan á báða menn sína mánuðum saman og 
urðu þeir einskis varir. þá bar svo til einusinni, áð ræninginn 
segir við hana, að hann verði að skilja við hana um nokkurn tíma. 
Bar hún sig þá aumlega og sagði að þetta kæmi sjer óvænt; ljet 
hún samt allt til reiðu, er hann þurfti til ferðarinnar. Tók hún 
' meðal annars sauðarlæri kalt, skar það í tvo hluti og fjekk honum 
annan helfinginn. Kvaddi ræninginn því næst konu sína og fór 
ofan eptir bökkum Nílfljótsins. Góðri stundu eptir að hann var 
farinn, kom sjónhverfingamafurinn Akil og kvaðst hann einnig 
ætla burt úr Kairó; bað hann konuna að fá sjer dálítið nesti 
til ferðarinnar. þakkaði hún guði fyrir í hjarta sínu, að fundum 
bænda hennar hafði ekki borið saman. Tjáóði hún Akil hryggð sína 
útaf burtför hans og fjekk honum þann helfinginn af sauðarlærinu, 
sem eptir var. 

Akil fór nú sömu leið og Haram ofan eptir bökkum Nílfljótsins 
og kom um kvöldið að einu fögru gesthúsi. Tók hann sjer þar 
máttból, og hitti ekki fyrir nema einn gest. Yrti Akil á hann og 
mælti: „Mikið sýnist mjer þú vera ferðlúinn, kunningi!“ „Og er 
ekki kyn,“ sagði hinn, „eg er kominn frá Kairó, og fór eg þaðan 
alla leið í dag.“ „Eg kem líka frá Kairó,“ mælti Akil, „og ef þú 
ætlar lengra að halda, þá getum við orðið samferða. Mjer hafði 
líka gleymzt að hlýða boðorði spámannsins, er hann segir: „þú 
skalt eigi byrja ferð þína fyr enn þú hefur fengið góðan samferða- 
mann.“ Nú ef þú vilt borða mjer til samlætis, þá get eg boðið 
þjer stykki af sauðarlæri með hvítlauki og nokkrum pálmahnotum.“ 
þáði hinn ókunni maður boð hans, en vildi líka leggja sinn skerf 
til máltíðarinnar. Tóku þeir nú upp vistir sínar hver um sig, og 
sem þeir höfðu lagt niður á ábreiðuna það sem þeir höfðu matar- 
kyns, bá þókti þeim kynlegt, að báðir lærhelfingarnir fjellu hnitjafnt 
saman.  „Seg mjer, kunningi!“ mælti Akil, „hvar hefurðu fengið 
lærstykkið að tarna 9“ „Konan mín fjekk mjer það áður enn eg 
lagði á stað ,„“ ansaði Haram, því það var hann, sem Ákil hafði 

Þúsund og ein nótt. IV. 30 


466 


hitt fyrir; „en seg mjer, hvaðan er lærhelfingurinn, sem þú komst 
með?“ „Eg hef líka fengið hann hjá konu minni,“ svaraði Akil; 
„en hvar býr þú í borginni?“ „Eg bý við Sigurhliðið,“ mælti 
Haram. „þar bý eg líka,“ sagði Akil. Jókst nú orð af orði og 
komust þeir báðir í einu til þeirrar niðurstöðu, að þeir höfðu verið 
eiginmenn sömu konunnar mánuðum saman. Lá í fyrstunni við, 
að úr þessu yrði áflog og illindi milli þeirra, en þeir sáu sig um 
hönd og urðu ásáttir um, að bezt væri að hverfa heim aptur og 
rannsaka, hvernig á þessu stæði. Og nú fóru þeir Akil og Haram 
til Kairó og komu skjótt til sinna sameginlegu híbýla. þegar 
konan sá þá báða koma í einu, þá skildi hún undireins, að allt 
mundi vera komið upp um sig, og sá því ekki annað sýnna enn 
að gangast við sannleikanum. Fleygði hún sjer þá fram fyrir fætur 
þeirra, játaði ávirðingu sína og beiddist miskunnar. Nú höfðu 
báðir bændur hennar unnað henni hugástum, og var elska þeirra 
eigi kólnuð þrátt fyrir þessa ótryggð hennar. Ljetu þeir sjer nægja 
að veita henni harðar átölur fyrir háttalag hennar, og með því 
óhæfa var, að þeir tvímenntu í hjúskapnum eptirleiðis, þá sögðu 
þeir að hún yrði að kjósa annanhvern þeirra til eiginmanns og 
búa svo saman við hann einan. En til þess var hún ófáanleg og 
vildi með engu móti taka einn fram yfir annan. En þó sagi hún 
að endingu: „Goit og vel! fyrst eg endilega verð að kjósa milli 
ykkar, og veit þó enga ástæðu til að taka einn fram. yfir annan, 
þá vil eg bera nokkuð undir ykkur. þið hafið báðir atvinnu af 
fimleik ykkar og atgjörfi, og því skal eg halda þeim ykkar sem 
eiginmanni, er mesta sýnir snildina.“  Fjellust þeir nú báðir á 
uppástungu konunnar og bjuggust til að þreyta kappleik þenna. 
Skyldi Akil reyna sig fyrst og fór hann með Haram á eitthvert 
fjölsóktasta kauptorgið í Kairó; benti hann honum á gamlan, ráðsettar. 
Gyðing, sem gekk á torginu og fór mjög gætilega. „Sjerðu Gyð- 
inginn þarna?“ segir Akil við Haram; „eg skal hafa af honum 
pyngjuna hans, áður enn hann verður kominn að hinum endanum 
á torginu.“ Að svo mæltu laumaðist hann að honum og stal af 
honum pyngjunni. Var pyngjan allstór og samfagnaði Haram fje- 
laga sínum fyrir snildarbragð þetta. þá mælti Akil: „Mjer kemur 
ekki til hugar að eigna mjer fje þetta, því eg gæti orðið dæmdur 


467 


til að skila því aptur. Nei, eg skal koma ár minni svo fyrir borð, 
að dómarinn sjálfur skal afhenda mjer pyngju Gyðingsins.“ Gekk 
hann síðan afsíðis og taldi peningana, tók tíu sekkínur úr 
Pyngjunni og ljet í hana fingurgull sitt í staðinn; batt hann svo 
vandlega fyrir opið á pyngjunni. Fer hann nú aptur og laumar 
Pyngjunni á Gyðinginn, svo hann verður einskis áskynja heldur 
enn í fyrra skiptið. En sem Gyðingurinn var kominn fáein spor 
frá honum, þá grenjaði hann hástöfum: „Ertu svo ósvífinn, bann- 
settur Júðinn! að þú vogar að koma fyrir manna sjónir eptir að þú 
hefur stolið frá mjer svo hroðalega?“ Gyðingurinn vissi ekki hvaðan 
á sig stóð veðrið og sór við Abraham, Ísak og Jakob, að enginn 
fótur væri fyrir sakargipt hans; kvað hann sjer aldrei hafa komið 
í hug nje hjarta, að snerta á neinu sem hann ætti. En Akil hjelt 
áfram og mælti: „þú þrætir þá fyrir, ærulaus þjófurinn! þú gerir 
þig auðmjúkan og heldur svo að þú getir komist undan hegningu, 
en þjer skal ekki verða kápan úr því klæðinu. Komdu nú strax 
til dómarans.“ þar með þreif hann til Gyðingsins og dró hann 
hálfdauðan af hræðslu fyrir dómarann. Tók ÁAkil svo til orða: 
„Herra dómari! hjer er eg kominn til yðar með þjóf, og þori eg 
að fullyrða, að bíræfnari bófi hefur aldrei undir yðar hendur komið. 
Gyðingur þessi hefur stolið frá mjer miklu fje, og sem aðeins 
fáar stundir eru liðnar frá því hann framdi stuldinn, þá fer hann 
að reygsa á miðju torginu, rjett einsog enginn blettur væri á æru 
hans.“  Veslings Gyðingurinn sór og sárt við lagði, að hann hefði 
aldrei aðhafzt neitt það, er hann ætti refsingu skilið fyrir, og aldrei 
Sjeð mann þenna, er nú hefði hann fyrir svo rangri sök; hann tæki 
sig víst fyrir annan mann, eða hann væri ekki með öllum mjalla. 

„Heyr á endemil“ sagði Akil, „enn að hundvís Júðinn skuli 
dirfast að smána rjetttrúað fólk! Herra dómari! látið yður eklti 
blekkja af þessum heiðna hundi; hann þrætir eins blygðunarlaust 
og indverski kaupmaðurinn, þegar hann ætlaði að halda fjenu, sem 
honum hafði verið falið til geymslu. En þjer munuð nú ónýta 
undanbrögð Gyðingsins þarna, einsog dómarinn á Indlandi ljet 
hrekki kaupmannsins til skammar verða.“ „Og hvernig fór emb- 
ættisbróðir minn að því?“ spurði dómarinn. Tók þá Akil þannig 
til frásagna. 

30* 


468 


Sagan af Abdallah. 


Í einhverri hinni stærstu verzlunarborg á Indlandi var einu- 
sinni maður nokkur, Abdallah að nafni, sem nafntogaður var fyrir 
guðhræðslu sína og ráðvendni. þessi helgi maður var dögum 
saman Í musterum, og þegar fastað var í Ramadhan, þá bætti hann 
ávallt ofan á föstuhald sitt með allskonar meinlætum, sem hann 
lagði á sig. Aldrei á æfi sinni hafði hann dreypt vörunum í hinn 
áfenga vökva, sem Dschemsyd Persakonungur bjó til fyrstur manna, 
en spámaðurinn bannaði mönnum að bergja á. Með þessari hegðun 
ávann hann sjer traust og virðingu allra manna, og fór svo mikið 
orð af siðvendni hans og vandlæti að það varð að máltæki. Var 
ætíð til hans jafnað, ef einhver þókti tiltakanlega guðhræddur eða 
magur, og sögðu menn þá, að hann væri eins guðhræddur eða eins 
magur og hann Abdallah í Ramadhan. 

Skammt frá húsi Abdallah bjó einhver hinn ríkasti kaupmaður 
þar í borginni, og bar hann djúpa lotningu fyrir nábúa sínum 
sakir guðhræðslu hans. Nú bar svo til einusinni að kaupmaður 
þessi varð að takast ferð á hendur og bjóst við að verða eitt misseri 
í burtu. Átti hann mikinn auð í gulli og hafði ásett sjer að grafa 
það í jörð miður, áður enn hann færi burt. En með því honum 
kom til hugar, að einhver kynni að finna gullið af tilviljun, þá 
sleppti hann áformi þessu og þókti ráðlegra að koma gullinu til 
geymslu hjá einhverjum ráðvöndum manni, sem ekki ætti mikið 
í hættu. Leizt honum enginn betur til þess fallinn enn Abdallah, 
og fór því til hans með fje sitt. Sókti hann svo að honum, að 
hann lá á gólfi og horfði í áttina til Mekka; las hann hárri röddu 
kapítula einn úr kóraninum sem hann kunni utanbókar. 

R „Nábúi góður!“ mælti kaupmaður, „fyrirgef mjer, að eg fipa 
fyrir þjer í guðræknisiðkunum þínum, en eg varð að flýja á 
þínar náðir, því mjer er vandamál á höndum.“ „Friður sje með 
þjer!“ ansaði Abdallah, „hvaða vandamál er það?“ þá mælti 
kaupmaður: „Eg á ferð fyrir höndum, nábúi góður! og mun €g 
verða nokkurn tíma burtu; en eg á talsvert fje, sem eg hef dregið 
saman með sparnaði og vildi eg koma því til geymslu á óhultan 
stað. Nú kom mjer til hugar, hvort þú vildir ekki takast á hendur 


469 


að varðveita það í fjærveru minni; mun eg kunna þjer mikla þökk 
fyrir, ef þú auðsýnir mjer þenna greiða.“ 

Abdallah var þess allfús og treysti kaupmaður ráðvendni hans 
betur enn svo, að hann færi að heimta af honum skýrteini. Biður 
hann Abdallah að skilnaði að árna sjer góðs með guðlegum bænum, 
en hann óskaði kaupmanni allrar hamingju og farsældar. Var nú 
kaupmanni ljettara um hjarta og stje hann glaður á skipfjöl. 
Varð hann vel reiðfara og aflauk erindum sínum fljótt og farsællega, 
og kom hann heim aptur fyr enn misseri væri liðið. Nú varð 
honum það fyrst fyrir, að hann fór að finna Abdallah nábúa sinn. 
Tók hann kaupmanni vel og samfagnaði honum, er hann var 
heill heim kominn, en ekki minntist hann einu orði á fjeð, sem 
honum var falið til varðveizlu. Nú er þeir höfðu ræðzt við æði 
lengi, þá neyddist kaupmaðurinn til að biðja Abdallah, að skila sjer 
aptur gullinu, sem hann hafði tekizt á hendur að geyma. 

„Guð hjálpi þjer, bróðir!“ hrópaði Abdallah, „hvaðan er þjer 
kominn sá hugarburður, að þú hafir beðið mig fyrir nokkuð? þig 
hefur víst dreymt það; einsog gull hafi nokkurn tíma komið í 
hendur fátæklingsins hans Abdallah. Nei, eg hefði ekki viljað 
vinna það til fyrir líf mitt að taka fje þitt í ábyrgð mína.“ Kaup- 
maður hjelt fyrst að nábúi sinn hefði brugðið á glens, en er hann 
sá að honum var full alvara, þá gat hann ekki dulið reiði sína 
og mælti: „Manstu það ekki, þorparinn þinn! að eg afhenti þjer 
troðfullan gullsjóð fyrir sex mánuðum síðan?“ „Er djöfullinn kominn 
í þig, nábúi?““ svaraði Abdallah, „eg segi þjer það ennþá fyrir satt, 
að þú hefur ekkert fengið mjer; rankaðu við þjer, maður guðs og 
lifandi, og vertu ekki að drótta að mjer þessháttar verkum, sem 
hvert mannsbarn veit, að eru mjer eins fjærstæð og austrið er 
Vestrinu.“ 

Kaupmaður reyndi nú bæði að fara bónarveg að Abdallah 
og heitast við hann, en hvorugt hafði neitt upp á sig. Hann 
varð að fara tómhentur burt, en bölfaði þó og ragnaði þrælnum 
að skilnaði, einsog andinn inngaf honum. því næst fór hann til 
dómarans og sagði honum hreinskilnislega frá málavöxtum. Nú 
Þegar dómarinn — hann var spekingur að viti, herra góður! einsog 
Þþjer og hverjum manni ráðkænni, — þegar hann hafði með athygli 


470 


hlýðt á sögu kaupmannsins, þá tók hann þannig til máls: „Með 
því þjer hafið fengið hræsnara þessum gullið vottalaust, þá mundi 
það koma fyrir ekki, þó hann yrði leiddur fyrir dómstól minn. 
Hann mundi þræta fyrir og gæti eg þá með engu móti dæmt hann 
sekan að lögum. það verður að beita við hann brögðum, og hug- 
kvæmist mjer ráð eitt, er eg hygg að muni heppnast. Farið nú 
heim og látið yður hægt, en þegar komið er að bænatíma, þá. 
hótið honum aptur, að þjer skulið ákæra hann fyrir dómstól mínum. 
þjer megið óhræddur reiða yður upp á það, að hann verður 
minnugri í kvöld enn hann var í morgun.“ 

Kaupmaður þakkaði nú dómaranum fyrir góðvild sína og gekk 
á burt.  Skrýddist dómarinn samstundis einkunnarbúningi sínum 
og flýtti sjer á fund Abdallah. Tók Abdallah honum með virðingu 
einsog tilhlýðilegt var. „Herra Abdallah!“ mælti dómarinn, „það 
er vitaskuld, að jafn guðhræddur maður sem þjer eruð, muni 
hljóta guðlega umbun fyrir föstuhald sitt og meinlæti. Eg er nú 
hingað kominn til að bjóða yður þann kost, sem eg hygg að muni 
veita yður farsæld hjer í heimi og forsmekk þess, sem þjer eigið 
í vændum annars heims. Eg er maður gamall og farinn að gerast 
lasburða fyrir elli sakir. það er annað enn gaman að vera dómari 
í eins víðáttumikilli borg og þessi er, og er það meira annríki 
enn eg fái undir risið; hef eg því ráðið af, að kjósa annan mann 
í minn stað, og vissi eg engann, sem eg heldur skyldi til leita enn 
yðar. þjer eruð mikils metinn af öllum og enginn færari til að 
gegna embætti því, er eg nú mun fá yður í hendur. Bið eg yður 
því að koma til mín í kvöld um bænatíma, svo við getum betur 
talast við um þetta.“ „Verði guðs vilji,“ svaraði Abdallah, „fyrst 
hann hefur litið mig, auðmjúkan og auðvirðilegan þjón sinn, 
miskunaraugum, þá byrjar mjer ekki að bægjast við því, sem hann 
vill vera láta.“ 

Nú kvaddi dómarinn hann og bað hann fyrir hvern mun að 
gleyma ekki að koma. Og sem dómarinn var farinn frá Abdallah, 
þá gekk kaupmaðurinn inn til hans og mælti: „Nú, nú, nábúi 
sæll! ertu orðinn nokkuð vandaðri í hugsunarhætti þínum enn áður ?“ 
„Mæl ekki slíkt, bróðir!“ ansaði Abdallah, „hvernig gaztu grunað 
mig um slíka óráðvendni? hjelziu að eg væri sá maður, að eg. 


A 


færi að halda gullinu, sem þú hafðir trúað mjer fyrir? Líttu á, 
hjerna er gullið þitt, öldungis ósnert. En þar sem eg vildi ekki 
fá þjer það í morgun, þá gekk mjer það til, að eg vildi venja þig 
við að bera þolinmóðlega andstreymi það, sem forsjóninni kynni 
að þóknast að láta þjer að hendi bera. Taktu nú við gulli þínu 
og vertu mjer svo samferða, því eg ætla að finna dómarann; hann 
ær mjer ofur ljúfur og hefur beðið mig að koma til sín í kvöld.“ 
„Já, þá getum við „orðið samferða ,“ 
á líka erindi til hans.“ 

þegar dómarinn sá þá koma báða saman, þá sagði hann við 


mælti kaupmaðurinn, „því eg 


kaupmanninn: „Nú ertu víst ánægður með hann Abdallah.“ Já, 
prýðilega,“ svaraði kaupmaður. 

þá mælti dómarinn: „Eg skal líka sjá svo til, að hann fari 
ánægður af mínum fundi. Eg lofaði í morgun að launa honum 
og skal eg standa við orð mín.“ Bauð hann þá að menn skyldu 
lemja í berar iljarnar á hinum guðhrædda manni, tvö hundruð stafs 
högg, og var skipun hans samstundis fullnægt. 

„Herra dómari!“ mælti Akil ennfremur, „svona tókst einum 
af embættisbræðrum yðar að koma upp hræsni og hrekkvísi hins 
argasta þrælmennis; vona eg nú að yður takist eins heppilega að 
láta ósvífni heiðingja þessa til skammar verða. Skipið mönnum 
að leita á honum og mun hann þá fljótt verða uppvís að þjófnaðinum.“ 
Ljet þá dómarinn leita á Gyðingnum og fannst á honum pyngja 
með sekkínum í, sór hann og sárt við lagði, að pyngjan væri sín 
eign. En Akil stóð á því fastara enn fótunum, að pyngjunni hefði 
verið stolið frá sjer og kvaðst þekkja hana. Nú er svo var komið, 
skipaði dómarinn báðum málspörtunum að segja hvað í pyngjunni 
væri. „það eru tvö hundruð gullpeningar í henni,“ mælti Gyðingurinn. 
„því lýgur þú, fanturinn þinn!“ sagði Akil, „það eru ekki nema 
míutíu gullpeningar í henni og innsiglishringurinn minn á að vera þar 
líka, ef“ þú ekki hefur skotið honum undan; eg held þetta megi 
vera nóg til að taka af tvímælin.“ Nú komu vöflur á veslings 
Gyðinginn, en þá datt fyrst ofan yfir hann, er framburður ákærandans 
reyndist sannur. Hann reyndi að stynja upp einhverju sjer til 
varnar, en dómarinn ljet að vörmu spori refsa honum með ilja 
stroku og afhenti Akil pyngjuna með fje því, er í henni var. 


472 


Haram játaði nú, að sjer mundi víst verða erfitt að yfirstíga 
Akil í áræði og fimleik, en allt um það kvaðst hann ekki vilja 
gefast upp að óreyndu. Bað hann Akil að hitta sig sama kvöldið 
hjá konungs höllinni. Og er þeir fundust, þá tók Haram svo til 
máls: „Akill þú hefur leikið á Gyðing og dómara, en eg ætla 
mjer meira stórræði og mun eg leggja að konunginum sjálfum. 
Mjer er kunnug húsaskipun í höllinni innanveróri, og ef við förum 
upp eptir kaðalstiganum þeim arna, sem eg held á, þá mun 
oss veita hægt að komast í innstu herbergin í kvennabúrinu. 
Hefurðu nú hug til að fylgja mjer?“ Nú þótt Akil óaði við þessari 
háskalegu fyrirætlun, þá þókti honum samt skömm að mælast 
undan, og hjálpaði Haram til að fleygja kaðalstiganum upp á hallar- 
múrinn. Varð þeim lítið fyrir að komast yfir hann. Gengu þeir 
síðan gegnum víða lystigarða, og mættu þeir engum manni, því 
langt var liðið fram á nótt. Mölvaði Haram upp hurð eina litla 
og leiddi með sjer fjelaga sinn gegnum mörg göng, þangaótil þeir 
komu að anddyri nokkru, er var fyrir framan konungs herbergin. 
þá brá Haram dyratjaldi einu til hliðar og sýndi Akil, hvar 
konungur lá sofandi fyrir innan, en hirðsveinu nokkur stóð yfir 
honum og virtist vera dauðsyfjaður. Úr næsta herbergi heyrðist 
fótadynur sveitarforingja þeirra, sem vörð hjeldu hjá konungi. Varð 
Akil þá svo skelkaður, að honum lá við að hníga tiljarðar. „Guð 
hjálpi mjer,“ sagði hann stynjandi í hálfum hljóðum, „hvert ertu 
kominn með okkur? eigum við nú ekki að hverfa aptur sem fljótast? 
við erum frá, ef nokkur verður var við okkur.“ 

„Ekki þarf mikið til að gera þig smeikan,“ mælti Haram. 
„En hvað um gildir, þú hefur talað við dómarann, og eg verð fyrir 
hvern mun að eiga tal við konunginn.“ Að svo mæltu laumaðist 
hann með frábærum fimleik að hirðsveininum, en hann var þá að 
núa um iljar konungi, og tuggði harpeis til þess að sofna ekki 
alveg útaf. Hjelt Haram á svefnlyfjaglasi og brá því liðlega fyrir 
vit sveininum; hreif þefurinn óðara, er hann andaði honum að sjer 
og rann þegar á hann þungur svefnhöfgi. því næst brá Haram 
kaðli yfrum hann undir höndunum, og hengdi hann svo upp undir 
loptið.. Settist hann þá í sæti sveinsins, fór að núa konungi un 
iljar og-gerði það svo tilfinnanlega, að hann vaknaði. þá geispaði 


473 


konungur, en Haram sætti lagi og ávarpaði þann þannig: „Herra! 
með því þjer eruð vaknaður, þá bið eg yðar hátign segja til, 
ef yður skyldi þóknast, að eg stytti yður stundir með dálítilli 
frásögu. 

Konungur ljet sjer það vel líka og tók Haram þá til frásagna: 


Vildarkonan slægvitra. 


Einusinni var kaupmaður í Íspahan, sem verzlaði með silki- 
vefnað og þókti afbragð annara manna sakir fríðleika síns og 
blíðskapar í allri umgengni. Og er svo mátti heita, að öll borgin 
bergmálaði af lofi manns þessa, þá barst það einnig til vildarkonu 
Persa konungs, þess er þá sat að völdum. Kom þá yfir hana: 
lostug löngun til að sjá kaupmanninn, og er hún leit hann augum 
og svalaði forvitni sinni, þá þókti henni sem menn hefðu heldur 
gert of lítið enn of mikið úr fegurð hans. Felldi hún svo ákafan 
girndarhug til hans, að hún mátti hvorki neyta svefns nje matar. 
Spurði fóstra hennar, hvað að henni gengi, en hún færðist lengi 
undan, þangað til hún loksins varð að játa fyrir henni ástríðu 
sína. Sagði hún þá, að kaupmaðurinn ungi stæði sjer ávallt fyrir 
hugskotssjónum, svo hún mætti aldrei friðar njóta; væri sjer þá 
öll hamingju von horfin, ef hún aldrei fengi að líta hann framar. 
Fóstran reyndi nú fyrst að telja þessa skaðvænu ástríðu úr huga 
henni, en sem hún sá að allar fortölur hennar urðu árangurslausar, og 
vildarkonan veslaðist upp dag frá degi, þá lofaði hún að gera allt, 
sem í sínu valdi stæði, til þess að vilja hennar yrði framgengt. 

Fóstran fór nú til kaupmannsins og sagði honum! ósk og vilja- 
vildarkonunnar, að hann kæmi sem fyrst á fund hennar. Kom 
þeim báðum saman um, að bezt væri að fylla margar kistur með 
silkivefnað handa vildarkonunni, og skyldi kaupmaður vera í þeirri 
kistunni, er síðast færi; framkvæmdu þau þetta áform að kvöldi 
hins sama dags. Ljet fóstran bera kisturnar inn í höllina og sýndi 
geldingunum, sem hjeldu vörð fyrir kvennabúrinu, að þær voru 
fullar af silkivefnaði; sagði hún þeim að þær ættu að fara til vildar- 
konunnar og dirfðist þá enginn að rannsaka frekar, hvað í þeim 
væri. Nú er kaupmaður með slíkum hætti var kominn inn, þá var 


474 


honum þegar hleypt upp úr kistu þeirri, er hann hafði falizt Í. 
En sem hann er farinn að tala við vildarkonuna í makindum, þá 
kemur fóstran dauðhrædd og segir að konungurinn sje á leiðinni. 
Enda var hann rjett á hælum henni, svo tæpast var tími til að 
koma kaupmanninum niðrí kistuna aptur. Varð kaupmaður þá næsta 
hræddur, og hálfu hræddari, er hann heyrði konung segja með 
þjósti, að vildarkonan yrði að gera svo vel og sýna sjer hvað í 
kistunum væri. En út yfir tók, er vildarkonan svaraði konungi, 
að hún gæti með engu móti orðið við tilmælum hans, því ástmaður 
einni af kistunum. 


2 


sinn væri Í 

„Ókindin þín!“ hrópaði konungur, „dirfist þú svo mjög að 
svívirða höll mína? Eg skal strax láta drepa þig með vanmenni 
því, er þú veittir ást þína. Hafið hendur á henni, varðmenn!“ 

Við þessi orð var nærri liðið yfir kaupmann og hjelt hann að 
vildarkonan væri með öllu rænulaus og ráðþrota, en í sama bili 
heyrir hann að hún rekur upp skellihlátur og segir með þótta: 
„Herra! mig langaði til að vita, hvert þjer hefðuð nokkurt traust á 
mjer, og þykir mjer nú gott, að eg veit hvað mjer ber að halda 
um ást yðar mjer til handa. Ætlið þjer mig þá svo skyni skroppna, 
að eg fyrst mundi taka fram hjá yður og segja yður svo frá því 
á eptir? Yður er velkomið að ljúka upp kistunum; hjerna eru 
lyklarnir, en það segi eg yður fyrir satt, að eg verð ekki einni 
stundu lengur í híbýlum þessum, eptir að eg hefi verið höfð fyrir 
hinni svívirðilegustu grunsemd; vil eg eigi nýta ást yðar, fyrst þjer 
synjið mjer trausts.“ Og er konungur heyrði hana mæla slíkum 
orðum með einurð og óskelfdri rödd, þá drap hljóð úr honum, og 
hugði af allri grunsemd; hafði hann sig nú allan við að sefa reiði 
vildarkonu sinnar. Með slíku vjelræði tókst henni að frelsa ást- 
mann sinn.“ 

Konungur hafði haft gaman af að hlýða á sögu þessa og tók 
- nú Haram þannig til orða: "Herra! nú skal eg segja yður annað 
æfintýri, sem hent hefur einn af grannkonungum yðar fyrir skemmstu, 
og er það hvergi óskemmtilegra enn hitt, sem eg er búinn að 
segja. það kom svo til, að ræningi og sjónhverfingamaður deildu 
kappi um það, hver áræðnari væri og fimari, og fóru þeir nú 
þannig að ráti sínu.“ Sagði Haram síðan konungi frá bíræfni 


475 


Akils og gerðist enda svo djarfur, að hann skýrði honum nákvæmlega 
frá því, er nú var að gerast í höll sjálfs hans, en þó nefndi hann 
„eigi mennina eða staðinn með rjettum nöfnum. Og er hann hafði 
lokið sögu sinni, þá spurði hann konung, hver þessara tveggja manna, 
að hans dómi, hefði borið sigur frá borði. „Ræninginn sjálfsagt, 
sem læddist inn í höllina,“ ansaði konungur; og er hann hafði kveðið 
upp dóm þenna, þá ljet Haram svefnlyfja þef leggja fyrir vit honum 
og sofnaði hann þegar. Hafði Akil meðan betta stóð yfir, verið milli 
heims og helju fyrir angistar sakir. Fóru nú þeir fjelagar úr 
höllinni með sama hætti og þeir voru komnir. 

Morguninn eptir sá konungur hirðsveininn hanga undir loptinu 
og ljek honum þá enginn efi á því, að hann hefði sjálfur átt hvað 
mestan þátt í sögu þeirri, er honum hafði sögð verið um nóttina. 
En því fór fjærri, að hann reiddist, er þannig hafði verið leikið á 
hann, og varð honum miklu fremur hugur á að kynnast manni 
þeim, er sýnt hafði slíka dirfsku og lagkænsku. Ljet hann því 
hvervetna gera heyrumkunnugt, að hann fyrirgæfi manninum, sem 
um nóttina hefði læðzt inn í höll sína, og skyldi hann enda sæma 
hann verðlaunum, ef hann kæmi á sinn fund. Haram gerði svo, 
og er konungur sá hann, þá lauk hann lofsorði á hugrekki hans, 
og gerði hann að lögreglustjóra í borginni. En það gefur að skilja, 
að Akil deildi ekki lengur við hann um konuna, enda hafði hann 
þegar játað sig unninn, er þeir gengu frá höllinni. 


Jússúf og indverski kaupmaðurinn. 


Einusinni var kaupmaður í Kairó sem var mikils virtur af 
ssamborgarmönnum sínum fyrir mannkosta sakir. Hann átti einn 
son, Jússúf að nafni, og ekki fleira barna; unni hann honum hug- 
ástum og hafði uppalið hann með hinni mestu kostgæfni. Enda 
hafði Jússúf aldrei verið föður sínum nema til gleði, því hann var 
guðhræddur og gæflyndur, reglusamur og ráðvandur, og luku þar 
„allir upp einum munni, að hann væri afbragð annara unglinga. Og 
sem hann var kominn á það aldursskeið, er ungir menn vanalega 
festa ráð sitt, þá tók faðir hans að hugsa honum fyrir kvonfangi. 
Leizt honum einna bezt á kaupmanns dóttur nokkra afbragðs fríða 


476 


og bað hann hennar syni sínum til handa; fóru festar fram með 
ljúfu samþykki af beggja hálfu og var skömmu síðar haldið brúðkaup: 
þeirra með mestu viðhöfn og vegsemd. 

Nú varð Jússúf heimilisfaðir og veitti honum erfitt með bú- 
skapinn, er hann var honum lítt vanur. Ekki var hann heldur 
lundlaginn á kaupskap og hafði hann því aldrei nennt að gefa sig 
við honum; liðu svo fyrstu árin eptir kvonfangið, að hann tók sjer 
ekkert fyrir hendur. En jafnóðum hlóðst á hann ómegð og átti 
hann nú tvo sonu og tvær dætur með konu sinni. þar á ofan 
bættist, að hann missti föður sinn, og var það mikið tjón, því hann 
hafði ávallt unnað honum hugástum og verið honum haukur í horni. 
En með því Jússúf hjelt fram uppteknum hætti og stundaði hvorki 
kaupskap nje aðra atvinnu, þá fór svo að lokum, að hann varð að 
selja eigur þær, er hann hafði erft eptir föður sinn og lá við sjálft 
að hann kæmist á vonarvöl með konu sinni og börnum. Rjeði 
hann þá af að fara burt úr Kairó og reyna á öðrum stöðum, hvort 
sjer yrði engrar hamingju auðið. Slóst hann allslaus í 
lest einni, sem ætlaði til Suez. Voru með lest þeirri margir og 
valinkunnir kaupmenn frá Yemen, Indlandi og Kínlandi og ætluðu 
þeir að stíga á skipfjöl, er þeir kæmu til Suez, sem er hafnborg 


för með 


fræg og mikil. 

Ná er Jússúf kom til Suez og sá öll þau auðæfi, sem þar 
voru saman komin, þá sveið honum örbyrgðin ennþá sárar. Niðri 
við höfnina var allt fullt. af varningi og úði og grúði þar af kaup- 
mönnum og hásetum, sem allir voru eitthvað að starfa. Iðraði 
Jússúf þá beisklega, að hann hafði eyðt æskuárum sínum til ónýtis. 
þarna var hann sársvangur að horfa á allt í kringum sig, og sá 
ekkert úrræði til að komast úr bágindum sínum. þá bar þar að 
kaupmann nokkurn svipmikinn og virðuglegan ásýndum; mátti ráða 
það af búningi hans, að hann mundi vera frá Indlandi. Sá hann 
þegar á Jússúf, að hann mundi búa yfir einhverjum harmi, gekk. 
hann því að honum og spurði hann að heiti og hverrar stjettar 
hann væri. Jússúf sagði honum það. Spurði þá kaupmaður, hvaðan 
hann væri. „Eg er frá Kairó“, ansaði Jússúf „varð eg þaðan að 
fara vegna ýmislegs andstreymis, sem of langt yrði frá að greina. 
Er eg nú kominn til Suez í von um að finna einhvern góðan mann, 


471 


sem vildi taka mig að sjer og flytja mig til annara landa, því mjer 
þykir ekki örvænt, að mjer gæti orðið þar betra hlutskiptis auðið.“ 
„Gott og vel, vinur!“ ansaði kaupmaðurinn, „eg er farinn að eldast 
og hef talsvert umleikis, þarf eg því ávallt að hafa hjá mjer að- 
stoðarmann. Nú er eg á leið til Dschiddah og viljir þú fylgjast 
með mjer þangað, þá skal eg borga ferðakostnað þinn og þaraðauki 
greiða þjer einn pjastur að launum á degi hverjum.“ 

Jússúf tók boði kaupmanns feginshendi og keyptu þeir þessu 
þegar í stað. Og er kaupmaður var búinn að ferma, þá stje hann 
á skipfjöl með aðstoðarmanni sínum. Urðu þeir vel 'reiðfara og 
komu að mánuði liðnum til Dschiddah. Geðjaðist kaupmanni vel 
að Jússúf, meðan á ferðinni stóð, því hann var bæði ötull og aðgætinn; 
ljet hann sjer því ekki nægja að greiða honum kaup sitt, heldur 
gaf hann honum einnig talsvert fje að auki. Var nú Jússúf aptur 
orðinn sjálfum sjer ráðandi og fór nú að skoðast-um í borginni. 
Og er hann var orðinn fullsaddur á að skoða hana, þá gekk hann 
inn í kaffihús eitt. Voru þar ljelegar veitingar og þó afardýrar, 
en það gagn hafði hann af þarkomu sinni, að hann komst í kunn- 
ingsskap við ýmsa kaupmenn. Sáu þeir undireins að hann var 
útlendingur og spurðu þeir, hverra erinda hann væri þangað kominn. 
Hann kvaðst vera kaupmaður einsog þeir og kominn þangað í borgina 
kaupskapar vegna, en meðfram væri erindi sitt að fara pílagrímsferð 
til Mekka og væri það ógert enn. Gazt kaupmönnum vel að Jússúf, 
því hann var allra manna kurteisastur og háttprúðastur, og varð 
brátt vingott með þeim og honum. Lifði Jússúf enn af fje því, 
er hann hafði fengið hjá indverska kaupmanninum. þá bar svo til 
einn dag, áð hann mætti einum af kaupmönnunum, sem hann var 
kominn í kunningskap við; tók hann þannig til máls við Jússúf: 
„Eg á að bjóða yður nokkuð það, er eg hvgg eigi muni verða yður 
fjærri skapi. Kaupmaður nokkur er nýðáinn frá konu sinni og 
hefur látið eptir sig mikla auðlegð; er ekkjan bæði ung og fríð og 
var mjer falið á hendur að bjóða yður gjaforð hennar. Hún er 
yður í alla staði jafnkosta og auður hennar svof mikill, að þjer 
getið lifað áhyggjulausu lífi það sem eptir er æfinnar.“ 

þetta þókti Jússúf kostaboð, sem von var, og þáði hann það 
gjarnsamlega. þakkaði hann kaupmanninum fyrir drengskap sinn 


. 
a 


£ if 


478 


og kvaðst hjartans feginn vilja ganga að ráðakosti þessum. Fór nú 


kaupmaður til ekkjunnar og sagði henni undirtektir Jússúfs; var þá 


óðar saminn hjónasáttmálinn. Var í honum ákveðið, að konan 
skyldi veita Jússúf svo mikið fje, sem hann þyrfti til fæðis og 
framfærslu, en hann gekkst að sínu leyti undir, að greiða henni 
morgungjöf nokkral; var hún að vísu eigi allmikil, en þó meiri enn 
hann gat af hendi reiðt. Jússúf hugsaði með sjer, að guðleg forsjá 
mundi veita sjer efni og úrræði til að greiða fje þetta þegar þar 
að kæmi, en að svo komnu reið honum hvað mest á að leyna 
örbyrgð sinni, því konan vissi ekki betur enn að hann væri auðugur 
kaupmaður. Nú kemur Jússúf heim í hús ekkjunnar og undrar 
stórum hvað þar er skrautlegt og' ríkmannlegt. Vígði dómarinn þau 
saman með veg og virktum og var Jússúf hinn glaðasti; liðu svo 
nokkrir dagar, að hann hugsaði ekki um annað enn að njóta sælu 
þeirrar, er þetta nýja kvonfang veitti honum. En þó kom þar um 
síðir, að hann gerðist áhyggjufullur, er hann hugsaði til morgun- 
gjafarinnar, sem hann átti að greiða, því til þess vissi hann engin 
sköpuð ráð. Var hann optsinnis kominn á flugstig með að gangast 
við sannleikanum fyrir konu sinni, en kom sjer þó aldrei að því 
fyrir óvirðingu. 

það var einhvern dag er illa lá á honum útúr þessu, að hann 
var að ganga sjer til afþreyingar úti á kauptorginu; sá hann þá 
allt í einu stóran sjóð, er lá fyrir fótum hans. Var meira fje í 
sjóðnum enn til morgungjafarinnar þurfti og fjekk það honum mikils 
fagnaðar. Gekk hann þá afsíðis og taldi fjeð, sem var í sjóðnum, 
og var það ein þúsund gullpeninga. þakkaði hann drottni af hjarta 
fyrir þessa óvæntu hjálp, en á heimleiðinni heyrði hann kallara 
einn kunngjöra hárri röddu, að sá maður, sem aptur skilaði týndum 
sjóði, skyldi fá hundrað gullpeninga að launum. Jússúf efaði ekki, 
að hjer væri meintur sami sjóðurinn, sem hann hafði fundið, og var 
hann ekki lengi að skoða huga sinn um hvað gera skyldi. Honum 
höfðu í uppeldinu verið innrættar betri lífsreglur enn svo, að það 
gætu runnið á hann tvær grímur, þegar eins bar undir og í þetta 
skipti. Gekk hann því að kallaranum og spurði, hver sá væri, sem 


týnt hefði sjóðnum. Kallarinn spurði aptur, hversvegna hann vildi 


vita það. „Vegna þess,“ svaraði Jússúf, „að eg held eg hafi fundið 


479 


sjóðinn, og vil eg aptur selja hann í hendur rjettum eiganda. Gerið 
því svo vel og fylgið mjer á fund hans; og geti hann leiðt óræk 
rök að því, að hann eigi sjóðinn, þá skal hann samstundis fá 
hann aptur.“ 

Allir, sem viðstaddir voru og á heyrðu, undruðust nú mjög og 
dáðust að ráðvendni Jússúfs, lofuðu þeir hann í hverju orði og 
óskuðu honum allrar hamingju. En kallarinn fylgdi Jússúf til 
mannsins, sem týnt hafði sjóðnum, en það var karl einn æruverðugur; 
sat hann innanum bókahrúgur og var sem hann hefði sökkt sjer 
niður í einhverjar djúpar hugleiðingar. „Herra!“ mælti kallarinn, 
„hjer er maðurinn, sem fundið hefur sjóðinn, er þjer týnduð. Vill 
hann skila honum aptur, ef þjer getið sagt hve mikið fje er í honum 
og lýst honum svo, að þar af sjáist, að þjer sjeuð rjettur eigandi.“ 
„það skal eg strax gera,“ ansaði karlinn, en Jússúf greip fram í 
og mælti: „það er hreinn óþarfi, herra! yfirbragð yðar vekur svo 
mikið traust í hjarta mínu, að eg vil ekki misbjóða yður með því 
að viðhafa varúðarreglu þessa. Takið við, hjer er gullsjóðurinn, 
sem þjer týnduð.“ Tók karlinn við sjóðnum úr hendi hans, og 
mælti með hátíðlegum málróm og yfirbragði: „Guð umbuni ráðvendni 
þína, ungi maður!“ Að svo mæltu tók hann aptur til að lesa í 
bókinni, er lá fyrir framan hann, og var á honum mikill guðræknis 
svipur. En Jússúf stóð kyrr og beið þess að karlinn fengi sjer laun 
þau, er kallarinn hafði lofað. Að klukkustundu liðinni leit karlinn 
upp og spurði Jússúf eptir hverju hann væri að bíða. „Herral“ 
svaraði Jússúf, „kallarinn lofaði í yðar nafni, að sá sem fyndi sjóðinn“ 
og hjeldi honum til skila, skyldi fá hundrað gullpeninga. Eg hefði 
getað haldið sjóðnum og aldrei þurft að fá yður hann, en eg hugsaði 
með sjálfum mjer, að guð mundi umbuna ráðvendni mína; eg gat 
ekki efast um, að þjer með gleði ynnuð mjer tíunda hlutans af fjenn, 
þegar eg færði yður það aptur.“ „Beiðni þín er sanngjörn,“ ansaði 
karlinn, „en viltu ekki gera þig ánægðan með níutíu gullpeninga?“ 
„það vil eg feginn,“ svaraði Jússúf, „ef yður svo líkár.“ Nú talaði 
karlinn ekki meira um þetta og fór að biðjast fyrir. Og sem hann 
hafði lokið bæn sinni, þá spurði hann Jússúf aptur, eptir hverju 
hann væri að bíða. 

„Eptir hinum níutíu gullpeningum, sem þjer hafið lofað mjer,“ 


é 


ex 


480 


svaraði Jússúf. Tók þá karlinn aptur bók sína og fór að lesa. 
Að stundarkorni liðnu leit hann upp og mælti: „Heyrðu, vinur! 
heldurðu ekki þú værir fullvel í haldinn með áttatíu peningum?“ 
Jússúf ljet sjer það vel líka og tók karlinn bók sína í fjórða skipti, 
spurði Jússúf þvínæst, hvort hann gæti ekki látið sjer nægja með 
dálítið minna, og að þessu var hann þangaðtil hann var búinn að 
koma því niður í einn gullpening. Jússúf ljet sjer það lynda, en 
ætlaði nú samt að fara; vildi hann heldur hafa einn gullpening enn 
ekkert. En karlinn vildi reyna enn betur, hvað hann gæti verið 
lítilþægur, og kallaði eptir honum: „þig munar ekkert um þenna 
eina gullpening; gef mjer hann upp, og skal eg gera mitt til, að 
þjer verði það að skaðlausu, því eg skal af hjarta árna þjer og 
þínum allrar guðs blessunar.“ „það er líka velkomið,“ mælti Jússúf, 
„og. það læt eg mjer vel lynda. Andheitar bænir eru þess fullverðar, 
að þær sjeu teknar fram yfir tímanleg gæði.“ þá lagði karlinn 
hendur í höfuð honum, sneri sjer í áttina til Mekka og bað allsvald- 
anda guð að veita honum margfalda blessun. Kyssti Jússúf á hönd 
karlsins að skilnaði, og var þess eigi langt að bíða, að bænir hans 
báru góðan ávöxt. Atburður þessi varð hljóðbær um alla borgina 
og varð mönnum tíðrætt um drengskap þann, er Jússúf hafði sýnt; 
luku allir lofsorði á ósjerplægni hans og ráðvendni og þóktust ganga 
að því vísu, að hann hlyti að vera vel efnaður, er hann hafði farið 
svo að ráði sínu. Komu tíðindi þessi einnig fyrir konu Jússúfs og 
bað hún hann njóta heilan handa, er hann hafði breytt svo viturlega 


-og stillilega. En Jússúf ljet lítið yfir því og kvaðst ekki hafa gert 


nema skyldu sína, þar sem hann bætti gömlum manni tilfinnanlegt 
tjón, enda hefti hann hlotið meiri velgjörð í staðinn, því andheit 
og einlæg árnaðarorð gamals manns væru dýrmætari enn allir jarð- 
neskir fjársjóðir. „Og bænarorð hans munu bráðum verða að áhríns 
orðum“ mælti kona hans, því henni geðjaðist vel að svari þessu. 
Fór hún þegar og sókti lykla kippu, fjekk Jússúf og mælti: „Fyrri 
maður minn 'ljet eptir sig miklar eigur og sá eg ekki að eg gæti 
ráðstafað þeim með öðru móti betur, enn að fá slíkt valmenni, sem 
þú ert, til að hafa umboð yfir þeim. Skaltu nú hjeðan í frá hafa 
óbundin yfirráð yfir öllu sem eg á, búgörðum og búshlutum, gersemum 
og Varningi og ráða yfir því öllu eptir hugþótta.“ 


481 


Eptir þetta hafði Jússúf stórmikið undir höndum, einkum dýran 
silkivefnað,  persneskan rósavefnað og indverskan nettludúk af 
smágjörvustu tegund, þar með hafði hann einnig allskonar varning 
frá Kínlandi og Zeylon. þar að auki voru fjehirdlur ekkjunnar 
fullar af gullpeningum, og var Jússúf einnig heimilt að verja fje því 
einsog honum bezt líkaði. En nú varaði hann sig á iðjuleysinu, 
sem honum hafði orðið svo hált á, þegar hann var á Egyptalandi; 
hafði hann því allan hugann á því, að gera eigur konu sinnar sem 


arðsamastar. Stundaði hann verzlunina af miklu kappi, og með því 


hann hafði áunnið sjer almennt traust og virðingu fyrir drengskap 
þann, er hann auðsýndi gamla manninum, þá sókti þegar fjöldi 
fólks til varningshúsa, hans. Fjölguðu kaupunautar hans dag frá 
degi, því hann var hinn ljúfasti í viðmóti og þókti öllum gott við 
hann að skipta; varð hann á stuttum tíma einhver hinn ríkasti 
kaupmaður í Dsechiddah. Tóku því aðrir kaupmenn að leggja á 
hann öfund, og þegar er þeir sáu sjer færi, þá reyndu þeir að búa 
honum tjón. 

Nú var það vandi jarlsins í Mekka, að þegar hann þurfti á 
peningum að halda, þá fjekk hann lán hjá kaupmönnum í Dschiddah. 
Borgaði hann þeim aptur með tollfje því, sem honum galzt af 
skipförmum, er komu frá Indlandi. Og einn dag kallaði jarlinn 
fyrir sig kaupmenn þá, er í borginni voru, og heimtaði af þeim fje 
það, er hann þurfti. þókti þeim þá sem nú byðist gott tækifæri 
til að steypa Jússúf í glötun og svöruðu þeir jarlinum: „Herra! 
þótt oss falli nær, þá verðum vjer nú að synja fjár þess, er þjer 
krefjist. En Vverzlunin gengur svo báglega, að vjer getum ekkert 
látið af hendi rakna, og er nú svo komið fyrir oss, að vjer verðum 
að selja það, sem vjer eigum innanstokks, til þess að geta haldið í 
oss lífinu. Eigum vjer þetta upp á einn af samstjettarmönnum 
vorum, sem kom hingað bláfátækur, en gekk að eiga ekkju eptir 
einhvern ríkasta kaupmanninn hjer í borginni; fjekk hann fyrir 
kvonfang þetta yfirráð yfir geysi miklum vörubyrgðum, og sóar 
hann þeim í ógegnd, svo vjer getum með engu móti selt vörur 
vorar eins ódýrt og hann. Verðið þjer því að krefja hann einan 
fjár þessa, sem þjer heimtuðuð af oss.“ þessi áburður kaup- 
mannanna hafði nú æskilegan árangur; jarlinn sendi undireins her= 

þúsund og ein nótt. IV. 31 


482 


menn og skipaði þeim að taka Jússúf fastan. En hann hafði komizt 
á snoðir um, hvað í býgerð var, og hafði hann gert ráð sitt 
svo, að hann var með öllu óhultur fyrir óvinum sínum. Leituðu 
jarlsmenn vandlega, en fundu hvergi neitt, fóru síðan og sögðu 
jarli í viðurvist kaupmanna, að för sín hefði orðið til ónýtis. þá 
mæltu kaupmenn: „Hvað sakar það, herra! þó Jússúf sje fjærverandi ? 
hann á stór geymslubúr. Látið ljúka þeim upp og munuð þjer þá 
finna ferfalt meira enn þjer hafið þörf á.“ Sendi þá jarlinn menn 
sína aptur. til húsa Jússúfs og sagði þeim að taka alla peninga, sem 
þeir fyndu; skyldu þeir og skrásetja nákvæmlega vörur þær, er þeir 
tækju. En er til kom, þá fundu þeir ekkert í vörubúrunum og 
komu þeir nú aptur og sögðu jarlinum, að þeir hefðu í annað sinn 
farið erindisleysu. 

Kaupmenn sögðu nú, að ekki mundi hafa verið rjett farið að 
leitinni, en væri svo, að ekki fyndust neinar vörur, þá yrði að grafa 
niður í jörðina, því óhugsandi væri, að svo mikil auðæfi hefðu horfið 
svo gjörsamlega allt í einu. þá fór jarlinn sjálfur til geymsluhúsa 
Jússúfs og ljet menn sína grafa. Og sem menn hans stungu rekunum 
niður í einu horni, þá fundu þeir fjögur ker, og voru fjórar þúsundir 
gullpeninga í hverju um sig. Ljet jarlinn telja gullið í votta viðurvist, 
því hann var sanngjarn maður og vildi ekki taka neitt af undir- 
mönnum sínum með rangsleitni. Tók hann aðeins svo mikið fje, 
sem honum nauðsynlega lá á í það skipti, ljet síðan loka kerunum 
aptur og setja innsigli fyrir. Sendi hann þau heim í hús Jússúfs 
með skriflegu skýrteini um það, að hann hefði orðið að lána nokkuð 
af gullinu til almennra ríkisþarfa. 

Nú frjettir Jússúf alla aðferð jarlsins og fer heim í hús sitt; 
hittir hann konu sína stórglaða af því, er síðast hafði til borið. 
Segir hún honum, hversu jarlinum hafi farizt, og kveðst furða sig 
á því, að Jússúf skuli hafa átt svo mikið fje að sjer óvitandi. þá 
mælti Jússúf; „Mig furðar engu minna enn þig á fje þessu, sem 
menn hafa fundið í geymslubúrum okkar; eg á það ekki og verðum 
við að skoða það einsog annað geymslufje, sem við ekki megum 
verja eptir eigin hugþótta. Skulum við fá það aptur rjettum eiganda, 
þegar hann segir til sín.“ Skömmu síðar borgaði jarlinn Jússúf fje 
það, er hann hafði tekið til láns og gaf honum þar að auki ríkmannlega 


FD 


483 


gjöf. Ljet Jússúf gullið aptur niður í kerin, innsiglaði þau og gróf 
þau niður á sama staðnum sem þau höfðu fundizt. þessi ráðvand- 
lega breytni Jússúfs bar nú góðar ávöxt áður langt um liði. 

Einn dag er hann sat við dyrnar á geymsluhúsinu, þar sem 
gullið var niður grafið, þá kom til hans gamall karl og heilsaði 
honum. Leit hann inn í húsið með raunasvip og var einhvern 
veginn kynlegur; spurði Jússúf hann, hvernig á því stæði, en 
karlinn vildi ekki segja honum það að svo komnu. Kvaðst hann 
skyldu finna hann að kvöldverði, og segja honum allt sem hann 
vildi vita. þakkaði Jússúf hinum ókunnuga manni fyrir sóma þann, 
er hann gerði sjer, með því að koma heim í hús sitt, og tiltók 
tímann, er hann skyldi koma. Og er Jússúf var kominn heim, þá 
hafði hann allan viðbúnað til þess að fagna gestinum sem bezt, 
og beið hans með mikilli óþolinmæði. Nú er karlinn kom, þá 
settust þeir að ágætum kvöldverði og ræddu þeir mest um marklausa 
hluti meðan á máltíðinni stóð. En er þeir stóðu upp frá borðum, 
þá spurði Jússúf, því hann hefði horft svo forvitnislega inní 
seymsluhús sitt. 

„það skal eg nú segja þjer, son minn!“ ansaði karlinn. „Eg 
er frá Indlandi og kem eg hingað á ári hverju í verzlunarerindum. 
Hef eg orðið að kenna á hverflyndi lukkunnar, beðið optsinnis 
skipbrot og orðið fyrir öðrum hrakföllum; tók eg því það ráð, að 
verja mestum hluta eiena minna í gullpeninga og grafa þá niður 
á ýmsum stöðum, svo eg gæti tekið til þeirra í viðlögum. Þarf 
eg sízt að iðrast þess nú, því á seinustu ferðinni hingað brotnaði 
skipið, sem eg var á, í hræðilegu ofviðri, og fjekk eg með naumindum 
bjargað lífi mínn. Missti eg þar allar vörur mínar og verð eg 
því að taka á fjársjóðum nokkrum, er eg hafði grafið niður í 
geymsluhúsinu, sem þú hefur nú fengið til umráða. Eg vona þú 
meinir mjer ekki að taka fje mitt aptur.“ .,,þjer eigið að vísu að 
ganga,“ mælti Jússúf; „gullið fannst af kynlegri tilviljun og tók 
jarlinn í Mekka nokkuð af því til ríkis þarfa. Borgaði hann það 
aptur með stakri skilvísi og ljet eg það þá aptur niður í sömu 
kerin. Skal eg nú afhenda yður fje þetta.“ Að svo mæltu ljet 
hann sækja kerin og bað karlinn að taka við þeim. En karlinn 
færðist undan og kvað gullið vera í góðum höndum, svo sjer þækti 

3lð 


484 


engin ástæða til að skipta um geymslustað. þakkaði hann Jússúf 
með fögrum orðum fyrir geymsluna og lofaði drengskap hans og 
ráðvendni. Sátu þeir langt fram á nótt og töluðu saman sjer til 
skemmtunar, drukku gómtama drykki og átu sætabrauð. En er 
þeim þókti mál til komið að hátta, þá lögðust þeir til hvíldar, en 
sváfu eigi lengi. Skildu þeir um morguninn og fór hver að sínum 
erindum. Um kvöldið hittust þeir aptur og sagði þá karlinn Jússúf, 
að hann væri orðinn ofgamall til að fást við verzlun, og hefði því 
ráðið af, að fara heim aptur í átthaga sína og sitja þar um kyrt 
til dauðadags; bað hann Jússúf taka við verzlun sinni og verja 
til hennar peningum þeim, er fundizt höfðu í geymsluhúsinu. Fór 
Jússúf þegar til konu sinnar og sagði henni frá kostaboði þessu; 
gazt henni vel að því, en kvað sjer bezt þykja, að áður enn hann 
færi, þá gerðu þau hjónin sáttmála sín í milli, að hvert þeirra, 
sem lengur lifði, skyldi erfa það sem fyr dæji. Var sáttmáli þessi 
saminn skömmu áður enn Jússúf lagði á stað og var honum fengið 
endurrit hans. Varði hann nokkru af peningum karlsins í vörur 
og ljet flytja þær á skip það, er þeir ætluðu með til Indlands. 
Og er allt var búið til ferðarinnar, þá kvaddi Jússúf konu sína 
og stje á skipfjöl; gekk ferðin vel og stigu þeir á land í hafnborg 
þeirri, þar er karlinn átti heima. Kom nú Jússúf heim í hús 
hans og fjell í stafi, er hann sá hve þar var skrautlegt og rík- 
mannlegt. Heyrði hann brátt að kaupmaður þessi var hinn mesti 
skörungur í borginni og forstjóri verzlunarmanna þeirra, er þar 
voru. Trúði hann Jússúf svo vel, að hann undireins fjekk honum 
öll verzlunar forráð í hendur, en það var ekki þar með búið, því 
þegar hann var búinn að vera hjá honum svo sem mánaðar tíma, 
þá bauð hann honum gjaforð einkadóttur sinnar. En til þess að 
aðrir kaupmenn skyldu ekki öfundast yfir láni Jússúfs, þá rjeði 
hann honum til að láta þá flytja bónorð sitt. Fór þetta mjög að 
vonum. Karlinn var fljótur til að játa því, er hann sjálfur óskaði 
í hjarta sínu. Var þegar sent eptir dómara og saminn kaupmáli; 
var brúðkaupið haldið samdægris með frábærri vegsemd og viðhöfn. 
þá voru fátæku fólki gefnar stórmannlegar ölmusugjafir, og er mælt, 
að brúðkaupshaldið hafi kostað allt að hundrað þúsundum gull- 


peninga. 


485 


Nú hafði Jússúf allar eigur tengdaföður síns undir höndum, 
og hafði hann mikil not af ráðum hans í verzlunar fyrirtækjum 
sínum, því karlinn gamli var frábær að vitsmunum og reynslu. 
þegar liðið var eitt ár frá brúðkaupinu, þá ól kona Jússúfs svein- 
barn og fjekk það honum mikils fagnaðar. En sá fögnuður varð 
- harmi blandinn, því tengdafaðir hans andaðist skömmu síðar. Var 
Jússúf alltaf hjá honum meðan hann lá banaleguna. Og sem 
karlinn var aðfram kominn, þá mælti hann til hans þessum orðum: 
„Son minn! nú er útsjeð um það, að eg mun ekki framar á fætur 
rísa, og verð eg fyrir andlát mitt að segja þjer frá leyndarmáli 
einu. þú manst víst eptir karlinum, sem tók þig með sjer frá 
Suez til Dschiddah, og ekki muntu víst heldur vera búinn að 
gleyma hinum karlinum, sem var eigandi að sjóðnum, er þú hjelzt 
svo ráðvandlega til skila. Hjer sjerðu nú báða karlana í einu, 
því þú áttir við mig í bæði skiptin, mjer var orðið vel við þig 
sökum hógværðar þinnar og ljúfmennsku og vildi eg einnig reyna 
ráðvendni þína og hreinskilni. Og er mjer líkaði vel, hversu 
þú reyndist, þá fastrjeð eg að samtengja þig því, sem eg átti dýr- 
mætast hjer í heimi, og tók þig í sonar stað. Er nú ósk minni 
framgengt orðið og dey eg frá þjer sem dótturmanni mínum. Sýn 
þú dóttur minni ávallt virðingu og nærgætni; hún á það skilið, 
þar sem eg hef falið farsæld hennar á þitt vald. Minnstu þess. 
hversu hógværð þín og ósjerplægni hefur orðið þjer heilláðrjúg og 
lát því dyggðir þessar ávallt prýða hegðun þína. Vertu nú sæll 
og guð varðveiti þig.“ Að svo mæltu andaðist karlinn; var útför 
hans síðan gerð með mikilli viðhöfn og stóðu börn hans fyrir henni. 

Nú var ekkert, sem knúði Jússúf til að vera lengur á Indlandi 
og kvaddi hann því konu sína til ferðar með sjer til Egyptalands; 
seldu þau eignir sínar og fóru fyrst til Dsehiddah, því Jússúf gerði 
ráð fyrir að finna þar konu sína. En er þangað kom, þá var 
honum sagt andlát hennar; og erfði hann svo sem til stóð allar 
eigur hennar, en þær voru geysimiklar. Varði hann þeim öllum 
til varningskaupa og leigði skip nokkur til flutnings, auk þeirra er 
hann kom með frá Indlandi, sigldi hann svo með allan flota sinn 
til Suez og kom þangað heill á hóti eptir farsællega ferð. Skipaði 
hann þar upp allan varning sinn og klyfjaði með honum ógrynni 


486 


úlfalda; slóst hann svo ásamt konu sinni í för með lestamönnum, 
sem ætluðu til Kairó. þar settist hann að í skrautlegu húsi og 
lagði nú mest kapp á, að leita upp hina fyrstu konu sína, er hann 
hafði neyðzt til að yfirgefa. En þrátt fyrir allar rannsóknir sínar 
varð hann einskis * vísari nema þess, að kona hans og börn höfðu 
átt í mestu bágindum frá því er hann skildi við þau. En er hann 
heyrði það, þá gerði hann þannig ráð sitt. Hann efnaði til stór- 
kostlegrar veizlu og ljet kallara fara um alla borgina og bjóða til 
hennar hverjum þeim, er þurfandi væri. Hugsaði hann með sjer, 
að ef kona sín væri í Kairó, þá mundi hún koma í veizluna. 
Stóð hann því útí horni einu í veizlusalnum og hugði vandlega að 
öllum, sem inn gengu; enda varð ekki von hans að lygi, því kona 
hans kom inn og kannaðist hann undireins við hana, þótt hún 
hefði látið ásjást af eymd og örbyrgð. Ljet hann þegar fylgja 
henni inní annað herbergi og þjóna henni með virktum; gekk hann 
því næst sjálfur inn til hennar og spurði, hvernig hún hefði ratað 
í þvílík bágindi; en sem hún tók að segja honum frá hörmungum 
sínum og barma sjer yfir missi bónda síns, þá var lokið ólíkinda- 
látum hans og mælti hann til hennar: „Hjer er sá kominn, sem 
þú syrgir og tregar; eg er Jússúf bóndi þinn.“ þá fjellust þau í 
faðma og grjetu þangað til þau höfðu svalað hjörtum sínum. Lijet 
Jússúf þá fylgja konu sinni og börnum þeirra beggja til lauga og 
færa þau í skrautlegan fatnað. Eptir það ljet hann báðar konur 
sínar heilsast og var dóttir indverska karlsins ljúf og ástrík við 
hina fyrstu konu manns síns. Bjuggu þau svo öll saman með ást 
og eindrægni, og hjelzt sæla þeirra óröskuð til æfiloka. 


Frá El Melik Ennasir Egyptalandskonungi og þremur 
lögreglustjórum. 


Svo er mælt, að einhvern dag varð El Melik Ennasír konungi 
mikill hugur á að heyra eitthvað, sem fáheyrt væri og nýstárlegt 
að marki; ljet hann löngun þessa í ljósi við einn af hirðmönnum 
sínum. Sagði þá hirðmaðurinn, að honum væri bezt að senda eptir 
nokkrum lögreglustjórum, þeir mundu víst geta sagt honum frá 
einhverju af því tægi, sem honum ljeki í mun að heyra. Sendi þá 


487 


konungur eptir lögreglustjórunum í Kairó, Búlak og Misrel-Kadimeh. 
Gengu þeir fyrir hann með lotningu og mælti hann þannig til 
þeirra: „það er vilji minn, að hver ykkar um sig segi mjer frá 
því kynlegasta og fáheyrðasta, sem fyrir hann hefur komið, frá 
því hann tók við embætti sínu.“ 

þeir svöruðu: „Vjer heyrum og hlýðum,“ og tók lögreglu- 
stjórinn í Kairó fyrstur til máls. „Herral“ sagði hann, „það kyn- 
legasta, sem eg hef lifað í allri minni embættistíð, er atburður sá, 
er eg nú mun greina: Í 

Hjer í borginni voru tveir menn, sem kvaddir voru að dómum 
einsog lögmætir vottar. Allt um það áttu þeir mök við vændis- 
konur, drukku vín og lifðu klækjafullu líferni. Nú þótt eg hefði 
mig allan við, þá tókst mjer samt aldrei að sanna sakir á hendur 
þeim. Loksins tók eg það til bragðs, að eg gekk til vínsölumanna 
og þeirra, sem verzluðu með ávexti, bæði nýlesna og þurrkaða, svo 
og til kertasala og allra, er húsaráð áttu þar sem ólifnaður var 
framinn; bað eg þá alla að láta mig vita, þegar báðir hinir fyrnefndu 
menn væru í vínhúsum eða nokkurstaðar annarstaðar á svalli, eins 
líka ef þeir keyptu einhverja þá hluti, sem menn eru vanir að búa 
sig út með, þegar þeir fara í þessháttar leiðangra. 

þeir svöruðu: „Við heyrum og hlýðum.“ Og nú bar svo til 
eitt kvöld, að maður kom til mín. og sagði mjer, að báðir hinir 
fyrnefndu kumpánar væru nú í því og því stræti, í því og því 
húsi, hefðu þeir þar illa sambúð og ósæmilega breytni. Spratt eg 
þá strax upp og bjóst dularklæðum, kvaddi mann til. fylgdar við 
mig og fór gagngert til hússins, sem mjer var til vísað. Drap eg 
þar á dyr og lauk upp fyrir mjer ambátt nokkur; spurði hún, 
hver eg væri, en eg svaraði henni engu og gekk inn. Sá eg þá 
báða mennina, sem eg var að leita að, og sátu þeir að víndrykkju 
með lauslátum kvennsniptum. Og sem þeir sáu mig, þá stóðu þeir 
upp og heilsuðu mjer með lotningu, leiddu mig í öndvegi og sögðu: 
„Vertu velkominn með oss, einsog heiðursgestur og góður fjelags- 
bróðir.“ Voru þeir með öllu ófeilnir við mig og óttalausir. Fór 
nú húsráðandinn út sem allra snöggvast og kom aptur með þrjú 
hundruð gullpeninga.  Mæltu þeir þá til mín þessum orðum: 
„Heyrðu okkur herra lögreglustjóri! þú getur reyndar gert okkur 


488 


mikla vanvirðu og refsað okkur, en þú mundir ekki hafa af því 
annað enn amstur og ómak. það er því miklu ráðlegra fyrir þig 
að taka við fje þessu og vernda okkur, því sjálfur guð hinn al- 
valdi, — hvers nafnið vegsamist! — hann er kallaður verndari, og 
hann elskar þá meðal þjóna sinna, sem eru ósparir á vernd sinni. 
það er því vafalaust, að þú munt hljóta þökk og umbun, ef þú 
lætur að orðum okkar.“ þá hugsaði eg með sjálfum mjer: „Nú 
jæal eg get þá sleppt þeim í þetta skipti og tekið við gullinu; það 
er nógur tíminn að hegna þeim, ef eg næ í þá seinna.“ 

Eg stakk nú gullinu í vasa minn og gekk burt; ljet eg þetta 
ekki vera á fleiri manna vitorði. En daginn eptir kom sendimaður 
frá dómaranum og mælti: „Herra lögreglustjóri! dómarinn stefnir 
þjer á fund sinn; þú verður að gera svo vel og koma strax.“ 
Stóð eg þegar upp og fór með sendimanninum til dómarans, en 
sízt kom mjer til hugar, hversvegna mjer var þangað stefnt. Nú 
er eg kom til dómarans, þá voru þar fyrir bæði vitnin og húsráð- 
andinn, sem hafði fengið mjer gullpeningana. Eg gat ekki þrætt 
fyrir, því hann hafði með sjer skriflegt skýrteini og bæði vitnin 
báru það, að eg væri skuldugur manninum um fjeð. Og er dóm- 
arinn hafði lagasönnur í máli þessu, þá dæmdi hann mig til að 
borga; gerði eg það í fússi og sáriðraðist eptir að eg hafði ekki 
tekið almennilega ofan í lurginn á þrælunum.“ 

þá stóð upp lögreglustjórinn í Búlak og mælti: „Drottinn minn 
og herra! nú skal eg segja yður það kynlegasta, sem mig hefur 
hent, frá því eg tók við embætti mínu. það stóð einusinni svo á 
fyrir mjer, að eg skuldaði svo sem svaraði þrem þúsundum gull- 
peninga, og átti að borga skuldina innan skamms tíma. Seldi eg 
þá allt sem eg átti, bæði laust og fast, en fjekk ekki meira upp 
úr því enn tvær þúsundir gullpeninga. Varð eg nú hræddur og 
kvíðafullur út úr þessu. En eitt kvöld er eg sat heima hjá mjer 
í þungu skapi, þá heyri eg að barið er að dyrum. Hleypur þá 
einn af þrælum mínum til dyra, en kemur aptur nábleikur og 
skjálfandi. „„Æ, herral“ sagði hann, „það er maður fyrir utan í 
skinnklæðum með sverð og kníf, og fylgja honum aðrir fleiri; þeir 
vilja fá yður í tal.“ Tók eg þá sverð mitt og gekk út til að sjá 
hverjir komnir væru. Hafði þrællinn sagt satt og spurði eg komu- 


489 


menn, hvað þeir vildu. „Við erum stigamenn,“ svöruðu þeir, 
„tókum við geysimikil auðæfi að herfangi í nótt eð var, og ætlum 
nú að gefa þjer þau, svo þú losnir við allar áhyggjur og getir 
borgað skuldir þínar.“ Spurði eg þá nú, hvar herfang þeirra væri. 
Komu þeir þá með stóra kistu og leizt mjer hún vera full af 
gullkerum og silfurkerum. Varð eg frá mjer numinn af fögnuði 
og hugsaði með sjálfum mjer, að nú gæti eg borgað skuldir mínar, 
og hefði eg þó ógrynni fjár afgangs. þókti mjer nú ósanngjarnt 
að veita ekki þessum góðu mönnum dálitla hugnun, og sókti því 
hinar tvær þúsundir gullpeninga, er eg hafði. Gaf eg þeim fje 
þetta og þakkaði þeim hjartanlega fyrir auðæfin, en þeir tóku við 
gullinu og fóru burt með það í náttmyrkrinu. Þegar ljómati af degi 
fór eg að skota í kistuna, og sá eg þá að öll kerin í henni voru 
ekki annað enn gylltur kopar og tin, og harðast hundrað silfurpeninga 
virði. Varð eg þá frá mjer af gremju og skapraun, en gull- 
- peningarnir voru farnir og áhyggjurnar margfaldar við það sem 
áður var.“ 

Nú stóð upp lögreglustjórinn í Misrem-el-Kadimeh og mælti: 
„Ðrottinn minn og herra! það kynlegasta, sem fyrir mig hefur 
komið í allri minni embættistíð, er atburður sá, er eg nú mun greina: 
Eg hafði einusinni látið hengja tíu ræningja, hvern á sínum gálga. 
Setti eg verði við gálgana og bannaði þeim að taka nokkurn ofan 
af þeim, er hengdir voru. En sem eg kom þangað morguninn 
eptir, þá var einn gálginn horfinn, en í öðrum hjengu tveir menn 
fyrir einn.  Spurði eg varðmennina, hvernig á því stæði, en 
þeir kváðust ekki wita. En er eg hótaði þeim með barsmíði, þá 
sögðu þeir einsog var: „Herra! við sofnuðum útaf í nótt eð var, 
og þegar við vöknuðum, þá sáum við að einum af ræningjunum 
var stolið ásamt gálganum, er hann hjekk í. Urðum við þá hræddir, 
og með því svo hittist á, að bóndi nokkur kom þar aðvífandi og 
rak á undan sjer asna, þá tókum við bóndann og hengdum hann 
á gálgann þarna, svo hann gengi í stað hins stolna.“ Furðaði mig 
stórum á þessu, og spurði eg þá, hvað bóndinn hefði flutt á asna 
sínum; þeir sögðu, að hann hefði ekki flutt á honum annað enn. 
einn þverbakspoka. „Hvað var í honum?“ spurði eg; þeir sögðu 
það vera sjer ókunnugt. Ljet eg þá færa mjer pokann og leysa 


490 


frá hönum. Og sjá! við fundum manns líkama sundurlimaðan Í 
pokanum. Og er eg sá það, þá hrópaði eg: „Lofaður sje al- 
gjörleiki drottins. þetta er eigi til annars fram komið enn þess, 
„að bóndinn fengi makleg málagjöld fyrir níðingsverk það, er hann 
vann á hinum vegna manni, og er með þessu sýnt, að herrann fer 
ekki í ofharðan reikningsskap við þjóna sína.“ 


Draumurinn. 


Frá því er sagt, að maður einn í Bagdad vellríkur missti allan 
auð sinn og komst í mestu bágindi, svo að hann loksins varð að 
vinna baki brotnu til að hafa ofanaf fyrir sjer. 

„  Einhverja nótt er hann svaf eptir hita og þunga dagsins, þá 
þókti honum sem maður kæmi til sín og segði: „Heill þín er í 
Kairó; far þangað og leita hana upp!“ 

Nú fer hann á stað til Kairó og kom þangað seint á kveldi; 
„svaf hann því um nóttina í musteri einu. Nú stóð hús eitt rjett 
hjá musterinu, og svo sem fyrir hugað var af drottni, þá komu“ 
ræningjar og brutust útúr musterinu inn í húsið. En þeir, sem í 
húsinu bjuggu, urðu þess varir, kölluðu eptir hjálp og lustu upp 
-ópi; kom lögreglustjórinn þegar með varðliðið og lögðu ræningjarnir 
þá á flótta. 

Lögreglustjórinn gekk inn í musterið og fann þar manninn frá 
Bagdad sofanda. Ljet hann þá taka hann fastan og húðstrýkja hann 
svo að hann var nærri dauður. Eptir það ljet hann setja hann í 
- myrkvastofu. — En er þrír dagar voru liðnir, ljet hann leiða 
manninn fyrir sig og spurði hann, hvaðan hann væri. „Eg er 
frá Bagdad,“ svaraði hann. „Og hvert var erindi þitt til Kairó ?“ 
spurði lögreglustjórinn. þá mælti bandinginn: „Mig dreymdi eg 
sæji mann, og þókti mjer sem hann segði við mig: „Heill þín er 
í Kairó; far þangað og leita hana upp.“ Fór eg því hingað og 
hef eg nú reynt, að hýðingin var sú eina heill, sem eg hjer átti Í 
vændum.“ 

þá setti óstjórnlegan hlátur að lögreglustjóranum og tók hann 
þannig til orða: „O, mikil er heimskan, mjer hefur þrisvar vitrazt 
maður í draumi og þókti mjer hann segja: „Í þeim og þeim hluta 


491 


borgarinnar Bagdad er hús nokkurt, sem er svo og svo útlits. — 
Aldingarður liggur að húsinu og er neðst í honum gosbrunnur; 
en undir brunninum eru mikil auðæfi fólgin. Farðu þangað og 
grafðu þau upp. En eg var ekki það barn, að eg færi að þjóta 
'á stað þangað, og þú, flónið þitt! tókst þjer ferð á hendur til að 
elta einhvern hjegóma, sem fyrir þig hafði borið í ringluðum 
draumórum.“ 

Að svo mæltu fjekk lögreglustjórinn honum nokkra peninga 
og mælti ennfremur: „Taktu við skildingum þessum og reyndu svo 

„einhvernveginn að dragnast heim aptur.“ 

Maðurinn fór nú heim aptur til Bagdad. En húsið sem lög- 
reglustjórinn hafði lýst fyrir honum, var hús sjálfs hans. Og sem 
hann var kominn heim, þá tók hann reku og pál og gróf undir 
gosbrunninum og fann þar mikil auðæfi. Með slíkum hætti veitti 
drottinn manni þessum fje og fullsælu. 


Frá 928 til 945 nætur. 


Sagan af Benasir kóngssyni. 


Einusinni var konungur á Persalandi, sem var barnlaus og 
hafði þó verið kvæntur í mörg ár. En þó kom þar um síðir, að 
drottning hans varð barnshafandi og voru þá haldnar fagnaðar- 
hátíðir um allt ríkið. En er meðgöngutíminn var á enda og drottn- 
ing hafði tekið jóðsóttina, þá mátti hún ekki fæða. Kom fyrir 
ekki þótt allir hinir beztu læknar væru til kvaddir, því þeim bar 
öllum saman um, að annaðhvert yrði að deyja, móðirin eða barnið. 
Og sem konungurinn og öll hirðin var í öngum sínum útaf þessum 
hörmulegu vandræðum, þá kom þangað maður nokkur ókunnugur 
og bauðst til að hjálpa drottningu svo hún mætti fæða. En það 
áskildi hann sjer að launum, að barnið yrði sjer afhent, þegar það 
væri átján vetra að aldri. 

Konunginum leizt hinn ókunni maður ískyggilegur og færðist 
lengi undan að gangast undir skilyrði það, er hann setti honum. 
En vezírinn sagði, að konungur gæti leiðt hjá sjer að efna heitið, - 


492 


þegar þar að kæmi; ljet þá konungur til leiðast, enda lá honum 
sjálfum hvað mest á hjarta, að bæði móðirin og barnið mætti lifa. 
Og nú greiddi hinn ókunni maður svo vel fyrir drottningu, að hún 
ól barnið og hjelt sjálf lífi; var það sveinbarn vænt og fagurt. 
Var sveininum nafn gefið og kallaður Benasír (þ. e. hinn óviðjafnan- 
legi). Nú þökkuðu allir komumanni og báðu hann njóta heilan 
„ handa, en hann gaf sig lítt að því; segir hann konunginum að 
skilnaði, að hann muni finna hann aptur að átján árum liðnum og 
ganga þá ríkt eptir, að efnt verði heitið. Hafði konungur þá þegar 
fastlega ásett sjer að efna ekki orð sín. Fjekk hann hina ágæt- 
ustu meistara til að kenna syni sínum, og vandaði uppeldi hans 
sem bezt hann gat; en sem sveinninn stálpaðist, þá gerðist hann 
æ hugsjúkari og vissi ekki, hverjum undanbrögðum hann ætti að 
beita, til þess að firra sig efndum heitorðsins. Var drottning að 
sínu leyti eins áhyggjufull og komust þau bæði til þeirrar niður- 
stöðu, að bezt væri að senda sveininn til einhvers konungs, sem á 
væri þeim vinveittur. Mundi þá hinn ókunni maður grípa Í tómt, 
er hann kæmi, og enginn til frásagna um það, hvar sveinninn væri 
niður kominn, Sendu þau því Benasír ekki fullra sjö vetra gamlan 
til keisarans á Kínlandi. Fagnaði keisarinn honum vel og tók hann 
þegar ástfóstri. Ólst Benasír þar upp með sonum sjálfs hans og 
hafði sama eptirlæti, enda ljet keisarinn í veðri vaka, að hann væri 
sonur sinn; hefði hann á bernskuárunum verið að fóstri hjá Persa- 
konungi, en væri nú aptur kominn til föðurhúsa. Vissi Benasír 
sjálfur ekki betur enn að svo væri, og þókti þá vandamönnum hans 
því meiri von, að hann mundi geta leynzt fyrir þeim, er mestan 
hug höfðu á að finna hann. 

Ná átti Kínlands keisari eina dóttur og ólust þau Benasír þar 
upp í höllinni, einsog systkin. Var þessi dóttir keisarans ung að 
aldri og svo fögur að undrum þótti gegna, og átti hún hvergi sinn 
líka. Benasír vissi eigi annað enn hún væri systir sín, en ást 
hans á henni fór æ vaxandi sem honum jókst aldur, og varð að 
ákafri ástríðu. Og með því hann hugði ást sína syndsamlega, þá 
reyndi hann með öllu móti að kæfa hana niður, en hún magnaðist 
miklu fremur að því skapi sem hann þroskaðist, og er hann fann, 
að hann mátti eigi lengur halda tilfinningum sínum í taumi, þá 


493 


sagði hann keisaranum föður hennar, hversu komið var, og sár- 
bændi hann að senda sig burt frá hirðinni, ef ást sín mætti nokkuð 
þar við spekjast, því með skynsamlegum rökum yrði hún eigi sefuðe 
Hugði Benasír, að keisarinn mundi reiðast við þessa játningu sína, 
en það varð ekki, og þókti honum það furðu gegna. Keisarinn 
gladdist yfir því, að svo mannvænlegur kóngsson skyldi hafa fellt 
hug til dóttur sinnar og svaraði honum á þessa leið: „Son 
minn! elska sú, er þú hefur lagt á dóttur mína, er innblásin þjer 
af guði, og er okkur ofvaxið að skilja ráðsályktanir hans. Treystu 
forsjóninni; eg er sannfærður um, að hún mun ekki vekja aðrar 
tilfinningar í hjarta þínu enn þær, sem þú vel mátt við kennast. 
En ekki get eg veitt þjer orlof til að fara frá hirð minni, og eru 
þar orsakir til, sem eg ekki get sagt þjer fyr enn þú ert kominn 
af átjánda ári þínu. Far nú aptur til bræðra þinna og legg alla 
stund á, að ást sú, er þú ber til systur þinnar, eigi verði um 
hóf fram.“ 

Benasír fjekk eigi skilið, hvernig keisarinn gat tekið með- 
kenningu hans með slíku jafnaðargeði, og gerði hann sjer nú allt 
far um að sitja á ástríðu sinni. En með því honum gafst svo 
opt færi á að sjá dóttur keisarans og tala við hana, þá sá hann 
að öll sín barátta mundi verða fyrir gíg. Og einn dag er þau 
voru saman tvö ein, þá tók hann þannig til orða: „Eg veit ekki, 
hvernig eg á að lýsa tilfinningum mínum, en svo mikið er víst, 
að mjer er raun að því, að þú skulir vera systir mín, því mætti 
eg eiga þig fyrir eiginkonu, þá þæktist eg hafa himin höndum 
tekið.“ Dóttir keisarans roðnaði við og svaraði engu, en auðsjeð 
var það, að henni rann ekki síður hugur til Benasírs; samt vildi 
hún ekki við gangast, að svo vítaverð elska hefði kviknað í hjarta 
sínu og hljóp hún því burt frá honum. En upp frá þeirri stundu 
sá Benasír sig ekki úr færi, að tala við fóstursystur sína, þegar 
hann komst höndunum undir, og varð það til þess, að ást hans 
þróaðist enn meir. 

Nú voru liðin seytján ár frá fæðingu Benasírs og hugðu íor- 
eldrar hans, Persakóngur og Persadrottning, að hinn ókunni maður 

“ mundi vera búinn að gleyma því, er honum hafði verið heitið. 
Voru þau farin að hugsa um, að senda eptir Benasír til Kínlauds, 


494 


7 

en það fórst fyrir, því á hinum átjánda jafnlengdardegi frá því er 
drottning varð ljettari, þá vissi enginn fyrri til enn ókunni mað- 
urinn allt í einu stóð í höllinni. Sló þá miklum ótta á konung 
og drottningu, en komumaður krafðist harðlega, að þau efndu um- 
mæli sín; kvað hann nú liðin vera átján ár og ættu þau því ekki 
með að halda syni sínum lengur. Ókunni maðurinn kom ekki að 
tómum kofunum, því konungur hafði lengi haft svarið á reiðum 
höndum; en samt bar hann það fram með hálfum huga. „þjer 
rifjið upp raunir mínar,“ sagði hann; „sonur minn lifði ekki nema 
fáeina daga eptir að kona mín varð ljettari; eg er barnlaus maður, 
og er það mikil mæða.“ þá brást hinn ókunni maður reiður við 
og svaraði: „þjer þurfið ekki að hugsa til, að þjer getið blekkt mig 
eða svikist undan loforði yðar; eg veit að sonur yðar lifir og eg 
veit hvar hann er. Hann er á Kínlandi við hirð keisarans.“ þá 
hryggðist konungur ákaflega, er hann sá að allar varúðarreglur hans 
höfðu orðið til ónýtis, en þó reyndi hann að leyna geðshræringu 
sinni. Hann mælti: „Eg skal þá ekki lengur dylja yður sann- 
leikans. Sonur minn er á Kínlandi; en eg sárbæni yður, að þjer 
ekki sviptið mig ógæfusaman þeirri einu huggun og gleði, sem eg 
hef af svo ástkærum einkasyni. En ef þjer viljið hafa laun fyrir 
hinn mikla greiða, sem þjer auðsýnduð mjer, þá krefjist þess, er 
yður sýnist, og skal eg gera allt sem í mínu valdi stendur til að 
fullnægja yður. Viljið þjer helfing auðæfa minna eða nokkurn hluta 
af ríki mínu.“ „Eg vil hafa það, sem mjer var lofað,“ svaraði 
komumaður, „og eg vil hegna yður fyrir svikin. þjer hafið reynt 
að pretta mig, og það skal einmitt verða syni yðar til ógæfu, en 
ekki frelsis.“ á 4 

„Nú er konungur sá að maðurinn vildi ekki ganga að neinum 
boðum, þá tók hann til að biðja hann með auðmýktarfullum orðum. 
En er það stoðaði eigi heldur, þá hótaði hann honum hörðu og 
mælti: „Fyrst þjer hvorki gangist fyrir boðum nje bænum, þá 
neyðist eg til að beita valdi. Takið manninn fastan, varðmenn !“ 
Gerði hann þá mönnum sínum bendingu, að þeir skyldu leggja 
hendur á hann. En komumaður brást samstundis í arnarlíki og 
flaug burt, svo ekki festi auga á. þá skildu þau kóngur og drott- 
ning hverskyns var, að þetta var illur andi, sem ásókti son þeirra, 


495 


og fjekk þeim það óumræðilegrar hryggðar. Enda höfðu þau eigi 
getið skakkt til, því hinn illi andi flaug rakleiðis til höfuðborgar- 
innar á Kínlandi, og kom niður skammt frá henni; gekk hann 
síðan til keisarahallarinnar og kvaðst vera sendur af Persakonungi. 
Var hann þá óðara leiddur fyrir keisarann og tók þannig til máls: 
„Herra! nú eru yfirliðnar hættur þær, er lánardrottinn minn uggði 


mest, að yrðu syni sínum að grandi. Sonur hans hefur nú átjánda 


árið á baki og þarf engu að kvíða. Er eg sendur af Persakon- 
ungi til að sækja hann og biður hann yður að trúa mjer fyrir 
honum.“ þá. ljet keisarinn kalla á Benasír og sagði við hann: 
„Son minn! — ef eg má kalla þig svo, sem mjer jafnan hefur látið 
ljúfast — þjer er eigi til setu boðið, og verður þú þegar að fara 
til konungshirðarinnar á Persalandi; það varðar sjálfan þig miklu. 
og muntu: verða þess vísari þegar þú ert þangað kominn.“ Hnikkti 
Benasír mjög við þessi tíðindi, og fylltist harmi, þegar hann hugsaði 
til þess, að hann varð að skilja við dóttur keisarans. Bað hann 
keisarann lofa sjer að kveðja bræður sína og systur.  Grjet hún 
mjög er Benasír kvaddi hana, og varð hunum þá enn skapþyngra. 
En allt fyrir það hlýðnaðist hann boði keisarans og lagði á stað 
með leiðtoga sínum. Spurði andinn, því hann væri svo hryggur. 
„Herra!“ svaraði Benasír, „þjer getið því ekki nærri, hvað eg er“ 
hrelldur í skapi. Eg á systur eina, er eg ann meira enn sjálfum 
mjer, og nú verð eg að sjá henni á bak og sakna samvista hennar.“ 
þá hló andinn kaldahlátri og mælti: „Ef þjer viljið, þá skal eg 
fara til hallarinnar aptur og gera hvað eg get til að fá systur yðar 
með mjer. Bíðið mín bara dálitla stund.“ Kóngsson hjet því og 
sneri andinn um hæl aptur til höfuðborgar Kínlands. Og sem hann 
var kominn úr augssýn kóngssyni, þá brást hann í arnar líki, flaug 
til keisarahallarinnar og settist á þakið. Sá hana keisaradótturina 
aldingarðinum við höllina, 


2 


þar sem hún var að hafa af fyrir sjer í 
því hún var yfirkomin af harmi; steypti hann sjer þá yfir hana 
og hremmdi hana í klær sínar, en allir, sem það sáu, hrinu upp 
yfir sig og hljóðuðu hástöfum. Kom hann fljótt aptur til Benasírs, 
sem hafði beðið hans með miklum hugarkvíða. Lagði hann 
keisaradótturina hálfdauða niður fyrir fætur honum og brást aptur“ 
í manns líki. 


496 


Benasír varð nú höggdofa við atburð þenna, en jafnskjótt 
sem hann rankaði við sjer aptur, þá fór hann ásamt andanum að 
stumra yfir keisaradótturinni. Sókti hann vatn í lind eina, sem 
var þar rjett hjá, og tókst honum með því að vekja fóstursystur 
sína til lífs aptur. Tjáði hann henni gleði sína yfir því að hann 
fann hann aptur; kvaðst hann hafa verið farinn að kvíða því, að þau 
mundu aldrei framar sjást í þessu lífi. Nú vildi keisaradóttirin fara 
heim aptur til föðurhúsanna, en andinn og Benasír mæltu því í 
móti. Tók andinn þannig til orða: „Ef við eigum að halda til 
höfuðborgar Persalands með þessu ferðalagi, þá verðum við í marga 
mánuði að komast þangað. Munu og tattariskir riddarar verða 
sendir í allar áttir til að leita upp keisaradótturina. En eg get 
boðið ykkur annan flutning, sem bæði er hægari og fljótari, og er 
bezt við reynum hvernig hann gefst okkur.“ 

Að svo mæltu þreif hann kóngssoninn og sa 
í fang sjer og sveiflaðist hátt í lopt upp; en ekki hjelt hann 
„til Persalands, heldur beindi hann fluginu morður til Afríku 
stranda og „sveif niður að hinum háu fjallshnúkum við Túnis; 
renndi hann sjer þar niður í hyldjúpa klettagjá, ógurlega og afar 
þrönga. Allt til þessa hafði andinn verið vingjarnlegur í viðmóti, 
en nú varð hann önugur og illúðlegur. "Lagði hann Benasír og 
keisaradótturina á jörð niður og mælti: „Hingað var förinni heitið.“ 
Spurði Benasír, hvort nú væri langt til hallar Persakonungs, en 
andinn tautaði einhver töfraorð fyrir munni sjer, og Í sama vetfangi 
opnaðist jörðin; þreif hann þá óþyrmilega í handlegginn á Benasír 
og mælti: „Áfram! áfram! eg skal leysa úr spurningum þínum 
seinna.“ Gengu þau nú þrjú saman ofan eptir riði einu og komu 
í afarvíð göng, en jörðin laukst saman að baki þeim. Var þar 
ógurlegt umhorfs, svo að keisaradótturinni reis hugur við, en þá 
þókti henni versna um helfing, er andinn greip um hönd hennar 
og sagði henni að koma með sjer. Hún hljóðaði upp yfir sig af 
hræðslu, fleygði sjer fram fyrir fætur andanum og sárbændi hann 
að skilja sig ekki frá bróður sínum. „En andinn skeytti hvorki 
grátbeiðni hennar nje hótunum Benasírs. Og svo snarlega vatt 
hann sjer burt með. hana, að kóngsson fjekk engri vörn við komið. 
'Koin andinn þegar aptur og skipaði honum að fylgjast með sjer, 


497 


sá hann þá eigi annan kost enn að hlýða. Leiddi andinn hann í 
gegnum mörg jarðgöng þangað til þeir komu í stórt herbergi; var 
þar fyrir karl einn hrumur og visinn og harla viðbjóðslegur. Mælti 
þá andinn til Benasírs: „Hjer er þjer ætlað að vera, og er karlinn 
barna faðir minn. Skal það hjeðanaf vera þitt starf að þjóna hon- 
um, og ræð eg þjer að leysa verk þín vel af hendi, því þú skalt 
eiga mig á fæti, ef þú gefur honum nokkurt tilefni til umkvörtunar.“ 
Ætlaði Benasír þá að svara einhverju, en andinn gekk snúðugt burt 
og skelldi eptir sjer dyrunum. 

Nú byrjaði auma æfin fyrir Benasír, er hann varð að stjana 
undir karlinn einsog auðvirðilegasti þræll, og var hafður til hinna 
hvumleiðustu vika; fjekk það honum svo mikils, að hann örvílnaðist 
-og Óskaði sjer dauða. Keisaradóttirin hafði nú reyndar betri vist, 
og var henni þó engu minni harmur í huga enn kóngssyni. Hafði 
andinn fengið henni bústað í glæsilegum herbergjum, og mátti hún 
þar njóta alls, sem hún óskaði, nema frelsisins. Spurði hún and- 
ann, hvað hann hefði gert við Benasír. Hann svaraði: „þjer eruð 
drottning í höll þessari, og skal boðum yðar hlýðt verða; en þess 
krefst eg, að þjer minnist aldrei á þann, sem þjer unnið. Þjer 
ættuð að bera kinnroða fyrir ást þá, er þjer hafið á honum.“ 
Kóngsdóttir skildi vel hvert orð hans lutu, en ljet samt eigi bera 
á harmi sínum nje þykkju; brá hún á yfirdrepskap og ljet sem 
hún yndi vel hlutskipti sínu. „Herra!“ mælti hún, „þjer gerið mjer 
getsakir. Eg treysti drengskap yðar og veglyndi svo vel, að eg geng 
að því vísu, að þjer munið ekki rjúfa tryggðir við Benasír bróður 
minn nje brjóta á honum lögmál gestavináttunnar. En fyrst að 
nafn hans er yður ógeðfelt, þá treystið því, að það skal aldrei 
framar koma yfir mínar varir. Kann eg yður þökk fyrir vinsemd 

á, er þjer auðsýnið mjer, ogiskal eg gera mjer allt far um að 
vera yður til vilja.“ Brá andanum vel við þessi orð hennar og 
brosti hann við henni eins vingjarnlega og honum var lagið eptir 
eðli sínu; kvaddi hann hana því næst með blíðu. Liðu svo nokkrir 
dagar að hann kom ekki á fund hennar. Var þá enginn hjá henni 
nema kerling nokkur, er andinn hafði sett til að gæta hennar; 
þjáðist hún nú mjög af hugsýki Benasírs vegna og var aldrei með 
hýrri há. En það hafði hún sjeð á andanum, að hann hafði fellt 

þúsund og ein nótt. IV. 32 


498: 


hug til hennar og hugði hún að neyta þess til að forða sjer og: 
bróður sínum. Og er andinn vitjaði hennar, þá fagnaði hún hon- 
um með vinsemd og mælti: „Herra! þjer hafið verið svo lengi í 
burtu, og vonaðist eg eptir yður miklu fyrri. Eg á hjer engan að 
nema yður í einverustað þessum, og vona eg að þjer aldrei verðið 
svo lengi í burtu eptirleiðis.“ Varð andinn ljettbrýnn við og spurði 
hana innvirðuglega, hvort henni hefði verið sæmilega þjónað meðan 
hann var í burtu, og hvort hún vildi ekki biðja sig neins. Hún 
mælti: „Eg hef aðeins eina bæn að biðja yður, og hún er sú, að 
þjer segið mjer; hversvegna þjer hafið flutt mig hingað og hvers- 
vegna þjer látið mig sitja bjer í ófrelsi.“ „Tignarlega mær!“ ans- 
aði andinn, „enn að þjer skulið geta spurt svo; þegar eg heyrði 
Benasír lofa fegurð yðar, þá varð mjer ákaflega mikil forvitni á 
að sjá yður, og er eg sá hversu sárt hann harmaði við skilnað 
ykkar, þá fýsti mig að kynnast konu þeirri, er vekja mátti svo 
ákafa elsku. Og sem eg leit yéur, þá fann eg að þjer voruð slíkrar 
elsku makleg, og við það kviknaði brennandi ást í hjarta mínu 
sem aldrei mun slökkna.“ þannig heyrði keisaradóttirin af and- 
ans eigin munni, að svo var sem hún hafði getið til; sá hún að 
yfir sjer vofði hin mesta hætta, en það var ætlun hennar, að þessi 
hætta skyldi einmitt verða sjer vegur til frelsis. Sagði hún því 
við andann: „Ef þjer ætlist til að eg sýni yður nokkra blíðu, þá 
verðið þjer að gæta allrar þeirrar virðingar og nærgætni, sem tign 
minni er samboðin. En þjer munuð aldrei ná ást minni og hylli 
með því að halda mjer í ófrelsi.“ Var þá andinn fljótur til svars 
og mælti: „þjer eruð hjer sem drottning og megið öllu ráða; þjer 
eigið frjálst með að ganga hvar þjer viljið. Hjer eru lyklar að 
öllum herbergjunum; en tvær hurðir tek eg undan, sem þjer ekki 

megið upp ljúka.“ Var önnur hurðin fyrir herbergi því, er Benasír 
dvaldi í hjá föður andans. 

Keisaradóttirin ljet nú sem. hún kynni andanum mikla þökk 
fyrir traust það, er hann sýndi henni, og gaf honum nokkurn ádrátt. 
En sem hann var farinn, þá varð henni það fyrst fyrir, að hún 
lauk upp öllum dyrum, sem lyklarnir gengu að. Og innst í göngum 
nokkrum fann. hún handrit æðimörg á ýmsum tungumálum. Nú 
ir hún prýðilega menntuð og ni og tókst henni að grafa 


499. 


upp galdraskræður nokkrar; varði hún mörgum stundum á degi 
hverjum til að kynna sjer innihald þeirra. Og að nokkrum mán- 
uðum liðnum datt hún ofan á sögu andans sjálfs, sem hjelt henni 
þar í valdi sínu. Fór hryllingur um hana, er hún las um afdrif 
þau, sem Benasír kóngsson átti í vændum; því svo var ritað, að 
andinn gæti með engu móti teygt úr æfi föður síns, nema með 
mannblótum. Þþóktist hún þá ganga að því vísu, að Benasír mundi 
til blóts ætlaður, ef hann annars væri á lífi. ' 
Nú varð keisaradóttirin frá sjer af hræðslu og kvíða; hún 
æðdi úr einum staðnum í annan og rannsakaði hvern krók og 
kima, en það kom allt fyrir ekki. Samt varð hún eigi með öllu 
vonlaus, því hún hafði lesið í galdrabókinni, að líf andans var riðið 
við leyndardóm nokkurn; en þessi leyndardómur var sverð eitt, 
sem falið var í einhverju af hinum yztu hornum hallarinnar. Á 
sverðið var ristur dauðadómur andans, og reið nú keisaradótturinni 
mest á að finna hvar það væri geymt. Taldi hún víst, að lyk- 
illinn, sem andinn hafði haldið eptir, mundi ganga að hirzlu þeirri, 
er sverðið var geymt í. Lagði hún því alla stund á að vera sem; 
blíðust við andann, og einusinni er vel lá á honum, þá sætti hún 
lagi og mælti: „Herra! þjer vitið hvað kvennfólkið er þrálátt 
stundum. Þjer hafið haldið eptir einum af lyklunum, sem ganga 
að herbergjum yðar, og er eg útúr þessu orðin svo forvitin, að eg 
eiri mjer hvergi, fyr enn þjer segið mjer og sýnið, hvernig á því 
stendur.“ Var sem andinn yrði uppvægur af reiði við þessi til- 
mæli hennar. Hann mælti: „Eg bjelt eg væri búinn að sýna yður 
svo mikið eptirlæti, að þjer mættuð vera ánægðar, en nú sje eg 
mjer til skapraunar, að því meira sem eg læt eptir yður, því 
heimtufrekari verðið þjer.  þjer verðið að virta mjer til vorkunar, 
þó eg geti ekki sinnt öllum brekum yðar og barnalátum.“ „Verðið 
þá afhuga ást minni,“ ansaði keisaradóttirin, „fyrst þjer viljið ekkert 
til hennar vinna.“ þetta voru djörf og háskaleg orð. En andinn 
hafði svo ákafan girndarhug á keisaradótturinni, að hann dirfðist 
ekki að synja þess er hún beiddi. „Fyrst ekki er annar vegur,“ 
sagði hann, „þá skal eg svala forvitni yðar. Reyndar þori eg 
ekki að fá yður lykilinn, en eg skal sýna yður hvað geymt er þar 
inni sem hann gengur að. Munuð þjer nú sjá að það var aldrei 
327 


500 


þess vert, að þjer færuð að forvitnast um það.“ Að svo mæltu 
fór hann með hana gegnum öll herbergin, þangað til þau komu 
í skúmaskot eitt. þar dró andinn upp lykil, er hann hafði fólgið 
mjög vandlega í barmi sínum; því næst lauk hann upp járnskáp 
með lyklinum, og stóð sverð í skápnum. „Sjáið þjer nú?“ sagði 
hann við keisaradótturina, „þetta er svo ómerkilegt, að þjer ættuð 
ekki að tefja augu yðar á því að skoða. það.“ þá mælti hún: 
„Sverðið er þó víst hinn mesti kjörgripur, fyrst þjer geymið það 
svo vandlega; mjer þækti gaman að sjá það.“ #„Sverðið er öld- 
ungis einfalt,“ svaraði andinn, „það tekur því ekki að vera að 
sýna yður það.“ „Æl“ sagði hún, „þessi undanfærsla yðar gerir 
mig ennþá forvitnari; ætlið þjer að synja mjer um þessa síðustu 
bæn mína?“ Og nú var hún þangaðtil að nauða á andanum, að 
hann ljet eptir henni. En sem hún var orðin handhafi að sverðinu, 
þá brá hún því úr sliðrum, reiddi það yfir höfað andanum og 
mælti: „þú hinn armi, bústu nú við dauða þínum.“ Varð nú 
andinn óttasleginn, er hann sá yfir höfði. sjer sverðið, sem dauða- 
dómur hans var á ristur; fjell hann því fram fyrir keisaradótturina 
og bað hana miskunar. Svaraði hún þá, að hún skyldi fresta 
hefnd sinni, ef hann segði sjer, hvað orðið væri af Benasír 
bróður sínum. 

Nú vildi andinn fyrir hvern mun forða fjöri sínu og sýndi 
hann því keisaradótturinni hvar Benasír var innibyrgður. Hljóp 
hún þangað strax, með: sverðið í hendi; þorði hún eigi að leggja 
það frá sjer, því það gerði hana einvalda yfir töfrahöllinni og lífi 
andans. En Benasír hitti hún svo til reika, að hann var nærri 
dauður af örvílnan, því hann hafði verið látinn vita, að ekki væri 
nema einn dagur til þess að honum yrði blótað. Og er keisara- 
dóttirin heyrði það, þá gat hún ekki lengur stillt heipt sína og hjó 
andann banahögg. Í sama vetfangi hurfu öll herbergin með hræði- 
legum gný, og „vissu þau keisaradóttirin og Benasír eigi fyrri til, 
klettagjánni þar sem andinn hafði svifið niður 


2 


enn þau stóðu Í 
„með þau, er hann kom norður á Afríku. Byrjuðu nú nýjar hættur 
og þrautir, en að þeim afstöðnum komust þau loksins niður á 
sjáfarströnd og tóku sjer fari með skipi einu, er ætlaði til Persa- 
ands. Og er þangað. var komið, þá varð Benasír þess vísari, hve 


501 


kynlega hafði til borið um fæðingu hans og hver: leynd hafði á 
verið um faðerni hans í uppvextinum. Voru nú gerðir sendiherrar 
á fund Kínlands keisara og skyldu þeir biðja hann samþykkis til 
þess að Benasír fengi dóttur hans til eiginkonu. Samþykkti keisar- 
inn ráðahag þenna feginshugar, og gekk Benasír að eiga fóstur- 
systur sína, er hann átti Mf sitt að launa. 


Albondúkani. 


Einusinni varð kalífinn Harún Alraschíd liðlangan daginn að 
taka við ávörpum emíra sinna og annara höfðingja; var hann að 
lokum orðinn dauðþreyttur og leiður á allri hæverskunni og hinu 
einstrengingslega siðdekri, sem hann gat eigi hjá komizt sökum 
tignar sinnar, og langaði hann því til að hafa af fyrir sjer með 
einhverri skemmtun. — Rjeði hann það af að búast dularklæðum 
ásamt með Giafar stórvezír sínum, og ganga svo út til þess að 
útbýta ölmusum. Vildi hann og jafnframt komast að raun um, 
hvort embættismenn hans gegndu skyldum sínum samvizkusamlega. 
Og sem þeir báðir voru komnir í dularbúninginn og höfðu gert 
sig torkennilega, þá leyndust þeir burt úr höllinni. 

Nú reikuðu þeir lengi vel um strætin í Bagdad og gáfu fátækl- 
ingum margar ölmusugjafir. Mættu þeir konu einni á miðju stræti 
og beiddist hún ölmusu; var hönd hennar næsta nett og smá og 
mjallahvít, svo að kalífanum varð starsýnt á; tók hann þá upp 
gullpening og fjekk Giafar til að gefa konunni. 

Konan sá þegar að það var óvenju stór og þungur gullpeningur, - 
sem henni var gefinn; virti hún hann fyrir sjer og kallaði eptir stór- 
vezírnum, sem var kominn nokkur spor á undan henni. „Herra!“ 
mælti hún, „þjer hafið fengið mjer gullpening; var yður full alvara 
að gefa mjer hann?“ þá mælti stórvezírinn: „þjer eigið ekki að 
þakka mjer fyrir gjöfina, sem þjer fenguð, heldur þessum unga 
manni,“ og benti henni um leið á kalífann. Bað ölmusukonan 
Giafar að "spyrja hann, hvort hann hefði ætlað sjer slíka stórgjöf; 
kvað kalífinn svo vera og beiddi hún þá guð að blessa hann. 
Skipaði kalífinn Gíafar að spyrja hana, hvort hún vildi eiga sig. 
Gíafar gerði svo og mælti: „Samfylgdarmanni mínum leikur hugur 


502 


á áð eiga yður fyrir konu.“ — „Eg tek::þeim kosti,“ ansaði konan, 
„svo framarlega sem hann getur gefið mjer morgungjöf þá, er eg 
vil hafa.“ Hugsaði Gíafar þá með sjer, að nú mundi kalífanum 
fara að þykja nóg um, er hann skyldi svona verða að fullnægja 
óskum förukonu, og spurði hann, hvers hún krefðist að morgun- 
gjöf. „Eg vil ekki hafa minni morgungjöf,“ ansaði konan, „enn 
svo sem samsvarar árstekjunum af Khorasan og Íspahan.“ Gíafar 
sagði kalífanum, hvað konan færi fram á, en hann gekk að kostum 
hennar og þókti vezírnum það furðu gegna. þegar förukonan 
heyrði það, kvaðst hún vilja vita hvað mannsefni sitt hjeti, og 
svaraði Gíafar henni þá og sagði: „það er kalífinn Harún Alraschid 
og enginn annar.“ En það var einsog konuefninu brygði ekki hið 
minnsta við þessi snögglegu umskipti á lífskjörum hennar, og varð 
henni „ekki annað að orði enn að hún þakkaði guði fyrir það, 
að hann hefði gefið sjer drottinn rjetttrúaðra þjóða að eiginmanni. 
Færti hún síðan andlitsblæju sína nokkuð í lag og gekk með 
þeim. til hallarinnar. þegar kalífinn var þangað kominn, skipaði 
hann konu nokkurri roskinni og mörgum ambáttum að þjóna þessari 
nýju eiginkonu sinni. Var henni fylgt til lauga, og þar var hún 
þvegin með ilmvatni og færð í ljómandi skart. Eptir það var 
henni fylgt í glæsilega höll og fór kalífinn þangað sama kvöldið 
með valdsmönnum þeim, er semja skyldu hjúskaparsáttmálann. En 
er þau voru orðin tvö ein, Harún og kona hans, þá spurði hann 
hana, hver hún væri, og hversvegna hún hefði krafizt svo stórrar 
morgungjafar. „Herra!“ svaraði hún, „eg hef ekki krafizt meira 
„af yður, enn ættgöfgi mín heimilar mjer. Eg er komin af hinum 
víðfræga Khosru Nuschirwan, sem beið hvert hrakfallið á fætur 
-öðiu þangaðtil hann rataði í eymd og bágindi. Í sömu bágindum 
var eg stödd þegar þjer hittuð mig.“ 

„Ef að. sagnaritarar herma rjett frá,“ mælti kalífinn, „þá hefur 
samt hinn göfugi ættfaðir yðar optsinnis verið rangsleitinn og kúgað 
þegna sína.“ „Enda var það mótlæti á oss lagt,“ svaraði konan, 
„að vjer skyldum lifa á bónbjörgum, og það hefur drottinn gert 
til. þess að hegna fyrir ávirðingar konungs þessa, og til einskis 
annars.“ 

„En þó hafa menn það fyrir satt,“ mælti kalífinn, „að hann 


503 


hafi síðar orðið betri maður og sýnt drenglyndi og miskunsemi.“ 
08 það er ef til vill þessvegna,“ svaraði hún, „að miskunn guðs 
hefur hafið mig upp úr djúpi volæðisins og sett mig á veldisstól 
yðar, drottinn rjetttrúaðra manna !“ 

Kalífinn var vel ánægður með hina nýju konu einsog líka 
mátti. Í það mund er eitt ár var liðið frá atburði þessum, þá 
gekk hann einusinni út með Gíafar ráðgjafa sínum og Mesrúr 
höfuðsmanni geldinganna, og voru þeir allir í dularbúningi. Nú er 
hann reikaði um strætin í Bagdad fram og aptur, þá varð honum 
litið á sölubúð nokkra, harla snotra og þokkalega. þar var inni 
ungur maður og var hann að búa til kryddkökur. Leizt kalífanum 
vel á manninn og hugsaði sjer að láta honum fjenast á verzlun 
sinni. þegar hann var kominn heim í höll sína, ljet hann undireins 
sækja hundrað smákökur til bakarans; voru nú kryddkökurnar færðar 
kalífanum og lagði hann einn gullpening undir hverja köku, sendi hann 
þær því næst til hinnar konungbornu konu sinnar. Ljet hann um 
leið skila til hennar, að hann væri sjálfur væntanlegur til hennar 
um kvöldið, og skyldi hún segja til, ef hún óskaði sjer nokkurs 
hlutar. Beiddi hún hann þá um eina þúsund gullpeninga og konu 
til fylgdar við sig, er hún færi út til að gefa ölmusur. Kalífinn 
varð fúslega við bón hennar og sendi henni það, er hún beiddi um; 
gekk hún síðan út með konu þeirri, er henni var fengin til fylgdar; 
fór hún víða um stræti borgarinnar og útbýtti rausnarlegum ölm- 
usugjöfum. Veður var heitt mjög og sókti á hana ákafur þorsti, 
er hún hafði gengið lengi, en henni bauð við að drekka af ílátum 
vatnsberanna, og beiddi því konuna gömlu, er fylgdist með henni, 
að berja á dyr á húsi einu allsnotru, og biðja þar um einn bikar 
vatns. Konan drap þá hægt á dyr og kom út ungur maður fríður 
sýnum og skrautbúinn og spurði, hvað henni væri á höndum. 
„Sonur sæll!“ ansaði konan, „við erum komnar til að biðja yður 
greiða. Dóttir mín er sárþyrst og vill ekki drekka hjá neinum 
af vatnsberunum; dirfumst við því að biðja yður um einn bikar 
vatns.“ Fór nú maðurinn inn í húsið aptur og kom með fullan 
vatnsbikar. Teigaði kona kalífans stórum og sneri sjer undan um 
leið svo hinn ungi maður ekki skyldi geta sjeð framan í sig; þakkaði 
hún honum fyrir greiðann og beiddi guð að launa honum. Gengu 


504 


nú báðar konurnar heim aptur til hallarinnar. Nú vissi hin nýjs 
kona kalífans ekki, hvernig hún ætti að umbuna kurteisi hins unga 
manns, sem hafði gefið henni svaladrykkinn; tók hún það til bragðs, 
að hún sendi fylgdarkonu sína til hans með kryddkökurnar, sem 
hún hafði nýfengið frá kalífanum.  Blóðlangaði hana á leiðinni til 
að neyta af þeim, en þorði þó ekki, því eyða hefði sjezt á fatinu, 
þó ekki hefði hún tekið nema eina og fjekk hún það því ósnert 
í hendur hinum unga manni. Sat hann fyrir utan húsdyr sínar 
og þakkaði konunni fyrir hugulsemi þá, er honum var sýnd, og 
beiddi hana að setja niður kökurnar hjá sjer á bekkinn, er hann 
sat á. En rjett sem konan gamla var brott gengin, kom nætur- 
vörður nokkur, er heima átti þar í nágrenninu; til mannsins og 
mælti: „Herra! í dag er hátíðisdagur; gefið þjer mjer ofurlítið, svo 
eg geti keypt sætabrauð handa börnum mínum.“ „Taktu fatið 
þarna !“ ansaði maðurinn, „færðu þeim það og segðu það sje send- 
ing frá mjer.“ Næturverðinum þókti vant velboðnu: að neita, tók 
við fatinu og færði konu sinni. „Oláns maður!“ sagði hún, er 
hún sá hann koma, „hvar hefurðu stolið þessum kökum?“ „Og 
ekki hef eg stolið þeim,“ svaraði maðurinn, „einn af þjónustu- 
mönnum kalífans hefur gefið mjer þær. Komið þið nú öllsaman 
og gleðjið ykkur á sælgæti þessu.“ En konan æpti hátt og sagði: 
„þú getur þá fengið af þjer að eta kryddkökurnar þær arna, meðan 
krakkarnir þínir ganga allsnaktir og eiga ekki spjarirnar utan á 
sig! skammastu þín ekki? Nei, farðu heldur og seldu kökurnar, 
því við getum fengið þær vel borgaðar.“  Næturvörðurinn varð 
nú að láta undan konu sinni og fjekk hann kallara einum kökurnar 
og bað hann að selja. Voru nógir kaupendur og var rjett að því 
komið, að kökurnar yrðu seldar, en þá varð manni nokkrum litið 
á letur, er stungið var í röndina á fatinu; en letrið vottaði: það, 
að kökurnar væru bakaðar að boði kalífans. Sagði maðurinn þá 
við kallarann: „Hvað ertu að, hugsa, veslings maður! að þú skulir 
hafa kökur þessar á boðstólum? langar þig til að komast á gálg- 
ann? sjerðu ekki að drottinn rjetttrúaðra manna á þær?“ Datt þá 
kallaranum allur ketill í eld og sá hann að maðurinn hafði rjett 
að mæla; hugðist hann bezt geta komizt úr hættunni, ef hann 
flytti kökurnar heim aptur í höll kalífans, og gerði hann svo. 


505 


Varð Harún þá æfareiður útaf þessu, að kallari skyldi færa sjer 
aptur kryddkökurnar, er hann hafði vandað sig svo mjög á að 
raða niður. Spurði hann kallarann, hver hefði gefið honum kök- 
urnar, en hann sagði, að það hefði næturvörðurinn gert; var þá 
samstundis sent eptir honum. Var hann dreginn fyrir kalífann 
með hendurnar bundnar á bak aptur. „Æ mikil skelfing!“ sagði 
næturvörðurinn við sjálfan sig, „alla þessa ógæfu á eg upp á 
konuna mína bannsetta; bara hún hefði lofað okkur að jeta kök- 
urnar Í friði, þá hefði eg aldrei komizt í þetta klandur.“ Spurði 
kalífinn hann nú, hvar hann hefði fengið kökurnar. Svaraði mað- 
urinn einsog var, að einn af hirðarherrunum hefði verið svo 
örlátur að gefa sjer þær; tilgreindi hann um leið bústað hans. 
Espaðist þá Harún enn meira og varð hamslaus af reiði; þókti honum 
ódæmi, að einn af embættismönnum sínum skyldi hafa orðið til að 
fremja slíka óhæfu. Bauð hann að menn skyldu sækja hann þegar, 
slíta af honum höfuðbúnaðinn, draga hann eptir jörðinni með 
andlitið á grúfu, en ræna og rupla hús hans. Fóru þá sendimenn 
kalífans að húsi birðmannsins og börðu óþyrmilega á dyr; tóku 
þeir hann fastan og sögðu: „Við sárkennum í brjóst um þig, 
Aladín! en við verðum að fullnægja boði drottins vors; hann hefur 
skipað oss að ofurselja ránsmönnum hús þitt, rífa sundur höfuð- 
búnað þinn og draga þig á fund sinn; okkur er nauðugur einn 
kostur að hlýða.“ 

Nú var Aladín dreginn fyrir kalífann. Spurði hann í bræði, 
hvort hann þekkti næturvörðinn og kvað hann já við. þá skipaði 
kalífinn honum að meðkenna strax í stað, hvar hann hefði fengið 
kryddkökurnar. Sagði Aladín hreinskilnislega einsog var, að tvær 
konur, önnur ung, en hin gömul, hefðu beðið sig um vatn að 
drekka, og það hefði hann veitt þeim; hefðu þær í hugnunar skyni 
sent sjer fatið með kökunum, en hann hefði aptur gefið það nætur- 
verðinum. Nú sefaðist nokkuð reiði kalífans, en til allrar óhamingju 
spurði hann Aladín, hvort hann hefði sjeð ásjónu ungu konunnar 
er hún lypti upp blæju sinni til að drekka vatnið. Svaraði þá 
Aladín hugsunarlaust og gagnstætt því sem var, að hann hefði sjeð 
ásjónu konunnar. Varð þá kalífinn bálreiður og ljet sækja konu 
sína; bauð hann að þegar skyldi höggva höfuð af henni og 


306 


Aladín. Og er hin ógæfusama kona heyrði átölur kalífans og 
dauðadóm sinn, þá sveif sárbeittur harmur að hjarta henni. Spurði 
hún Aladín, hvað honum gengi til að bera fram ósannindi, sem 
hlutu að verða báðum þeim til líftjóns. Vjek þá Aladín sjer að 
henni og mælti: „þetta hlýtur að vera forlaganna vilji; eg ætlaði 
að mæla gagnstætt því er eg sagði. Hefur mjer orðið hraparlega 
mismæli og verðum við fyrir þá skuld að deyja bæði saman.“ 

Meðan hann mælti þetta, var dýrshúð breidd á gólfið og 
skyldi blóð þeirra renna á hana. Böðullinn reif sundur klæði 
þeirra og batt fyrir augu þeim; spurði hann því næst, hvort 
höggva skyldi og kvað kalífinn já við því.  þrítók böðullinn 
spurningu þessa, en kalífinn svaraði hinu sama í öll þrjú 
skiptin. þá spurði böðullinn Aladín, hvort hann vildi beiðast 
nokkurs áður enn hann yrði högginn. Aladín bað hann leyfa 
sjer að rífa bandið frá augum sínum allra snöggvast, svo 
hann mætti líta vini sína í síðasta sinn. „Böðullinn leyfði honum 
það. Sá þá Aladín alla víni sína hrædda og harmþrungna. 
Vjek hann sjer þá að kalífanum og mælti: „Herra! sýnið mjer þá 
miskunn, að þjer frestið aftöku minni í þrjá daga; eg segi yður 
fyrir satt, að þjer munuð innan þess tíma lifa einhvern hinn merk- 
asta atburð.“ Kalífinn svaraði: „Að þessum tíma liðnum skaltu 
vissulega deyja, og þá skal ekkert frelsa þig undan hefnd minni.“ 
Nú liðu þrír dagar og bar ekki til tíðinda. Gerðist þá kalífinn 
óþolinmóður og bjóst í dularklæði. Hann fór í óvönduð föt, og 
setti upp ljótan túrban; gekk hann svo frá höll sinni með byssu 
um öxl og púðurtösku við hlið. Reikaði hann víða um stræti 
Bagdaðsborgar, og gekk í búningi þessum um hábjarlan daginn; 
kveið hann því eigi að nokkur maður mundi bera kennsl á sig, er 
hann var þannig til fara. 

Nú kemur hann á kaupmannatorgið og sjer þar mann nokk- 
urn ungan, sem var að furða sig á einhverju og hafði næsta hátt 
um sig. Spurði kalífinn hann, hvað um væri að vera, en hann 
sagði, að þar væri kona nokkur gömul, og læsi hún reiprennandi 
upp úr kóraninum utanbókar; væri það svo áheyrilegt, að mönnum 
þækti sem þeir hlýddu á sjálfan eingilinn Gabriel; en það var 
hann, sem opinberaði Mahómet hina helgu lærdóma. „En hitt 


507 


sárnar, mjer,“ sagði maðurinn, „að aumingja konan hefur setið svo 
lengi og hefur enginn orðið til að rjetta henni ölmusu. þetta 
virðist mjer furðu gegna og svo get eg til að yður muni þykja.“ ' 
Fór þá kalífinn lengra fram á kaupmanna torgið og hlýddi á lestur 
hinnar gömlu konu. Gengur hann að henni og ætlar að gefa henni 
ríflega ölmusu, en í sama bili heyrir hann hana spyrja kaupmann 
nokkurn í hálfum hljóðum, hvort hún eigi að sýna honum fallega 
stúlku. Kaupmaður tékur því vel og gengur burt með konunni. 
Nú langaði kalífann til að vita, hversu af stæðist um konu þessa, 
og veitti hann þeim eptirför. Sjer hann þau ganga inn í hús eitt 
og tekst honum að læðast inn á eptir þeim; sjer hann kerlingu 
leiða dóttur sína út úr herbergi einu. Varð kalífinn þá frá sjer 
numinn af undrun, því mærin var hin fegursta, svo trautt gat 
fríðari kvennmann að líta í allri Bagdaðsborg. Var hún tignarleg 
álitum, en þó blíðleg og bauð af sjer bezta þokka; augu hennar 
voru mikil og svört og full af ástarlöngun. Nú sem yngismærin 
sá að ókunnugur maður vár kominn, þá hörfaði hún undan í 
skyndi og átaldi móður sína fyrir, að hún hefði komið með karl- 
mann og látið hann sjá sig. En konan svaraði að þetta væri 
manns efni hennar og mætti hún vel sjá hann einusinni fyrir brúð- 
„kaupið. 

Nú fóru þau brátt að tala um morgungjöfina og heimtaði 
konan fjórar þúsundir gullpeninga. Kaupmaður svaraði, að svo 
mikið fje ætti hann ekki til í eigu sinni; bauð hann kerlingu tvær 
þúsundir og kvaðst ætla að verja nokkru af þeim til að kaupa 
búsgögn og brúðkaupsklæði. En konan kvaðst ekki slá einum 
skildingi af kröfu sinni og varð kaupmaðurinn að fara burt við svo 
búið, þó honum þækti súrt í brotið. Nú ásetti kalífinn sjer að 
bjóða sig fram í stað kaupmannsins; skauzt hann þá fimlega út úr 
húsinu og kom síðan inn aptur með miklu háreysti, og gekk fyrir 
kerlingu og mælti: „Eg mætti rjett núna ungum manni, sem kom 
frá yður, kvaðst hann eigi geta átt dóttur yðar fyrir vanefna 
sakir. Nú skal eg greiða brúðgjöf þá, er þjer beimtið, (ef þjer 
viljið gipta mjer mærina.“ 

Konan rak upp stór augu og virti kalífann fyrir sjer í krók 
og kring, þangað til henni varð þetta að orði: „Og hvaðan ætli 


508 


þá fáir fje þetta, bannsettur ræninginn! Eg sje það á búningnum 
þínum, hvers kyns þú ert.“ „Nei, yður skjátlast, kona góð!“ svar- 
aði kalífinn, „eg skal greiða yður peningana út í hönd.“ „Jæal 
láttu mig þá sjá,“ ansaði konan, „fáðu mjer fjórar þúsundir gull- 
peninga; þá skal eg gipta þjer dóttur mína.“  „Kaups kaups,“ 
mælti kalífinn, „og nú kaupum við þessu; farið nú þegar til yfir- 
dómarans og segið honum, að Albondúkani vilji finna hann.“ 
þá mælti konan: „Heldur þú, þorparinn þinn! að yfirdómarinn fara 
að ómaka sig hingað þín vegna?“ „Hvað sem um það er, móðir 
góð“ svaraði kalífinn, „þá farið nú strax og segið honum að koma 
með ritfæri sín.“ Fór nú konan á stað og hugsaði með sjálfri 
sjer, að ef yfirdómarinn kæmi eptir þessari orðsendingu þá mætti 
tengdasonur sinn vera meira enn meðalfantur, og að minnsta kosti 
foringi yfir stigamannaflokki. Og sém hún gekk inn í hús yfirdómarans 
og sá hann sitja þar umkringdan af samdómendum sínum, þá hörf- 
aði hún þegar aptur fyrir hræðslu sakir. Fór hún þá að ásaka 
sjálfa sig fyrir Ístöðuleysi sitt og gekk nokkur spor áfram, en 
hopaði samt aptur á hæl, og tók þá yfirdómarinn loksins eptir 
henni; skipaði hann dyraverðinum að leiða hana inn. Nú herti 
hún upp hugann og gekk fyrir yfirdómarann; spurði hann hvað 
hún vildi sjer, en kerling svaraði, að það væri maður heima 
hjá sjer sem vildi tala við hann. Spuréi dómarinn, hver maður 
þessi væri. „Herra góður!“ svaraði kerling, „hann heitir Albondú- 
kaní.“ 

„Albondúkaní !“ hrópaði dómarinn og spratt upp úr sæti sínu; 
„fljótt, fljótt, flýtum okkar á stað.“ Og þótt hinir spyrði, hvert 
hann ætlaði að fara, þá svaraði hann engu, en rauk á stað í ofboði. 
„það veit trú mín,“ segir kerling við sjálfa sig, „að dómarinn sá 
arna getur ekki verið neinn sjerlegur garpur; hann tengdasonur 
minn hefur líklega lúskrað honum, manntetrinu, og langar hann svo 
ekki til að komast í hendurnar á honum aptur. þessvegna er hann 
svo ákafur að hlýða skipun hans.“ 

Nú er yfirdómarinn kom heim í hús kerlingar, þá sá hann 
það á öllum lotum, að kalífinn vildi dyljast; og fyrir þá sök heils- 
aði hann honum blátt áfram og spurði, hvað hann vildi sjer. þá 
mælti kalífinn: „Eg ætla að biðja yður að semja hjúskaparsáttmála 


509 

fyrir mig og yngismey þessa, er eg ætla að eiga.“ þá spurði yfir- 
dómarinn mæðgurnar, hvað mikil morgungjöfin ætti að vera; svaraði 
kerling honum að hún heimtaði fjórar þúsundir gullpeninga og bjóst 
dómarinn þá til að skrifa sáttmálann. Nú hafði hann í ofboðinu 
gleymt að taka með sjer pappír, en óttaðist reiði kalífans, ef hann 
ekki fullnægði skipun hans strax í stað; þrífur hann því hornið á 
skikkju sinni og tekur að rita á það sáttmálann. Byrjaði hann 
með nafni kalífans og forfeðra hans, og sem hann hafði ritað nöfn 
þeirra, þá vjek hann sjer að kerlingu og spurði að nafni hennar og 
manns hennar og tengdaföður. þá fjekk kerling eigi tára bundizt, 
og kvað hún svo að orði: „Æ, mikla eymd og niðurlægingu verð 
eg að þola, að stigamaður skuli brjótast svona inn í hús mitt og 
ræna frá mjer dóttur minni. „Æ, þetta hefði aldrei komið á mína 
daga ef maðurinn minn sálugi væri enn á lífi.“ „Verið þjer hug- 
hraustar,“ mælti kalífinn, „guð er verndari mæðumanna og munaðar- 
leysingja.“ En kerling gaf orðum hans engan gaum og var alltaf 
að gráta og kveina. Var hún að þessu eymdavæli þangað til 
kalífinn gat ekki stillt sig lengur og rak upp skellihlátur; átti yfir- 
dómarinn líka bágt með sig og lá við hlægja upp úr. Nú er hann 
loksins var búinn með sáttmálann, þá sneið hann hornið af 
skikkjunni, fjekk kalífanum og ætlaði að fara. þá sneri kerling 
sjer að tengdasyni sínum og mælti: „Ætlarðu þá ekki að víkja 
neinu að þessum heiðvirða embættismanni, sem hefur lagt skikkju 
sína í sölurnar fyrir þig?“ „Lofið þjer honum að fara,“ mælti 
kalífinn, „eg hef ekkert að gefa honum.“  Espaðist kerling þá og 
mælti: „Guð hjálpi mjer! ósköp er hvað þessir ræningjar eru ágengir, 
þeim er ekki nóg, að þeir svíkjast um að borga, ef maður gerir 
fyrir þá handarvik, heldur fjefletta þeir mann í tilbót.“ Hló kalífinn 
dátt að rausi kerlingar og kvaddi yfirdómarann. Kvaðst hann nú 
ætla að sækja peningana, sem hann hefði lofað og svo aðrar gjafir, 
er hann ætlaði konuefni sínu. „Já, já! eg skil,“ mælti kerling, 
„þú munt ætla að ræna ennþá nokkra kaupmenn og hrekja þá á 
vonarvöl, svo að þú getir gefið okkur gjafir.“ 

Kalífinn gekk nú heim til hallar sinnar og fór úr dularbúningn- 
um. því næst ljet hann sækja málara, snikkara og marmarasmiði, 
og byrjaði með því að hann ljet lemja hvern þeirra tvö hundruð 


510 


stafshöggum til: þess. þeir skyldu verða þess ötulli að hlýéa boðum 
hans. Eptir það lýsti. hann fyrir þeim húsi kerlingar og sagði þeim 
fyrir, hversu þeir skyldu. bæta það og prýða; hótaði hann þeim, 
að ef þeir ekki hefðu aflokið ætlunarverki sínu fyrir dagsetur, þá 
skyldi hann láta handhöggva þá alla. „Ef nú húsfreyjan“ mælti 
hann, „skyldi spyrja, hver hafi sent yður, þá segið að það hafi 
tengdasonur hennar gert; spyrji hún, hvað hann hafi sjer til atvinnu, 
þá svarið, að það vitið þjer ekki; og spyrji hún að nafni hans, þá 
svarið, að hann heiti: Albondúkaní. Seijið nú þetta vel á ykkur, 
því auki nokkur ykkar einu orði hjer við, þá læt eg án tafar festa 
hann á gálga.“ 

Marmarasmiðirnir fóru nú til hússins, sem kalífinn hafði vísað 
þeim á, og höfðu þeir með sjer svo margar marmara hellur sem til 
smíðarinnar þuríti. „Hvað er ykkur á höndum?“ spurði kerling. 
þeir svöruðu: „Við eigum að leggja hús þetta bæði að utan og 
innan með marmarahellum.“ „Hver hefur sent ykkur hingað?“ spurði 
kerling. „Tengdasonur yðar,“ sögðu þeir. „Og hvers konar maður 
er tengdasonur minn?“ spurði hún aptur. „það vitum við ekki,“ 
önsuðu þeir. „Segið mjer þá að minnsta kosti nafn hans.“ „Hann 
heitir Albondúkani,“ sögðu þeir. Nú er kerling heyrði slík svör 
og sá aðfarir þeirra, þá varð hún enn fastari í þeirri trú, að 
tengdasonur hennar væri einn af stigamanna foringjum þeim, er 
höfðust við í kringum Bagdad. Á sömu leið fór er snikkararnir 
og málararnir komu til að vinna það, er kalífinn hafði fyrir þá 
lagt. Kerling spurði þá að hinu sama, en fór jafn nærri. Hugsaði 
hún þá með sjálfri sjer: „Mikill óttalegur ræningi hlýtur Albondú- 
kani þessi að vera; það er auðsjeð að allir skirrast við að nefna 
hann, af því þeim stendur svo mikill ótti af honum.“ 

Nú varð húsasmíðinni lokið í tækan tíma og fóru þá verk- 
mennirnir til kalífans og sögðu að skipun hans væri fullnægt. 
Sendi kalífinn síðan fjölda þjóna með allskonar húsbúnað og 
karfir fullar af rósavefnaði, glitsaumuðum dúkum og gersemum; 
áttu þeir að færa allt þetta konuefni hans. Nú er kerling sá 
þjónana koma með gjafir þessar, þá spurði hún þá fyrst, hvort 
þeir hefðu ekki villt, en þeir kváðust vera komnir í rjettan stað 
og afhentu henni sendingarnar; sögðu þeir. um leið, að hún yrði að 


51 


búa. sig undir og koma öllu í lag, því tengdasonur hennar ætlaði 
að heimsækja hana um kvöldið. þókti kerlingu ískyggilegt, er 
tengdasonur hennar valdi þann tíma dagsins, og sannfærðist þá 
enn betur um það, að hann hlyti að vera ræningi. Æddi hún nú 
á stað til grannkvenna sinna og bað þær að hjálpa sjer til að 
koma hlutum þeim fyri er hún hafði fengið. Rak þær í rogastanz 
er þær komu og sáu breytingu þá, er orðin var á húsinu. „Hverju 
sætir þetta?“ sögðu þær, „er það draumur? húskofinn yðar er orðinn 
að glæsilegri höll. Hvaðan er allt þetta skínandi marmara skraut? 
og allar þessar fögru litmyndir? nei, þetta er víst ekki einhama.“ 
„það er allt saman frá tengdasyni mínum,“ mælti kerling. „Er þá 
dóttir yðar gipt?“ spurðu grannkonurnar. „Já, hún giptist í dag,“ 
svaraði kerling. „Og hver er tengdasonur yðar?“ spurðu hinar. 
„það veit eg ekki, ef satt skal segja, og því er nú verr, eg er 
hrædd um að atvinna hans sje ekki sem heiðarlegust. En þi 
skuluð samt ekki halda að hann sje einsog ræningjar gerast að 
jafnaði, hann er að minnsta kosti yfirmaður allra annara ræningja.“ 
„Æl! guð hjálpi okkurl“ sögðu konurnar; „þjer eruð orðin tengda- 
móðir stigamanna foringja; biðjið þjer hann þá fyrir alla muni að 
þyrma okkur hjerna, nábúum yðar.“ Bað konan þær vera óhræddar 
og sagði að þeim væri óhætt að treysta drenglyndi tengdasonar 
síns, og mundi hann sjá eigur þeirra í friði. Fór þá af þeim öll 
hræðsla og lágu þær ekki á liði sínu með að koma fyrir búshlut- 
unum; færðu þær og brúðurina í dýrustu skrautklæði og skreyttu 
hana með ljómandi dýrgripum og gimsteinum. Var skömmu síðar 
drepið á dyr, og voru þar komnir þjónar kalífans með hinar ágætustu 
krásir og kryddbrauð; sögðu þeir konunni gömlu, að tengdasonur 
hennar sendi henni þetta í því skyni, að hún gleddi sig á því 
ásamt grannkonum sínum. „En segið mjer nú, góðir hálsar!“ 
tók hún til orða, „hvaða maður er tengdasonur minn?“ „það vitum 
við ekki,“ svöruðu þeir, „en nafn hans er Albondúkaní.“ „Veri 
hann þá hver hann vill fyrir mjer,“ sagði kerling, „en það veit eg, 
að sá sem sýnir slíkan drengskap, hann á ekki sinn jafningja í 
allri Bagdadsborg. Komið nú, systur sælar! og takið fyrir ykkur af 
. vistunum.“  Ljetu konurnar ekki biðja sig þess optar enn einusinni 
og átu þær með góðri lyst af öllum rjettunum og aukamatnum, 


512 


en samt voru þær svo hæverskar, að þær skildu hið bezta eptir 
handa brúðhjónunum. 

Nú má nærri geta að þetta varð fljótt hljóðbært um allt ná- 
grennið, að kerling hefði gipt stigamanni dóttur sína; gengu miklar 
sögur af auðæfum þeim og gersemum, er hann hafði látið flytja í 
hús hennar. Nú er fregn þessi kom fyrir eýru kaupmannsins, sem 
kerling hafði frá vísað, af því honum varð fjefátt til morgungjaf- 
arinnar, þá varð hann reiður mjög, og þókti ódæmi, að kerling 
skyldi hafa tekið ræningja fram yfir sig; vildi hann því fyrir hvern 
mun hefna sín, og vonaðist meðfram að geta kúgað hana til að 
gipta sjer dóttur sína. Brá hann því skjótt við og fór til lögreglu- 
stjórans, sagði honum frá öllum málavöxtum og hjet að launa 
honum vel, ef hann gæti tekið ræningjann höndum; kvað hann 
vera mikla fjár von í húsi kerlingar og mætti hann draga það allt 
í sinn sjóð. Lögreglustjórinn varð glaður við þessi tíðindi, en kvaðst 
mundu bíða“ til tíundu stundar, því á þeim tíma mætti ganga að 
því vísu, að ræninginn mundi vera í húsi tengdamóður sinnar; 
„mun eg þá,“ sagði hann, „hegna bæði honum og kerlingu greypi- 
lega, en þjer mun eg fá dóttur hennar í hendur, og máttu fara 
með hana sem þjer bezt líkar.“ Og um tíundu stundu reið lög- 
eglustjórinn á stað með kaupmanninum og fjórum hundruðum liðs- 
manna; stýrðu því liði fjórir hundraðshöfðingjar. Hjeldu þeir á 
blysum og skriðljósum og komu nú að húsi kerlingar. Var húsið 
fagurlega prýðt með ljósum-og voru þær mæðgurnar að bíða eptir 
Aibondúkaní. En allt í einu heyrðu þær að lamið var á dyrnar 
af öllu afli, og fór kerling þá ofan og horfði út í gegnum rifu, 
sem var á hurðinni; sá hún þá hvar lögregluliðið hafði skipazt 
fyrir utan og fyllti allt strætið. Bjóst það þegar til að mölva upp 
húsið og ryðjast inn, Sá var einn meðal fyrirliðanna, er Schamama 
hjet, hann var hinn versti níðingur og manndjöfull og fús til allra 
illra verka. Og er hann sá að ekki var lokið upp, þá mælti hann 
til lögreglustjórans: „því hikum vjer oss við að mölva upp dyrnar, 
þegar ekki er upp lokið? Gefum þeim ekki ráðrúm, en göngum 
að með oddi og egg, þá mun oss hægðarleikur að ná því, sem Í 
húsinu er, bæði fjenu og fantinum.“ þá gaf sig fram annar 
uhndraðshöfðingi, Hassan að nafni, og talaði hann svo um fyrir 


5l3 


lögreglustjóranum, að hann hafnaði ráði Schamama. „Gætum þess 
vel,“ mælti hann, „að oss getur orðið hált á slíku ofbeldi og yfir- 
gangi. „Förum varlega; hver veit nema kaupmaður hafi logið upp 
ákærunni í hefndar skyni, er honum var frá vísað? Ef að svo er, 
þá mundum vjer nú vinna hið versta verk; en gerið samt hvað 
yður gott þykir.“ Stóð kerling dauðhrædd á hleri fyrir innan 
dyrnar, meðan þeir ræddust þetta við, og heyrði hvert orð. „Æ! 
guð sje oss næstur, dóttir mín!“ hrópaði kerlingin, „við erum hreint 
frá, lögregluliðið er fyrir utan og á víst að taka ræningjann.“ 
„Lokaðu þá dyrunum sem vandlegast, móðir mín!“ svaraði dóttirin, 
„það: er ekki fokið í öll skjól enn; guð kann að hjálpa okkur.“ 

Gerði nú kerling sem hún rjeði henni, en alltaf harðnaði 
barsmíðin á hurðinni og gauragangurinn fyrir utan. Spurði þá 
kerling, hvaða menn það væru, er svo ljetu, og hvað þeir vildu. 
„Ljúktu upp, endemið þitt!“ svaraði Schamama, „þín ótætis kerling, 
sem gerir hús þitt að ræningjabæli; lögreglustjórinn skipar þjer að 
ljúka upp.“ Kerling svaraði, að hjá sjer væri enginn ræningi; 
kvaðst hún vera kona fátæk og ráðvönd og kæmi sjer ekki til 
hugar að þrjózkast við skipunum lögreglustjórans. Síðan æddi hún 
inn aptur til dóttur sinnar og mælti: „Sagði eg það ekki alltjend? 
við eigum allt þetta upp á bannsettan ræningjann. En guð gæfi 
samt að hann kæmi ekki hingað í kvöld. Æ! mikil hörmung er 
það, að hann faðir þinn skuli vera dáinn. Ef hann væri á lífi, þá 
mundi enginn maður, og ekki lögreglustjórinn sjálfur, hafa þorað 
að gera slíkt háreysti fyrir dyrum okkar.“ Dóttir kerlingar bað 
hana nú að hafa hægt um sig og þreyja við, því þær væru 
varnarlausar og ekki annað fyrir enn að bíða þess, sem að hendi 
kæmi. 

Nú er að segja af kalífanum, að þá er kyrt var orðið á 
borgarstrætunum, þá tók hann á sig stigamanns gerfi einsog fyrri 
og ætlaði á fund hinnar nýju konu sinnar í náttmyrkrinu, En 
sem hann kom inn í stræti það, er tengdamóðir hans bjó í, þá sá 
hann lögreglumennina og varðliðsflokkana við birtu þá, er stóð al 
blysunum; þókti honum það furðu gegna. Heyrði „hann háreysti 
mikið og voru sumir, sen vildu mölva upp dyrnar og pína kerlingu 
til sagna, en einn var sá, er reyndi að þagga niður ofstopann í 

þúsund og ein nótt. IV. 33 


öl4 


hinum; kvað hann, það vera. lagabrot og. níðingsverk að brjótast. 
inn í híbýli. tveggja varnarlausra kvennmanna, þar sem allar. líkur 
væru til, að, þær væru, hafðar fyrir rangri sök. þá æpti Schamama: 
„Snáfaðu burt, Hassan! og seztu í dómara sæti, því þú ert. laga- 
snápur, og lundlaginn á hártoganir, en vertu ekki að. sletta þjer 
fram, í fyrirtæki, sem karlmennsku þarf til og áræðis; þú ert 
handónýtur til, slíkra hluta. En hjer er allt komið. undir, hugrekki 
og. snarræði.“ A 

Kalífinn hugsaði nú Schamama, þegjandi þörfina, og-var honum 
hugur á að. refsa honum harðlega. fyrir ósvífni. hans og ofstopa. 
Fór. hann. þá. að. leita fyrir sjer, hvort. hann gæti hvergi komizt 
að. húsi tengdamóður sinnar. Kom hann að húsdyrum nokkrum 
opnum og sá þar langt innar af hurð eina. með. fortjaldi fyrir; 
stóð. geldingur einn, þar á verði og gekk kalífinn þangað inn. En 
í húsi, þessu bjó. einn. af, varðliðsforingjum kalífans, Júnís að nafni; 
hann. var hinn mesti berserkur og bölsóti, og svo grimmur, að hann 
bragðaði. eigi mat fyrir bræði sakir, nema hann dræpi að minnsta 
kosti einn mann á degi hverjum. Nú: með því logaði á lampa í 
göngunum, þá sá geldingurinn til kalífans, og óð þegar að honum 
með. brugðið sverð; spurði hann kalífann hvert hann ætlaði. Svaraði 
kalífinn honum þá með. ógurlegri rödd: „Hvað varðar þig um það, 
þinn armi þræll?“ Varð geldingurinn lafhræddur einsog hann 
hefði. sjeð grenjandi ljón æða móti, sjer og flýði hann þegar inn til 
herra, síns. „Hvað gengur á?“ mælti Júnis. „Æ, herra!“ svaraði 
geldingurinn, „meðan eg stóð á verði kom inn maður ókunnugur 
og ætlaði eg að verja honum inngöngu, en hann hrópaði: „Flý þú 
hinn. armi þræll!“ varð mjer, þá svo felmt, að eg sá ekki annað 
ráð enn að segja yður til“ „Hverju sætir slíkt?“ mælti Júnis og 
spratt, upp hamslaus af reiði; „hver vogar að smána þjóna mína í 
mínum eigin húsum? hann skal hitta sjálfan sig fyrir.“ Að svo 
mæltu þreif hann upp geysistóra kylfu og óð fram grenjandi til 
að hegna hinum ókunna manni. „Hvar er þrællinn?“ hrópaði hann. 
„Hjer. er eg, Júnisl“ svaraði kalífinn, En .er Júnis kannaðist við 
rödd, kalífans, þá fleygði hann sjer til jarðar og bað hann fyrir- 
gefningar. „Núl nú!“ segir kalífinn, „þú kúrir hjer makráður í 
húsum. þínum og lætur. ekki til: þín taka, er lögreglustjóri minn 


515, 


veður hjer uppi í grennd við þig og misþyrmir hjálparlausu kvenn- 
fólki, sem engan karlmann hefur til varnar sjer; og ekki kemur 
þjer til hugar að stemma stiga fyrir yfirgangi. þessa samvizkulausa 
valdsmanns.“ „Herra!“ svaraði. Júnis, „eg hef orðið að hlífast 
við hann í þeirri stöðu sem hann er, og meðfram verið hræddur 
um að eg kynni að tálma honum í þeim framkvæmdum, sem þjer 
hafið fyrir hann lagt; hefði það eigi aptrað mjer, þá mundi eg 
fyrir löngu hafa veitt honum maklega refsingu. En segið þjer 
til, eg 'er boðinn og búinn til að hlýða, og skal eg á svipstundu 
stökkva lögreglusnápum þessum á, flótta,“ 

Kalífinn þakkaði honum orð sín og: kvaðst nú vilja stíga upp 
á flatþakið á húsi hans. Leiddi Júnis hann upp þangað. En 
húsið, sem kona kalífans og tengdamóðir bjuggu í, var þar rjett við, 
og með lægra þaki; komst kalífinn ofan á það eptir kaðalstiga, er 
hann fjekk hjá Júnis. Bauð hann Júnis. að bíða þar og vera til - 
taks, ef á þyrfti að halda, en sjálfur læddist hann eptir þakinu og 
komst niður í húsið án þess nokkur yrði var við. Var þar svo 
bjart, að hann mátti valla í gegn sjá, því húsið var víðast hvar 
logagyllt að innan og skreytt með ljómanda listasmíði, skein af 
því dýrðlega við birtu þá, er stóð af ljósahjálmunum og hinum 
fagursettu ljósaröðum. En brúðurin sjálf sat prúðbúin í skínanda 
skarti á glæsilegum hástól, og var hún líkust morgunsól eða mána 
um sumarnótt, þegar heiðríkt er. Stóð kalífinn stundarkorn og 
horfði á hana hugfanginn; hafði hann gott tóm til þess, því mæðg- 
urnar urðu hans eigi varar. Heyrir hann að kerling segir: „Æ, 
dóttir mín! hvað á að verða um okkur? hvernig eigum við að 
komast undan þessum ofsafengnu mönnum? Æ, mikil neyð og skelfing! 
Mikið ólán var það að þessi árans ræningi fór að biðja þín. Eg 
vildi hann faðir þinn lifði! En við verðum að taka því með þolin- 
mæði, sem guð vill vera láta.“ þá mælti brúðurin: „Guð hefur 
sjálfur sent hann, móðir mín! til þess hann yrði eiginmaður minn, 
og þú hefur gipt mig honum; það er því illa gert af þjer, að 
skaprauna mjer með því að kalla hann ræningja.“ 

„Bara hann komi ekki hjerna í nótt, veslings maður,“ sagði 
kerling, „þá mundi fara illa fyrir honum.“ þá tók kalífinn upp 


lítinn stein og kastaði honum svo fimlega í eitt ljósið, að það 
38* 


516 


slökknaði. Hvað er þetta?“ segir kerling, „þarma slökknaði 
„ eitt ljósið og öll hin loga.“ Kveikti hún þá aptur á ljósinu, en 
meðan hún var að því, slökkti kalífinn tvö önnur. þókti kerlingu 
þetta undrum sæta; þá kom steinn í hönd hennar, og við það 
atvik leit hún upp og sá kalífann. „Sjáðu nú,“ mælti hún við 
dóttur sína, „þarna er maðurinn þinn; hann hefur skriðið eptir 
þökunum,. og eru slíkum kumpánum allar leiðir kunnar. En það 
hefur líka viljað honum til hamingju, því annars hefði hann rekizt 
í fangið á þeim, sem eru við dyrnar. Flýðu blessaður, Albondú- 
kaní! annars verðurðu tekinn fastur af illmennum þeim, er sitja 
um hús vort; því ekki þarftu hjálpar eða varnar að vænta af 
tveimur ístöðulausum konum.“ „Látið þá mig um það,“ svaraði 
kalífinn, „ég skal ekki verða uppnæmur fyrir þrælum þessum.“ 
„Hugsaðu ekki til þess,“ mælti kerling, „að þú getir hræðt þá í 
burtu; það er sjálfur lögreglustjórinn með varðliðinu.“ 

Nú settist kalífinn niður og mælti: „Heyrið þið heillur mínar! 
eg er dauðsvangur, getið þið ekki gefið mjer eitthvað að borða.“ 
„Nei, nú gengur yfir mig,“ sagði kerling, „þú hefur matarlyst í 
slíkum dauðans vandræðum.“ „„Allrabeztu matarlyst,“ svaraði kalífinn. 
En nú byrjuðu aptur ólætin og skarkalinn við dyrnar, og versnaði 
um allan helfing; svo kalífinn gerðist óeirinn; og sem hann hafði 
matazt, þá dró hann innsiglishringinn af hendi sjer, fjekk tengda- 
móður sinni og mælti: „Fær þú lögreglustjóranum hring þenna og 
seg honum að eigandi hans sje í húsum þínum; skipa þú honum 
í mínu nafni að koma hingað inn með þeim fjórum sveitarforingjum, 
er honum fylgja, og skulu þeir hafa með sjer stiga, kaðla og 
hrísvendi.“*) 

„Ekki nema það!“ ansaði kerling, „ætli hringurinn muni aptra 
honum? Nei, eg er hrædd um að hann fljúgi á mig og drepi mig.“ 
„Verið þjer hughraustar, móðir góð!“ mælti kalífinn, „eg skal ábyrgj- 
ast, að lögreglustjórinn hlýðir skipunum mínum.“ þá mælti kerling: 
„Ef þú getur þröngvað slíkum manni til hlýðni, þá vona eg þú 
kennir mjer þann galdur; eg fer þá að stela frá kvennfólkinu 
einsog þú frá karlmönnunum.“ Gekk hún síðan að dyrunum, og 


*} Þ. e. þau áhöld, sem höfð eru til að veita mönnum iljastroku. 


517 


kallaði: „Nú! hvað viljið þið?“ „Og hvernig ætli þú spyrjir, 
kerlingar skrukkan þín !“ æpti Schamama, „við ætlum að leggja hendur 
á ræningjann, og höggva af honum annan fótinn og aðra höndina. 
Eg skal finna þig í fjöru, hansvítis nornin þín!“ 

„Er nokkur læs á meðal ykkar?“ segir kerling, „það er inn- 
siglishringur hjerna, sem eg á að fá ykkur. Lesið nafn eigandans, 
sem grafið er á hringinn.“ „Fjandinn sjálfur hafi eigandann,“ 
æpti Schamama, og rjeði hann lögreglustjóranum til að sæta lagi, 
þegar kerling lyki upp hurðinni, varpa henni til jarðar og ryðjast 
svo inn í húsið til að ræna og rupla; gætu þeir svo á eptir haft 
sjer til afsökunar, að þeir hefðu ekki sjeð hringinn. En kerling 
sá við þessu og lauk hún ekki meira upp enn svo, að hún aðeins 
gat smeygt út hringnum. Tók nú Schamama við hringnum og fjekk 
lögreglustjóranum. Og er lögreglustjórinn leit á hann|, þá bliknaði 
hann upp og tók að skjálfa sem hrísla. „Hvað er um?“ mælti 
Schamama, „hvað var það?“ Lögreglustjórinn svaraði engu, en 
fjekk honum hringinn. Kannaðist Schamama undireins við innsigli 
kalífans og brá honum svo við það, að hann fjell til jarðar og 
bað guð að hjálpa sjer. En hann reis brátt á fætur aptur og 
spurði kerlinguna með dýpstu lotningu, hverja skipun hún hefði 
að færa. Svaraði hún þá: „Eigandi hringsins kallar fyrir sig 
lögreglustjórann og fjóra sveitarforingja, skulu þeir hafa með sjer 
allt sem með þarf til iljastroku.“ Sagði Schamama að bæði hann og 
allir hinir væru reiðubúnir til að hlýða, og fór nú kerling inn 
aptur til að segja tengdasyni sínum, hversu vel hafði skipazt við 
orðsendingu hans. #„þjer eruð undarlegur ræningi,“ mælti hún, 
„allir menn eru dauðhræddir við yður, dómarinn, lögreglustjórinn 
og lögregluþjónarnir. Mjer er full alvara, eg geng í yðar þjónustu 
og stel frá kvennfólkinu einsog þjer stelið og rænið frá karlmönnunum; 
eg skáka þá í hróks valdi, þar sem eg hef yður að yfirmanni og 
reyni að breyta eptir yðar dæmi, því eptir höfðinu dansa limirnir. 
En hvað sem því líður, þá verðið þjer að játa, að það hefði verið 
úti um okkur, ef dyrnar hefðu verið mölvaðar upp áður enn þjer 
komuð.“ 

þetta rausaði nú kerlingin, en kalífinn gladdist með konu sinni, 
er ófriðnum var afstýrt og kyrð á komin. Og nú gekk inn 


518 


lögreglustjórinn með Schamama og Hassan og báðum hinum húndr- 
aðs höfðingjunum. #Ljét þá kalífinn kalla á Júnís, og seim hann 
var kominn, þá skipaði hann honum að refsa lögreglustjóranum og 
Schamama með iljastroku. Gerði Júnis það svo rækilega, að negl- 
urnar fjellu af tám þeirra. því næst sagði kalífinn að Hassan 
skyldi taka við embætti lögreglustjórans. „Nú, nú!“ mælti hann 
við tengdamóður sína, „þykir yður ræningjanum verða mikið fyrir 
að hirta slíka sveina?“ Hún svaraði og sagði: „þetta eru hin 
beztu málalok og hef eg nú eigi nema eina bón til guðs míns, og 
hún er sú, að hann hegni kalífanum fyrir rangsleitni þá, er hann 
hefur í frammi haft við oss. Hefði honum eigi farizt svo illa, þá 
mundir 'þú aldrei hafa vogað að stíga fæti þínum í hús vort, og 
ertu þó hinn voldugasti maður.“ Brá kalífanum mjög við ámæli 
þessi, og komu þau honum heldur enn ekki óvart; en samt hugsaði 
hann með sjer, að hann kynni að hafa beitt rangindum óviljandi 
og bað hann því tengdamóður sína að segja sjer, hvaða rangsleitni 
það væri, er hún kærði á hendur kalífanum. 

Þá mælti kerling: „Kalífinn hefur látið ræna hús vort bæði 
hátt og lágt, og ekki eptir skilið okkur svo mikið sem einn brauð- 
bita; mundum við hafa dáið úr hungri, ef við ekki hefðum notið 
þín að. En þetta atvikaðist þannig, að sónur minn var einn af 
hirfðmönnum hans. Og einn dag bar svo til, að tvær konur börðu 
á dyr hjá okkur ög báðu um vatn að drekka. Nokkru síðar kom 
önnur konan, sú sem eldri var, og færði honum fat með kryddkökum ; 
war það í launa skyni fyrir vatnsdrykkinn. En sonur minn gaf 
næturverði nokkrum fatið með kökunum, og skömmu síðar kom 
hirígað liðsmannaflokkur frá kalífanum, rænti húsið og fór burt 
með son minn. Og það segi eg þjer satt, að hefðum við ekki 
ratað í ólán þetta, þá skyldirðu aldrei hafa fengið dóttur mína.“ 
„Verið hughraustar, móðir góð!“ ansaði kalífinn, „eg skal tala 
máli yðar við kalífann og mun hann fyrir mín orð gefa syni yðar 
frelsi, veita honum veglegt embætti og bæta yður fjártjón.“ Hýrnaði 
fyrst yfir kerlingu við þessi fögru loforð, en í sömu andránni varð 
hún alvarleg og mælti: „Sonur sæll! hafðu ekki slíkt í fíflskapar 
málum.  Hjer tér ekki við dómara að skipta eða lögreglustjóra, 
heldur við hinn víðfræga Harún Alraschið, drottinn rjetttrúaðra 


519 


bjóða, sem ræður yfir voldugum höfðingjum. Hinn lítilfjörlegasti 
af þrælum hans hefur meira vald enn allir embættismenn í ríkinu. 
Fyrir alla guðs muni, hættu þjerékki í hendurnar á kalífanum, 'því 
þá er þjer dauðinn vís og þá missum við okkar síðasta athvarf. 
Eg vil heldur fela mál sonar míns guði á vald og treysta því, að 
hann af sinni óþrjótandi miskunn hjálpi mjér og honum.“ þessi 
orð kerlingar fengu kalífanum mikils. Fór hann þegar út, þótt 
mæðgurnar beiðdu hann að vera kyrran hjá sjer, og skundaði hann 
rakleiðis til hallar sinnar. Settist hann í hásæti og stefndi saman 
öllum hirðmönnum sínum. Og ér 'þéir höfðu sýnt kalífanum 
lotningar merki, þá tók hann til máls og kvað sig undra, að enginn 
þeirra hefði dirfzt að biðja Aladín hirðmanni sínum 'miskunar. þá 
mælti einn af emírunum: „Drottinn rjetttrúaðra manna! vjer þorð- 
um það eigi fyrir lotningar sakir við yðar hátign, en fyrst þjer 
veitið oss heimild til að segja, hvað oss býr í brjósti, þá bið eg 
yður nú að gefa Aladín upp hegningu, og þykist eg vita að öll 
hirðin muni gjalda þessum orðum mínum samkvæði.“ Brá þá 
kalífinn skjótt við, sendi Aladín tignarklæði og ljet leiða hann á 
sinn fund, gerði hann að yfirmanni allra emíra og bað hann síðar 
að fara heim til móður sinnar. Gerði Aladín svo og fylgdu honum 
flestallir gæðingar í hirðinni, og mikill mannfjöldi þar að auki, er 
samfagnaði hónum með gleðiópi. Höfðu hirðmenn nokkrir farið 
á undan og sagt móður hans og systur frá fögnuði þeim, er þær 
áttu í vændum; en þær höfðu gefið þeim stórgjafir að sögulaunum. 
Nú kom hann sjálfur og urðu þá fagnaðarfundir; faðmaði hann 
þær að sjer og sagði þeim frá öllum raunum sínum. En þær 
sögðu honum að sínu leyti, hvað gerzt hafði frá því hann var 
tekinn fastur, hversu húsið hafði verið rænt, en þær bjargþrota í 
þrjá daga og nær því hungurmorða. „En ség mjer, móðir!“ mælti 
Aladín, „hvaðan er allt þetta, sem eg sje hjer? eru það töfrar eða 
draumur?“ „Nei, son minn!“ ansaði hún, „það er öðru nær; 
það er allt saman gjöf frá tengdasyni mínum.“ „Frá tengdasyni 
þínum?“ segir Aladín, „er þá systir mín gipt að mjer fornspurðum ? 
hvenær giptist hún og hver er maður hennar?“ „Hún giptist í 
gær,“ ansaði kerling, „og er maður hennar stigamannaforingi.“ 
„Stigamannaforingi?“ ansaði Aladín, og rjeði sjer valla fyrir reiði, 


520 


„hvernig gaztu fengið af þjer að gipta systur mína stigamanni? 
hvar er spillvirki sá? seg mjer til hans, svo eg geti refsað honum 
strax fyrir ósvífni hans.“ „Láttu þjer hægt, son minn!“ mælti 
kerling, „hann sá hjer þá menn fyrir skemmstu, sem ægilegri eru 
enn þú, og brá sjer þó hvergi.“ Sagði hún honum því næst, hvað 
miklu þessi hinn undarlegi maður hefði til vegar komið, og mælti 
að endingu: „Hann lofaði okkur að biðja þjer miskunnar hjá kalíf- 
anum, og rjett sem hann er farinn, þá sjáum við þig heilan í 
húsum okkar, og er það víst honum að þakka.“ 

„En hvert er nafn hans?“ spurði Aladín. „það veit eg nú 
ekki, son minn!“ ansaði kerling, „eg margspurði iðnaðarmennina, 
sem hann sendi hingað, en þeir vildu ekki segja mjer nafn hans, 
en það sögðu þeir mjer, að hann væri kallaður Albondúkaní að 
viðurnefni. Og er Aladín heyrði nafn þetta, þá stökk hann upp 
úr sæti sínu og kyssti sjö sinnum á gólfið. Spurði þá móðir hans, 
hvort þessi Albondúkaní bæri líka ægishjálm yfir sjálfum kalífanum. 
þá mælti Aladín: „Kæra móðir! þessi maður, sem þú talar um, er 
sjálfur kalífinn, Harún al Raschid, drottinn rjetttrúaðra manna.“ 

„Æ, guð almáttugur hjálpi mjer!“ hrópaði kerling, „mikil 
ólánsskepna er eg; eg hef látið við hann einsog hann væri ræningi, 
og styggt hann svo margfaldlega, að hann getur víst aldrei fyrir- 
gefið mjer.“ Í því hún mælti þetta, sá hún sjálfan kalífann koma, 
og flýði hún þá dauðhrædd út úr herberginu. En er kalífanum 
var sagt, að hún þyrði ekki að koma í augsýn hans, þá ljet hann 
sækja hana og mælti til hennar mildilega: „Nú, nú móðir góð! 
hvernig stendur á því að þjer flýjið-mig? munið þjer ekki að þjer 
rjett fyrir skemmstu ráðgerðuð að ganga í þjónustu mína?“ Bað 
þá kerling kalífann að fyrirgefa sjer, en hann sendi eptir dómara, 
og skildi við dótturdóttur Khosrú Nuschirvans og gipti Aladín 
hana. Eptir það drakk kalífinn brullaup til hinnar nýju konu sinnar 
með mikilli viðhöfn og var öll hirðin í veizlunni; ljet hann útbýta 
ríkuglegum ölmusugjöfum ámeðal allra fátæklinga og var hinn 
mesti fögnuður um alla borgina. 


521 


Sagan af ambáttinni og drottni hennar. 


Einusinni var maður nokkur í Bagdad, ungur og stórríkur, 
sem hafði erft fjarska miklar eignir eptir föður sinn. Hann felldi 
hug til ambáttar nokkurrar og keypti hana; unnu þau hvert öðru 
hugástum. Dró hann allt til muna við hana og hleypti sjer í svo 
mikinn kostnað hennar vegna, að eigur hans smámsaman eyddust, 
þangaótil hann varð öreigi. Fór hann þá að hugsa um, hvernig 
hann ætti að geta haft ofan af fyrir sjer, en sá sjer engan veg 
til þess. Leitaði hann loksins til eins af vinum sínum og bað 
hann að gefa sjer gott ráð. 

Nú skal þess geta, að meðan hann átti velgengni að fagna, 
þá höfðu menntaðir menn einatt haft hann í samsætum sínum fyrir 
þá sök, að hann var afbragð til söngs og hljóðfæralistar. Sagði 
því vinur hans: „Mjer lízt bezt, að þú gangir milli manna og syngir 
með ambáttinni; betra ráð veit eg ekki. þú getur með því móti 
græðt mikið fje, en fengið gefins mat og drykk.“ En hvorki honum 
nje ambáttinni var mikið um það gefið; segir hún að sjer hafi 
hugkvæmzat annað ráð. „Hvað er það?“ spyr hann. „þú skalt 
selja mig,“ svaraði hún, „með því móti komumst við bæði úr 
vandræðum þessum. Mun eg þá aptur lifa í allsnægtum, því ekki 
mun öðrum detta í hug að kaupa mig, enn ríkismönnum; er þá ekki 
að vita, nema mjer werði eitthvað til að endurnýja ástarsamband 


2 


okkar.“  Fjellst hann á ráð þetta, þótt honum þækti súrt í brotið, 
og fór hann með ambáttina út á kauptorg. Varð þar fyrstur á 
vegi hans Haskími*) nokkur frá Balsora, kurteis maður og menntaður, 
háttprúður og göfuglyndur. Keypti hann ambáttina fyrir fimmtán 
hundruð gullpeninga. En er hann hafði greiðt fjeð af hendi, þá 
iðruðust þau bæði, seljandinn og ambáttin, og grjetu beisklega. 
Reyndi hann að ripta kaupunum, en það var enginn vegur. Stakk 
hann þá peningunum niður í sjóð sinn og gekk á burt; vissi hann 
eigi hvað hann átti að gera af sjer, því heimili hans var nú heldur 
enn ekki eyðilegt, er ambáttin var farin. Gekk hann grátandi inn 


í musteri, og settist þar niður til að svala sorgarlöngun sinni. 


*) Haskímar nefnast þeir, sem eiga kyn sitt að rekja til Haskims langafa- 
föður Mahómets. 


522 


Varð hann loksins yfirkominn af þreytu og sofnaði; faldi hann sjóð- 
inn undir höfti sjer er hann lagðist út af. Meðan hann svaf, kom 
þangað -þjófur og læddi burt sjóðnum, en hann varð einskis var, 
og slapp svo þjófurinn burtu. 

Nú vaknar hann og saknar sjóðsins; ætlar hann að stökkva 
á stað og elta þjófinn; en þjófurinn hafði verið svo sjeður, að 
hann batt snæri um fætur honum, svo hann datt niður þegar hann 
rjeði til hlaupsins. Varð hann svo að sleppa eptirförinni og fór 
að gráta á ný. „Æi!“ sagði hann, „sál mín ér frá mjer horfin og 
aleiga mín er glötuð.“  Staulaðist hann nú örvæntingarfullur ofan 
að Tigrisfljótinu, vafði skikkjunni um höfuð sjer og steypti sjer 
út í strauminn. En menn nokkrir sáu til hans og sögðu: „þetta 
gerir hann víst af því hann hefur ratað í eymd og bágindi ;“ stukku 
þeir út í fljótið á eptir honum og björguðu honum á land. Spurðu 
þeir, hvað honum hefði gengið til og sagði hann þeim hreinskilnis- 
lega frá öllu. Heldri maður einn gekk að honum og mælti: „þú 
hefur misst eigur þínar; viltu þá líka bíða tjón á sálu þinni og 
komast í eldinn til hinna fyrirdæmdu? Rístu nú upp og láttu mig 
fylgjast með þjer heim til þín.“ Tók hann því fúslega og sem 
hinn ókunni maður var kominn heim til hans, þá settist hann hjá 
honum og var þar þangað til honum hafði tekizt að spekja hann með 
fortölum sínum. þakkaði hinn ungi maður huggara sínum er hann 
fór, en jafnskjótt sem hann var farinn, þá kom aptur að honum sama 
freistingin, að ráða sjálfum sjer bana. En þá hugsaði hann til 
helvítis og kvalanna og fór að finna einn af vinum sínum til þess 
að kæra fyrir honum bágindi sín. Kenndi vinurinn svo mjög í 
brjóst um hann, að hann táraðist með honum og gaf honum fimmtíu 
gullpeninga. Hann mælti: „Ef þú vilt fara að mínum ráðum, þá 
vertu ekki einni stundu lengur í Bagdad. Fje þetta nægir þjer til 
viðurværis þangaðtil þú ert búinn að sigrast á ástar ástríðu þinni 
og harmi þeim, er af henni leiðir. þú ert af skrifurum kominn 
og skrifar prýðilega. Leitaðu því til einhvers embættismannsins 
og reyndu að hafa gagn af list þinni. Hver veit nema það sje guðs 
vilji, að þú verðir aptur samtengdur unnustu þinni.“ Yngismaðurinn 
fór að ráði þessu. Hann harkaði af sjer og rjeði af að fara til 
ættingja sinna í Vasit; liggur sá bær hjá Tigrisfljótinu og fór hann 


523 


því ofan á fljótsbakkann; var þar fyrir skip 'eitt fullfermt og spurði 
hann, hvort hann mætti fara með skipinu. Svöruðu hásetar að 
Haskími 'hokkur ætti skipið og gætu þeir ekki tekið við honum. 
En hann lofaði þeim góðri þóknun og svöruðu þeir: „Fyrst þú 
fyrir hvern mun vilt komast með, þá farðu úr skrautklæðunum og 
bústu í háseta föt; vertu svo í vorum hóp og láttu sem þú sjert 
einn af oss.“  Yngismaðurinn fjekk sjer þá háseta föt og fór út á 
skipið, en það átti að fara til Balsora. Og sem hann hafði verið 
nokkra stund úti á skipinu, þá sjer hann þar ambátt sína með 
tveimur öðrum ambáttum, sem settar voru til að þjóna henni. 
Sagði hann þá við sjálfan sig: „Hvað sem öðru líður þá fæ eg samt 
að horfa á hana og heyra hana syngja, á meðan við erum á leið- 
inni til Balsora.“  Rjett á eptir kom Haskími ríðandi með sveit 
sinni. -Stje hann á skip sitt og sigldi það ofan eptir fljótinu. Ljet 
hann nú bera á borð og mataðist með ambáttunum, en hinir börðuðu 
út af fyrir sig á miðju skipinu. Eptir máltíðina sagði hann við 
hina nýju ámbátt sína: „Nær á eg þá að heyra þig syngja? hvað 
lengi ætlarðu að syrgja og gráta? það hefur fleiri konum komið 
að hendi enn þjer einni að skilja við ástmenn sína.“ þetta heyrði 
yngismaðurinn og skildi hann af því, að ambáttin bar sömu elsku 
til hans og fyrri. Ljet þá Haskími hengja fortjald um þvert skipið 
og þar bak við ljet hann ambáttirnar vera. Gaf hann sig því næst 
á tal við skipverja, en þeir voru bræður hans; ljet hann bera þeim 
vín og aldin. Var nú lagt fast að ambáttinni að hún skyldi syngja, 
og bað hún þá loksins um gígju og söng vísu þessa: 


þeir sjafna frá mjer sviptu 
Um svarta næturstund, 

Nú horfna græt eg giptu, 
Og gremja fælir blund; 

Í hvarf eg svífa sá 
Úlfalda lengst við leiti, 
Síðan mjer sveið með þrá 
Elskunnar eldur heiti. 


þá gat hún ekki sungið lengur fyrir gráti og ekka og fleygði 
frá sjerFgígjunni. Urðu nú allir kvíðafullir, en ástmaður hennar 


524 


2 


hnje í 
og hvísluðu ýmsum töfraorðum í eyru honum. Báðu menn nú 
ambáttina að halda áfram söngnum og tók hún þá aptur gígjuna 


ómegin; -hjeldu því skipverjar að hann væri orðinn óður 


og söng: 
Viknandi grjet eg vininn þann, 
Sem var mjer numinn frá, 
Fólginn eg ber í hjarta hann 
þó hvergi megi sjá; 
Stóð eg við rústir húss með hryggð, 
Sem helgað ástum var, 
En autt var þar og engin byggð, 
Ó, hvað það sárt mig skar! 


þá fjell hún aptur í óvit og tóku allir að kveina yfir henni. Ást- 
maður hennar hljóðaði upp yfir sig og leið einnig yfir hann. Einn 
af þjónum Haskíma spurði skipverja, því þeir hefðu tekið við 
slíkim manni, sem þessi var. þeir svöruðu: „þegar við förum fram 
hjá næstu borg, þá skjótum við honum á land og losum okkur svo 
við hann.“ Og er hinn ungi maður heyrði þetta, þá gerðist hann 
kvíðafullur, en herti þó upp hugann og bjóst til að taka hverju, 
sem að höndum bæri. Sagði hann við sjálfan sig: „Hjer á skipinu 
get eg ekki fengið að vera, nema því að eins eg láti hana vita að 
eg er hjer, því þá mun hún sjá svo til, að mjer verði ekki vikið 
burt. Fór nú skipið leiðar sinnar og bar að byggðu landi; þar gekk 
Haskími á land og hafði með sjer ambáttina og fylgdarmenn sína. 
En meðan hann var í burtu gekk yngismaðurinn bak við fortjaldið, 
tók  gígjuna og ljek á hana nokkur lög, sem hann hafði kennt 
ambáttinni. Ljet hann síðan hljóðfærið á sama stað og settist 
aptur í sæti sitt. Kom nú Haskími aptur með þeim, er honnum 
fylgdu. 

Um nóttina var veður heiðskírt og fegursta tunglsskin; sagði 
þá Haskími við ambáttina: „Nú sárbæni eg þig, að þú ekki mæðir 
okkur lengur.“ Hún tók gígjuna, ljet fingurna leika eptir strengj- 
unum og stundi þungt við, einsog hún ætlaði að gefa upp öndina. 
þvínæst sagði hún: „Viti það himin, að meistari minn er hjer á 
skipinu.“ þá svaraði Haskími: „Viti það himin, að ef svo væri, 


525 


þá skyldum við fljótt hafa tal af honum. Hver veit nema hann 
geti haft úr þjer ólundina, svo við megum hafa yndi af söng 
þínum. En mjer er óskiljanlegt, að hann geti verið hjer á skipinu.“ 
Ambáttin mælti: „Eg get ekki leikið á gígjuna eða sungið þegar 
meistari, minn er nærstaddur.“ „þá er bezt að spyrja skipverja,“ 
sagði Haskími; „heyrið góðir hálsar! hafið þið veitt nokkrum ferða- 
manni viðtöku hjer á skipinu ?“ þeir kváðu nei við því. Var nú yngis- 
maðurinn hræddur um að ekki mundi verða frekar eptir þessu leitað, 
gall hann því við og sagði hlægjandi: „Eg var bæði meistari hennar og 
lánardrottinn.“ þá hrópaði ambáttin: „Í sannleika, þetta er raust 
drottins míns.“ Var þá yngismaðurinn leiddur fyrir Haskíma, og 
kannaðist hann undireins við hann. „Vei þjer!“ mælti hann, „hversu 
dirfist þú að koma þannig fyrir mín augu?“ Sagði yngismaðurinn 
honum frá öllu einsog var, og kvaðst hafa leiðzt til þess af sárri 
eptirlangan og elsku til ambáttarinnar.  Grjet hann þá hástöfum 
og eins ambáttin bak við fortjaldið, svo að Haskími og bræður 
hans viknuðu af öllu hjarta. Tók þá Haskími þannig til orða: 
„Eg kalla guð til vitnis mjer, að eg hvorki hef snert ambáttina nje 
heyrt hana syngja. Guð hefur veitt mjer mikla auðlegð og var 
eg kominn til Bagdad, fyrst og fremst til að heyra fagra sönglist, 
og þar næst til að taka við lífeyri þeim, er kalífinn hefur veitt 
mjer. þetta var nú auðsókt, og sem eg var að búast til heim- 
ferðar, þá kom mjer til hugar, hvort eg ekki gæti haft heima hjá 
mjer sömu skemmtunina og í Bagdad, að heyra fagran söng. 
Keypti eg því ambátt þessa, en hitt var mjer ókunnugt, að svona 
var. með ykkur komið. Nú kalla eg guð til vitnis, að jafnskjótt 
sem eg kem til Balsora, þá skal eg gefa ambáttinni frelsi og 
gipta þjer hana. Skal eg veita ykkur nægilegt fje til framfærslu 
með því skilyrði, að ambáttin syngi fyrir mig þegar eg beiðist þess, 
og skal hún þá sitja bak við fortjald, svo eg sjái hana ekki. En 
þú skalt vera einn í tölu bræðra minna og borðnauta.“ Varð nú 
yngismaðurinn sárfeginn, en Haskími leit bak við tjaldið og sagði 
við ambáttina: „Ert þú nú ánægð með þetta?“ þakkaði ambáttin 
honum af hjarta og bað honum allrar blessunar og heilla. Síðan 
ljet hann fá yngismanninum skrautklæði og smyrja hann með 
ilmandi smyrslum, og sem hann kom aptur í þessum nýja búningi, 


526 


þá var. honum borið vín. með aldinum og öðru hnossgæti. Tók 
nú ambáttin. gígju sína og söng svo unun var á að hlýða. 


þeir orð mjer völdu vond og sár 
Á víls og hryggðar stundu, 

þá vin eg kvaddi og tregatár 
Mjer tíð af hvörmum dundu. 


En reynt ei hafa þeir nje þekkt, 
Hvað þungbært er að skilja, 
Hve gremja hjartað grætir frekt, 
þá gengur allt mót vilja. 


En sá veit bezt hvað ástin er, 
Sem einn í heimsins glaumi, 
Vonlaus og hnugginn svalar sjer 
Á sárum tárastraumi. 


Höfðu allir hið mesta yndi af söngnum og varð yngismaðurinn 
svo hrifinn, að hánn tók gígjuna, sló hina blíðustu hljóma úr strengj- 
um hennar og söng með sætri rödd: 


Viljir þú velgjörð hljóta 
Veglyndra gakk á fund, 
Sem auðs og nægta njóta, 
Naum er ei þeirra mund. 


Oflætis odd að brjóta 
Ef eymdin býður þjer, 
Voldugum fall til fóta, 
Föllnum það virðing ljer. 


Láðskreyti lotning veita 
Læging er sízt nje vömm, 
En þræla þræll að heita 
það verður jafnan skömm. 


Gerðu allir góðan róm að vísum þessum og var nú hin bezt 
skemmtun, því yngismaðurinn og ambáttin sungu alltaf, á. víxli og 


527 


hættu. ekki fyr enn, skipið sigldi inn, á höfnina. Og sem elskend- 
urnir gengu inn í hús Haskímans, þá sagði hann við yngis- 
manninn: „Tak nú. það. sem þitt. er.“  Yngismaðurinn játti. því, 
en sagði þó um leið, að Haskími yrði fyrst að gefa ambáttinni frelsi, 
þá. kvaðst hann, skyldu ganga að eiga hana. Var Haskími fús 
til þess og gaf hann þeim hús eitt, með öllum búsgögnum 
og húsbúnaði. þar að auki gaf hann þeim fimm hundruð. gull- 
peninga og mælti: „„Jafnmikið fje og þetta skal eg gefa ykkur 
á hverjum mánuði með því skilyrði, að. þú sjert hjá, mjer. og 
skemmtir mjer, og kona bín syngi fyrir mig í hvert skipti, sem eg 
vil“. Var. yngismaðurinn í mörg. ár hjá Haskíma og varð svo 
ríkur, að hann, gat nú lifað. jafnsælu lífi og fyrrum, er hann dvaldi 
Bagdad. Guð eyddi raunum þeirra og ljet velgjörðir sínar hrynja í 
skaut þeim, en tryggð þeirra og þolinmæði bar hinn fegursta ávöxt. 
Og lýkur svo. þessari sögu. Lofað. sje nafnið drottins fyrst og 
síðast: Hann einn er alvitur. 


Frá 946 til 965 nætur. 
Sagan af Abdallah á landi og Abdallah í sjó. 


Herra! einusinni var fiskimaður, er Abdallah hjet og hafði 
mikla fjölskyldu. Hann átti konu og níu börn og var bláfátækur; 
fiskinetið, var aleiga hans. Á hverjum degi, sem guð gaf honum, 
gekk hann til sjáfar og veiddi fiska. þegar hann fiskaði lítið, þá 
seldi hann afla sinn og varði andvirðinu í þarfir barna sinna einsog 
nauðsyn var til. En þegar hann aflaði vel, þá keypti hann sjer 
góðan mat og lifði óspart þangaðtil ekkert var eptir. Var hann 
þá vanur að segja: „það sem eg þarf á morgun, mun eg fá á 
morgun.,, 

Nú ól kona hans eitt barnið enn og átti hann þá tíu börn. 
En á þessum degi átti hann ekkert í eigu sinni; beiddi konan hann 
að útvega sjer eitthvað til viðurværis og bressingar. „Eg er nú 
að leggja á stað ofan að sjónum,“ mælti hann, „og set eg traust 
mitt til guðs; eg ætla að vita, hvort ekki barnið okkar nýfædda 
færir heimilinu einhverja heill.“ þá mælti konan: „Treystu drottni;“ 


528 


en maðurinn tók net sitt og gekk á burt. þegar hann var kominn 
ofanað sjáfarmálinu, þá fleygði hann út netinu og mælti: RÓ1 
drottinn! láttu framfærslu barnsins verða ljetta en ekki örðuga, sendu 
því alls nægtir, en ekki sorgir!“ þvínæst beið hann stundarkorn 
og dró upp netið, en það var fullt af steinum, sandi og marhálmi. 
En enga fiska sá hann í því, hvorki fáa nje marga, Hann kastaði 
því. netinu út í annað sinn og fór á sömu leið; hann reyndi í 
þriðja, fjórða og fimmta sinn, en aldrei var neitt kvikt í netinu. 
Reyndi hann því á öðrum stöðum og ákallaði fulltingi drottins; 
var hann að þessu allt þangað til um kvöldið, en fjekk ekki svo 
mikið sem eitt seyði. Furðaði hann sig á því og hugsaði með sjálfum 
sjer: „Hefur drottinn þá ekki ætlað þessu nýfædda barni viðurværi ? 
það get*eg ekki ætlað. því sá sem lauk kjálkunum sundur, hann sjer 
fyrir því, sem þeir með þurfa, og guð er algóður og elur önn fyrir 
öllu sem lifir.“ Að svo mæltu tók hann net sitt og gekk heimleiðis 
hryggur í huga. Hyski hans hafði ekki haft málungi matar þegar 
hann fór heiman að; kona hans lá enn á sæng og hann gat ekkert 
fært henni til hugfróar. „Hvað á eg að taka til ráðs?“ hugsaði 
"hann með sjer á leiðinni, „hvað á eg að segja við börn mín í 
kvöld?“ Leið hans lá fram hjá bakarabúð einni og stóð margt 
fólk fyrir utan hana. þá Yjet illa í ári og voru fæstir byrgir af 
matvöru. Voru menn að fala brauð af bakaranum og buðu honum 
peninga fyrir, en hann gegndi engum, því ösin var svo gríðarleg. 
Fiskimaður stóð álengdar glorhungraður og lagði að honum ilminn 
af brauðunum glóðvolgum. Varð bakaranum litið til hans og 
kallaði á hann: „Komdu hingað, fiskimaður!“ Kom þá Abdallah 
nær og sagði bakarinn við hann: „Langar þig í brauð?“ Fiski- 
maðurinn svaraði engu. „Segðu til,“ mælti bakarinn, „og vertu 
ekki svona feiminn; guð er algóður. þó þú ekki hafir peninga á 
þjer, þá skal eg samt láta þig fá brauð, og skal eg líða þig um 
borgunina þangað til þjer bætist fje.“ „Hamingjan veit að eg er 
fjelaus,“ svaraði Abdallah, „en láttu mig fá brauðið, svo eg geti 
saðt hungur konu minnar og barna; eg skal fá þjer netið mitt að 
veði þangaðtil á morgun.“ Veslings maður!“ svaraði bakarinn, 
„netið er lás og lykill atvinnu þinnar, og með hverju ætlarðu að 
fiska, ef þú setur það að veði? hversu mikils brauðs þarftu með?“ 


529 


„Svo sem fyrir tíu peninga,“ ansaði Abdallah, og fjekk þá bak- 
arinn honum brauðið og tíu peninga að auki, og mælti: „Láttu 
nú sjóða þjer góðan mat fyrir skildinga þessa og borgaðu mjer 
svo skuld þína á morgun í fiski. En þó þú ekkert veiðir, þá komdu 
samt til mín og skal eg aptur gefa þjer brauð og tíu peninga. 
Eg skal líða þig þangaðtil þú getur borgað.“ þá mælti Abdallah: 
„Drottinn launi þjer og umbuni með öllu því sem gott er; blessað 
sje nafnið drottins.“ því næst tók hann brauðið og peningana og 
gekk. glaður á burt. Keypti hann þá ýmislegt matarkyns sem hægast 
var að bera og kom heim til konu sinnar. Hitti hann svo á að 
hún var að þagga niður í börnunum, er þau grjetu af sárum sult- 
inum, og heyrði hann að hún sagði við þau: „Nú kemur hann faðir 
ykkar undireins og færir ykkur eitthvað að borða.“ Og sjá! þegar 
hann var inn kominn, þá lagði hann brauðið frá sjer og borðuðu 
þau það með beztu lyst; sagði hann konu sinni allt sem farið 
hafði. „Mikil er miskunn drottins,“ sagði hún. 

Daginn eptir tekur Abdallah aptur net sitt, gengur út og biðst 
fyrir: „Ó drottinn! gefðu mjer í dag það sem eg með þarf, svo 
æg ekki þurfi að bera kinnroða fyrir bakaranum.“ þegar hann 
var kominn ófan að sjáfarmálinu, þá kastaði hann út neti sínu og 
svo gerði hann hvað eptir annað allan daginn, en aflaði einskis. 
Fór hann þá sorgbitinn heim til sín og gekk fram hjá bakarabúð- 
igni einsog fyrr. Hann gat ekki sneytt hjá bakaranum og ásetti 
sjer því að greiðka sporið svo hann ekki tæki eptir sjer. En er 
hann var kominn nálægt bakarabúðinni, sá hann fjölda fólks standa 
þar fyrir utan og flýtti hann sjer þá til þess að. hann gæti sloppið 
fram hjá, svo bakarinn ekki sæji. En hann hafði komið auga á 
hann og kallaði til hans:  „Fiskimaður! komdu og taktu við 
brauðinu þínu og skildingunum, þú hefur líklega gleymt því.“ „Ó 
nei, herra!“ ansaði Abdallah, „en eg skammaðist mín fyrir þjer, 
því eg hef ekkert fiskað í dag.“ „Ekki skaltu skammast þín fyrir 
það,“ mælti bakarinn, „sagði eg þjer ekki að þú mættir fresta 
borguninni þangaðtil þjer fjenaðist?“  Fjekk hann honum því næst 
brauðið og peningana einsog daginn áður og flýtti Abdallah sjer 
með það til konu sinnar og sagði henni einsog fyrri hvernig farið 


hafði. „Guð er algóður,“ mælti hún, „þegar honum þóknast mun 
Þúsund og ein nótt. IV. 34 


590 


þjer auðnast að borga allt, sem aðrir eiga hjá þjer.“ Abdallah fór 
nú til fiskiveiða í fjörutíu daga og fjekk aldrei skepnu úr sjó. 
En bakarinn gaf honum samt alltaf brauð og peninga og minntist 
aldrei á skuld hans. En færi Abdallah að vekja máls á því, þá sagði 
hann: „Sleppum því núna; það er ekki kominn tími til þess ennþá. 
Við skulum bera saman reikninga okkar þegar þjer fer að ganga 
betur.“  Fiskimaður þakkaði bakaranum velgjörðir hans og bað 
honum alls góðs. Þegar hinn fertugasti og fyrsti dagur kom að 
hendi, sagði Abdallah konu sinni, að nú ætlaði hann að skera í 
sundur netið og hætta við atvinnu sína. „því þá?“ mælti hún. 
„Af því mjer virðist,“ mælti hann, „sem eg ekki geti haft ofanaf 
fyrir mjer með fiskiveiðum. Hvað lengi á slíku fram að fara? 
Guð veit að eg skammast mín ofaní hrúgu fyrir bakaranum, og 
því mun eg nú aldrei framar ganga ofan til sjáfar og aldrei framhjá 
bakarabúðinni. Mijer er lífs ómögulegt að komast undan bakaranum, 
því í hvert skipti sem eg geng framhjá búðinni, þá kallar hann á mig og 
gefur mjer brauð og peninga. Hvað lengi á eg að vera að safna 
skuldum hjá honum?“ „Guði sje lof fyrir það,“ svaraði konan, 
„að hann hefur hrært hjarta bakarans, svo að hann gefur þjer brauð. 
Hvað þykir þjer að því?“ „Eg er nú orðinn honum stórskuldugur,“ 
mælti Abdallah, „og hann mun vafalaust krefja mig um fje sitt.“ 
„Hefur hann þá móðgað þig með orðum sínum 2“ spurði konan, en 
Abdallah kvað nei við og mælti: „Hann hefur aldrei viljað telja 
saman það, sem hann á hjá mjer, en alltaf sagt, að nógur væri 
tíminn þangaðtil hagur minn batnaði.“ „En skyldi hann krefja 
þig,“ mælti konan, „þá þarftu ekki annað enn að segja: Bíddu 
þangaðtil hagur minn batnar einsog við báðir vonumst eptir.“ „Og 
nær ætli það verði?“ sagði Abdallah. „Guð er algóður,“ ansaði 
konan. „þú segir satt,“ mælti hann. Tók þá Abdallah net sitt, 
gekk ofan til sjáfar og baðst fyrir: „Herra! gef mjer einn fisk, þó 
ekki sje meira, svo eg geti fært hann bakaranum!“ Að svo mæltu 
fleygði hann út netinu, og var það ákaflega þungt fyrir er hann 
ætlaði að draga það upp. En þangaðtil var hann að stritast við, 
að hann fjekk. bisað því upp á land, en þá var ekki annað í því 
enn asnahræ og lagði af því megnan ódaun. Hryggðist hann við 
það, losaði hræið úr netinu og mælti: „Hvergi er vald nje máttur 


531 


nema hjá guði hinum mikla og háleita. Eg sagði við konu mína í 
gremju, að sjórinn vildi ekki fæða mig, og að eg ætlaði að hætta 
allri fiskimennsku, en hún taldi mjer hughvarf með þessum orðum 
sínum: „Guð er algóður og mun senda þjer blessun.“ Er þá 
asnahræið þessi blessun?“ Fór hann því áhyggjufullur á annan 
stað lengra í burt til að flýja ódauninn af asnanum og kastaði 
aptur út neti sínu. Dró hann það upp að stundarkorni liðnu og 
var það þá svo heljarþungt, að lófar hans urðu blóðugir af drætt- 
inum. Og sem hann hafði togað netið upp á sjáfarbakkann, þá 
sá hann að í því var skepna svipuð manni. Hugði hann þá, að þar 
mundi kominn einn af öndum þeim, er Salómon konungur lokaði niður 
í eirker og varpaði í sjáfardjúp; hjelt hann að kerið, sem hann var 
í, hefði dottið í sundur fyrir elli sakir og andinn svo flækzt í netið. 
Flýði því Abdallah hræddur og kallaði: „Vægðu mjer! vægðu mjer 
andi!“ En skepnan kallaði til hans úr netinu: „Komdu fiskimaður! 
hlauptu ekki burt, því eg er maður einsog þú. Eg skal launa þjer 
vel, ef þú losar mig úr netinu.“. Við þetta fór hræðslan af fiski- 
manninum og mælti hann: „þú ert þá ekki andi?“ „Nei!“ svaraði 
hinn, „eg trúi á guð og spámenn :hans.“ „Hversvegna varstu þá 
í sjónum?“ spurði Abdallah. „Eg er eitt af börnum hafsins,“ 
svaraði hinn, „eg var á gangi niðrí sjónum, en í sama bili varpað- 
irðu netinu yfir höfuð mjer. Við marbendlarnir hlýðum boðorðum 
guðs og erum velviljaðir öllum lifandi skepnum. Mijer hefði verið 
hægt að rífa sundur netið þitt, en mjer þókti uggvænt, að sýna 
mótþróa. Eg tek með glöðu geði öllu, sem guð hefur ályktað mjer 
til handa. þegar þú ert búinn að leysa mig, þá verður þú herra 
minn, en eg bandingi þinn. En viljir þú gefa mjer frelsi og gera 
sáttmála við mig, báðum okkur til ánægju, þá skaltu færa mjer 
hingað á degi hverjum ávexti, sem á landi gróa. þið landbúarnir 
hafið vínþrúgur, epli, kjarnepli, sítrónur, melónur og fleira þesskyns. 
Aptur höfum við kóralla, smaragða, hýasinta og aðra gimsteina, 
og í hvert sinn er þú færir mjer fulla körf af ávöxtum, þá skal 
eg aptur fylla hana handa þjer með dýrindis gimsteinum. Hvernig 
lízt þjer á það, bróðir minn!“  Fiskimanni leizt vel á það og hjetu 
þeir hver öðrum að halda sáttmála þenna. Þá losaði fiskimaður 
bandingja sinn úr netinu og spurði hann að nafni, en hann svaraði 
34* 


532 


„Eg heiti Abdallah í sjó; þegar þú kemur hingað og finnur mig 
ekki, þá þarftu ekki annað enn kalla: „Hvar ertu Abdallah í sjó ?“ 
og mun eg þá koma. En hvert er nafn þitt?“ „Eg heiti líka 
Abdallah,“ svaraði fiskimaður. „þú ert þá Abðallah á landi,“ mælti 
marbendillinn, „en eg er Abdallah í sjó. Bíddu mín hjerna meðan eg 
sæki þjer gjöf.“ Að svo mæltu steyptist Abdallah marbendill ofaní 
öldurnar, og iðraðist þá fiskimaðurinn, því hann var hræddur um að 
marbendillinn mundi aldrei koma aptur. Sagði hann þá við sjálfan 
sig: „Hann gerir bara háð að mjer, fyrir það að eg sleppti honum. 
Hefði eg haldið honum föstum, þá hefði eg getað græðt margan 
skilding á að sýna mönnum hann í borginni.“ Og sem hann var 
að naga sig í handarbökin út úr þessu, þá kom Abdallah aptur 
uppúr sjónum með fullar lúkurnar af perlum og kóröllum, smar- 
ögðum og hýasintum. Rjetti hann þær að fskimanni og mælti: 
„Reiðstu mjer ekki, bróðir minn! en eg á enga körf í eigu minni. 
Hefði eg átt körf, þá skyldi eg hafa kúffyllt hana handa þjer.“ 
Varð nú fiskimaður sárfeginn einsog nærri má geta. Lofaði nafni 
hans, marbendillinn, að hann skyldi hitta hann á degi hverjum fyrir 
sólaruppkomu þarna á sama stað; þvínæst kvaddi hann fiskimann 
og stakk sjer niður í sjóinn. Gekk nú fiskimaður heim í borgina 
og var hreifur og kátur. þegar hann var kominn að búðinni bak- 
arans, þá gekk hann til hans og mælti: „Bróðir kær! eg hef hreppt 
mikið happ og er nú tími til kominn að eg lúki þjer skuld mína.“ 
„það er óþarfi,“ ansaði bakarinn; „getirðu látið mig fá nokkuð, 
þá láttu mig fá það, og hafirðu ekkert, þá taktu brauðið þitt og 
skildingana einsog að undanförnu og láttu það gott heita þangaðtil 
hagir þínir batna.“ þá mælti Abdallah fiskimaður: „Guð hefur 
miskunað mjer og sent mjer blessun. þú átt hjá mjer mikið íje, 
taktu nú við þessu í staðinn.“ þar með rjetti hann bakaranum handfylli 
sína af perlum og gimsteinum, helfing þess er hann átti, og mælti: 
„Láttu mig fá nokkra peninga til útgjalda minna þangaðtil eg get selt 
gimsteina þessa. Fjekk bakarinn honum alla þá peninga, er hann haföi 
fyrir hendi, og allt það brauð, er hann hafði í körf sinni; þakkaði 
hann Abdallah fiskimanni og mælti: „Eg er þjónn þinn og þræll.“ 
Bar hann brauðkörfina heim fyrir Abdallah, fór síðan út á torg og 
keypti aldin og akurmeti; var hann allan þann dag hjá honum og 


533 


þjónaði honum. En Abdallah fiskimaður færðist undan og mælti: 
„Bróðir minn! þú hefur haft of mikið umstang mín vegna.“ „það 
var aldrei nema skylt,“ ansaði bakarinn, „því góðsemi þín hefur 
blessað mig með allsnægtum og er eg orðinn þjónn þinn.“ „En þú 
varst velgjörðamaður minn þegar eg var í kröggum,“ mælti Abdallah. 
Var nú bakarinn hjá honum allt til kvölds í góðum fögnuði og 
gerðust þeir mestu mátar. 

Fiskimaður sagði konu sinni frá því, er farið hafði ámilli hans 
og Abdallah marbendils, og fjekk það henni mikillar gleði. Rjeði 
hún manni sínum til að þegja yfir leyndarmáli þessu, svo að jarl- 
inn þar í landi ekki skyldi skerða hlut hans. Kvaðst fiskimaður 
ekki heldur mundu láta nokkurn mann vita af því nema bakarann 
einann. Um kvöldið hafði hann fyllt körf eina með allskonar 
ávöxtum. Reis hann á fætur árdegis næsta morgun og gekk ofanað 
sjó með körfina, lagði hana niður á sjáfarbakkann og kallaði: „Hvar 
ertu, Abdallah í sjó?“ þá gall við raust er sagði: „Hjer er eg; hvað 
býður þú að eg skuli gera?“ og í sama bili kom Abdallah til hans 
upp úr sjónum. Rjetti fiskimaður honum aldina körfina, en hann tók 
við og sökk niður með hana. Að stundarkorni liðnu kom hann aptur 
með körfina fulla af allskonar gimsteinum.  Abdallah fiskimaður 
brá henni þá upp á höfuð sjer og gekk heim til borgarinnar. Og 
sem hann gekk fram hjá bakarabúðinni, þá kallaði bakarinn til 
hans: „Herra! eg hef bakað handa þjer fjörutíu kryddkökur og 
sent þær heim til þín, en nú ætla eg að baka brauð handa þjer 
úr hinu smágjörvasta mjöli og færa þjer þegar það er tilbúið; eg 
ætla líka að sækja þjer kjöt og kálmeti.“ Abdallah gaf þá bakaran- 
um þrisvar handfylli sína úr körfinni og fór síðan leiðar sinnar. 
En er hann var kominn heim, þá valdi hann úr þá steina, sem 
dýrmætastir voru af hverri tegund og fór með þá til kauptorgs, 
þar sem gimsteinasalar höfðu búðir sínar. Gekk hann til þess, er 
ætur var af kaupmönnum þessum og bauð honum gimsteina sína. 
Kvaðst hann vilja sjá þá og sýndi Abdallah honum þá steinana. 
Varð þá gimsteinasalinn hissa og spurði, hvort hann ætti fleiri slíka. 
„Eg á fulla körf af slíkum steinum,“ svaraði Abdallah. „Hvar eigið 
þjer heima ?“ mælti gimsteinasalinn og læsti greipum sínum fast um 
steinana. Fiskimaður sagði honum það. Skipaði kaupmaðurinn þá 


534 


þjónum sínum að taka hann fastan, því hann væri þjófur sá, er 
stolið hefði frá drottningunni. þvínæst ljet hann lemja hann, og 
binda hendur hans á bak aptur, og að svo búnu fór hann með 
hann til konungs. Fylgdu honum allir kaupmennirnir og sögðu: 
„Hjer höfum við þjófinn; það er óhugsandi, að nokkur annar hafi 
stolið frá drottningunni enn þessi þorpari;“ var og dróttað að honum 
öðrum þjófnaði, en Abdallah þagði við öllu, þangaðtil hann var 
kominn á fund konungs. þá mælti yfirmaður gimsteinasalanna: 
„þú konungur veraldarinnar, þegar hálsmeni drottningar var stolið, 
þá sendir þú mann til að segja oss það og skipaðir oss að leita 
upp þjófinn. Eg hef nú lagt mig mjög í líma, enda hef eg fundið 
þann, er stuldinum veldur. Hann stendur nú hjer frammi fyrir þjer 
og eru gimsteinar þessir frá honum.“ Skipaði konungur þá höfuðs- 
manni geldinganna að sýna drottningu gimsteinana og spyrja hana, 
hvort hún ætti þá. Fór geldingurinn þegar og sýndi henni gim- 
steinana.  Dáðist hún að þeim, en kvaðst hafa fundið hálsmen 
sitt, og ætti hún ekki gimsteina þessa. Sagði hún að þeir væru 
miklu fegri enn þeir, er í meninu voru, og beiddi hann að sýna 
eigandanum enga rangsleitni. Kvaðst hún mundu kaupa steinana 
ef hann vildi selja, og mundi hún láta búa til úr þeim hálsmen 
handa dóttur sinni. þegar höfuðsmaður geldinganna færði konungi 
þetta svar, þá varð hann afarreiður sakaráberanum og öllum þeim, 
er komnir voru með honum. Sögðu þeir þá með auðmýkt: 
„Voldugi konungur! vjer vissum ekki annað enn að maðurinn var 
fátækur fiskimaður, og hjeldlum vjer að hann gæti eigi átt slíka 
dýrgripi. Fyrir þá sök hugðum vjer að þeir væru stolnir.“ En 
konungur veitti þeim átölur og mælti: „Haldið þið ekki, þorpararnir ! 
að hver rjetttrúaður maður geti eignast það sem gott er? því spurðuð 
þið hann þá ekki fyrst? hver veit nema drottinn hafi blessað hann 
þegar hann sízt átti von á. Hvernig gátuð þið þýfgað hann svona 
ófyrirsynju og misþyrmt honum einsog þjóf? Snáfið burt úr augsýn 
minni og flýji ykkur öll guðs blessun.“ Gengu þeir þá burt ótta- 
slegnir. En er þeir voru farnir, segir konungur við fiskimann: „Guð 
leggi blessun sína yfir allt það, er hann hefur veitt þjer! En seg 
mjer nú, hvernig komstu að dýrgripum þessum ? Segðu sannleikann, 
því eg er konungur og á þó ekki slíkar gersemar.“ þá mælti 


535 


Abdallah: „Herra! eg á fulla körf af þeim og er eg kominn að 
þeim á þessa leið.“ þvínæst sagði hann konungi frá viðskiptum 
sínum við Abdallah marbendil og sáttmála þeim, er þeir höfðu fest 
sín ímilli. Hlýddi konungur á sögu hans með athygli og undraðist 
mjög. En er hann hafði lokið sögu sinni, þá tók hann þannig til máls: 
„Slíkum auðæfum verður mikil mannvirðing að fylgja og skal eg 
búa svo í haginn fyrir þig, að þú verðir ekki öðrum háður. Nú 
gæti svo farið, að eg dæji eða yrði rekinn úr löndum mínum og 
kynni þá einhver að myrða Þig til fjár. Er það því ósk mín, að 
þú gangir að eiga dóttur mína og verðir vezír minn, en erfir ríki 
mitt að mjer látnum.“ því næst skipaði konungur þrælum sínum að 
fylgja Abdalláh til lauga; þeir gerðu svo, þvoðu hann og smurðu 
og færðu hann í nýjan og skrautlegan búning, sem konungi sæmdi 
að bera; fóru síðan með hann til konungs og tók hann þá við 
vezírs embættinu. Sendi konungur eptir konu hans og börnum. 
Fóru höfuðverðir konungs og hirðfrúrnar heim til hans, og var 
þá fiskimanns konan færð í dýrustu skrautklæði og sömuleiðis 
börn hennar; voru þau síðan borin til konungshallarinnar í burðar- 
stól, en höfuðverðir, hirðmenn og geldingar gengu á undan. Var 
farið með börn þeirra hjóna til konungs; sýndi hann þeim virðingu 
mikla, setti þau á knje sjer og fjekk þeim síðan sæti hjá sjer. 
Níu af börnum þessum voru sveinbörn en hið tíunda meybarn. 
Var konungur sjálfur sonlaus, og var dóttir hans, sem fyr var 
nefnd, einkabarn hans. Drottning gerði og virðuglega til konu Abd- 
allah og veitti benni veglegt embætti við hirð sína. Konungur 
lagðist ekki undir höfuð að semja hjónasáttmála Abdallah og dóttur 
sinnar. Abdallah gaf henni í brúðgjöf alla gimsteina, er hann átti, 
og var haldin almenn hátíð um alla höfuðborgina þá er brúðkaup 
þeirra fór fram. Morguninn eptir brúðkaupið sat konungur snemma 
dags við glugga og sá tengdason sinn ganga fram hjá með aldina 
körf á höfði sjer. Kallaði hann þá til hans og mælti: „Hvað á 
þetta að þýða? hvert ætlarðu að fara?“ „Til vinar míns,“ svar- 
aði Abdallah, „til hans Abdallah í sjó, svo hann sjái að eg man, 
hverju eg hef heitið honum og hann mjer.“ Konungur kvað það 
vera rjett gert og fór Abdallah leiðar sinnar. En nú þekkti lýður- 
inn hann og sagði hver við annan: „þarna fer tengdasonur kon- 


536 


ungs að sækja sjer gimsteina fyrir ávexti sína. Gerði hann það í 
tíu daga samfleytt, en í hvert skipti sem hann gekk framhjá bak- 
ara búðinni, þá var henni lokað. þókti honum það kynlegt einsog 
von var, og fór hann því á hinum tíunda degi til nábúa bakar- 
ans og spurði þá, hvernig á því stæði. Sögðu þeir honum að bak- 
arinn væri sjúkur. Spurðist þá Abdallah fyrir hvar hann byggi, 
og fór þangað samstundis og drap á dyr. Og sjá! bakarinn gægð- 
ist útí gluggann og sá hvar góðvinur hans stóð fyrir utan dyrnar 
með körfina á höfðinu.  Flýtti hann sjer þá ofan til dyra og lauk 
upp; faðmaði Abdallah hann að sjer, spurði hvernig honum liði 
og sagði honum, hversu hann hefði orðið hugsjúkur hans vegna, 
þegar hann heyrði að hann væri veikur. þakkaði bakarinn honum 
innilega fyrir hlutdeild þá, er hann tæki í högum sínum, og kvaðst 
hann eigi hafa verið sjúkur, en orðið frá sjer af kvíða þegar hann 
heyrði að farið var með Abdallah til konungs. þessvegna sagðist 
hann hafa lokað búðinni og falið sig í húsi sínu. Sagði Abdallah 
honum þá, hversu farið hafði, er hann kom til gimsteinasalanna 
og hversu þar af leiddi, að hann kom á konungsfund og varð 
vezír hans og dótturmaður. Gaf hann síðan bakaranum allt, sem 
var í körfinni. En er Abdallah kom tómhentur heim til hallar- 
innar, þá spurði konungur, hvort hann hefði ekki fundið Abdallah 
í sjó.  Abdallah á landi sagði honum þá, að hann hefði gefið 
bakaranum, vin sínum, það sem hann fjekk hjá marbendlinum. 
Innti þá konungur eptir, hver bakari þessi væri. og sagði Abdallah 
honum frá góðgjörðasemi hans og hversu mikið gott hann ætti 
honum upp að unna. „Hvert er nafn hans?“ spurði konungur. 
„Hann heitir: Abdallah bakari,“ svaraði Abdallah á landi, „en hinn 
vinurinn heitir: Abdallah í sjó.“ „Og eg heiti líka Abdallah,“ 
mælti konungur, „og allir þjónar drottins“) eru bræður. Sendu því 
eptir vin þínum bakaranum; eg ætla að gera hann að öðrum vezír 
mínum.“ Var nú bakarinn sóktur til hirðarinnar og gerði konungur 
hann að vinstra vezír sínum, en Abdallah var hægri vezír hans. 
Nú hafði Abdallah á landi í heilt ár útvegað sæbúanum, vin 
sínum ávexti. Þegar ekki voru til nýlesin aldin þá færði hann 


*) Abd Allah þýðir: drottins þjónn. 


537 


honum þurkaða ávexti og tók hann jafnan við því öllu og ljet 
dýrgripi hafsins í staðinn. það var einhvern morgun er Abdallah 
fiskimaður hafði farið til sjáfar með körf sína; sat hann á landi og 
var að skeggræða við Abdallah marbendil þar sem hann hnipraði 
sig í sjónum. þeim varð tilræðt um legstaði og sagði þá Abd- 
allah í sjó: ,,„Bróðir minn! það er sögn manna, að spámaðurinn 
sje greptraður á landi uppi hjá ykkur. Veiztu þá hvar hann er 
grafinn ?“ „Já!“ mælti Abdallah á landi, „hann er grafinn í borginni 
Teybeh.“ „Sækja þá rjetttrúaðir menn til legstaðar hans?“ mælti 
Abdallah í sjó.  Abdallah á landi kvað já við því; þá mælti 
marbendillinn: „það er ykkur til fagnaðar og hamingju, sem á 
landi búið, að þið megið vitja legstaðar þessa veglynda, blessunar- 
ríka og miskunsama spámanns og verðið þannig hans árnaðar 
aðnjótandi. Hefur þú sjálfur komið þangað?“ „Nei,“ svaraði 
Abdallah á landi, „eg var alltaf fátæklingur, örsnauður og öðrum 
háður, þangað til eg kynntist þjer og þú gerðir mig að lánsmanni. 
En nú er mjer næsta hugleikið að vitja legstaðar hans í hinu 
heilaga húsi drottins, og aptrar mjer ekki annað enn samband mitt 
við þig, því eg má engan dag við þig skilja ?“ Abdallah marbendill 
ámælti honum þá fyrir að hann virti sig umfram spámanninn, og 
gæti hann þó frelsað hann úr eldinum og hjálpað honum til himna- 
ríkis. En Abdallah leitaðist við að mæla sjer bót og beiddi vin 
sinn orlofs. Abdallah marbendill gaf honum það undireins og 
mælti: „Ber þú legstað hans kveðju mína þegar þú kemur til hans. 
En eg hef helgigjöf nokkra og viljir þú koma með mjer niður í 
sjóinn, þá skal eg sýna þjer borgina, sem eg bý í, og húsakynni 
mín; skal eg þar veita þjer vel og fá þjer það, er þú átt að leggja 
á gröf spámannsins og mæla svofeldum orðum: „Ó þú postuli 
drottins! Abdallah marbendill sendir þjer kveðju sína með gjöf 
þessari og biður hann þig að varðveita sig fyrir eldinum.“ Abd- 
allah á landi barði því við, að hann væri ekki fæddur í sjó, og 
væri sjer þar ekki líft, einsog Abdallah í sjó mundi ekki heldur 
þola við á landi. Hinn kvað það satt vera og mælti: „Á landi 
mundi eg að vísu þorna upp og deyja, þegar landvindarnir færu 
að leika um mig.“ „Viðlíkt mundi fara fyrir mjer Í sjónum,“ sagði 
Abdallah á landi, „og mundi eg víst kafna.“  Marbendillinn kvað 


538 


hann ekki þurfa að hræðast það. Kvaðst hann mundu færa honum 
smyrsli og skyldi hann núa þeim á líkama sinn; mundi þá ekki 
vatn fá grandað honum, þó hann ætti að lifa í sjó það sem eptir 
væri æfinnar. „þú munt vaka, sofa og hafa þar alla hentisemi 
þína einsog á landi,“ mælti Abdallah í sjó, „og mun ekkert verða 
þjer að grandi.“ Abdallah á landi jet nú til leiðast að reyna þetta. 

Abdallah marbendill tók við körfinni og stakk sjer; kom hann 
aptur með gulleita feiti og lagði af henni þægan ilm. Spurði 
Abdallah á landi, hvað það væri, og sagði marbendillinn honum, 
að feiti þessi væri úr lifur fiskjar nokkurs, sem væri allra fiska 
stærstur og hinn versti meinvættur sæbúa; kvað hann vera stærra 
enn nokkurt landdýr og mundi hann geta gleypt í sig heilan fíl. 
„Á hverju lifir ókind þessi?“ spurði Abdallah á landi. „Hún lifir 
á sjódýrum,“ svaraði Abdallah marbendill, „hefurðu ekki heyrt það, að 
í sjónum gleypa stærri fiskarnir hina minni?“ „Satt er það,“ 
ansaði Abdallah á landi, „en eru þá margir slíkir fiskar til í 
„sjónum ?““ „þá getur enginn talið nema guð einn,“ svaraði Abdallah 
í sjó, „blessað sje nafnið drottins.“ „Eg kvíði því mjög,“ mælti 
hinn,“ að einhver þeirra verði á vegi mínum og gleypi mig þegar 
eg fer með þjer ofaní sjóinn.“ „Vertu óhræddur,“ mælti Abdallah 
í sjó, „því undireins og hann sjer þig, þá veit hann að þú ert 
Adams: niðji og leggur á flótta. Hann hræðist ekkert í sjónum 
eins mikið og menn; undireins og hann gleypti mann, þá mundi 
hann deyja, því öll mannsfita er banvænt eitur fyrir þesskonar fiska. 
Enda náum við aldrei lifrarfeiti fiska þessara, nema þegar einhver 
þeirra hefur glæpzt á líki sjódauðs manns, sem ókennilegt hefur 
orðið í sjónum, og etið, af því; deyja þeir þá og getum við svo 
náð þeim. þessir ógurlegu fiskar deyja líka þegar þeir heyra manns 
rödd niðrí sjónum hvað margir sem eru í nánd.“ „þá fel eg mig 
guði á vald,“ mælti Abdallah á landi, fór úr fötunum og faldi þau 
í gjótu einni á ströndinni; því næst smurði hann sig með feitinni 
frá hvirfli til ilja, fór útí sjóinn og kafaði niður til grunns með 
vin sínum. þá lauk hann upp augum sínum og fann að vatnið 
"var honum alls ekki til óhagræðis; hann fór til ýmsra hliða, skaut 
sjer ýmist upp eða kafaði niður rjett einsog honum líkaði, og 
þókti honum sjórinn yfir sjer vera til að líta einsog tjald. þá 


539 


mælti Abdallah marbendill: „Hvað sjerðu, bróðir minn?“ „Eg sje 
það sem gott er,“ svaraði hinn, „þú sagðir satt bróðir minn! sjór- 
inn er mjer ekki til meins.“  Abdallah marbendill beiddi hann nú 
að fylgja sjer og hjeldu þeir æ lengra og lengra áfram. Hafði 
Abdallah landbúi mikla skemmtun af að sjá sjóinn allt umhverfis 
sig og hinn ótölulega fiska grúa, smárra og stórra, er ljeku sjer í 
honum. Voru þar margir áþekkir vísundum, sumir hundum og 
sumir mönnum, en allir stukku þeir undan þegar þeir sáu land- 
búann Abdallah koma. Spurði hann Abdallah marbendil, hvers- 
vegna þeir flýðu og svaraði hann: „Af því þeir hræðast þig, bróðir 
minn! því allt, sem drottinn hefur skapað, hræðist Adams niðja.“ 
Komu þeir loksins að fjalli einu miklu og gengu upp eptir því. 
Í sama bili heyrði Abdallah landbúi hræðilegt öskur og leit hann þá í 
kringum sig; sá hann þá eitthvað svart er svipaði ofanað honum. 
Var það geysimikið um sig og stærra enn úlfaldi; spurði hann 
leiðsaga sinn, hvað það væri, en hann svaraði: „Bróðir minn! það 
er einn af illfskunum, sem .eru oss svo skæðir; — hann eltir 
mig, — æ! kallaðu til hans áður enn hann nær mjer, annars er 
mjer dauðinn vís.“ Abdallah á landi hóf þá raust sína og datt 
óvætturinn Í sama vetfangi dauður niður á mararbotn. Og er 
Abdallah landbúi sá þetta, þá mælti hann: „Lofaður sje algjörleiki 
drottins! eigi hjó eg þó meinvætt þenna með hvössu sverði nje 
stakk hann með kníf. Hvernig er því varið, að slík heljarskepna 
skuli ekki standast raust mína?“ „Furðaðu þig ekki á því,“ mælti 
Abdallah sæbúi, „því vita skaltu, að þó þúsund eða tvær þúsundir 
þeirra væri saman, þá mundu þeir samt ekki þola raust eins Ad- 
ams niðja.“ Í 

Nú komu þeir fjelagar í borg eina; bjuggu þar aðeins konur 
og meyjar, en engir karlmenn. Abdallah landbúi undraðist það 
mjög og sagði þá sæbúinn, að þetta væri kvenna borgin og byggju 
í henni hafmeyjar þær, er sækonungur hefði vísað þangað í út- 
legð, og færi nokkur þeirra burt úr borginni, þá yrði hún sjóar- 
skrímslum að bráð. En í hinum öðrum borgum bjuggu saman konur 
„og karlar.  Virti Abdallah hafmeyjar þessar fyrir sjer og voru 
andlit þeirra áþekk tungli, en hár þeirra var einsog á mennskum 
konum. þær höfðu handleggi og fætur, og voru á þeim stórir 


540 


sporðar einsog á fiskum. En er hann hafði horft á þær einsog 
hann vildi, þá leiddi Abdallah marbendill hann til annarar borgar, 
og bjuggu þar bæði karlar og konur. Var það fólk eins skapað 
og hitt. Spurði þá Abdallah landbúi fjelaga sinn, hvernig hjú- 
skapnum væri háttað þar í sjónum. Sagði hann að giptingar væru 
ekki almennar, því trúarbrögð væru þar margvísleg. Væru þar bæði 
átrúendur Mahómets, Gyðingar og kristnir, auk annara trúarflokka, 
en einkum væru það dýrkendur Mahómets, sem giptust. Skyldi 
hver maður, sem kvongast vildi, gjalda morgungjöf í fiskum, og 
skyldi hann veiða eina eða tvær þúsundir fiska, allt eptir sam- 
komulagi við föður brúðarinnar. „þegar hann greiðir það, sem 
áskilið er,“ mælti Abdallah sæbúi, „þá fer allt ættfólk brúðarinnar 
og brúðgumans til veizlu og er honum þá fylgt til konu sinnar. 
Veiðir hann síðan fiska og stendur straum af henni, en sje hann 
ekki þess um kominn, þá veiðir hún fiska og sjer fyrir honum “ 
Abdallah sæbúi fylgdi nú gesti sínum til annarar borgar og síðan 
til fleiri borga, þangaðtil hann var búinn að sýna honum áttatíu 
borgir og ný undur í hverri. En nú var Abdallah af landi búinn 
að vera áttatíu daga í sjó niðri og hafði ekki fengið aðra fæðu 
enn hráan fisk, því annað var ekki fyrir hendi; varð hann nú leiður 
á því og spurði Abdallah sæbúa, því hann hefði ekki ennþá fylgt 
sjer í borg sjálfs síns. „það er drjúgur spölur þangað,“ ansati 
hann, „því hún er nálægt ströndinni þar sem við lögðum á stað. 
Fóru þeir því þangað aptur og fylgdi Abdallah sæbúi nafna sínum 
til borgar þeirrar, er hann átti heima í; var hún heldur lítil í 
samanburði við hinar. Gengu þeir þar inní helli og mælti Abd- 
allah sæbúi: „þetta er nú húsið mitt. Svona eru öll húsakynni 
hjer, að þau eru grafin inní kletta. þegar einhver vill fá sjer hús, 
þá. fer hann til konungs og segir, að hann vilji eiga sjer hús á 
tilteknum stað. Sendir þá konungur fiskahjörð og eru þeir fiskar 
með trjónum; mola þeir klettana sundur með þeim og fá ákveðna 
fiskatölu að verkalaunum. Hola þeir innan klett þann, sem þeim 
er á vísað, og gera húsakynni einsog til er ætlast, en sá, sem hefur 
þá í vinnu, veiðir fiska handa. þeim og fæðir þá þangaðtil þeim er 
sleppt burt að aflokinni smíðinni. Svo gera allir, sem hjer búa, en 
kaupskapar viðskipti eru hjer engin, og þjónar enginn öðrum, heldur 


541 


verða fiskar að vinna allt og eru þeir líka hafðir til matar.“ En 
er þeir voru komnir inní híbýli Abdallah í sjó, þá kallaði hann á 
dóttur sína og kom hún þegar; var andlit hennar búlduleitt og 
kringlótt einsog fullt tungl, hár hennar var sítt og dökkir baugar 
kringum augun; hún var vel vaxin, en hafði sporð einsog fiskar. 
Og sem hún leit Abdallah landbúa, þá mælti hún við föður sinn: 
„Hver er þessi sporðlausa skepna, sem þú hefur með þjer?“ 
„Dóttir góð!“ svaraði hann, „það er vinurinn, sem eg eignaðist 
á landi, það er hann, sem útvegaði mjer aldinin, er eg hef fært þjer 
hingaðtil; komdu og heilsaðu honum!“ Færði hún sig þá nær og 
heilsaði Abdallah með liðugu tungutaki; því næst bar hún tvo stóra 
fiska á borð fyrir hann eptir skipun föður síns. þrýsti hungrið honum 
til að neyta þessarar fæðu, því ekki var á betra völ. Að stundar- 
korni liðnu kom inn kona Abdallah marbendils með tvö börn, og hjelt 
hvert um sig á smáfisk og stýfði úr hnefa. þegar þau sáu Abd- 
allah landbúa, þá urðu þau hlessa á að hann skyldi vera sporð- 
laus, gláptu á hann frá öllum hliðum og skellihlóu að honum. 
Spurði þá Abdallah af landi nafna sinn, hvort hann hefði farið með 
sig hingað til þess að láta konu sína og börn sín hafa sig að háði 
og marri. En hinn beiddi hann fyrirgefningar og sagði að hann 
mætti ekki taka hart á hyski sínu fyrir þetta, því það vissi ekki 
hvað það gerði, vegna þess þar í sjónum hjá þeim væru engir 
sporðlausir menn. Skipaði hann þeim þá að þegja og gerðu þau svo. 

Meðan þau sátu þarna og voru að skrafa saman, þá gengu 
þar inn tíu menn, miklir og göfuglegir og mæltu: „Abdallah! kon- 
ungi vorum er sagt, að þú hafir í húsum þínum landbúa einn sporð- 
lausan.“ Abdallah kvað svo vera og mælti: „Hann er gestur minn 
og ætla eg nú að flytja hann aptur til lands.“ Svöruðu sendimenn, 
að þeir yrðu að fara með hann til konungs, og ef Abdallah mót- 
mælti því, þá yrði hann að fara líka og tala við konung. Abdallah 
marbendill leiddi þá gesti sínum fyrir sjónir, að öll mótmæli væru 
til einskis og væri óhæfa að standa í gegn vilja konungs. Skyldi 
hann vera óhræddur, því konungur mundi vafalaust sleppa honum, 
þegar hann heyrði að hann væri kominn af landi og gæti ekki 
eingöngu lifað á hráum fiski niðri í sjónum. „þú ræður,“ mælti 
Ábdallah af landi, „eg set allt mitt traust til drottins.“ Fóru þeir 


542 


nú báðir til konungs, en undireins og hann sá Abdallah landbúa, 
þá rak hann upp skellihlátur og tók hirðin undir og sögðu allir: 
„Satt er það að hann er sporðlaus.“ Abdallah marbendill gekk þá til 
konungs, sagði honum hvernig stæði á gesti sínum og beiddi hann að 
leyfa honum að fará heim aptur tillands. Var konungur því eigi mót- 
fallinn úr því svo stóð á. „Fyrst hann ekki getur lifað hjá okkur,“ 
mælti konungur, „þá máttu fylgja honum þangað sem hann á 
heima, en fyrst ætla eg samt að halda honum veizlu.“ „Sagði hann 
nú þjónum sínum fyrir og voru fram reiddir allskonar fiskar, sem 
fjölbreyttir vóru að lit og lögun; neytti Abdallah af þeim fyrir 
hlýðni sakir við konung. Eptir það skipaði konungur honum að 
beiðast einhvers, sem honum væri hugleikið. Beiddi Abdallah hann 
þá um gimsteina og ljet konungur fylgja honum til gimsteinahirzlu 
sinnar; leyfði hann honum að kjósa gimsteina úr henni eptir geðþekkni. 
Hann gerði svo og fylgdist síðan með Abdallah marbendli til híbýla 
hans. Fjekk hann honum þar pyngju og beiddi hann að leggja hana 
einsog gjöf á legstað spámannsins. Tók Abdallah landbúi við 
pyngjunni og vissi hann ekki hvað í henni var; lögðu þeir síðan 
báðir á stað til lands. Varð þeim þá gengið framhjá mörgum 
marbendlum, sem sátu saman kátir og syngjandi og átu fiska. Spurði 
Abdallah landbúi leiðsaga sinn, hvernig stæði á hátíð þessari 
og gleðilátum og gat til, að þar mundi vera haldin brúðkaupsveila. 
„það er öðru nær enn það sje brúðkaupsveizla,“ ansaði Abdallah 
í sjó, „þeir eru að gleðja sig yfir því, að einn afjafningjum þeirra 
er dáinn.“ „þið fagnið þá og etið, þegar einhver deyr hjá ykkur,“ 
mælti Abdallah af landi. „Að vísu gerum við það,“ svaraði mar- 
bendillinn, „en hvað gerið þið, sem á landi búið?“ „þegar einhver 
deyr hjá okkur,“ mælti Abdallah af landi, „þá kveinum við og hörmum, 
en konur lemja sig í framan og rífa sundur klæði sín.“ þetta datt 
ofan yfir Abdallah í sjó og heimtaði hann aptur helgigjöf þá, er 
hann hafði beðið Abdallah af landi að leggja á legstað spámanns- 
ins." þvínæst kom hann honum til lands og mælti: „Nú segi eg 
slitið við þig vináttu og fjelagsskap og munt þú aldrei sjá mig 
hjeðan í frá, nje heldur vil eg framar sjá þig.“ „Hvað veldur 
því?“ spurði Abdallah af landi. „Er ekki hver og einn af ykkur 
veðfje drottins?“ svaraði Abdallah í sjó, en. hinn játti því. „þá 


543 


segi eg:'““ mælti marbendillinn, „því getið þið ekki látið ykkur lynda: 


þegar guð tekur veð sitt aptur? því grátið þið þá og látið herfilegum 
látum? Og hvernig á eg að trúa nokkrum þeim manni fyrir veðfje 


til spámannsins, sem hefur það hugarfar, að hann grætur og harmar 


þegar guð kallar sálina til sín aptur? Við slíka menn vil eg ekkert 
samneyti hafa.“ Að svo mæltu skildi hann við Abdallah af landi 
og stakk sjer ofaní sjáfardjúpið. 

Abdallah landbúi leitaði nú upp föt sín, er hann hafði falið á 
sjáfarbakkanum og fór í þau. því næst gekk hann heim til kon- 
ungsins tengdaföður síns með gimsteina þá, er hann hafði fengið 
hjá konungi marbendlanna. Hafði konungur þráð hann mjög og 
varð feginn er hann sá hann aptur. Spurði hann, því hann hefði 
verið svo lengi burtu, og sagði Abdallah honum hvílík undur hann 
hefði sjeð og reynt í sjónum. Sagði hann honum líka, hverjum 
orðum Abdallah marbendill hafði mælt við hann að skilnaði. Ljet 
konungur hann þá skilja, að honum hefði mikil vanhyggja orðið, 
er hann sagði Abdallah í sjó frá harmi landbúa eptir dauða menn. 
Abdallah á landi gekk lengi fram með sjónum á degi hverjum og 
kallaði á Abdallah í sjó. En hann gegndi aldrei og gerði aldrei 
vart við sig síðan. Varð Abdallah því þá afhuga að sjá hann 
framar. Hann lifði lengi með tengdaföður sínum, konu og börnum, 
þangaðtil spillir gleðinnar og frumkvöðull vinaskilnaðarins vitjaði 

þeirra. Og lýkur svo þessari sögu. 


Frá 966 til 1001 nætur. 
Gyðingurinn göfuglyndi. 


Einusinni var Gyðingur einn guðhræddur, sem lifði á baðmullar- 
vinnu með konu sinni og börnum. Tók hann á hverjum degi það 
sem spunnið var og seldi; keypti hann fyrir andvirðið viðarull og 
- vistir handa heimilinu. Svo bar til einhverju sinni, er hann hafði 
farið út með þráðinn og selt hann, að þá varð einn af bræðrum 
hans á vegi hans er hann gekk heim, og bar sig aumlega útaf 
bágindum sínum. Gaf Gyðingurinn honum peninga þá, er hann 
hafði fengið fyrir þráðinn, og kom heim ullarlaus og allslaus. Spurði 


544 


þá hyski hans, hvar hann hefði baðmullina og vistirnar handa sjer. 
Svaraði hann, að fátækur maður hefði orðið á leið sinni og hefði 
hann gefið honum alla peningana. „Hvað eigum við nú að taka 
til bragðs?“ sagði hyski hans, „við höfum ekki meira að selja.“ En 
er vel var leitað, þá fannst þar samt trjeskál ein brotin og dallur; 
fór Gyðingurinn með hvorttveggja út á torgið og ætlaði að selja, en 
enginn vildi kaupa. Og sem hann var að bjóða þetta til kaups, þá kom 
þar maður með digran fisk og úldinn, sem enginn vildi kaupa, og 
bauð hann Gyðingnum að hafa skipti við sig; kvaðst skyldu láta 
hann fá fiskinn fyrir trjeílátin, hann gæti svo aldrei selt þau hvort 
sem væri. Gyðingurinn fjellst á það, ljet hann fá trjeskálina og 
dallinn fyrir fiskinn og fór með hann heim til sín. Spurði hyski 
hans þá, hvað það ætti að gera við fiskinn. Gyðingurinn svaraði: 
„Við skulum sjóða hann og eta þangaðtil drottinn veitir okkur 
betri lífsbjörg.“. þau tóku þá fiskinn og fóru að matreiða hann. 
Og sem þau skáru hann sundur, þá fundu þau perlu innaní honum. 
Sögðu þau Gyðingnum undireins frá því, en hann beiddi þau að 
gá að, hvort perlan væri boruð í gegn, því þá væri hún annars 
eign. En væri perlan óboruð, þá væri hún gjöf frá drottni. Var 
nú perlan skoðuð, og sást þá að hún var óboruð. Fór því hinn 
ráðvandi maður morguninn eptir með hana til eins af bræðrum 
sínum, er kunni skyn á perlum.  Undraðist hann mjög og spurði, 
hvar hann hefði fengið perluna, en Gyðingurinn svaraði að hún 
væri gjöf frá drottni. Hinn kvaðst halda, að hún mundi vera þús- 
und silfurpeninga virði og það vildi hann gefa fyrir hana. Samt 
rjeði hann honum að leita heldur til annars manns, er hann nafn- 
greindi, því hann væri bæði ríkari og hefði betur vit á perlum. 
Fór hann því með hana til manns þessa og sýndi honum perluna. 
Sagði hann þá: „Hún er sjötíu þúsund silfurpeninga virði.“ Borgaði 
hann fje þetta útí hönd og sendi Gyðingurinn eptir tveimur dag- 
launamönnum til að bera fje þetta heim til sín. Á leiðinni kom 
til hans förumaður og mælti: „Gef mjer dálítið af því, sem guð 
hefur látið þjer áskotnast.“ þá sagði Gyðingurinn: „gærdag stóð 
eins á fyrir mjer og þjer. Taktu og eigðu helfinginn af fje þessu.“ 
þegar Gyðingurinn var búinn að skipta fjenu og hver hafði sinn 
part á milli handa, þá mælti förumaðurinn: „Eigðu nú sjálfur fje 


545 


þetta og fylgi þjer guðs blessun. Eg var sendur af drottni til að 
freista þín.“ „Guði sje lof og þökk!“ svaraði Gyðingurinn. Lifði 
hann áhyggjulaus og í allsnægtum það sem eptir var æfinnar. 


Sagan af konunginum, syni hans og hinum sjö vezírum. 


Einusinni fyrir aldaöðli var konungur einn voldugur, er lengi 
hafði að völdum setið, en aldrei eignast erfingja. En þó auðnaðist 
honum það um síðir, er hann hafði beðið drottinn þess af heitu 
hjarta; ól drottning hans sveinbarn, og var ásjóna þess fögur einsog 
máni í fyllingu. Kóngsson óx vel og dafnaði og var hann fimm 
vetra gamall fenginn til fósturs vitrum manni og vel lærðum, er 
Sindibad hjet. Nam hann af honum allan fróðleik og öll æðri 
vísindi, svo að hann í þeim varð afbragð annara manna. Eins 
þókti hann bera af öllum öðrum í riddaralegum íþróttum. það 
var einhvern dag að vitringurinn sá af stjörnunum að lífshætta 
vofði yfir kóngssyni nema hann þegði einsog steinn í hina næstu 
sjö daga. Fjekk konungur son sinn konum til geymslu eptir ráði 
spekingsins og. skyldu þær gæta hans um þenna hættulega tíma 
og skemmta honum með hljóðfæralist. Í kvennabúri konungs voru 
fjörutíu herbergi og tíu ambáttir í hverju; hafði hver ambátt sitt 
hljóðfæri og í hvert skipti sem einhver þeirra ljek, þá var sem allt 
húsið lyptist á flug af hinum ununarfulla hljómi.  Vatnsstraumur 
rann umhverfis húsið og stóðu hjá honum allskonar aldinviðir og 
ilmsæt blóm. Nú vildi það til allrar óhamingju, að vildarkona 
konungs felldi brennandi girndarhug til sonar hans og leitaði á hann 
heldur frekjulega. Varð kóngsson þá svo reiður, að hann vísaði 
henni burt með harðri hendi, en hún ákærði hann hjá konungi og 
rangfærði málið. þá varð konungur æfareiður, stefndi vezírum 
sínum saman og skipaði að lífláta son sinn. En Vezfrarnifjgoru 
hræddir um, að konungur mundi brátt iðrast eptir skipun þessa og 
láta þá allt bytna á þeim, ef þeir nú ekki mæltu í móti. Fyrsti 
vezfrinn beiddi hann að hugleiða, hvort sonur hans ekki ef til vill 
hefði verið of fljótt til dauða dæmdur, þar sem ekki var annað til 
áfellis enn sakaráburður konu, helzt þegar svo mörg dæmi væru til þess 

þúsund og ein nótt. IV. 35 


546 


að konur reyndust karlmönnum slægvitrari. Kvaðst hann fús á að 
segja konungi eitt af dæmum þessum, ef hann vildi hlýða á. 
Samþykkti konungur það og sagði vezírinn þá sögu þessa: 


Konungurinn, vezírinn og kona hans. 


Einusinni var konungur einn voldugur, sem heldur þókti vera 
upp á kvennhöndina. Bar svo til einn dag að hann sá hvar kona 
afbragósfögur stóð á þakfleti húss síns; felldi hann þegar girndarhug 
til hennar. Spurði hann, hver hún væri, og var honum sagt að 
hún væri gipt einum af vezírum hans. Sendi hann þá burt vezírinn, 
bónda hennar, og skyldi hann ferðast víðsvegar um skattlöndin. Og 
sem hann var kominn á stað, þá fór konungur einn dag til konu 
hans og leitaði til við hana, en hún þversynjaði og varð hann að 
hverfa frá við svo búið. En meððn hann var hjá henni, týndi 
hann innsiglishringnum af fingri sínum, og hafði hann oltið niður 
á milli svæflanna í legubekknum. þegar vezírinn kom heim aptur, 
þá fann hann hringinn og fjekk hann þá svo illan grun á konu 
sinni, að hann kom ekki nærri henni í heilt ár. Hann talaði aldrei 
við. hana orð og skildi hún ekki, hversu stóð á þessari breytni 
hans. Kærði hún vandkvæði þetta fyrir föður sínum, en hann fór 
til konungs og hitti þar vezírinn og herdómarann. Ákærði hann 
verírinn og komst þannig að orði: „Herra! eg átti fagran aldingarð, 
sem eg sjálfur hafði plantað og miklu til kostað áður enn hann 
bar mjer ávöxt. En er hann var kominn svo vel á veg, þá ljet 
eg verírinn þarna fá hann, og notaði hann það eitt, er honum líkaði, 
en vildi síðan ekki líta við honum. þá spilltust blómin í honum, 
hann níddist niður og allt varð öðruvísi enn verið hafði.“ þá tók 
vezírinn til máls og sagði við konung: „Herra! þessi maður fer 
með sannindi. Eg ræktaði aldingarðinn og neytti ávaxta hans. En 
einusinni kom eg í hann og sá í honum fótaför ljónsins. þorði 
eg þá ekki að vitja hans framar.“  Konungúr skildi undireins að 
þar sem verírinn talaði um fótaför ljónsins, þá meinti hann inn- 
siglishringinn. Hann mælti: „Far þú aptur í aldingarð þinn, vezír ! 
„og skal þjer ekki verða neinn órjettur gjör. Eg veit að ljónið var 
í garðinum, en það gerði ekkert mein, það sver eg við sæmd föður 


M 


547 


míns og forfeðra minna.“ „Eg heyri og hlýði,“ mælti vezírinn; fór 
hann því næst heim til konu sinnar, sættist við hana heilum sáttum 
og treysti nú kvenndygð hennar. 

Sami vezírinn sagði konungi: „Söguna af kvongaða manninum 
og páfagauknum,“ og kom hann konungi til að fresta lífláti sonar 
síns. En vildarkonan var heiptræk og ljet hann engan frið hafa, 
en nauðaði á honum sífeldlega að hann skyldi veita sjer hefndina. 
„Látirðu það hjá líða,“ mælti hún, „þá mun sonur þinn aptur búa 
þjer vjelræði .og máttu þá búast við, að eins fari fyrir þjer og 
litaranum, sem ljet líf sitt, er hann ætlaði að bjarga syni sínum.“ 
Konungur vissi ekki hvað vildarkonan átti við og beiddi hana því 
að tala ljósara. Sagði hún þá: 


Söguna af litaranum og syni hans. 


Einusinni hafði litari heilan dag verið að skola og þvo ýmsa 
litaða hluti í fljóti nokkru. Hann átti son, er jafnan fylgdi honum; 
baðaði drengurinn sig opt og synti á fljótinu. Einn dag hafði hann 
oftekið sig á sundinu og var farinn að sökkva. Var faðir hans 
nærstaddur og sá í hverri hættu sonur hans var; stökk hann undireins 
út í fljótið til að bjarga honum. Fljótið var djúpt, en faðirinn fór 
ekki svo gætilega sem skyldi, því hann leyfði syni sínum að þrífa 
sig dauðatökum; dróst hann svo niður í hyldýpið með honum og 
ljetu þeir þannig báðir líf sitt. 


Þegar konungur heyrði sögu þessa, þá harðnaði aptur skap 
hans og vildi hann láta drepa son sinn næsta dag. þá ítrekaði 
annar vezír mótmæli hins fyrsta og til þess að sanna, hversu illa 
konum væri trúandi, þá sagði hann sögu þessa: 


Gjaldkyrinn og þjónn hans. 


Gjaldkyri konungs nokkurs hafði komið sjer í mjúkinn hjá 
giptri konu á laun við mann hennar. Kona þessi átti einnig vin- 
gott við þjón hans og vitjaði hann hennar öðru hverju á laun. 
Einhverju sinni þegar þjónninn var að gamna sjer við hana, þá 


357 


548 


kom húsbóndi hans til hennar og sá hún þá ekki annað úrræði 
enn að fela þjóninn í kjallararúmi, sem hlemmur var yfir. Grunaði 
gjaldkyrann ekkert, en áður hann færi, kom maður konunnar heim. 
„Hvað er nú til ráðs að taka?“ mælti gjaldkyrinn, „hvernig á eg að 
sleppa burt hjeðan 2“ Konunni kom undireins ráð til hugar. „Bregðu 
sverði þínu,“ mælti hún, „og farðu þarna til dyranna, hótaðu mjer 
og smánaðu mig og hlauptu svo burt þegar maðurinn minn kemur.“ 
Gjaldkyrinn gerði svo; fjell maðurinn í stafi er hann kom inn og 
sá gjaldkyrann standa með brugðið sverðið í herbergi konu sinnar 
með skömmum og hótunum. En þegar maðurinn kom, þá reygsaði 
gjaldkyrinn burt og ljet sem hann væri bálreiður. Varð manninum 
þá. einsog von var, fyrst fyrir að spyrja konu sína, hverju þetta 
sætti. —„Æ, komdu margblessaður,“ svaraði hún, „hjer hefði orðið 
manndráp ef þú ekki hefðir komið. En nú skal eg segja þjer 
hvernig á öllu stendur. Eg sat uppi á húsþakinu og var að spinna. 
þá veit eg ekki fyrri til enn ungur maður kemur flýjandi og nötrar 
allur af angist, fjell hann mjer til fóta, kyssti fætur mína og hendur 
og beiddi mig að veita sjer skjól, því morðingi væri á hælum sjer. 
Sagði eg honum þá að hlaupa sem fljótast ofaní kjallararúmið, gerði 
hann svo og ljet eg hlemminn yfir; kom þá rjett á eptir hinn 
maðurinn með sverðið blikanda. Spurði hann hvar unglingurinn 
væri, en eg vildi ekki segja honum það; óð hann þá uppá mig 
með smánar og ógnunarorðum einsog þú sást og heyrðir. En guði 
sje lof að þú komst mjer til frelsis, því eg var hjálparlaus og 
alein.“  Hældi maðurinn henni þá fyrir tiltækið og sagði, að guð 
mundi umbuna drengskap hennar. því næst tók hann upp hlemminn 
og kallaði á hinn unga mann, sagði að nú mætti hann vera óhræddur 
og skyldi ekkert verða gert honum til meins.. Kom þá friðillinn 
upp úr fylgsni sínu og var þó mjög hræddur; en maðurinn, sem 
var svona á tálar dreginn, huggaði hann og hughreysti; varð hann 
þess aldrei síðar áskynja, hversu illa kona hans hafði leikið á hann.“ 

þegar konungur hafði heyrt sögu þessa, þá sá hann sig um 
hönd og frestaði líflátinu. En er hann kom til vildarkonu sinnar, 
þá veitti hún honum þungar átölur og sagði honum, að það mætti 
ráða af „Sögunni af vezírnum,“ hve lítt vezírum væri treystandi. 
Með slíkum og öðrum fortölum fjekk hún konung til að skipa aptur 


549 


líflát sonar síns. En hinn þriðji vezír gat þó talið honum hughvarf 
með mótmælum sínum. Beiddi hann konung að hyggja vandlega að 
öllu áður enn hann kvæði upp ályktardóm sinn. Sagði hann honum: 


Söguna af veiðimanninum. 


Einusinni var veiðimaður að elta dýr og varð þá fyrir honum 
hellir. Gekk hann inn í hellinn og fann í honum gryfju fulla af 
hunangi. Var hann þá eigi lengi að hugsa sig um, heldur fyllti 
hann undireins leðurflösku sína með hunangi og fór síðan til borg- 
árinnar með veiðihundi sínum. Á þeim hundi hafði hann mestu 


2 


mætur. Fór hann nú í búð kaupmanns nokkurs og bauð honum 
hunang til sölu. Kvaðst kaupmaður mundu kaupa, en vildi fyrst 
sjá hunangið og hellti hann því dálitlu úr flöskunni. Fjellu þá 
nokkrir dropar á gólfið og flaug þangað dálítill fugl, sem lokkaðist af 
hunanginu. Og sem köttur kaupmannsins sá það, þá stökk hann á fugl- 
inn, en hundur veiðimannsins varð ekki seinni til að fljúga á köttinn, 
og beit hann til bana. Varð kaupmaður þá fokreiður og drap hundinn, 
en veiðimaðurinn rjeðist á kaupmann og veitti honum bana. Nú - 
er vinir og kunningjar kaupmanns frjettu þetta, þá hófu þeir liðs- 
safnað móti veiðimanninum, en hann átti eigi heima þar í borg- 
inni. —Veiðimanninum varð aptur gott til liðs hjá vinum sínum og 
nágrönnum og fóru þá báðir flokkarnir hver á móti öðrum; voru 
báðir vel vopnaðir og brunnu af hugmóði. Rjeðust hvorir á aðra 
og fjellu margir af báðum. Veit enginn tölu þeirra nema alls- 
valdandi drottinn. Allt þetta reis út af einum hunangsdropa og 
eins er um kvennvjelar; skal eg segja yður ennþá eitt dæmi til að 


sanna Orð mín. 


Frá kvongaða manninum og hrísgrjónakanpunum. 


Einusinni fjekk maður nokkur konu sinni einn silfurpening til 
að kaupa fyrir hrísgrjón. Fór hún þá til kaupmanns, er verzlaði 
með þesskyns vöru, og bað hann að selja sjer hrísgrjón. Voru 
henni þá vegin grjónin.  Kaupmaður brá á blíðlæti við konuna 
og skotraði til hennar girndaraugum. Sagði hann að endingu: 
„það er ekkert bragð að hrísgrjónum án sikurs; ef þjer viljið 


550 


fá sikur, þá komið þjer hjerna inní búðina til mín.“ Fór þá konan 
inn og tók kaupmaður klútinn, sem hrísgrjónin voru í, fjekk hann 
þræl sínum og mælti: „Farðu út og vegðu sikur fyrir einn pening 
handa konunni.“ Gerði hann þrælnum einhverjar bendingar um leið; 
fór þá þrællinn út, hellti grjónunum úr klútnum og fyllti hann aptur 
með sandi og steinum. Færði hann konunni klútinn að stundarkorni 
liðnu. En er konan fór burt, þá tók hún við klátnum óskoðuðum 
og vissi ekki betur enn að hún bæri hrísgrjón og sikur heim til 
sín. þegar hún kom heim, þá fjekk hún manni sínum klútinn, en 
fór sjálf að sækja grautarpottinn. Skoðaði maðurinn á meðan 
hvað í klútnum var, og segir hann því þegar konan kom með 
pottinn: „Sagði eg þjer, að eg ætlaði að byggja hús, og að þú 
skyldir sækja sand og steina?“ Sá konan þá undireins að búðar- 
þjónn kaupmannsins hafði svikið hana, en ekki komu samt 
á hana vöflur. Snerist hún einarðlega við manni sínum og mælti: 
„Heillin mín! eg hef tekið pottinn í fáti; eg ætlaði að sækja sáldið.“ 
„Og því var fát á þjer?“ sagði maðurinn. „„Æ, eg týndi peningnum 
á torginu,“ svaraði hún, „og með því eg fyrirvarð mig að róta í 
sandinum svo allir sæju, þá sópaði eg saman öllum sandinum 
þar sem eg missti peninginn, því mjer datt í hug að sálda sandinn 
þegar eg kæmi heim, ef eg mætti finna peninginn. En nú skal 
eg sækja sáldið og getur þú þá sáldað, því þú sjer betur enn eg.“ 
Sókti hún þá sáldið og fjekk veslings manninum, en hann lagði 
sig svo í líma, að andlit hans og skegg varð ekki annað enn ryk 
og sandur og vár grátlegt til þess að vita, en hitt hugkvæmdist 
honum aldrei, að kona hans var brellin og. ótrú, bæði í þetta skipti 
og endrarnær. á 

þá kom ennþá einusinni apturkippur í konung og frestaði 
hann enn að ljúka á dómsorði sínu. En vildarkonan lagði að 
honum á ný og leitaðist við að gera vezfrana tortryggilega í augum 
hans. Sagði hún honum sögu þessa. 


Kóngssonurinn og vezírinn. 


Einusinni í fyrndinni var konungur, sem átti einn son barna; 
hafði hann látið hann trúlofast dóttur annars konungs. Kóngsdóttir 


551 


þessi var hin fríðasta og hafði beðið hennar einn frændi hennar, 
en honum var synjað ráðsins. Nú bar hann fje á vezír konungsins, 
sem fyrst var nefndur, og beiddi hann að bægja syni herra síns 
frá ráðahag þessum með einhverju móti, eða telja hann af því að 
eiga kóngsdóttur. Lofaði vezírinn öllu góðu um það. Hinn konungur- 
inn bauð nú til sín tengdasyni sínum tilvonanda, svo hann mætti kynn- 
ast festarmey sinni og drekka brullaup. sitt til hennar. Konungurinn 
faðir hans ljet hann því fara á stað og fjekk honum vezfrinn 
svikráða einsog leiðtoga; höfðu þeir með sjer þúsund riddara og 
gjafir til hins konungsins. Og sem þeir fóru um eyðimörk nokkra, 
þá rankaði vezírinn við, að þar nálægt var lind nokkur, er Ljósalind 
hjet, og hafði þá náttúru, að hver karlmaður, sem af henni drakk, 
varð að kvennmanni. Vissi enginn, að lindin hafði þenna krapt, 
og þurfti vezfrinn því ekki að óttast að menn fengju neina illa 
grunsemd, þó hann ljeti æja hjá lindinni. Gekk hann nú með 
kóngssyni til lindarinnar einsog ófyrirsynju og þvoði kóngsson 
hendur sínar í henni og drakk af vatninu. þá fann hann allt í 
einu að hann varð að kvennmanni; hljóðaði hann þá upp yfir sig 
og grjet hástöfum. Vezírinn spurði með hræsnissvip, hvað að 
honum gengi; kóngsson sagði honum það og gerði hann sjer þá 
“upp grát mikinn. Sendi kóngsson hann heim til föður síns til 
þess að segja honum frá óláni þessu og láta hann vita, að hvorki 
mundi hann snúa heim aptur nje fara lengra; væri það ásetningur 
sinn að þreyja við, þangaðtil ósköp þessi færu af sjer eða hann 
ljeti líf sitt. Sat hann nú í þrjá sólarhringa hjá lindinni og bragðaði 
hvorki mat nje drykk. Á hinum fjórða degi kom riddari til hans 
með kórónu á höfði, og var svo að sjá, sem hann væri konung- 
borinn maður. Spurði hann kóngsson, hver hefði flutt hann þangað. 
Sagði kóngsson honum allt hvernig farið hafði, en riddarinn sá 
aumur á honum og mælti: „Vezír föður þíns hefur steypt þjer í 
ólán þetta. Náttúru þessarar lindar þekkir ekki nema einn mennskur 
maður og það er hann.“ Bauð þá riddarinn kóngssyni að setjast 
uppá hestinn hjá sjer, og 'gerði hann svo. þá mælti riddarinn: 
„Í nótt skaltu gista hjá mjer.“ „Seg mjer fyrst hver þú ert“ 
mælti kóngsson. „Eg er sonur konungs andanna og þú ert sonur 
konungs mannanna,“ svaraði riddarinn, „vertu nú glaður og í 


552 


góðu skapi, því mjer er hægðarleikur að bæta úr harmi þínum og 
bágindum.“  Kóngssonurinn í kvennmanns líki reið nú á stað 
með honum og yfirgaf föruneyti það, er vezírinn hafði skilið eptir 
hjá honum. Riðu þeir nú án afláts frá morgni til miðnættis. 
Sonur andakonungsins spurði hann nú, hvort hann vissi, hversu 
langan veg þeir hefðu farið, og kvað hann nei við; þá mælti 
hinn: „Við höfum farið svo langt sem menn geta ferðast á heilu 
ári.“ Sonur mannakonungsins furðaði sig mjög á því og spurði 
áhyggjufullur, nær hann mundi komast heim aptur til ættmenna 
sinna og vina. Sonur andakonungsins hughreysti hann og sagði 
honum að láta 'sig einan um það. Kvaðst hann með hægu móti 
skyldu koma honum heim á minna enn augabragði, þegar ólán 
hans væri á enda. Fóru þeir nú leiðar sinnar allt til morguns, og 
komu þeir þá á hið fegursta land; var það iðgrænt, og alvaxið 
hátypptum eikum, úði þar og grúði af sættkvakandi fuglum. 
Voru þar margar dýrðlegar hallir og aldingarðar óumræðilega 
Íagrir. Fór sonur andakonungsins þar af baki og bað förunaut 
sinn að gera slíkt hið sama. því næst tók hann kóngsson við 
hönd sjer og fór með hann til einnar hallarinnar; hitti hann þar 
konung einn voldugan og var hjá honum allan daginn í góðum 
fögnuði, þegar skuggsýnt var orðið, stigu þeir fjelagar aptur á 
hest sinn. Riðu þeir hvað af tók alla nóttina til morguns og 
komu þá á óbyggt land; það var dimmt og drungalegt, og líkast 
tilsýndar sem það væri eitt af hjeröðum undirheima.  Spurði 
kóngsson, hvað landið hjeti, og svaraði sonur andakonungsins: 
„það heitir Myrkland og ræður yfir því andakonungur nokkur. 
Hann er svo voldugur, að enginn treystist á hann að ráða, og 
enginn má fæti stíga á hans land, nema fyrr sje leyfi fengið. 
Bíddu því meðan eg útvega þjer leyfi.“ Skildi þá sonur anda- 
konungsins við hann, og kom skjótt aptur; riðu þeir síðan þá báðir 
til lindar einnar, er rann út úr svörtu fjalli. Sonur andakonungsins 
beiddi hann 'þá að fara af baki hjá lindinni og drekka af henni, 
Drakk kóngsson af henni og varð aptur að karlmanni, varð hann þá 
frá sjer numinn af fögnuði og þakkaði drottni. Spurði hann leið- 
sögumann sinn, hvað lindin hjeti, og sagði hann að hún hjeti 
Kvennalind og yrði hver kvennmaður, sem af henni drykki, að 


553 


karlmanni. því næst stigu þeir aptur á hestbak og riðu þangaðtil 
þeir komu á land andakonungsins. Átti kóngsson hina beztu nótt 
í híbýlum hans, og næsta dag át hann þar og drakk í góðum 
fögnuði þangað til náttaði. þá spurði sonur andakonungsins gest 
sinn, hvort hann vildi fara heim aptur til ættmenna sinna. Kóngsson 
kvað já við því og kallaði þá sonur andakonungsins á einn af 
þrælum föður síns, er Rajis hjet; skipaði hann honum að flytja 
kóngsson á herðum sjer og færa hann konu sinni og tengdaföður 
áður enn dagsbrún væri á lopti. „Eg heyri og hlýði,“ svaraði 
þrællinn og fór burt allra snöggvast; kom hann aptur í anda líki 
og skaut kóngssyni skelk í bringu. En sonur andakonungsins 
hughreysti hann og mælti: „„þjer skal ekki meint verða. Seztu 
upp á axlir honum og lokaðu augunum.“ Gerði kóngsson það og 
flaug þrællinn með hann gegnum loptið. þegar vart lifði þriðjungur 
nætur, sveif hann með kóngsson niður að höll tengdaföður hans, 
setti hann á þakið og hvarf síðan. þegar ljómaði ar degi og 
kóngssonur kom til sjálfs síns aptur, þá fór hann ofan af þakinu. 
En er tengdafaðir hans sá hann, þá stóð hann upp og gekk til 
móts við hann.  Undraðist konungur mjög að hana skyldi koma 
ofan af þakinu, einsog hann væri af himnum sendur, því allir 
aðrir væru vanir að ganga inn um hliðin. 

„Guðs vilja er framgengt orðið,“ mælti kóngsson. 

Og er sól var upp runnin, þá skipaði tengdafaðir huns að efna 
til veizlu og var þá drukkið brullaup með mikilli viðhöfn. Dvaldi 
kóngsson í tvo mánuði með konu sinni við hirð tengdaföður síns, en 
að þeim liðnum fór hann með henni heim í ríki föður síns. En það 
er af frænda hennar að segja, að hann dó af öfund og afbrýði.“ 

Nú gerðist konungur fráhverfur vezírum sínum, og varð einn 
þeirra næsta morgun að taka á allri talsgáfu sinni til að tálma 
dauðadómi sonar hans. Sagði hann í því skyni sögu þessa: 


Konan ótrygga og maður hennar. 


Einusinni sá ungur maður forkunnar fagra og heiðvirða konu 
og lagði ástarhug á hana. Gafst honum ekkert færi á að nálgast 
hana og leitaði hann því loksins til kerlingar einnar; bað hann 


554 


hana að koma sjer í þokka hjá konu þessari, er hann elskaði. Tókst 
henni það eptir nokkra fyrirhöfn og einusinni þegar maður konunnar 
fögru var á ferðalagi, þá leyfði hún kerlingunni að koma til sín 
með yngismanninn, sem hafði fellt ástarhug til hennar. Nú hittist 
svo á að kerling gat ekki fundið hann í það skipti, en til þess að 
verða ekki ósannindakona, þá lagði hún að öðrum manni, sem 
varð á leið hennar, og bauð honum að koma með sjer í ástar 
ætintýri. Maðurinn var til í það, og batt hún fyrir augu honum 
skammt frá húsinu; leiddi hún hann síðan inn um dyrnar og upp 
í salinn. 

Konan fagra hafði staðið fyrir innan gluggskýlurnar og sjeð 
að það var maður hennar, sem kerling kom með; sá hún að hann 
mundi vera heim kominn úr ferðinni. En þótt óvænlega áhorfðist, 
þá varð henni samt ekki ráðafátt; hún tók af sjer annan skóinn, 
hljóp í mann sinn, þar sem hann sat með bandið fyrir augunum, 
lamdi hann og húðskammaði hann fyrir ótryggð og lausung. „Svona 
erðu með mig,“ hrópaði hún, „svona svíkurðu mig; þeir hafa þá 
sagt satt, sem vöruðu mig við þjer. Eg vissi að þú varst kominn og 
því sendi eg kerlinguna til að freista þín og fá vissu fyrir, hvern 
mann þú hefðir að geyma. Eg hef hingaðtil haldið að þú værir 
vandaður og hreinlífur maður, en nú sje eg að þú mangar til við 
hverja kerlinguna.“ Og nú ljet hún höggin án afláts dynja á 
manni sínum, en hann var fyrir löngu búinn að rífa bandið frá 
augum sínum; sór hann og sárt við lagði, að hann hefði ætíð verið 
henni trúr. En hún ljet ekki af að berja hann og hrein hástöfum 
og grjet í tilbót, einsog hjarta hennar ætlaði að bresta af harmi, 
en þess á milli æpti hún hátt og beiddi alla nábúa og rjetttrúaða 
menn að hjálpa sjer. Nú vildi maðurinn ekki að þetta yrði að 
hneyxli og lítillækkaði hann sig svo mjög, að hann kyssti á hendur 
hennar og fætur og reyndi að grípa fyrir munn henni með höndum 
sínum. En hún beit hann í fingurna og lamdi hann ennþá 
stundarkorn, þangaðtil hún gerði kerlingunni bending, að hún skyldi 
ganga á milli og sætta þau. Fór þá kerling að kjassa hana og biðja 
hana í guðs nafni að vera góða; ljet hún sjer þá loksins segjast 
og; settist niður. Kyssti þá maðurinn á hönd kerlingar og mælti: 
„Æð, guð almáttugur umbuni yður með öllu góðu fyrir það að þjer 


555 


stilltuð til friðar og sættuð okkur.“ En kerling undraðist mjög og 
dáðist að því í hjarta sínu, hvað konan fagra var slægvitur. 
Konungur furðaði sig líka á því og skipaði ekkert um líflát 
sonar síns. En vildarkonan reyndi ennþá einusinni að snúa huga 
hans. Þegar hann vitjaði hennar um kvöldið, þá gekk hún að 
honum með eiturbikar í hendinni og hótaði að fyrirfara sjer, ef 
hann ekki veitti sjer uppreisn í máli sínu. Sagði hún honum þá 
um leið: „Söguna af Mahmúd málara frá Íspahan,“ til þess að færa 
honum heim sanninn um það, hvað karlmenn væru brögðóttir. 
Enda varð nú konungur fús á að gera vilja hennar, en á hinum 
fimmta morgni dirfðist einn vezírinn enn að mæla í móti og sagði 


hann sögu þessa: 


Sagan af manninum, sem aldrei hló a 
sem eptir var æfinnar. Re 


Einusinni var ríkur maður, sem átti bæði hús og garða; þjóna 
og þræla og einn son barna; skildi hann snögglega við heim þenna 
og flutti í sæluvist annars heims. Sonur hans var þá barn að aldri, en 
sem hann þroskaðist, þá lagði hann mikinn hug á mat og drykk, en 
fram úr öllu hófi á söng og hljóðfæralist; var hann hinn örlátasti 
og eyddi fje sínu óspart, þangaðtil arfur hans varað þrotum kominn. 
Fór hann þá að selja þræla sína og því næst ambáttirnar, og svo 
hvað af öðru, þangaðtil hann varð svo snauður, að hann varð að 
vinna fyrir daglegu brauði sínu. Liðu svo mörg ár að engin 
breyting varð á kjörum hans. það var einhvern dag að hann sat 
upp við múrvegg og beið þess að einhver leigði sig til verka; kom 
þá til hans maður virðuglegur ásýndum og heilsaði honum. Tók 
hann vel kveðju hans og mælti: „þekkið þjer mig að fornu fari?“ 
Hinn kvað nei við og sagði: „Eg sje á þjer, að þú hefur verið 
ríkur og samt ertu kominn í þetta ástand.“ „„Æ, það er fram 
komið, sem forlögin vildu,“ svaraði fátæklingurinn. „Getið þjer, 
góði herra! látið mig fá nokkra vinnu?“ „Eg gæti fengið þjer 
hæga vinnu,“ svaraði hinn ókunni maður? „Hvaða vinna er það?“ 
spurði hinn. þá svaraði ókunnugi maðurinn: „Tíu vitringar eru 
til húsa hjá mjer, en enginn sjer fyrir þörfum okkar. Við skulum 


556 


gefa þjer fæði og klæði einsog þú þarft með, en þú skalt þjóna 
okkur. Hver veit nema við verðum verkfæri í guðs hendi til að 
bæta þjer tjón þitt?“ „Eg heyri og hlýði,“ ansaði hinn ungi 
maður. „Eins skilyrðis krefst eg,“ mælti vitringurinn. „Og hvað 
er það?“ spurði hinn. „það er,“ svaraði vitringurinn, „að þú 
þegir yfir öllu, sem þú sjer hjá okkur, hvað sem þar kann fram 
að fara, og spyrjir okkur aldrei, hversvegna við grátum.“ „Eg geng 
að þeim kosti,“ mælti ungmennið. „Komdu þá með mjer,“ mælti 
vitringurinn, „og treystu drottni.“ Bað nú vitringurinn hann að 
fara til lauga og færði honum þangað nýjan og þokkalegan klæðnað. 
Eptir það fór hann með hann heim til samlagsbræðra sinna. 
Bjuggu þeir í stóru og rúmgóðu húsi; voru í því margir salir, og 
gosbrunnur í hverjum. sal. Mátti þar heyra fagran og lystilegan 
klið, því fuglar voru þar margir; sá úr gluggunum til beggja 
hliða yfir fagran aldingarð. Fylgdi vitringurinn hinum unga manni 
til eins herbergis, sem prýðt var marglitum marmara og silkitjöld- 
um, en loptið var heiðblátt með logagylltum skrautmyndum. Sátu 
þar tíu vitringar í sorgarbúningi, hver andspænis öðrum; grjetu þeir 
án afláts og kveinuðu. Furðaði hinn ungi maður sig á þessu og var 
kominn á flugstig með að bera upp spurningu þá fyrir vetringinn 
er hann hafði tekið honum vara fyrir. Hann rankaði samt við 
því í tíma og þagði. Nú afhenti vitringurinn honum peningahirzlu 
með þrjátíu þúsund gullpeningum í og mælti: „Sonur kær! þessu 
skaltu verja handa okkur og sjálfum þjer, og skaltu gæta þess 
vel, sem þjer er trúað fyrif.“ „Eg heyri og hlýði,“ svaraði ung- 
mennið og gegndi nú hinu nýja embætti sínu um hríð. Andaðist 
nú einn af vitringunum og þvoðu þeir fjelagar hans líkið, veittu 
því umbúnað og greptruðu það í aldingarðinum að húsa baki. En 
dauðinn burtkallaði hvern þeirra af öðrum, þangaðtil ekki var eptir 
mema sá, sem vistað hafði hinn unga mann. Bjuggu þeir nú mörg ár 
tveir einir í húsinu svo að aldrei var þriðji maður undir þaki með 
þeim. þá sýktist einnig þessi vitringur og er útsjeð yar um bata 
hans, þá gekk ungmennið að rúmi hans, aumkvaði hann og mælti: 
„Herra! nú hef eg þjónað yður með kostgæfni í tólf ár samfleytt, svo 
vel sem mjer hefur verið unnt.“ Vitringurinn kvað það satt vera. „Nú 
mun skammt eptir æfi yðar,“. mælti ungmennið, „og bið eg yður nú 


557 


að segja mjer, hversvegna þið grjetuð og kveinuðuð, og voruð ávallt 
sorgbitnir og hugsjúkir?“ „Son minn!“ svaraði vitringurinn, 
„það skiptir þig alls engu; bið mig eigi þess, sem eg aldrei mundi 
hafa skap til, því eg hefi beðið guð að leggja ekki mitt mótlæti á 
nokkurn mann. Viljirðu nú vera óhultur fyrir því, sem okkur hefur 
hent, þá ljúktu aldrei upp hurðinni þarna. En viljir þú að það 
komi yfir þig, sem yfir oss hefur komið, þá ljúktu henni upp, og 
muntu þá verða þess vísari, hvað olli gráti okkar og kveinstöfum. 
En iórunin mun koma yfir þig þegar það er um seinan.“ Nú 
elnaði vitringnum sóttin og gaf hann upp öndina. Greptraði hinn 
ungi maður lík hans að húsa baki í aldingarðinum þar sem fjelagar 
hans voru jarðaðir; var hann nú orðinn eigandi hins mikla húss og 
alls þess, sem í því var. Allt fyrir það gat hann ekki unað sjer, 
og var hann með endalausum heilabrotum um það, hvernig mundi 
hafa staðið á högum vitringanna, sem dánir voru. Honum þókti 
mesta mein að mega ekki ljúka upp hurðinni og einn dag gekk 
hann að henni einsog í leiðslu og skoðaði hana. Hún var fremur 
lítil, en harla snotur og alþakin kongulóavefjum; var hún læst 
með þremur stállásum. En er hann stóð við hurðina, þá rankaði 
hann við varnaðarorðum vitringsins og gekk því burt aptur. En 
ekki rjenaði samt hjá honum löngunin til að ljúka upp hurðinni. 
Í sjö daga stóðst hann freistnina, en áttunda daginn gat hann ekki 
lengur stillt sig. Hann sagði við sjálfan sig: „Eg verð að ljúka 
upp dyrunum og sjá hvað úr því verður. Ekkert getur að hendi 
borið nema það sem drottinn hefur áður fyrirhugað.“ Að svo 
mæltu gekk hann til og mölvaði hurðina; kom hann þá inn í þröng 
göng og gekk eptir þeim í þrjár stundir; þá kom hann að bakka 
stórrar elfar. Gekk hann undrunarfullur fram og aptur á elfar- 
bakkanum, þangaðtil allt í einu steyptist stór örn úr skýjum ofan, 
hremmdi hann með klóm sínum og flaug burt með hann. Bar 
örninn hann til eyjar einnar í miðju hafi, setti hann þar niður og 
flaug síðan burt. Var nú hinn ungi maður utan við sig af 
hræðslu og öldungis ráðalaus. En er hann stóð þarna í vandræðum 
sínum, þá sá hann hvar segl eitt blikaði við lengst út í hafsauga, 
og var það tilsýndar einsog stjarna. Vonaði hann að það mundi 
verða sjer til frelsis og leit hann ekki af því augum sínum. Nálg- 


358 


aðist skipið og sá hann að það var þrísiglt. Var það gert af 
ebenviði og fílabeini og víða gulli roðið, en Áárarnar voru úr 
sandelsviði. Á skipinu voru tíu mánafagrar meyjar, og jafnskjótt 
sem það var lent, þá stigu þær á land og gengu til hins unga 
manns, kysstu á hendur hans og mæltu: „þú ert konungur vor 
og brúðgumi.“ Gekk þá ein af þeim fram og var hún fögur 
einsog sól. Bar hún samanbrotinn silkidúk í hendi og var innaní 
honum konungsskikkja ásamt gullkórónu og allskonar gimsteinum, 
Færði hún hann í allan þenna skrúða og setti kórónuna á höfuð 
honum. því næst báru meyjarnar hann á örmum sjer ofaná skipið, 
og sá hann að það var allt saman tjaldað silkidúkum. Voru þá 
aptur undin upp segl og brunaði skipið óðfluga yfir hið dimmbláa 
sjáfardjúp. þókti hinum unga manni sem allt þetta væri draumur, 
er nú bar fyrir hann, enda tók hann því einsog það væri draumur. 
Nú sást til lands og er skipið nálgaðist, þá mátti sjá að ströndin 
var alþakin herliði. Renndi nú skipið að landi og voru þá fimm 
hestar, hver öðrum fegurri, teymdir til hins unga manns, með 
skrautlegum söðlum og beizlum, og ljómuðu reiðtygin öll af gulli 
og gimsteinum. Stje hann á bak einum hestinum, en hinir fjórir 
voru teymdir á eptir honum. Og sem hann var kominn á hestbak, 
þá var brugðið upp herfánum og kváðu við bumbur og lúðrar, en 
herliðið skipaðist í tvær sveitir, aðra til hægri handar og aðra til 
vinstri. Vissi hinn ungi maður valla ennþá, hvort þetta bæri fyrir 
hann í vöku eða svefni. Hjeldu nú fylkingarnar áfram og komu á 
algrænt sljettlendi. þar voru hallir og aldingarðar, lækir og blóm 
og lystilegur fuglakliður; bar það allt vitni um fegurð heimsins og 
dýrð skaparans. þá sá hann allt í einu koma á móti sjer annan 
her og varð sljettlendið bráðum alþakið. þar staðnæmdist herinn, 
en fram úr honum miðjum reið konungur með blæju fyrir andliti, og 
fór einn af hirðmönnum hans fótgangandi á undan honum. Og er 
konungur var kominn nálægt hinum unga manni, þá fór hann af 
baki og svo gerði hinn líka; heilsuðust síðan báðir með kurteisi. 
því næst stigu þeir báðir á bak aptur og sagði konungur: „Kom 
þú með oss, því þú ert gestur vor.“ Fór hinn ungi maður með 
honum og töluðu þeir saman, en hið glæsilega föruneyti fór á 
undan með góðri skipun. Fóru nú allir til konungshallarinnar og 


359 


leiddi konungur yngismanninn inn við hönd sjer. Bauð hann honum 
að setjast í hásæti eitt af skíru gulli, og settist sjálfur við hlið 
honum. Og sjá! þegar sá, er hann hugði konung vera, brá blæj- 
unni frá andliti sínu, þá var þar yngismær, björt og ljómandi einsog 
sól í heiði, fögur, og algjör og girnileg til ásta. Horfði hinn ungi maður 
á hana frá sjer numinn, en hún tók þannig til orða: „Vita skaltu, 
konungur! að eg er drottning yfir ey þessari og að allir liðsmenn, 
bæði fótgöngumenn og riddarar, sem þú sjer hjer eða hefur sjeð, 
eru konur einar. Enginn karlmaður er á meðal þeirra. Karlmenn- 
irnir verða hjer að yrkja akra, sá og uppskera, þeir eru vinnumenn 
og iðnaðarmenn, en kvennfólkið er hjer það kynið, sem drottnar 
og hefur allt stjórnarvald og hervald.“ Fjekk þetta yngismanninum 
undrunar einsog nærri má geta. Meðan þau voru þarna að tala 
saman þá kom  vezírinn inn í höllina. Vezírinn var gömul 
kona og gráhærð, og sópaði mjög af henni. Skipaði drottning 
henni að sækja dómara og vitni, og fór hún undireins til að full- 
nægja boði hennar. En á meðan var drottning hin alúðlegasta við 
yngismanninn, talaði vingjarnlega til hans og spurði, hvort hann 
vildi verða maðurinn sinn. Stóð hann þá upp úr sæti sínu og kyssti 
á gólfið fyrir fótum hennar. Bannaði hún honum það, en hann 
sagði: „Drottning! eg er of lítilmótlegur til að þjóna þjer.“ þá 
mælti hún: #„Sjer þú þessa þjóna mína, þessa hermenn, þessi 
auðæfi og dýrgripi? þú mátt ráða því öllu og fara með það einsog 
þjer bezt líkar. En þó er hurð ein,“ sagði hún og benti um leið 
á lokaða hurð, „henni máttu aldrei upp ljúka. því ef þú lýkur 
henni upp, þá muntu iðrast, en sú iðrun verður um seinan.“ 
Óðara enn hún hafði sleppt orðinu, kom kvennvezírinn með 
dómara og vitni og voru það einnig gamlar konur og virðuglegar 
ásýndum.  Skipaði drottning þeim að semja hjónasáttmála og 
giptist hún því næst hinum unga manni. Voru þá miklir dýrðar- 
dagar og gekk ekki á öðru enn veizlum og skemmtunum. Liðu 
nú sjö ár og lifðu þau hjónin í sífeldri dýrðarsælu og fögnuði. 
En einn dag kom honum til hugar hurðin forboðna og hugs- 
aði hann þá með sjer: „Innar af þessari hurð eru víst fólgnir miklu 
dýrmætari hlutir enn þeir, sem eg hefi sjeð áður, annars mundi hún 
ekki hafa bannað mjer að ljúka henni upp.“ Í þessari grátlegu 


560. 


blindni spratt hann upp úr sæti sínu, gekk að hurðinni og lauk 
henni upp. |þá sá hann innar af hurðinni örninn mikla, sem hafði 
flogið með hann frá elfarbakkanum til eyjarinnar. 

Örninn leit til hans og mælti: „Enginn fagnar þeirri ásjónu. 
sem aldrei verður glöð.“ 

Þegar maðurinn heyrði þetta, ætlaði hann að flýja, en örninn 
elti hann, læsti í hann klóm sínum og flaug burt með hann. Setti 
örninn hann niður á sama blettinum, þar sem hann hafði sókt hann 
fyrir sjö árum síðan og hvarf hann honum því næst úr augsýn. 
þarna sat nú maðurinn einmana og vitkaðist smámsaman. Hann 
hugleiddi nú í hvílíkri dýrð og vegsemd hann hafði lifað, hversu 
hann hafði ráðið lögum og lofum í ríki sínu, og gat hann þá ekki 
að sjer gert að gráta. Sat hann í fulla tvo mánuði á elfarbakkanum 
þar sem fuglinn hafði sett hann, og vonaði að sjer mundi auðið 
verða að komast heim til drottningar sinnar. En eina nótt er 
hann lá andvaka með gráti og kveinstöfum, þá heyrði hann rödd 
einhverrar ósýnilegrar veru, sem kallaði til hans og mælti: „Hversu 
óumræðileg var sæla þín! fjærri, fjærri er hið umliðna og mun 
aldrei aptur snúa. Með hvílíkum andvörpum mun það verða tregað ?,, 
þá varð hann því afhuga að komast aptur í dýrðarvistina hjá hinni 
fögru drottningu og settist hann aptur að í húsi því, er vitringarnir 
höfðu búið í. Nú vissi hann, að viðlíkt mundi hafa drifið á 
þeirra daga og hefðu þeir fyrir þá sök kveinað og harmað. Nú 
var hryggð og gremja hans hlutskipti og iðraðist hann enn í mörg 
ár; hann hafnaði öllum góðum mat og drykk og stökk honum 
aldrei bros það sem eptir var æfinnar. Dó hann loksins úr hugar- 
víli og var greptraður í aldingarðinum hjá vitringunum.“ 

Vezírinn tók það nú fram, að iðrun fylgdi öllu bráðræði, og 
rjeði því konungur af að ákveða ekkert víst um líflát sonar síns. 
En á hinu sjötta kvöldi lagði vildarkonan fast að konungi, að hann 
skyldi veita sjer uppreisn. Gekk hún fram fyrir hann með hníf í 
hendi og sór, að hún skyldi reka sig ígegn. ef hann þyrmdi lengur 
syni sínum. Ámælti hún karlmönnum fyrir hrekkvísi og tilfærði 
sögu þessa einsog dæmi: 


56l 


Kóngssonurinn ástfangni og kaupmannskonan. 


Einusinni var kaupmaður, sem var fjarskalega afbrýðisamur, 
„og hafði hann komið konu sinni fyrir í húsi einu rambygðu, sem 
stóð eitt sjer fyrir utan borgina. Ljet hann hlaða háan múrvegg 
allt umhverfis húsið með ramgjörvu hliði og hengdi lása fyrir; 
tók hann lyklana að þeim með sjer í hvert skipti sem hann gekk 
út. Nú bar svo til einusinni að sonur konungsins þar í landi átti 
leið fram hjá húsinu, og varð honum starsýnt á það, er það var 
umgirt með múrvegg einsog kastali. Og sem hann stóð hjá búsinu 
og var að horfa á það, þá kom kaupmannskonan út á þakið og 
felldi kóngsson undireins brennandi girndarhug til hennar, því hún 
var allra kvenna fríðust. En það kom fyrir ekki þó hann reyndi 
að segja henni með orðum það, sem honuiu bjó í brjósti; svo langt 
bil var á milli þeirra. En það var einskis manns færi, að klifrast 
yfir múrinn. Í þessum vandræðum fjekk hann ritfæri hjá einum 
af þrælum sínum, ritaði ástarjátningu sína á brjefræmu, festi hana 
við ör og skaut henni inn yfir múrinn. Fór konan til og tók 
örina; las hún það sem á miðanum stóð, að kóngsson væri hug- 
fanginn af fegurð hennar og dauðlangaði til komast í kunningsskap 
við hana. Hún svaraði honum skriflega, að líkt væri komið fyrir sjer, 
batt brjefið við stein og fleygði honum út fyrir múrinn. En er 
kóngsson sá af brjefi hennar, að hún vildi þýðast ástir hans, þá 
batt hann lykil að kistu einni við ör og skaut henni yfir múrinn; 
kvaddi síðan konuna með blíðlegum bendingum og gekk á burt. 
Konan leitaði aptur upp örina og hirti lykilinn, þó hún reyndar 
ekki vissi til hvers hann væri ætlaður. 

Nú sagði kóngsson einum af vezírum föður síns, hvað sig 
hefði hent og beiddi hann að hjálpa sjer á fund kæru sinnar. 
„Gerðu það fyrir mig,“ mælti hann, „að loka mig niður í stóra 
kistu, láttu flytja hana heim til kaupmannsins og fá honum hana 
til geymslu; skaltu láta í veðri vaka að hún sje full af gulli og 
gersemum.“ 

Vezírinn var þess allfús og ljet konungssonurinn færa honum 
kistuna; lagðist hann sjálfur niðrí hana og læsti vezírinn henni. Ljet 
vezírinn flytja hana til kaupmannsins á úlfalda og gekk sjálfur á 

Þúsund óg ein nótt. IV. 36 


562. 


eptir. Kaupmaður undraðist mjög, er svo tíginn maður kom á 
hans fund, og rann á leið fyrir vezírinn og spurði, hvað hann 
vildi gera láta. Vezírinn kvaðst vera kominn með kistu eina og 
beiddi hann að geyma hana þangaðtil hann sækti hana sjálfur. 
Kaupmaður var fús til þess og veitti kistunni viðtöku; fór vezírinn 
burt að svo búnu. Gekk kaupmaður því næst tll borgarinnar, en 
læsti samt áður húsi sínu vandlega. Konan gekk til kistunnar, 
bar að henni lykilinn og lauk henni upp; stje þá kóngsson upp 
úr henni og urðu þar fagnaðar fundir. þegar konan varð þess 
vör, að maður hennar var í nánd, þá læsti hún kóngsson aptur 
niðrí kistuna; ljeku þau þannig lyst sína í laumi. En einhvern 
dag varð konungi hugur á að sjá son sinn og flýtti vezírinn sjer 
til kaupmannsins, því hann var þá staddur í borginni. Bað vezírinn 
hann að fá sjer aptur kistuna og fylgdist nú heim með kaupmanni. 
En með því kaupmaður aldrei átti vanda til að koma á þeim tíma 
dags, þá fjekk konan valla ráðrúm til að koma kóngssyni niðrí 
kistuna, og var hún því ólæst þegar maður hennar kom inn. En 
er hann ætlaði að hreifa kistuna úr stað, þá hrökk upp lokið og 
brá honum heldur enn ekki í brún, er hann sá kóngsson niðrí 
kistunni. Fór hann með hann til vezírsins og varð þess nú vísari, 
að hann hafði verið á tálar dreginn, en öll varhyggð hans og 


- varnarvirki höfðu orðið til ónýtis. Rak hann síðan frá sjer konuna 


og vann þess dýran eið, að hann skyldi aldrei framar kvongast. 

„Svona eru karlmennirnir,“ mælti vildarkonan, „svo slóttugir 
eru þeir, þegar þeim er annt um að koma einhverju fram.“ Var 
þá sem hugur konungs hneigðist henni í vil. 

En sjötti vezírinn fleygði sjer fram fyrir fætur konungs og 
beiddi um frest á lífláti sonar hans. Skírskotaði hann til þess, 
sem skrifað stendur í kóraninum um slægvizku kvenna, og sagði 
sögu eina til dæmis, sem var næsta áþekk: „Sögunni af frúnni í 
Kairó og friðlunum fjórum.“ Leiddi þá konungur enn sem áður hjá 
sjer að ákveða nokkuð um aftöku sonar síns. 

Sama kvöldið gerði vildarkonan ennþá eina atreiðina til að 
fyrirkoma kóngssyni. Hafði hún látið kynda bál mikið og hótaði 
konungi að kasta sjálfri sjer á það, nema hann ynni sjer rjettlætis. 
Kvað hún hann ella mundu iðrast jafn sárt eptir dauða sinn einsog 


563 


konungur einn iðraðist, þá er hann ranglega hafði dæmt guðhrædda 
konu til dauða; henni var gefið að sök, að hún hefði stolið dýr- 
mætu hálsmeni, sem drottning átti. Var hún pínd til sagna, 
fjötruð og hneppt í myrkvastofu. En loksins fannst hálsmenið í 
skaða hreiðri, og gat konungur með öllu sínu valdi og allri sinni 
auðlegð ekki apturtekið rangsleitni þá, er hann hafði í frammi haft. 
„þá er Dúfnasagan,“ mælti vildarkonan ennfremur, „hún sannar 
einnig, hversu ranglátir karlmenn eru við konur. 

Karldúfa og kvenndúfa höfðu allt sumarið verið að safna 
hveiti og byggi til hreiðurs síns. Nú þornaði þessi forði þeirra 
í  sólarhitanum, og leit svo út sem hann minnkaði. Karldúfan 
kenndi kvenndúfunni um og drap hana. þá komu votviðri og 
skaut kornunum upp aptur og lágu þau allt einsog þau höfðu 
áður legið. þá sá karldúfan vonda rangsleitni sína, en það tjáði 
ekki að sakast um orðinn hlut, og fjekk það henni svo mikils 
harms, að það dró henni til dauða. 

Og enn veit eg mörg dæmi, sem sýna lævísi karlmanna, og 
skal eg nú aðeins segja eitt af mörgum.“ 


Sagan af Bahram kóngssyni og Eddetmu kóngsdóttur. 


Einusinni var kóngsdóttir, Eddetma að nafni; hún var óviðjafnan- 
lega fögur og hafði svarið, að hún skyldi engum karlmanni giptast, 
nema þeim, er sigraði hana áður í einvígi. Hafði hún, er þessi saga 
gerðist, unnið sigur á mörgum konungasonum og tekið af þeim 
hesta þeirra og vopn, einsog sigurmerki; voru þeir auðþekktir, sem 
ósigur höfðu beðið fyrir henni, því hún hafði brennimerkt þá alla 
og letrað á enni þeirra: „þessi er frelsingi Eddeimu.“ 

Bahram hjet konungssonur einn á Persalandi, og varð honum 
svo mikill hugur á Eddetmu hinni fögru, að hann vildi leggja sig 
í hættu og bauð henni einvígi. . Flykktist fjöldi manna saman til 
að horfa á atburð þenna; en í þetta skipti varð sigurinn torsóktari 
fyrir kóngsdóttur enn endrarnær, og hafði hún aldrei átt við jafn- 
frækinn bardagamann. En er hún sá að hún mundi bera lægra hlut, 
þá neytti hún bragða og brá skýlunni frá andliti sjer. Varð þá 
kóngsson heillaður af andlitsfegurð hennar, og fjellst jafnt hugur 

36* 


564 


som hendur, en Eddetma sá sig ekki úr færi, heldur rjeðist hún á 
hann að óvörum og fleygði honum til jarðar. Vissi Bahram valla 
af sjer meðan hún rænti hann hesti og vopnum, og merkti hann 
á ennið. Nú er íhann rankar við sjer, þá er hún öll á brottu. 
Sjer hann þá, hversu mikils hann hefur í misst, en verst var það, 
að hann var altekinn af ást til hinnar fögru meyjar, sem hafði sigrað 
hann. Skrifaði hann til föður síns, að hann mundi ekki heim koma 
fyrr enn vilja hans væri framgengt orðið, að öðrum kosti kvaðst 
hann vilja deyja. Varð faðir hans hryggur við, en sá eigi annað 
vænna enn að fela son sinn forsjá drottins. Varð Bahram þess 
vísari, að kóngsdóttir gekk opt út í aldingarð sjer til skemmtunar, 
. og gerði hann þar eptir ráð sitt. Hann tók á sig gamals manns 
gerfi, fór til garðastjóra konungs og kvaðst hafa stundað garðyrkju; 
kom þar um síðir að garðastjórinn tók hann í þjónustu sína. Gerði 
Bahram margt og mikið til að prýða garðinn og sá það fljótt á, að 
hann kunni vel til slíkra starfa. Svo bar til einusinni að þrælar 
komu í aldingarðinn 'með ábreiður og allskonar dýrmæt ílát; mátti 
af því marka að kóngsdótturinnar var þangað von. Sókti Bahram 
þá undireins nokkuð af dýrgripum sínum, settist með þá í garðinum 
og ljet sem hann riðaði af elli. Komu nú ambáttir og þjónustu- 
meyjar og kóngsdóttirin í miðjum hópnum; skein hún á meðal 
þeirra einsog máninn á meðal stjarnanna. Dáðust þær að hinum nýju 
plöntunarverkum, einsog mátti, því þau voru harla fögur. Bar þær að 
kóngssyninum þar sem hann sat gráhærður og gamallegur og hafði 
hönd á gripum sínum. Furðuðu þær sig á því og spurðu, hvað 
hann ætlaði að gera við gersemar sínar. „Mjer er í hug að eiga 
eina af ykkur,“ svaraði Bahram, „og ætla eg að gefa henni þær til 
brúðarskarts.“  Hlóu þær þá að honum, en hann mælti: „Eg 
bið ekki nema um koss, og þegar eg er búinn að fá hann, þá rek 
eg konuna frá mjer.“ Kóngsdóttir var gamansöm, og benti hún 
því á eina afbragðs fríða ambátt og mælti: „þessa gef eg þjer og 
hana máttu eiga.“ Stóð þá Bahram upp og studdi sig fram á - 
stafprikið, kyssti hann ambáttina skjálfandi einsog örvasa karl, og 
gaf henni síðan skartgripina. Varð hún ákaflega fegin og skildu þær nú 
allar við hann með glensi og hlátri. Daginn eptir hitti kóngsdóttir 
hann aptur, einsog fyrr í karls líki; sat hann í garðinum og hafði 


565 


þá enn fleiri kostgripi hjá sjer, spurði hún hann þá aptur 
að hinu sama. Svaraði hann einsog í fyrra skiptið og leiddi hún 
þá til hans aðra stúlku; kyssti Bahram hana og gaf henni gripina. 
Á sömu leið fór þriðja og fjórða daginn, en nú hugsaði kóngsdóttir 
með sjer, að gripir þessir sæmdu sjer betur enn ambáttunum, enda 
væru þeir auðfengnir. Bjóst hún í ambáttarbúning og gekk einn 
morgun út í garðinn; leitaði hún karlinn upp og sagði við hann: 
„Kóngsdóttir sendir mig til þín og vill hún að þú eigir mig.“ 
En Bahram þekkti hana undireins og mælti: „Eg vil feginn gera 
vilja kóngsdóttur;“ að svo mæltu stóð hann upp skjálfandi og fjekk 
henni allt fjemætt, sem hann gat til fengið; laut hann því næst að 
henni til að kyssa hana og lofaði hún honum það hiklaust, en þá 
sætti hann lagi og fleygði henni til jarðar.  Reif hann af sjer 
skeggið og mælti: „Eg er Bahram kóngsson og gerði eg það ein- 
ungis þín vegna, að eg fór í dularklæði, en nú hef eg komið fram 
vilja mínum og sigrað þig.“ Gekk þá Eddetma sneypt og orðlaus 
á burt, og var henni næst skapi að ráða sjer bana, en um síðir 
rjeði hún það af að strjúka burt með kóngssyninum til Persalands, 
því hún vildi ekki að það yrði sagt, að hún hefði beðið ósigur. 
Sagði hún honum því fyrirætlun sína og tiltók vissan tíma. 
Struku þau burt á náttarþeli og vissi enginn til ferða þeirra. 
Komust þau farsællega til Persalands og var þeim fagnað með 
mestu vegsemd. þá gerði Persakonungur sendimenn með gjafir á 
fund konungsins, föður Eddetmu; varð hann stórglaður er hann 
frjetti af dóttur sinni og veitti feginshugar samþykki til ráðahagsins. 
Sendi hann henni stórgjafir og óðar enn sendimenn voru heim 
komnir til hirðar Persakonungs, þá var efnað til dýrðlegrar veizlu, 
og fór brúðkaupið fram með mestu viðhöfn. 

Sjöunda vezírnum tókst aptur að telja konungi hughvarf með 
alvarlegum fortölum, en mest með því að segja honum dæmi þess, 
hvað konur væru vjelráðar, og hvílík óhamingja hefði staðið af 
ráðum þeirra. Fyrst sagði hann: 


Söguna af kerlingunni og kanpmannssyninum. 


Svo er frá sagt, að sonur stórkaupmanns nokkurs kom til 
Bagdad og ætlaði að flytja þar í hús eitt, sem var afar skrautlegt. 


566 


En áður hann tæki það að leigu, þá var honum sagt, að enginn 
byggi þar lengur enn viku eða hálfan mánuð, og skildust allir svo 
við húsið, að þeir væru bornir þaðan sjúkir eða dauðir. Væri 
leigan fyrir þá sök lítil og aðeins tíu gullpeningar á mánuði. 

Þegar hinn ungi maður heyrði þetta, þá fór honum ekki að 
lítast á blikuna. En ekki sleppti hann samt áformi sínu, heldur 
styrkti hann hjarta sitt með guðrækilegum hugsunum og leigði 
húsið í trausti guðlegrar forsjónar. Flutti hann nú þangað og 
"hafði þar sölubúð sína. 

Nú liðu svo nokkrir dagar, að honum varð ekkert að meini. 
En einusinni er hann sat við húsdyrnar, þá gekk þar um kerling 
nokkur gráhærð, og var hún að tauta guðlegar bænir fyrir munni 
sjer; bar hún steina afsíðis, sem lágu á vegi hennar, og annað það, 
er fyrir fótum gat orðið“). Fer hún að virða fyrir sjer kaup- 
mannssoninn og starir á hann einsog með undrun. Spurði hann 
því, hvort hún þekkti sig eða þæktist þekkja sig, en hún færði 
„sig mær honum og mælti: „Hvað lengi hefurðu búið í þessu 
húsi?“ 

„Í tvo mánuði, móðir góðl“ svaraði hann, og sagði kerling 
honum þá, að hún hvorki þekkti hann nje þæktist þekkja, en 
kvað sjer undarlegt þykja, að hann skyldi geta fengið af sjer að 
búa í því húsi, sem enginn hefði skilið við lífs eða ósjúkur, og 
mundi hann víst stofna sjer í sömu hættu. „Hefurðu ekki komið 
upp á þakið ennþá?“ mælti hún, „og hefurðu ekki komið út á 
svalirnar stóru og horft þaðan ?“ 

Að svo mæltu fór hún leiðar sinnar, en kaupmaðurinn hugsaði 
eptir orðum hennar og segir við sjálfan sig: „Eg hef allt til þessa 
ekki komið uppá þakið og um svalirnar stóru veit eg alls ekkert. 
Stóð hann þá undireins upp og fór að leita í garðinum, fann hann 
þar glæsilegar dyr útí horni og voru þær alþaktar kongulóavefjum. 
Já, já, hugsaði hann með sjer, þessir kongulóavefir eru víst ekki 
góðs viti. En hann treysti hinu helga fyrirheiti: „Ekkert skal 
6ss að höndum bera, sem ekki er guðs vilji;“ lauk hann því upp 
dyrunum og kom að glæsilegu riði. Gekk hann upp eptir því 


*) Slíkt telja dýrkendur Mahómets með góðum og guðrækilegum athöfnum. 


567 


Þangað til hann kom upp á þakið; voru þar svalir fagrar og tók 
hann sjer þar sæti. Var þaðan víðsýni mikið yfir alla Bagdaðsborg. 
Sá hann þá hvar fögur kona sat í hásæti á öðrum svölum og varð 
hjarta hans samstundis töfrað af ást til hennar. Hann sagði við 
sjálfan sig: „Nú skil eg; menn munu segja, að þessarar konu vegna 
geti enginn búið hjer í húsi svo að hann ekki sýkist eða deyji. 
Ó, að eg vissi, hvernig eg á að komast út úr vandræðum þessum, 
því vit mitt er á förum.“ Fór hann því næst ofan aptur og settist 
við dyrnar. Og sjá! þá kom kerlingin aptur og jafnskjótt sem hann 
sá hana, þá spratt hann upp og heilsaði henni blítt og kurteislega. 
„Æ móðir góð!“ sagði hann, „eg var sæll og ánægður áður enn 
þú sagðir mjer frá þakinu og svölunum. En þegar eg horfði út 
„þaðan, þá sá eg slíka sjón, að eg varð öldungis höggdofa og hug- 
fanginn. Þykist eg nú sjá glötun mína fyrir, nema þú hjálpir mjer; 
því eg treysti engum til að finna bót við meini mínu, nema þjer 
einni.“ Kerling glotti við, en hann fór inn í hús sitt, sókti þangað 
hundrað gullpeninga og gaf henni. Rjeði hún honum þá að fara 
á kauptorg silkisölumanna og kaupa hina fegurstu andlitsskýlu, sem 
hann fyndi í sölubúð Abúlfeths. Sagði hún að Abúlfeth þessi væri 
maður hinnar fríðu konu, er hann hafði sjeð. 

Daginn eptir fór kaupmannssonurinn þangað, keypti andlits- 
skýlu fyrir fimmtíu gullpeninga og fór heim með hana. Kom kerling 
þar til hans og fjekk hann henni skýluna; brenndi hún hana ofur- 
lítið á einu horninu, braut hana saman og fór með hana heim til 
Abúlfeths. Var kerling þar dálítið kunnug og var henni eigi synjað 
inngöngu; enda laug hún því til, að hún ætlaði að taka þar helgiþvott 
og gera bæn sína. Sá hún sig þá ekki úr færi og laumaði skýl- 
unni, svo enginn sá, undir hægindið í legubekknum, sem Abúlfeth 
var vanur að sitja í; gekk hún síðan á burt. 

Nú kemur Abúlfeth heim um kvöldið og sezt í legubekkinn, 
og að teknum kvöldverði hallar hann sjer aptur á bak upp við hægindið. 
Sá hann þá hvar hornið á skýlunni stóð út undan; kannaðist hann 
undireins við hana og fjekk illa grunsemd á konu sinni. Kallaði 
hann á hana og spurði, hvaðan skýlan væri komin. Kvaðst hún 
eigi vita það, og sór hún og sárt við lagði, að enginn karlmaður 
hefði komið þangað nema hann einn. Gerði maðurinn nú ekki 


568 


meiri rekistefnu út úr þessu og vildi eigi að það yrði hljóðbært 
um borgina, því hann kom opt á fund kalífans. En nokkru 
síðar segir hann við konu sína: „Mjer er sagt að móðir þín sje 
veik og er því tilhlýðilegt að þú vitjir hennar.“ Fór konan þá til 
móður sinnar og hitti hana alfríska. En á eptir konunni komu 
margir þjónar fótgangandi og báru þeir alla muni hennar úr húsi 
Abúlfeths. Skildi móðir hennar undireins, að hún var rekin burt 
af manni sínum, og spurði hana, hvað þeim hefði borið á milli; 
en konan sór og sárt við lagði, að hún hefði í engu styggt 
mann sinn. 

Nokkrum dögum síðar kom kerling til konunnar fögru, og 
ljet þá sem hún sárkenndi í brjóst um hana. Spurði hún, hvernig 
á því stæði að maðurinn hefði skilið við hana. Hún samhryggðist einnig 
móður hennar, en hún tók því með þökkum og mælti: „Hver veit 
nema árnaður þinn megi stuðla nokkuð til þess, að þau sættist 
aptur, því þú fastar mikið og biðst fyrir.“ Lofaði kerling öllu 
fögru um það, en henni varð það nú fyrst fyrir, að hún fór á 
stað til yngismannsins og sagði honum að búa sig til að fagna 
konunni fögru. Fór hún því næst til móður hennar og kvaðst 
vera boðin í brúðkaupsveizlu; bað hún hana að lofa dóttur sinni 
að fara með sjer, svo að harmurinn mætti rætast af henni. Kvaðst 
hún bæði skyldu fylgja henni í veizluna og heim aptur. Móðirin 
leyfði það og fylgdist dóttir hennar prúðbúin með kerlingunni, en 
hún gekk rakleiðis heim í hús kaupmannssonarins. Leizt konunni 
vel á hann, en hann sýndi henni frábæra kurteisi. Hjelt hún í 
fyrstunni, að hann væri brúðguminn, þangaðtil hann kvað upp úr 
og sagði henni hvílíkan ástarhug hann hefði lagt á hana. Dauf- 
heyrðist konan ekki við bænum hans og unnust þau nú lengi 
í makindum svo enginn vissi. En sem hæzt stóð á þessu, fjekk 
kaupmannssonurinn allt í einu boð frá föður sínum, að hann skyldi 
koma heim aptur frá Bagdad. Nú reið honum lífið á því, að konan 
kæmist aptur í sátt við Abúlfeth bónda sinn, og tókst kerlingunni: 
einnig að koma því til vegar. Fór hann einn dag, eptir undirlagi 
kerlingar, í búðina til Abúlfeths og tyllti sjer þar niður. Í sama 
vetfangi gengur kerlingin fram hjá búðinni með bænaband í hendi 
og þylur upp úr sjer helgar lífsreglur úr kóraninum. Og jafnskjótt: 


569 


sem kaupmannssonurinn sá hana, þá fór hann að atyrða hana og gekk 
í veg fyrir hana, en hún sýndi honum auðmýkt og kurteisi. þeir; 
“ sem fram hjá gengu, flykktust þá að þeim og spurðu, hverju þetta 
gegndi. Sagði þá kaupmannssonurinn frá því, að hann hefði fyrir 
nokkru síðan keypt dýra andlitsskýlu af Abúlfeth þar í búðinni; 
hefði ambátt sín ekki gengið með skýluna nema einusinni, því hún 
hefði brunnið fyrir henni á einu horninu, hefði hann þá fengið 
kerlingu hana til aðgerðar, en allt frá þeim tíma hefðu þau hvorki 
sjeð kerlingu nje heldur skýluna. 

Kerling þrætti ekki fyrir, heldur meðgekk hún strax, að hún 
hefði tekið við skýlunni; kvaðst hún hafa farið með hana í ýms 
hús og hefði hún orðið eptir í einhverju þeirra, og aldrei aptur 
fundizt, en ekki vantaði það, að hún hefði spurzt fyrir um hana; 
einsog“ hún hefði getað. En fyrir þá skuld, að hún væri vesæt 
og fátæk, þá hefði hún óttast reiði kaupmannssonarins og ekki 
þorað að láta hann sjá sig framar. Nú varð Abúlfeth sáraumur, er 
hann heyrði þetta, og bað að ekki yrði tekið hart á sjer, því þetta 
hefði hlotizt af glappæði sínu og misskilningi. „Varstu líka í mínum 
húsum?“ segir hann við kerlinguna. Kerling kvað svo vera og 
mælti: „Eg hef stundum komið hingað til að fá ölmusu, en þegar eg 
var hjer seinast, þá var mjer sagt, að þú hefðir rekið frá þjer konu: 
þína og upp frá þeirri stundu hef eg ekki stigið fæti mínum í hús 
þetta.“ þá mælti Abúlfeth við kaupmannssoninn: „Slepptu kerlingar 
garminum; skýlan er í mínum vörzlum;“ gekk hann þá inn í 
búðina og sókti hana. því næst fór hann til konu sinnar, bað 
hana fyrir guðs sakir að fyrirgefa sjer op tók hana aptur til eigin- 
konu, en aldrei á æfi sinni varð hann áskynja um hinn illa grikk, 
er kerling hafði gert honum.“ — Og enn sagði vezírinn eina sögu; 
til að sýna hversu óhyggilegt væri að eiga nokkuð undir konum. 


Konan ótrygga. 


Einusinni var maður, sem átti sjer myllu og asna, sem hann 
hafði til að snúa myllunni. Hann átti líka konu, sem hann unni 
hugástum, en hún var honum lítt unnandi. Hafði hún gott auga 
til eins af nágrönnum sínum, én hann vildi hvorki heyra hana nje sjá. 


570 


Nú dreymdi bónda hennar einusinni að maður segði honum, 
að hann skyldi fara til og grafa niður á vissum stað undir gang- 
braut asnans, því þar væru fjársjóðir í jörð fólgnir. Sagði hann 
konunni draum sinn þegar er hann vaknaði, en hún sagði hann 
nábúa sínum, er henni leizt svo vel á, og gerði hún það til þess 
að hæna hann að sjer; lofaði hann að koma heim til: hennar um 
nóttina, og sveikst ekki heldur um það. Gróf hann þar sem til 
var vísað og fann fjársjóðuna. Ráðgaðist hann því næst um það 
við konuna, hvað þau ættu að gera við fjeð. Hún lagði það til, 
að þau skyldu skipta því í tvo jafna hluti, og skyldi hann skilja 
við konu sína, en hún mundi finna ráð til að losast við mann 
sinn; gætu þau þá gipzt og slegið fjenu saman í eitt. En nábúi 
hennar kvaðst vera hræddur um, að þar mundi koma, að hún tæki 
annan mann enn sig, ef hún hefði helfing auðæfanna í húsum 
sínum, væri því betra að hann hefði þau öll; kvað hann hana þá 
mundu leggja því meira kapp á að losast við mann sinn og gipt- 
ast sjer. j 

Ekki varð konunni þetta ráð að skapi. Hún kvaðst einmitt 
vera hrædd um hið sama og hann, og vildi fyrir engan mun láta 
hann fá helfing auðæfa þessara, sem hann átti henni einni að þakka. 
En er hann heyrði konuna mæla slíkum orðum, þá kom honum til hugar 
að myrða hana, og er hann hafði framið þetta hryllilega ódæði, þá 
fleygði hann líkinu niður í gryfjuna. En með því farið var að birta 
af degi, þá varð hann naumt fyrir og gat ekki mokað ofan í 
gryfjuna. Nú vaknar malarinn og fer til myllu sinnar; beitir hann 
asna sínum fyrir og keyrir hann áfram. Gengur asninn spölkorn 
áfram og stendur síðan grafkyr. Malarinn lamdi hann og gaddaði,. 
en það dugði ekkert, því asninn fældist gryfjuna og lík konunnar, 
sem lá í henni. Og með því ekki var orðið albjart og malarinn 
gáði ekki vandlega að, þá sá hann ekkert og varð svo bálreiður 
asnanum, að hann keyrði hnífinn í síðu honum svo að hann datt 
dauður niður. Nú gætti hann að vísu betur að, og sá þá asnann 
dauðan, konu sína dauða og auðæfin horfin; hlutust öll þessi 
-slys af engu öðru enn því, að hann trúði konunni fyrir leyndar- 
máli sínu. 

Vezírinn sagði ennþá eina sögu: 


571 


Khosróes konungur, Scherin og fiskimaðurinn. 


Khosróes Persakonungi þókti fiskur ákaflega góður, og ein- 
hvern dag er hann sat með Scherin drottningu sinni í málstofu, 
þá kom fiskimaður og færði honum einn stóran fisk. þókti kon- 
ungi stórvænt um og ljet fá manninum fjórar þúsundir silfur- 
peninga að gjöf. En drottning ámælti honum fyrir það, því nú 
mundi hverjum, sem hann gæfi jafnmikið fje, og þetta væri, þykja 
skömm til koma, og mundi þá segja: „Hann gaf mjer einsog 
fiskimanninum og ekki meira.“ En þegar hann gæfi minna þá 
mundi sagt verða: „Hann hefur ekki einusinni gefið mjer eins mikið 
„og fiskimanninum.“ 

Khosróes kvað þetta vera hverju orði sannara, en það væri 
engum konungi sæmandi, að taka það aptur, sem hann væri búinn 
að gefa. Sagði drottning þá, að hún skyldi finna ráð til þess. 
„Hvernig þá?“ segir konungur. „„Sje það vilji þinn,“ ansaði hún, 
„þá láttu kalla á fiskimann og spurðu hann, hverrar tegundar fiskur- 
inn sje, og þegar hann er búinn að leysa úr þeirri spurningu, þá 
skalt þú segja: „Eg ætlaðist til að fiskurinn væri annarar tegundar.“ 

Konungur ljet kalla á fiskimann og spurði, hverrar tegundar 
fiskurinn væri, sem hann hefði fært sjer. Fiskimaðurinn kyssti á 
gólfið frammi fyrir konungi og svaraði einsog von var af slótt- 
ugum manni: „Fiskurinn er ekki einnar tegundar, heldur er hann 
kynblendingur.“ þá hló konungur og bauð, að menn skyldu 
fá fiskimanni fjórar þúsundir silfurpeninga í viðbót. 

Fiskimaður tók við fjenu af gjaldkyranum og ljet það í skinn- 
poka, „er hann bar á sjer, lypti honum upp á öxl sjer og gekk á 
burt. Í þeim svifum missir hann einn peninginn, stendur þá 
við, setur pokann niður og tekur peninginn upp. þetta sá bæði 
konungurinn og drottningin og gall hún þá undireins við og mælti: 
„Herra! sjerðu ekki hvílíkur vesalingur maður þessi er, að hann 
skuli ekki einusinni tíma að láta einn pening verða eptir handa 
mönnum þínum?“  Reiddist konungur þá, og ljet kalla á fiski- 
manninn. „Kvikindið þitt!“ sagði hann í vonzku, „nánösin þín! því 
stendðurðu við og setur niður pokann til að taka upp einn pening, 
sem þú misstir niður? gaztu ekki gleymt honum?“ „Guð gefi yðar 


512 


hátign langa lífdaga,“ ansaði fiskimaður, „eg tók ekki peninginn 
upp fyrir þá sök, að hann væri svo mikils virði, heldur af því, að 
hann ber ásjónu konungs öðrumegin en nafn hans hinumegin, og 
af því, að eg var hræddur um, að einhver kynni í ógáti að troða 
það undir fótum. Eg vildi ekki eiga á samvizku minni að svo færi.“ 

Konungur furðaði sig á svari þessu og fjell það honum vel í 
geð; bauð hann enn að gefa skyldi fiskimanni fjórar þúsundir silfur- 
peninga. þvínæst skipaði hann kallara að fara hvervetna og hrópa 
hárri röddu: „það er ótilhlýðilegt, að nokkur maður fari að kvenna 
ráðum.“ 

Nú skipaðist konungur við sögur og fortölur vezíranna og 
frestaði aftöku sonar síns. Næsta dag, sem var hinn áttundi, kom 
kóngsson sjálfur, því nú mátti hann óhræddur mæla, og þakkaði 
hann föður sínum og vezírunum fyrir, að þeir höfðu lofað honum 
að lifa. Fræddist þá konungur um álla málavöxtu fyrir sögusögn 
sonar síns og Sindibaðs kennara hans, og bar hann því næst upp 
spurningu þessa: „Hefði eg nú látið ráða son minn af dögum, á 
hverjum hefði þá sökin bytnað, á mjer eða vildarkonu minni, eða 
Sindibad?“ Enginn af þeim, sem viðstaddir voru, þorði að leggja 
dóm á það. þá sagði kóngsson eptir áskorun Sindibaðs kenn- 
ara síns: 


Sögu kaupmannsins. 


Einusinni stóð svo á fyrir kaupmanni nokkrum, að gestur var 
kominn til hans, og sendi hann því ambátt sína út á torgið til að 
kaupa mjólk. Hún gerði svo og fór heim með mjólkina. En á 
heimleiðinni vildi svo til, að gammur einn flaug með höggorm í 
klónum hátt uppi í lopti og bar yfir höfuð hennar; og með því 
hann þrýsti heldur fast að orminum, þá kreistist úr honum eiturdropi 
og fjell hann beint niður í mjólkurkerið, og varð ambáttin þess 
ekki vör. 

Húsbóndinn tók við mjólkurkerinu og seiti það fram fyrir 
gesti sína, því hann hafði boðið nokkrum nábúum og vinum í virð- 
ingar skyni við gestinn, sem fyrst kom. Drukku þeir allir af mjólk- 
inni eitraðri og drápust allir hver um annan þveran. 

„Segið mjer nú,“ mælti kóngsson, „hverjum verður kennt unv 


573 


ógæfu þessa?“ „þeim, sem drukku mjólkina,“ svaraði einn af þeim, 
er viðstaddir voru. „Neil“ sagði annar, „sökin bytnar á amb- 
báttinni einni, því hún hafði ekki lagt neitt ofaná kerið.“ Bað þá 
Sindibad konungssoninn að segja, hvernig hann liti á þetta mál, og 
tók hann þá þannig til orða: „Ykkur skjátlast; sökin bytnar ekki 
á ambáttinni og ekki á þeim, sem drukku. Skapadægur þeirra var 
komið og voru það forlög þeirra, að þetta atvik yrði þeim að 
bana.“  Undruðust allir dóm þenna og lofuðu viturleik kóngssonar. 
Kvaðst hann þá skyldu segja þeim sögu af blindum karli og fimm 
vetra gömlum sveini, sem hefðu verið miklu vitrari. 


Karlinn blindi. 


Einusinni var vellauðugur kaupmaður, sem hafði farið mjög 
víða til fjarlægra landa og borga. það var einhverju sinni að hann 
ætlaði í kaupferð til lands nokkurs, er sagan eigi nafngreinir; spurð- 
ist hann fyrir hjá mönnum, sem nýkomnir voru þaðan, hverjar 
þær vörur væru; sem mest mætti græða á í því landi. Svöruðu 
þeir honum, að sandelsviður væri þar í afarháu verði. Varði kaup- 
maður því öllu fje sínu til að kaupa sandelsvið. Náði hann í 
hæfilegan tíma þangað sem förinni var heitið og kom að kvöldi 
dags Í 
kerlingu einni, sem rak á undan sjer tvær kindur, er hún átti. Og 


borgina, þar sem hann ætlaði að verzla. Mætti hann þar 


sem hún sá kaupmann, þá yrti hún á hann og mælti: „Hvaðan 
ber þig að, maður sæll?“ 

„Eg er maður útlendur og stunda kaupskap,“ ansaði hann. 

„Varaðu þig þá á borgarmönnunum hjerna,“ mælti kerling, 
„því þeir eru þjófgefnir og prettvísir; þeir hafa allar klær úti, 
svíkja útlendinga og hafa út úr þeim fje.. Hugfestu þjer orð mín, 
því eg ræð þjer heilt.“ Að svo mæltu fór kerling leiðar sinnar og 
varð ekki viðtal þeirra lengra. Morguninn eptir kom einn af borgar- 
mönnum til kaupmanns, heilsaði honum og mælti: „Hvaðan ert 
þú kominn, herra?“ Sagði kaupmaður honum það og spurði þá hinn 
ókunni maður: „Hvaða vörur hefur þú flutt með þjer hingað?“ 

„Sandelsvið,“ ansaði kaupmaður, „hann kvað vera hjer vel 
útgengilegur, svo hefur mjer að minnsta kosti verið sagt.“ 


574 


„þá hefur þjer verið rangt frá sagt,“ mælti ókunni maðurinn, 
„því hjer er hann hafður undir pottana og ekki metinn dýrar enn 
hver annar eldiviður.“ 

Kaupmaður stundi við, er hann heyrði þetta, og iðraðist eptir 
að hann hafði hleypt sjer í fyrirtæki þetta, en ekki var hann samt 
öldungis viss um, að óhætt væri að trúa manninum. þegar hann 
var kominn heim í gesthúsið, þar sem hann var seztur að, þá kveikti 
hann eld undir katli sínum og brenndi sandelsviði. Hinn maður- 
inn sjer það og spyr kaupmann, hvort hann vilji ekki láta sig fá 
sandelsviðinn; kvaðst hann gjarna skyldu borga hann með fullum 
mæli af hverju því, er hann vildi á kjósa. 

„Ekki skal eg neita því boði,“ mælti kaupmaður, og ljet hinn 
ókunni maður flytja allan sandelsviðinn í geymsluhús sitt, en kaup- 
maður ætlaði að taka borgun af honum í gulli. En sem hann gekk 
út, þá mætti hann manni einum með glóðarauga og eineygðum, því 
hitt augað hafði hann misst; rauk hann í kaupmann, því hann 
hafði einnig glóðarauga, og mælti: „þú hefur svipt mig öðru aug- 
anu og skaltu ekki hjeðan sleppa, fyrr enn þú bætir mjer það 
að fullu.“ 

Kaupmaður varð þá öldungis hlessa og þverneitaði, að hann 
ætti til nokkurra bóta að sækja hjá sjer. Sagði hann eineygða 
manninum að færa sönnur á mál sitt, og safnaðist nú mesti mann- 
grúi kringum þá; komst kaupmaður ekki burt fyrr enn hann hafði 
fengið mann til að ábyrgjast, að hann skyldi koma næsta dag fyrir 
dóm og verja mál sitt. En er hann gekk á burt, þá sá hann að 
annar skórinn hafði rifnað meðan hann var að stimpast við þann 
eineygða; fór hann því inní búð til skóara eins og mælti: „Hjerna 
er skór; gerðu við hann fyrir mig og skaltu fá að verkalaunum 
það, sem þjer bezt líkar.“ Fór kaupmaðurinn þaðan leiðar sinnar 
og hitti menn, er sátu að tafli. —Settist hann þar hjá þeim, því 
hann var dapur og sorgbitinn. Spurðu þeir, hvort hann vildi ekki 
tefla sjer til skemmtunar, og var hann þess allfús. En svo fóru 
leikar, að hann tapaði, og heimtaði sá sem vann, að annaðhvort 
skyldi hann drekka upp sjóinn eða leggja fram aleigu sína. Beiddi 
kaupmaður nú um frest til næsta dags og gekk á brottu, fullur 
harms og kvíða. Settist hann niður á förnum vegi og sjer hann 


575 


allt í einu hvar kerlingin kemur sem hann fyrst átti tal við, og 
jafnskjótt sem hún sjer kaupmann, þá gengur hún að honum og 
segir: „Eg þykist vita að borgarmennirnir muni hafa gert á hluta 
þinn, því mjer lízt svo. á þig, sem þú eigir um sárt að binda.“ 
Sagði þá kaupmaður henni allt sem farið hafði; þá mælti kerling: 
„Hver skyldi sá vera, sem hefur svikið út úr þjer sandelsviðinn ? 
Hjer á landi jafngildir eitt pund af sandelsviði tíu pundum gulls. 
En hver veit nema eg geti kennt þjer ráð til að sleppa úr vanda 
þessum með hægu móti.“  Rjeði hún honum nú að fara að porti 
einu og lýsti því nákvæmlega fyrir honum. Sagði hún að þar 
mundi hann sjá blindan karl, sem sæti kyr og valla gæti hreift 
fætur sína. Kerling kvað öldung þenna vera stórvitran, enda leituðu 
allir ráða til hans; kynni hann vel til allra vjela og pretta og væri 
fjölkunnugur. Hún sagði og, að hann hefði mök við þjófa, og 
væru þeir vanir að safnast saman í húsi hans um nætur. Skyldi 
kaupmaður því fara þangað og fela sig; kynni hann þá að heyra 
hvað karlinn segði óvinum hans, þegar þeir kæmu þangað til að leita 
ráða.  þækti sjer alllíklegt að hann gæti notað eitthvað af því 
sjer til undanfærslu. Fór kaupmaður nú að ráðum hennar og 
leitaði upp karlinn. Tókst honum að finna sjer gott fylgsni 
í húsi hans, og var þess eigi langt að bíða, að þorpararnir 
komu, allir fjórir. Heilsuðu þeir karlinum og settust í kringum 
hann. Ljet karlinn bera mat á borð fyrir þá og tóku þeir til 
snæðings, en er þeir höfðu matast, þá fóru þeir að bera undir hann 
málefni sín. 

Fyrst byrjaði sá, er keypt hafði sandelsviðinn, og sagði frá. 
því, að hann hefði keypt sandelsvið af útlendingi með því skilyrði, 
að hann gæfi seljandanum í staðinn einn mæli af því, er hann 
krefðist.. Spurði hann karlinn, hvort sjer hefði nokkuð yfirsjezt 
í þessu. 

„Seljandinn getur vafið þjer um fingur sjer,“ ansaði karlinn. 

„Hvernig þá?“ segir sá sem keypt hafði sandelsviðinn. 

„Skilurðu það ekki?“ mælti karlinn; „þegar hann nú heimtar 
af þjer einn,mæli gulls eða silfurs, læturðu hann þá fá hann?“ 

„áð vísu geri eg það,“ svaraði hinn, „og hef samt ærinn 
ábata.“ 


516 


þá mælti karlinn: „En ef hann nú heimtar einn mæli af 
flugum og segir að annar helfingurinn skuli vera karlkyns, en hinn 
helfingurinn kvennkyns, hvernig fer þá?“ 

„ þá játaði sá sem keypt hafði sandelsviðinn, að hinn útlendi 
kaupmaður gæti vafið honum um fingur sjer. 

þessu næst bar hinn eineygði málefni sitt undir karlinn. Hann 
mælti: „Eg mætti útlendingi með glóðarauga, rjeðist á hann og 
sagði, að hann hefði svipt mig öðru auganu; sleppti eg honum 
ekki fyrr enn hann hafði fengið mann til að ábyrgjast, að hann 
skyldi ganga fyrir dóm á morgun og bæta mjer skaðann.“ 

„það stoðar ekkert ef útlendingurinn ekki vill,“ mælti 
karlinn. 

„Hvernig stendur á því?“ spurði eineygði maðurinn. Karlinn 
svarar: „Ef hann nú skyldi segja: „þú verður fyrst að færa sönnur 
á mál þitt. Slíttu annað augað úr höfði þjer og skal eg þá líka 
slíta úr mjer annað auga mitt, skulum við síðan vega bæði; sje 
þá mitt auga jafnt þínu að vikt, þá hefur þú rjett að mæla, en. 
að öðrum kosti hefurðu logið. Mátt þú þá til með að bæta honum 
augað og verður sjálfur alveg blindur, .en hann getur hælzt um við 
þig þar sem hann þó sjer með einu auga.“ 

þá sá hinn eineygði maður að hann á endanum mundi fara 
halloka fyrir kaupmanninum. 

Nú tekur skóarinn til máls og segir: „ Vitringur góður! maður 
-færði mjer skó til aðgjörðar. Eg spurði, hvort hann ætlaði að 
greiða mjer nokkra þóknun fyrir verk mitt og svaraði hann þá: 
„já! þú skalt fá það sem þjer bezt líkar. Nú líkar mjer allt 
sem hann á, og er mjer nær að halda að hann sleppi mjer ekki 
úr greipum.“ 

„Hann getur fengið skóinn hjá þjer aptur borgunarlaust, e 
hann vill,“ sagði karlinn. 

„Hvernig þá?“ spurði skóarinn. 

Karlinn mælti: „Ef hann nú tekur þannig til orða: „Óvinir 
konungs eru að velli lagðir og mótstöðumenn hans eru orðnir veikir 
fyrir, en börn hans og vinir hafa fjölgað. Líkar þjer það eða 
líkar þjer það ekki? Hvernig fer þá? Ef þú segir: „það líkar 
mjer“ — þá tekur hann skó sinn og gengur á burt; en ef þú 


571 


segir: „Ekki líkar mjer það,“ þá tekur hann skó sinn og gefur 
íþjer löðrunga og höfuðhögg.“ — Sá skóarinn þá að hann mundi 
bera lægra hlut. 

Nú kom sá sem unnið hafði taflið. Vitringur góður!“ mælti 
hann, „eg tefldi við útlending og hafði betur. þá sétti eg honum 
þann kost, að hann skyldi drekka upp sjóinn, en gæti hann það 
ekki, þá skyldi hann fá mjer aleigu sína. Er nú nokkuð veilt í þessu ?““ 

„þú fær ekki hjá honum einn skilding, nema hann sjálfur 
vilji,“ ansaði karlinn. „Hvernig getur það verið?“ spurði tafl- 
maðurinn. „Ef hann nú,“ mælti karlinn, „segir við þig: „Rjettu 
mjer sjóinn, þá: skal eg drekka hann upp.“ Hvernig fer þá?“ 

þá sá taflmaðurinn að það var ekki víst, að hann mundi sækja 
gull í greipar kaupmanninum. En útlendi kaupmaðurinn vissi nú, 
hvernig hann ætti að komast úr vandræðum sínum. 

Og er mótstöðumenn kaupmanns voru búnir að kveðja karl- 
inn, þá fór hann einnig heim til gesthússins í herbergi sitt. 

Morguninn eptir kom fyrst eineygði maðurinn og krafðist bóta 
fyrir auga sitt. Svaraði þá kaupmaður með sömu orðum, sem 
hann hafði heyrt karlinn mæla kvöldinu áður. Og úr því svo var 
komið, þókti skelmirnum vænt um, að kaupmaðurinn sleppti honum 
lausum og hlífði honum við dómi og refsingu, með því skilyrði, 
að hann borgaði sjer hundrað gullpeninga. Með skóarann fór 
hann að. öllu leyti einsog karlinn hafði fyrir mælt, og fjekk 
hann skóinn aptur ókeypis.  Taflmaðurinn fór einnig burt með 
sneypu og varð fyrir töluverðum útlátum. Ekki fór betur fyrir 
þeim, sem keypt hafði sandelsviðinn. Hann mátti verða því 
feginn, að kaupmaður tók aptur sandelsviðinn, og varð hann þar á 
ofan að greiða honum hundrað gullpeninga til að kaupa sig undan 
hegningar dómi. Seldi kaupmaður sandelsviðinn seinna fyrir afar- 
verð og fór heim til ættjarðar sinnar með fullar hendur fjár. 

því næst sagði kóngsson hið annað vizkudæmi, er hann hafði 
á minnt. 


*) því skóarinn sýndi þá konunginum ekki tilhlýðilega lotningu. 


Þúsund og ein nótt. IV. 31 (5 


578 


Saga af fimmvetra gömlum sveini. 


Einusinni höfðu fjórir kaupmenn skotið saman þúsund gull- 
peningum og látið þá í poka. Fóru þeir allir út með fje þetta til 
að kaupa vörur og varð þeim þá gengið fram hjá fögrum aldin- 
garði, og leizt þeim heillaráð að fara þar inn sjer til skemmtunar. 
Beiddu þeir konu garðyrkjumannsins að varðveita gullið á meðan 
og reikuðu þeir síðan hingað og þangað um garðinn, átu ávexti af 
trjánum og drukku vatn af lindunum. 

Nú tók einn þeirra til orða og mælti: „Eg hef dálítið hjá mjer 
af ilmandi viðsmjöri; komið bræður! við skulum þvo okkur í framan 
hjerna í læknum og smyrja á okkur skeggið.“ Hinum leizt vel á 
það, en einn þeirra sagði, að þeir mundu þurfa að halda á kambi. 
„Konan garðyrkjumannsins hefur víst kamb,“ segir annar, „við 
skulum fara til hennar.“  Bauðst þá einn af kaupmönnum til að 
fara og sækja kambinn. En honum var reyndar annað í hug; 
hann nefndi ekki kambinn á nafn við konuna, heldur bað hann hana 
að fá sjer gullpokann. 

Kona garðyrkjumannsins hafði vit til þess, að færast undan 
beiðni hans, og bar hún það fyrir, að þeir hefðu fengið henni pok- 
ann Allir fjórir og eins yrði hún að fá þeim fjórum pokann aptar. 
En kaupmaður var nú ekki uppnæmur fyrir það. Hann fer fram 
í dyrnar á garðyrkjumanns húsinu og kallar til fjelaga sinna: 
„Hún vill ekki fá mjer hann nema þið viljið það líka.“ Hinir 
höfðu ekki annað í huganum enn kambinn og kölluðu aptur, að 
henni væri óhætt að fá honum hann, og það sögðust þeir fegnir 
vilja. Fór konan þá inn með kaupmanninum og fjekk honum 
pokann, en hann burt einsog sending svo ekki festi auga á. Hinir 
þrír kaupmennirnir voru nú lengi að vona eptir honum, að hann kæmi 
með kambinn, en um síðir leiddist þeim að bíða, og fóru þeir þá til 
konu garðyrkjumannsins og spurðu hana, því hún ekki vildi ljá 
þeim kambinn. 

„það hefur enginn beðið mig um kamb,“ svaraði hún, „en 
fjelagi ykkar ljet mig fá sjer gullpokann, og þið gáfuð líka leyfi 
ykkar til þess. Hann hljóp undireins burt þegar eg var búinn að 
fá honum hann.“ 


579 


þegar kaupmenn heyrðu þetta, þá brá þeim mjög í brún og 
ámæltu þeir konunni. þeir sögðust hafa fengið henni pokann allir 
fjórir og yrði hún nú að skila honum aptur. Leiðdu þeir konuna 
fyrir dómara og sögðu honum málavöxtu. Var konan dæmd til 
að bæta þeim skaðann og fór hún grátandi heim til sín, nær því 
rænulaus af örvílnan. Á leiðinni varð lítill sveinn á vegi hennar, 
fimm vetra gamall. Og er hann sá hvað konan var harmþrungin 
og utan við sig, þá segir hann við hana: „Hvað gengur að þjer, 
móðir góð?“ En konan gaf sveininum engan gaum og ansaði 
honum ekki; en hann hætti ekki við hana, heldur spurði hann 
hana hvað eptir annað og sagði hún honum þá loksins, hvernig 
farið hefði fyrir sjer. 

þá mælti sveinninn: „Ef þú gefur mjer einn silfurpening til 
að kaupa sætindi fyrir, þá skal eg segja þjer, hvernig þú getur komizt 
skaðlaus frá málinu.“ Konan gaf sveininum það sem hann mæltist 
til og bað hann nú að segja sjer, hvað hún ætti að gera. 

Sveinninn mælti: „þú skalt fara strax aptur til dómarans og 
leiða honum fyrir sjónir, að þú hafir því aðeins skuldbundið þig 
til að skila pokanum aptur, að allir hinir fjórir kaupmenn 
tækju við honum í einu; munu ákærendur ekki bera móti því, og 
skaltu þá standa fast á því, að þú ekki viljir afhenda pokann aptur 
nema þeir krefji hans fjórir í einu.“ 

Dómarinn sendi nú boð eptir kaupmönnunum og spurði, hvort 
það hefði verið samkomulag þeirra, að þeir skyldu allir fjórir sækja 
pokann til konunnar. þeir kváðu svo vera. Skipaði dómarinn 
þeim þá að sækja fjórða fjelagann, og sagði að þá skyldu þeir tá 
pokann aptur. 

Kaupmenn fóru nú og leituðu hvervetna að fjelaga sínum, 
sem burt var hlaupinn, og fundu þeir hann hvergi, en kona garð- 
yrkjumannsins leystist. þannig undan skuldbindingu sinni.“ 

Nú lofuðu allir kóngsson í einu hljóði og faðmaði konungur hann 
með blíðu og kyssti hann. Skaut hann því undir hans úrskurð að ákveða 
"refsingu þá, er leggja skyldi á vildarkonuna, hvort hún skyldi láta líf 
sitt eða sæta annari hegningu. En kóngsson lagði á hyggilegan og 
vægan úrskurð. „Henni skal burt vísað,“ mælti hann, „og komi 
hún aldrei í vora augsýn framar.“ 

37* 


580 


Sagan af Íbrahím og Dsehemileh. 


El Kasib hefur heitið: jarl einn. á Egyptalandi, og átti hann 
son, er Íbrahím hjet. „Hann var svo fríður sýnum, að hann átti 
engan sinn jafningja. Svo bar til einn Föstudag að hann var á 
leið til musteris, og varð honum gengið fram hjá gömlum manni, er 
sat undir húsvegg og hafði fjölda bóka í kringum sig. Staðnæmdist 
þá Íbrahím hjá honum og fór að blaða í bókunum; fann hann í 
einni bókinni kvennmanns mynd svo óumræðilega fagra, að fegri 
gat ei hugsast á jarðríki. Varð hann þegar í stað svo hugfanginn 
af myndinni, að hann sagði við karlinn: „Gamli maður! seldu mjer 
bókina.“ Var karlinn þess allfús og gaf Íbrahím honum hundrað 
gullpeninga og hafði bókina heim með sjer. Og nú sat hann 
dag og nótt yfir myndinni og horfði á hana frá sjer numinn, en 
næsta Föstudag leitaði hann aptur upp karlinn og spurði hann eptir 
hvern myndin væri. Sagði karlinn að hún væri eptir Abúl 
Kasim Essandalaní í Bagdad og lýsti húsakynnum hans fyrir Íbrahim. 
En hitt gat karlinn ekki sagt honum, hver sú hin fagra kona væri, 
er Essandalaní hafði myndað:á bókina. Gekk nú Íbrahím til must- 
eris-og þaðan heim aptur; fyllti hann þar skinnpoka einn með 
- gulli og gimsteinum, og var það meira enn þrjátíu þúsund gull- 
peninga virði. Sagði hann engum hvað hann hefði í hyggju, en 
morguninn eptir stje hann á hest sinn og reið á stað til Bagdad. 
Náði hann lest einni og spurði Bedúína nokkurn, hversu langt væri 
til Bagdad. Hann kvað þangað vera tveggja mánaða leið. Bað 
þá Íbrahím hann að fylgja sjer til Bagdad og hjet honum þremur 
hundruðum gullpeninga áð launum og hesti sínum í tilbót, sem væri 
þúsund gullpeninga virði. Bedúíni kvaðst vera fús til þess, veitti 
honum náttból í tjaldi sínu og fylgdi honum síðan skemmstu leið til 
Bagdad. þegar þeir voru komnir að borgarhliðinu, þá fjekk Íbrahím 
honum hestinn og þrjú hundruð gullpeninga og gekk inn í borgina; 
fann hann þar hús Essandalanis. Hann var maður auðugur og 
höfðinglegur, og tók hann Íbrahím gestbeinlega, er hann sagðist 
vera útlendur maður. Bauð hann honum að tefla við sig skák og vann 
Íbrahím taflið; lofaði hann því mjög taflkænsku hans og kvað hann 
bera langt af öllum skákmönnum í Bagdad. En er þeir höfðu 


aði 


581 


etið og drukkið „saman þá spurði Essandalani, hvaðan hann væri 
og hverra erinda hann væri kominn til Bagdad. Sýndi Íbrahím 
honum þá myndina og mælti: „Vita skaltu, að eg er sonur 
jarlsins á Egyptalandi. „Eg fann mynd þessa hjá bókasölumanni 
einum; spurði eg hver hana hefði gert og var mjer ságt að hún 
væri eptir þig. En með „því hjarta mitt og hugur er gagntekinn 
af myndinni, þá seg mjer, hver er sú hin:fagra kona, sem hún á 
að tákna?“ Svaraði Essandalani, að konan hjeti Dschemileh og 
væri dóttir: Abúl Leys, konungs í Balsora, en bræðrunga sín að 
frændsemi. Hann mælti: „Fegri kona er ekki til í heimi, en hún er 
svarinn: óvinur karlmanna og þolir ekki að nokkur þeirra sje nefndur á 
nafn svo hún heyri. „Eg bað hennar einusinni, en faðir hennar 
synjaði mjer ráðsins, og jafnskjótt sem hún komst að því, er eg 
hafði haft í hyggju, þá ljet hún bera mjer orð þessi: „Ef þú ert 
með viti, þá vertu ekki lengur í Balsora, því það mundi verða 
þjer til ills. Nú hef eg varað þig við og ræður þú sjálfur hvað 
þú gerir.“ Fór eg. þá búrt með harmþrungnu hjarta og málaði 
mynd Dschemileh í margar bækur. En bækurnar sendi eg til allra 
landa, því eg vonaði að þær kæmu einhverjum ungum manni fyrir 
augu, sem væri fagur og álitlegur einsog þú ert; mundi honum 
þá finnast svo mikið um myndina, að hann reyndi til að komast á fund 
hinnar fögru meyjar, og yrði það svo úr, að hún gæfi honum ást 
sína. Tel eg það víst, son minn! að þjer muni takast að blíðka hjarta 
hennar. En skyldi þjer verða þess auðið að finna hana að máli 
og fá hennar, mundirðu þá lofa mjer að sjá hana rjett einusinni, 
þó ekki væri nema tilsýndar?“ Íbrahím lofaði því og bað Ess- 
andalani hann að vera kyrran, þangaðtil sjer þækti tími til 
kominn að hann hætti sjer Í slíka hamingjuraun. En Íbrahím vildi 
ekki bíða og lofaði þá Essandalani að innan þriggja daga skyldi 
skip eitt vera ferðbúið, sem hann. gæti komizt með til Balsora. 
Ljet hann þá búa eitt af skipum sínum og lagði allt til, sem til 
ferðarinnar þurfti. Segir haðn við Íbrahím: „Bústu nú til ferðar- 
innar; hásetarnir eru þjónar mínir, en skipið á eg sjálfur og máttu 
ráða yfir því sem þjer líkar þangaðtil þú kemur aptur.“ Íbrahim 
kveður nú Essandalani og stígur á skipfjöl. Og er skipið var 
komið til:Balsora, þá tók hann einn af hásetunum með sjer og 


582 


fór til :gesthúss þess, er kaupmenn sóktu til. þar var fyrir maður 
háaldraður og æruverðugur, og hafði hann umsjón yfir gesthúsinu; 
heilsaði Íbrahím honum kurteislega og spurði, hvort hann gæti leigt 
sjer fallegt herbergi. Umsjónarmaður kvað já við því og fylgdi 
þeim Íbrahím eg hásetanum inní herbergi eitt, ér skreytt var gylltum 
flúrmyndum. Tók Íbrahím undireins tvo gullpeninga upp úr vasa 
sínum, fjekk öldungnum og bað hann að færa þá konu sinni einsog 
gjöf frá sjer. Öldungurinn tók við gullinu og bað Íbrahím allra 
virkta. „Sendi þá Íbrahím hásetann aptur út á skip og fjekk um- 
sjónarmanni einn gullpening til að kaupa fyrir brauð og kjöt og 
önnur matföng. Fór umsjónarmaður út á torgið og útvegaði það 
er um var beðið; færði hann Íbrahím það og fjekk honum það 
sem:afgangs var af fjenu. En Íbrahím tók ekki víð því og neytti 
hann lítils af matföngunum, en gaf þau umsjónarmanni; þáði 
hann þau með þökkum og lofaði stórmennsku Íbrahíms. Tók hann 
nú eptir því, að Íbrahím var dapur í yfirbragði og táraðist; sam- 
hryggðist hann honum þá og spurði, því hann grjeti. Íbrahím svaraði 
engu um það, en fjekk honum marga gullpeninga og bað hann að 
kaupa handa sjer vín og ávexti, bæði nýlesna og þurkaða, og þar 
að auki ýmislegt annað sælgæti. „Vil eg,“ segir hann, „að þú drekkir 
með mjer í nótt.“ „Eg heyri og hlýði,“ ansaði umsjónarmaðurinn, og 
gerði hann nú einsog Íbrahím lagði fyrir hann. Settist hann um kvöldið 
hjá Íbrahím, og átu þeir saman og drukku og spjölluðu saman. En 
þá tók Íbrahím aptur að tárast og andvarpa og fór hann með 
vísun þessa: 

Fje og fjörvi 

Eg feginn vildi, 

Heimi gjörvöllum, 

Himinssælu 

Og prýðigörðum 

Paradísar — 

Sætu sólbjartrar 

Samvist kaupa. 


„því græturðu ?“ mælti umsjónarmaðurinn; „hvað gengur að þjer? 
Hver er sú, sem vísan er til kveðin? Fyrir þínum fótum getur hún 


Kt 


k=— tl 


583 


ekki verið meira enn dupt og ryk.“ þá stóð Íbrahím upp og sókti 
klút, er hann hafði bundið saman utan um allskonar kvennskart; 
bað hann umsjónarmann að gleðja konu sína á því. Fór hann 
til hennar með það, en hún kom þegar og þakkaði Íbrahím 
fyrir gjöfina. Sá hún að hann var grátinn og spurði, hver hin 
fagra kona væri, er hann þráði svo mjög. Og nú gerði Íbrahím 
þeim hjónum uppskátt, hver hann var, og kvaðst vera kominn til 
að biðja Dschemileh dóttur Abúl Leys konungs. þá kallaði konan 
upp yfir sig og mælti: „Æ, guð hjálpi þjer; blessaður láttu 
þjer ekki slík orð um munn fara, því það gæti orðið okkur 
öllum til glötunar.. Engin kona í heimi er ofsafengnari enn hún og 
má hún ekki heyra nokkurn karlmann nefndan á nafn. Hugsaðu 
því ekki framar upp á hana, sonur kærl“ 

þá setti aptur grát að Íbrahím, því honum þókti sem nú væri 
sjer horfin öll von, en umsjónarmaðurinn hrærðist til meðaumkv- 
unar og mælti: „Eg á ekki annað til að leggja í sölurnar fyrir 
þig enn líf mitt, og skal eg hætta því þín vegna, og gefa 
þjer þau ráð, er eg get bezt til fundið. Vita skaltu, að hjer er 
krypplingur einn; hann er skraddari og saumar fyrir Dschemileh; 
skalt þú leita til hans, og má vera að hann geti dugað þjer með ráðum 
sínum.“ Fór nú Íbrahím að finna skraddarann kroppinbak. Fannst 
honum mikið um fegurð Íbrahíms og starði á hann með undrun; 
tók hann kveðju hans kurteislega og fjekk honum sæti. Beiddi 
Íbrahím hann að sauma saman vasa sinn, og hafði hann rifið hann 
áður með ásettu ráði. En er skraddarinn hafði gert að vasanum, 
þá gaf Íbrahim honum fimm gullpeninga og fór leiðar sinnar. 
Skraddarinn furðaði sig nú stórum á þessu og fjellst honum ekki 
úr fötum, hvað hinn ungi maður var fríður sýnum. En morguninn 
eptir kom Íbrahím til hans aptur og beiddi hann enn að gera að 
wasa sínum; hafði hann nú rifið gat á hann í annað sinn. Gerði 
skraddarinn það fúslega og gaf Íbrahím honum tíu gullpeninga 
fyrir. Tók skraddarinn við þeim og mælti um leið: „það veit 
heilög hamingjan, að yður gengur eitthvað sjerlegt til þessa 
háttalags. það þarf enginn að segja mjer, að þjer komið hingað 
til að láta mig sauma saman götin á vösunum yðar. Segið mjer, 
hver tilgangur yðar er með þetta.“ Íbrahím svaraði, að það hentaði 


584 


alls ekki að tala um það þarna í búðinni; hann hefði vandamál að 
bera upp fyrir honum. Stóð skraddarinn þá upp og fór með hann 
úr búðinni inn í annað herbergi, þar sem þeir gátu verið tveir einir. 
þar sagði Íbrahím honum sögu sína, en skraddarinn beiddi hann 
að hafa gát á tungu sinni og steypa sjer ekki í glötun með því að 
tala svo óvarlega um Dschemileh, því hún bæri óslökkvandi hatur 
til karlmanna. En allt fyrir það bað Íbrahím hann að hjálpa sjer 
og linnti ekki látum. Og um síðir mælti skraddarinn: „Eg skal 
þá hætta líá mínu þín vegna og hugsa eptir, hvað gera skuli á 
morgun. Komdu til mín svo snemma sem þú getur.“ Fór nú 
Íbrahím aptur til gestaherbergisins og sagði umsjónarmanninum;, 
hvað sjer hefði orðið ágengt við skraddarann. Og morguninn eptir 
sagði skraddarinn við Íbrahím: „þú skalt strax kaupa þjer þrjár 
feitar hænur, þrjú lóð af sikri, tvær litlar leðurflöskur með víni 
og einn bikar; skaltu fara með þetta út í bát einn og láta ferja 
þig ofan eptir fljótinu. Segi þá ferjumaður, að hann geti ekki 
farið lengra enn hálfa mílu, þá segir þú, að því skuli hann ráða, en 
þegar þú ert kominn svo langt, skaltu með fje og fortölum fá hann 
til að róa að þeim aldingarði, sem næstur er. það er garður 
Dschemileh. þar skaltu stíga á land og muntu við garðshliðið 
sjá tvo háa bekki, og er breiðt vfir þá gullskotið pell; situr þar 
maður, sem hefur kryppu á baki einsog eg. Honum skaltu treysta 
og hann skaltu biðja fulltingis. Kann hann þá að stilla svo til, að 
þú fáir að sjá kóngsdóttur þó ekki sje nema tilsýndar. Eg sje 
ekki annað ráð, er dugi, og vilji hann ekki láta til leiðast að 
liðsinna þjer, þá verður það okkar bani.“ 

Nú brá Íbrahím skjótt við og fór að öllu einsog skraddarinn 
hafði fyrir hann lagt; hitti hann við Tígrisfljótið ferjumann einn, er 
svaf í bát sínum. Vakti Íbrahím hann og beiddi hann að ferja sig 
ofan eptir fljótinu. „Sje það ekki lengra enn svo sem svarar hálfri 
mílu,“ svaraði ferjumaður, „þá er eg fús til þess.“ „þú skalt 
ráða,“ mælti Íbrahím og gaf honum tíu gullpeninga; hjeldu þeir nú 
ofan eptir fljótinu. Og sem þeir nálguðust aldingarðinn, þá sagði 
ferjumaðurinn: „Nú tjáir ekki að fara lengra, annarskostar er okkur 
báðum ógæfan vís.“ þá gaf Íbrahím honum aðra tíu gullpeninga, 
og fjekk. hann til að ferja sig nær garðinum, stökk hann síðan á 


585 


land, en ferjumaður flýði í ósköpum. Veitti Íbrahím hægt að finna 
garðshliðið, og stóðu dyrnar opnar; sat þar krypplingur einn 
góðmótlegur og hjelt á gylltri silfurkylfu. Hljóp Íbrahím til hans 
"og kyssti á hönd honum. Horfði maðurinn á hann með undrun 
og dáðist að fegurð hans. „Hvaðan kemur þú, sonur sæll?“ mælti 
hann, „hver hefur flutt þig hingað?“ þá mælti Íbrahím grátandi: 
„Eg er ungur maður og útlendur, og öllum ókunnugur.“ Kenndi 
maðurinn þá í brjóst um hann og sagði: „þjer skal ekki verða 
gert neitt til meins. þyngi nokkur sök á þjer,. þá dæmi drottinn; 
en sjert þú hræddur, þá hughreysti hann þig.“ „Nei, gamli maður!“ 
ansaði Íbrahím, „mjer amar hvorki sekt nje hræðsla;“ sagði hann honum 
því næst sögu sína, og hvað hann ætlaði fyrir sjer. þá hristi 
krypplingurinn höfuðið og mælti: „Skraddarinn, sem þú áttir tal 
við, er bróðir minn, en ef eg ekki tæki þig að mjer, þá mundi 
ykkur báðum vís bani, og öllum þeim, sem við þetta hafa verið riðnir. 
Enginn hefur stigið fæti sínum í garð þenna, nema eg og konung- 
urinn og Dschemileh, dóttir hans, og í þau tuttugu ár, sem eg hef 
verið hjer garðyrkjumaður, hef eg engan karlmann sjeð á þessum 
stað nema konunginn. Kemur Dschemileh hingað á lystiskútu 
sinni fertugasta hvern dag; er hún þá borin á land í græntjölduðum 
burðarstóli og fylgja henni ambáttir margar. Skal eg nú reyna. 
hvort eg get orðið þjer að nokkru liði, og ekki undan hika, þó 
eg verði að leggja líf mitt í hættu.“ Að svo mæltu tók hann 
Íbrahím við hönd sjer og leiddi hann inní garðinn; en honum fannst 
mikið um og sagði, að sjer þækti garðurinn vera sannkölluð paradís; 
þókti garðyrkjumanni vænt um og hló dátt af feginleik. Settust 
þeir nú niður og sátu alllengi. Fór garðyrkjumaður snöggvast burt 
og' kom aptur með stórt fat; voru á því lystilegar og ljúffengar 
krásir, steiktir fuglar, aldin í sikurlegi og kryddkökur. Bar hann 
sælgæti þetta fyrir Íbrahím, en hann neytti af því með góðri lyst. 
Sagði garðyrkjumaður honum, áð hann vonaðist eptir Dschemileh 
næsta ídag, og kvaðst hann skyldu búa honum fylgsni í þjettum 
runni andspænis lystiskála þeim, er Dschemileh væri vön að sitja 
í, og mundi hann: geta sjeð hana þaðan; yrði hann að lifa við 
vistir þær, sem hann hefði haft með sjer, því á þeim stað gæti 
hann ekki veitt honum beina. En þegar Dschemileh væri farin úr 


586 


garðinum, þá yrði hann að hverfa heim aptur að svo búnu, ef honum 
ætti þess auðið að verða. Var nú Íbrahím hjá garðyrkjumanni 
um nóttina og óðar enn lýsa tók af degi, þá las hann morgunbænir 
sínar. Kom garðyrkjumaður þá til hans með áhyggjusvip og mælti: 
„Rístu nú upp, sonur kær! og farðu í fylgsni þitt. Ambáttirnar eru 
komnar og er hennar þá bráðum von. Varastu nú að hnerra eða 
hósta, eða gera nokkurn hávaða, því þá erum við báðir frá.“ 
Íbrahím faldi sig nú og leið ekki á löngu áður ambáttirnar 
komu; hreinsuðu þær til í lystiskálanum og bjuggu hann með 
prýði, sópuðu þær og fyrir framan hann og stökktu hvervetna 
rósavatni. Að stundarkorni liðnu komu fimmtíu aðrar ambáttir 
með hljóðfæri og Dschemileh mitt á meðal þeirra í burðarstól, 
en hún sást eigi, því tjöldin voru fyrir. Brugðu ambáttirnar þeim 
til hliðar og gekk Dschemileh þá inn í lystiskálann. Gat Íbrahím 
ekki sjeð hana enn sem komið var, og þókti honum sem öll fyrir- 
höfn sín væri orðin til ónýtis. Tóku ambáttirnar nú að leika á 
hljóðfæri sín og syngja. þá var fortjaldinu fyrir lystiskálanum 
brugðið til hliðar og gekk Dschemileh fram með perlu- og gim- 
steinakórónu á höfði, og búin í dýrðlegasta skart; varð Íbrahím 
þá svo frá sjer numinn, að hann hnje í ómegin. Og er hann 
raknaði við aptur, þá leit hann hvar tíu ambáttir stigu dans og 
sungu; óskaði hann þess með sjálfum sjer, að hann mætti sjá 
Dschemileh sjálfa ganga fram í dansinn. þegar ambáttirnar voru 
hættar, gengu þær til hennar og beiddu hana að gera þeim öllum 
það til yndis, að stíga einn dans. þá hugsaði Íbrahím með sjálfum 
sjer: „Sannlega hafa hlið himinsins upplokizt og eg er bænheyrður.“ 
Varpaði Dschemileh af sjer skikkju sinni og varð Íbrahím unað- 
fanginn, er hann sá hversu „prýðilega hún var vaxin. Allar 
hreifingar hennar í dansinum voru óviðjafnanlega fagrar, og þó 
bikar með gullnum veigum stæði á borði, þá mundi manni gleymast 
að bergja á þeim, þegar slíkt inndæli væri fyrir augum. En meðan 
Íbrahím stóð agndofa og horfði á Dschemileh, þá varð henni litið 
til fylgsnisins og sá hún hann þegar. Kom þá allt í einu á hana 
annar svipur; hún hætti dansinum og sagði við ambáttirnar: „Syngið 
þangaðtil eg kem aptur,“ tók síðan langan hníf og óð að Íbrahím. 
Beið hann hennar grafkyr. En rjett sem hún var komin að honum 


FS 


587 


og sá framan í hann, þá datt hnífurinn úr hendi hennar og varð 
henni þetta að orði: „Lofaður sje algjörleiki hans, sem hneigir hugi 
manna og hjörtu! Vertu hughraustur fagri yngissveinn! ekkert af 
því sem þú óttast, skal fram við þig koma.“ 

þá táraðist Íbrahím ósjálfrátt, en hún þerraði tárin af augum 
hans og mælti: „Seg mjer, hver þú ert og hver hefur flutt þig 
hingað?“ Kyssti hann á jörðina frammi fyrir fótum hennar og greip 
um klæðafald hennar einsog “hann bæði hana miskunar. „þjer 
skal ekki verða gert neitt til meins,“ ansaði hún, „því guð veit, 
að mínum augum hefur enginn maður hugnast nema þú einn.“ 

Sagði hann henni þá sögu sína, en hún undraðist stórum og 
mælti: „Ert þú þá Íbrahím sonur El Kasibs ?“ 

Íbrahím kvað svo vera, en hún hljóp um háls honum og 
sagði: „Herra! þú ollir því einn að eg hataðist við karlmenn. 
Því þegar eg heyrði að yngissveinn nokkur væri á Egyptalandi 
sem af öllum bæri fyrir fríðleiks sakir, þá hneigtist hjarta mitt til 
hans, og var þá líkt komið fyrir mjer og skáldið segir: „Eyra 
mitt unni honum áður enn auga mitt, því eyrað er stundum fljótara 
til ástar enn augað.“ Lofaður sje því enn hæzti, sem hefur sýnt 
mjer ásjónu þína. En viti það himin, að hefði eg hitt hjer annan 
mann enn þig, þá skyldu allir þeir vera krossfestir, sem slík ráð 
hefðu haft með höndum.“ Að svo mæltu þagði hún stundarkorn 
og tók síðan til máls: „Hvernig á eg að fara að því að færa 
þjer nokkuð til matar eða drykkjar, svo að ambáttir mínar verði 
þess ekki áskynja ?“ 

Nú hafði Íbrahím í fylgsni sínu vín það og vistir, er hann 
hafði haft með sjer frá Balsora. Tók hann það nú fram og 
glöddu þau sig á því bæði saman. Voru þau þar frá því um 
morgun og allt til hádegis.  Beiddi hún þá Íbrahím að fara og 
taka skip á leigu og bíða sín á tilteknum stað, því hún mætti 
ekki án hans vera. Sagði hann henni, að hann hefði komið á 
sjálfs síns skipi til Balsora og væri það í góðu standi og ferðbúið. 
Dschemileh þókti vænt um það og fór hún aptur til ambátta sinna 
og mælti: „Standið upp, ambáttir! nú förum við heim til hallar- 
innar.“ En þær furðuðu sig á því og spurðu, hversvegna hún 
ekki vildi vera þrjá daga í garðinum í þetta skipti einsog endrarnær; 


588 


sagði :hún þá að sjer“ væri óglatt og væri það líklega undanfari“ meiri 
veikinda. „ Ambáttirnar svöruðu: „Við heyrum og hlýðum;“ og:tóku 
þær allt. saman, er þær höfðu haft meðferðis, og:báru það:út á 
lystiskútuna. Stje Dschemileh út á hana og hjeldu þær nú heim 
aptur til. Balsora. 
Nú kom garðyrkjumaðurinn og vissi hann ekkert af því er 
gerzt- hafði. Sagði hann við Íbrahím: „þú hefur þá ekki orðið 
"svo heppinn að sjá hana. Hún er: annars vön að vera hjer í 
þrjá daga og er eg hræddur um að hún hafi orðið vör við þig.“ 
„það hefur hún ekki orðið,“ ansaði Íbrahím, „og hef eg ekki sjeð 
hana ganga út úr lystikálanum.“  Garðyrkjumaður varð honum 
samdóma um það; „því,“ mælti hann, „hefði hún sjeð þig, þá 
værum við dauðir.' „ Bauð hann Íbrahím að bíða þangaðtil hún 
kæmi næst; en hann bar það í vænginn, að menn sínir í borginni 
mundu verða hugsjúkir, ef hann yrði lengur í burtu, kvaðst hann 
og vera hræddur um ýmsa fjemæta hluti, er hann hefði flutt með 
sjer.  Kvaddi hann nú „garðyrkjumann og fór heim aptur til 
gesthússins; fagnar umsjónarmaðurinn honum með blíðu og segir: 
„Hvernig gekk? það mun hafa hlaupið á snærið fyrir þjer.“ „Og því 
er nú verr,“ svaraði Íbrahím, „mjer gafst ekkert færi til að fá óskum 
mínum framgengt og ætla eg því að hverfa heim aptur til átthaga 
minna.“ þá hryggðist umsjónarmaðurinn og sagði, að þetta þækti sjer 
illa farið; flutti hann farangur hans út á skip og kvaðdi hann grátandi. 
Íbrahím hjelt nú þangað, er Dsehemileh hafði ákveðið og beið hennar 
þar. Og er myrkt var orðið af nótt, þá kom hún í hermanns 
búningi með skegg á vöngum; bar hún boga og örfamæli og var sverði 
gyrð; gekk hún að skipinu og mælti: „Er hjer sonur El Kasibs frá 
Egyptalandi ?“ Íbrahím sagði til sín. „Mikill afglapi varstu,“ mælti 
hún, „að þú skyldir fara þaðan og ætla þjer að glepja konungs- 
dóttur? Komdu nú, og hlýddu skipun konungs. “ 
þá hrökk Íbrahím saman af hræðslu og hugðu hásetar, að nú 
væri sjer dauðinn vís. En í sama: bili reif Dschemileh af sjer 
skeggið og fleygði vopnunum; sá Íbrahím þá að það var unnusta 
hans, sem komin var á skipið, og sigldi hann þegar í stað til Bagdad. 
Náðu þau þangað eptir fárra daga ferð. En er skipið bar að borg- 
inni, var kallað til þeirra af. öðru skipi, sem var að leggjast við 


tá si 


A 


589. 


akkeri, Lögðust þá: skipin: hvert hjá öðru. Á ókunnuga skipinu var 
Essandalani,-og ságði Íbrahím honum að allt hefði gengið sjer að 
óskum. „Guð gefizykkur farsællega ferð,“ mælti Essandalani, „eg er 
nú á leið til Balsorá og á eg erindi til konungs.“ Sendi hann þeim 
fulla skál af sikruðum ávöxtum og! sigldi síðan leiðar sinnar eptir 
fljótinu. Hafði. Dschemileh brugðið illa við, er hún sá hver á 
skipinu var. Bauð Íbrahím henni að neyta af sælgæti því, er 
þau höfðu: fengið, en hún grjet og mælti: „Veiztu hver það var sem 
fór þarna? það var Essandalani frændi minn. Hann hefur beðið mín 
einusinni fyrr, en eg synjaði honum. Nú mun hann flýta sjer til 
föður míns og segja honum upp alla söguna.“ En Íbrahím sagði, 
að nú væru þau komin svo langt á undan, að þeim yrði ekki náð. 
Smakkaði hann nú á ávöxtunum og sem hann hafði neytt ofurlítils 
af þeim, þá missti hann: alla rænu og hnje í ómegin. Og er hann 
raknaði við, þá lá hann í múrtópt og var fremur fáklæddur, fór 
hann þá að barma sjer og mælti: „Þenna grikk hefur" illmennið 
Essandalani gert mjer.“ Vissi hann nú ekki, hvort hann ætti að 
fara. og gekk því út fyrir múrtóptina af augum fram; þá sá hann 
álengdar hvar lögreglustjóri kom með menn sína, og flýði hann því inn 
í hrörlegt baðhús, sem var þar nálægt. Skriðnaði honum þar fótur 
í skúmaskoti. einu og datt hann um eitthvað, sem lá á gólfinu; 
þreifaði hann þá fyrir sjer og greip á líki höfuðlausu og alblóðugu. 
Urðu þá hendur hans blóði drifnar, en hann gaf því engan gaum 
fyrir hræðslu sakir, því hann heyrði til lögregluliðsins fyrir utan; 
skipaði lögreglustjóri mönnum sínum að rannsaka húsið. Ruddust 
þá inn: tíu lögreglumenn með logandi blys, en Íbrahím skreið útí 
afkima. Sá hann þaðan að líkið var kvennmanns lík, og!búið skraut- 
legum klæðum; var ásjóna konunnar nábleik, en hjelt þó ennþá fegurð 
sinni. Kom nú dauðans angist yfir Íbrahím, en lögreglutnennirnir fundu 
hann þegar, dróu hann fram og spurðu, því hann hefði drepið konu 
þessa. Sór hann og sárt við lagði, að hann vissi ekkert til þess 
og væri sakláus. En er lögreglustjórinn sá blóðsletturnar á höndum 
hans, þá kvað hann strax upp dóminn og mælti: „Hvað þurfum 
vjer frekar vitnanna við? takið hann sveinar og höggið af honum 
höfuðið!“ Kom „þá grátur upp fyrir Íbrahím og bar hann sig. 
svo aumlega, að enda böðullinn hrærðist til meðaumkvunar. 


590 


„það veit hamingjan,“ sagði hann, „að á þessum manni er enginn 
morðingja svipur.“ En lögreglustjórinn framfylgdi skipun sinni 
fastlega. Var því bundið fyrir augu Íbrahíms og var böðullinn 
kominn á flugstig með að höggva, en í sama bili kom riddaraflokkur 
þeysandi og var kallað hástöfum að hætta skyldi. 

En á komu riddaranna stóð þannig, að El Kasib jarl á Egyptalandi 
hafði sent einn af gjaldkyrum sínum til kalífans Harúns al Raschids 
með brjef og gjafir; sagði hann honum í brjefinu, að sonur sinn hefði 
horfið fyrir ári síðan, og væri það mál manna, að hann hefðist 
við í Bagdad. Kvaðst hann fyrir þá sök biðja kalífann, að láta 
leita hann upp og senda hann heim með gjaldkyranum. Var nú 
leitað vandlega og komust menn að raun um það, að Íbrahím 
hlyti að vera í Balsora. Fór þá gjaldkyrinn þangað með opið 
brjef og fylgdu honum nokkrir af liði stórvezírsins. 

Gjaldkyrinn kom nú, einsog fyr er frá sagt, þegar Íbrahím var 
undir sverðseggjum. En hann bar samt eigi kennsl á hann og spurði 
því lögreglustjóra, hver þessi ungi maður væri og hvað hann hefði 
misbrotið. Skýrði lögreglustjóri honum þá frá málavöxtum. Gjald- 
kyrinn mælti: sk þessum manni er ekki morðingja svipur;“ og bauð 
hann að menn skyldu láta hann lausan og leiða hann fram fyrir 
sig. Var svo gert og spurði gjaldkyrinn Íbrahím, hvernig á 
högum hans stæði. Var Íbrahím orðinn torkennilegur og hafði látið 
ásjást af hugraun og hrakningum. En hann þekkti gjaldkyrann 
undireins og mælti; „Vei þjer! sjer þú ekki, hver eg er? eg er 
Íbrahím sonur herra þíns; þú munt vera kominn til að leita mig 
upp.“ þá virti gjaldkyrinn hann betur fyrir sjer og fleygði sjer 
fram fyrir fætur honum. En er lögreglustjórinn sá það, varð hann 
heldur enn ekki kollhúfulegur.  Snerist gjaldkyrinn við honum 
reiðuglega. og mælti: „Vei þjer! hinn vondi kúgari! því vildirðu 
láta drepa son herra míns?“ 

Lögreglustjórinn kyssti á klæðafald gjaldkyrans og mælti: 
„Herra! hvernig átti eg að geta þekkt hann? Við sáum hann á flótta 
og, fundum lík konunnar hjerna hjá honum.“ „Vei þjer!l“ ansaði 
- gjaldkyrinn, „þú ert óhæfur til embættis þíns. Unglingur þessi hefur 
ekki ennþá orðið svo mikið sem eins titlings bani, hversu mátti þá. 
ætla að hann hefði gert sig sekan í manndrápi? Gafstu honum engan 


591 


tíma til að verja mál sitt?“ Bauð nú gjaldkyrinn að leita skyldi 
morðingjans betur og fannst hann þar í sama baðhúsinu. Var 
hann leiddur fyrir kalífann og málið borið undir hans dóm. Dæmdi 
kalífinn morðingjann til dauða og sendi síðan boð eptir Íbrahím. 
Tók hann honum vinsamlega og bað hann að segja sjer frá æfin- 
týrum sínum; gerði hann svo og fannst kalífanum mikið til þeirra 
koma. því næst skipaði hann Mesrúr höfuðsmanni geldinga sinna 
að fara þegar í stað og taka Essandalani fastan og koma með 
hann og Dschemileh. Lá við sjálft að Mesrúr hefði komið of seint, og 
var það með naumindum að hann fengi frelsað Dschemileh frá dauða. 
Leiddi hann nú bæði hana og illmennið Essandalani fyrir kalífann. 
Dæmdi kalífinn Essandalaní til kvalafulls dauða og gaf Íbrahím 
allar eigur hans. Í sömu svifum kom konungurinn í Balsora, 
faðir Dschemileh, og ákærði Íbrahím fyrir að hann hefði numið 
burt dóttur sína. „Gæt þess,“ mælti Harún, „að hefði Íbrahím 
ekki verið, þá mundi dóttir þín ekki hafa frelsazt frá pÍslum og 
dauða. Viltu því ekki heldur gipta honum hana?“ „Drottinn 
rjetttrúaðra manna!“ ansaði konungur: „eg heyri og hlýði.“ Sendi 
kalífinn þá eptir dómara og vitnum og ljet semja hjónasáttmála 
þeirra Íbrahíms og Dschemileh; veitti hann þeim allt það er þau 
við þurftu og hjeldu þau síðan til Egyptalands. Leið það sem eptir 
var æfi þeirra í fögnuði og fullsælu, þangaðtil þau burtkölluðust fyrir 


tímanlegan dauða. En lof og dýrð sje þeim, sem lifir og aldrei deyr. 


% * 
* 


Núi var liðin þúsund og ein nótt og hafði Scheherasade á 
þeim tíma alið þrjá sonu. Þegar hún hafði lokið sögu þessari, fjell 
hún soldáni til fóta og mælti: „Konungur tímans! aldar drottinn ! 
má eg nú biðja þig einnar bænar í launa skyni fyrir sögur mínar ?“ 
„þú mátt beiðast hvers sem þú vilt, Scheherasade!“ ansaði soldán, 
„eg skal ekki synja þjer neins, er þú til mælist.“ þá kallaði 
drottning á barnfóstrur sínar og bauð þeim að þær skyldu koma 
með börn sín. Fóstrurnar komu inn með þrjá sveina; einn beirra 
hljóp, en annar skreið; hinn þriðji lá á brjósti fóstru sinnar. „Hjer 
eru nú börn þín, konungur!“ mælti Scheherasade, „og bið eg þig. 
þeirra vegna, að þú gefir mjer líf, svo að veslingar þessir verði 
ekki móðurlausir.“ þá fjekk soldán eigi tára bundizt, hann 


592' 


faðmaði að sjer börnin og sagði: „Guð veit það, Scheherasadel 
að eg fyrir löngu síðan hef tekið aptur hegningardóminn, því 
þú ert kona. skírlíf og siðlát. Guð blessi þig og þína!“ Schehera- 
sadej kyssti á hönd soldáns og óskaði hóönum að hann mætti leigi 
lifa í frægð og vegsemd. Urðu nú fagnaðartíðindi þessi hljóðbær 
um alla höllina og litlu síðar um alla borgina. það var hin gleði- 
legasta nótt og bjartari enn fegursti sólskinsdagur. Um morgun- 
inn ljet. soldán blása saman öllu liði sínu og að því ásjáanda 
gaf hann vezírnum, tengdaföður sínum, skrautfagurt tignarklæði; 
þakkaði hann honum fyrir það, að hann hefði gipt sjer dóttur sína, 
sem aptraði honum! frá því að fremja fleiri manndráp. Hann gaf 
einnig hinum öðrum vezírum, emírum og stórhöfðingjum góðar gjafir. 
Og núljet hann á: sinn, eigin kostnað prýða borgina með ljósum og 
halda opinbera gleðileika með allskonar skemmtun; ljet hann og 
útbýta ríflegum  ölmusugjöfum á meðal fátæklinga, úr ríkissjóði. 
Stýrði hánn síðan löndum sínum langan aldur í fögnuði og fullsælu, 
þangaðtil dauðann bar að höndum sem enda gerir á öllum jarð- 
neskum hlutum. En lofatur sje sá, sem aldrei umbreytist, þó 
aldirnar líði, og friður sje með Mahómet, sendiboða hans og 
sæmdarprýði allra dauðlegra manna. 


# 


Endir. 


7 
pi. Á Á 
593 
€ 
, 
innihald. 

f Bls. 
Sagan af hinum tíu. VOZÍTUM MEÐ 5. 
Sagan af kaupmanninum heillum horfna „...cc.cccn0nn.nesnn.00r mit anami16) 
"Sagan af konungssyninum frá Halep, eða Behesad hinum óþolinmóða .... 21. 
Frá Abú-Szabér í e.s 210 5 stress 25. 
Sagan af konungssyninum frá Sangebar ......0..0060s0t str 32. 
Frá Dabdyn konungi og báðum ráðgjöfum hans....cc....0cc00.00... SI 
Frá konunginum og drottningunni Í Abyssiniu.........000... 0... 47. 
Gimsteinasalinn...........0...- is A ai #5 SRA 58. 
Sagan af Abútemam hinum lánlauga... == 220 20.0.0 2 0. ts das site síld sl uial eis 66. 
Sagan af Asem og andadrottningunni........ VR FL 75 12. 
Frá soldáninum í Yemen og sonum hans þremur „........0.0.000 0... 97. 
Soldáninnsog fullhúgárnir þrír 101. 
Sagan af Mahmúd, soldáni Í Kairó........ a 108. 
Ságallralsfyrsta svifi ps. na in 7 Aa a 114. 
Sagan af vitringnum og lærisveini hans el EN a 0 RN kJ 
Frá því er:bar fyrir konung um nóttina <aadisssssssss 129. 
Sagan af barnakennaranum mjaðmhalta.......css.senssesserr 131. 
Sagan af barnakennaranum VATNS KAKA as FR RSA AÐ RÆÐ 132. 
Sagan af móðurinni og hinum þremur dætrum hennar .............2... 137. 
Dómarar A A el 
Svefnlyfjafíflið:og dómarinn „xi. 20 ss Be lara 160. 
Svefnlyfjafíflið og kona þess. 2... po: 164. 
Konungurinn og Mahmúd Alhýamen hinn víðförli Sid ss galsi 175. 
Sagan af kóngssonunum þremur og töfrafuglinum ..........000.%. 1... 176. 
Frá soldáninum í Yemen og sonum hans þremur ........0000.0.-- NR 
Sagan af Abú Nýút og Abú Nýútýn ...a..c.csunnssannsa sn 189. 
Æfintýri hirðmanns nokkurs. 1... A 196. 
Sagan af kóngssyninum frá Sindlandi og Fatime .....0.0.0.000.000.. 0... 200. 
Hlskondurnir*sÝtlÐnZku a in a aaa 04 000 Rd 0 6102 eikrals kN 204. 

þúsund og ein nótt. IV. 36 
ir 


594 


F Bis. 

gan af Íns-al-Wudschud og Wird-al-Ikmam .......0....0...0...0... 210. 

SAintýri Harúns Alraschiðs 2 suis aan 218. 

Sagan af Alífu, dóttur Myr-dschyhans konungs í Hindlandi og Jússúf MR 
Sóhúls syni, þess er konungur var í Sindlandi.................. 220. 
Vezírinn ráðvandi, sem ranglega var settur í dýflissu .................. 227. 
Frúin Kálró sog friðlarnirtjÓfIRR sa a 230. 
Ælfintýri dómara nokkurs og konu hans.........0cecesceesevansn 233. 
apaköttur a a a 239. 

Sagan af Taj-el Mólúk og Dúnýu kóngsdóttur ásamt sögunni af Asús og 

A SÚ 30 ELTA = RE a 241. 
Saganral, ÁAmenv kónssdótbirs 2 sr a 280. 
Sasantafskónssdótturinni frá. Táttaralandi s.n a 290. 
Ságan, 'er-kona gamla mannsins Sagði ici 300. 
Sagan af Alaeddín Abusch Schamat ...... RN slasa 318. 
Sagan át Heykar hinum fróða ss nr la að a 369. 
Læktiirinn og matsalinn ungi í Bagdad ..............00. 0... 0... 384. 
Sagan af Habib emírssyni og Dorrat-al Gavas kóngsdóttur.............. 393. 
Frá konunginum á Bellúreyjum og Dorrat-al-Gavas dóttur hans......... 397. 
A DAMASkUS ra A TA a 407. 
Sólíman konungur og sonur hans...........2.. fj spaki, 416. 
Ságan gt. synirAlýs Dsoliðharýstósdt ati sali a kga 418. 
Örlæti Hatim-et-Tayis Í lifanda lífi og eptir dauðann ............0..... 430. 
Bedúíninn, Gíafar og baunasalinn .........00...0.0.0.. RA I 432. 
Frá því er kalífinn Almamún gekk að eiga Búran..........0..0..0000. 433. 
Frá Selim Beyptalands Konungi. Sttinðgð A. Han Ss 436. 
Bkýaraákonan' os :afskorna Nefið.s a mas a A IR þið 439. 
Hórtmunkurinn Með. Ölið. 0... 2 441. 
Sagan af konungssonunum frá Kochinchina og systur þeirra ............ 430. 
'Víxlarinn og þjófurinn ss ls: tai 463. 
Lvóir menn um:otna KOM 464. 
SSA LAN a a a 0 ea SN 0 468. 
Wildarkonan slægvitta s.s stk ll ir. sl 473. 
Jússúf og indverski kaupmaðurinn .....0.0.0.0.0.00. 00. Ms 05 475. 
Frá El Melik Ennasír Egyptalandskonungi og þremur lögreglustjórum .... 486. 
Þrá ra 490. 
Sagan af Benasír kóngsyni == 23 0.4.0.4 # SA 4 491. 
Ak 0 0. VAN A NR 4901, 
Sagan af ambáttinni og drottni hennar ..........0.0.000 0000. a... 521. 
Sagan af Abdallah á landi og Abdallah í sjó ..........20...... 00... 527. 
Gýðinsutinnssöluplyndi sr aa rr BU AÐ „543, 
Sagan af konunginum, syni hans og hinum sjö vezírum........--.. 22. BÍÐ. 
Konungurinn, vezfrinn.og kona hans ..2. 0 a 546. 
Sagan af lítaranum og syni hans ..........2..0.0dendsnennnsnn 547. 
Gjáldkyrinn:.og þjónn, hass ss a 547. 
Sasán ál, Veiði manninum s.n A a RA 7 TRAIN 549. 
Frá kvongaða manninum og hrísgrjónakaupunum ....0..0.....0.0...00% 549. 
Kófigssonurinn: opt vertinn 0 0. ER - 980. 


595 
Konan ótrygga og maður honnar.............0... iI DD SS 
Sagan af manninum, sem aldrei hló framar það sem eptir var æfinnar ... 
Kóngssonurinn ástfangni og kaupmannskonan ..........0.00. 0. 0... 561. 
Sagan af Bahram kóngssyni og Eddetmu kóngsdóttur ......... Ar 563. 
Sagan af kerlingunni og kaupmannssyninum.......ccc2cc0ses sr 565. 
Konánsótryr pas „ 569. 
Khosróes konungur, Scherin og fiskimaðurinn ......2..202.0.0.. 00... 571. 
apa skal pinannSIN A a mr alkre is a lölalsri ss 572. 
Karlinn blindi a Ar BN 513. 
Sagnafsfimmvetra:fómlú ms a 578. 
Sagan "af Íbrahini ós Daóhómilalissasn saa a a a ara 580. 
; 
a “ 
d j 
“ 
Í á 
|! 
38* . ; F 


h. MAC jr 


596 


Sr ip Leiðrjettingar. 


a Bls. 13,36: lanuað, 1. launað. 
fel — 14,25: þess, at, 1. þess að. 
á — 281: vantar: honum, fyrir aptan: renna. 
— 511: vantar: hann, fyrir aptan: haft. 
— 65, 1: vantar: biðja, fyrir framan: Éknar. 
— 18,12: þeim, |. heim. 
 — (98. 3: lúð,:l. alúð. - a 
, — 95,33: fellur úr: barðasta. — 
— 96,17r: dýrlegi, 1. dýrlegri. 
Á ; íð - — 192,19: vantar: heyrði, fyrirframan: að. 
8 — 193,25: ætti, 1. átti. % 
— 201,20: þrauti, 1. þrautir. 
— 290, sz og, Í. eg. SR * 
SL — 306,33: fellur úr: En. 9 
á — 332,11: komnu, 1. komu. 
— 393.24! 2 emírssyni. 


2 


2 


. 


's 


2 
A 


A 
sa Se t:01 


ld 


gf roð 


fr 
Es 


SE 
s 


# 


(3 


FS 


